1 




DIPLOMATARIUM ISLANDICUM. 



ÍSLENZKT FORNBRÉFASAFN, 

SEM HEFIR INNI AÐ HALDA 

BRÉF OG GJÖRNINGA, DÓMA OG MÁLDAGA, 

OG AÐRAR SKRÍR, 

ER SNPiRTA 

ÍSLAND EÐA ÍSLENZKA MENN. 

GEFIÐ ÚT AF 

HINU ÍSLENZKA BÓKMENTAFÉLAGL 

ELLEFTA BINDI 

1310-1550 



1 



REYKJAVÍK. 

rÉLAGSPEENTSMIÐJTJ. 
1915—1925. 



i 



.1 ^ 



f 



I 



f 



að eg riti nafn mitt undir formálsorð þessi, á eg samt 
ekki annað í þessu bindi en hefti þetta (efnisyfirlit, lagfœr- 
ingar og registr); Dr. Jón þjóðskjalavörðr Þorkelsson hafÖí 
gefið út 1. — 4, hefti á árunum 1915 — 18. Var það að tilmælura 
stjórnar félagsins, að eg tók að mér að lúka bindi þessu, meðan 
óráðið væri um framhald verksins. 

Registrið er að mestu í sama sniði sem registr hinna fyrri 
binda. Aðalbreytingar i fyrirkomulagi þess miða til sparnaðar, 
engum skynbærum manni til óhagræðis; eru þær og allar gerð- 
ar i samráði við stjórn félagsins. Þær eru þessar hinar helztu: 
Samnefni eru sett i runu, svo að þar sem menn heita sama 
nafni, er það táknað striki, en föðurnafnið siðan sett. í öðni 
lagi hefir það þókt að eins til tafar notöndum, að taka stöðu 
manna sér i efnisskrá, þar er nafn mannsins fylgir; t. d. Er- 
lendr lögmaðr, Jón prestr. Tilvisun finnst þar undir Erlendr, 
Jón, en ekki að auki undir lögmaðr, prestr. Þegar nafn eða 
hlutr kemr fyrir á mörgum bls, i röð, eru tölurnar dregnar 
saman (t. d. 272-4, en ekki 272, 273, 274), og þó að nafn sé 
oftar en einu sinni á bls., er þess ekki getið sérstaklega, enda 
engum ofraun að renna augum yfir alla bls. Skammstafanir 
eru og nokkurar, öllum auðskildar, svo sem áb. — ábóti, bp, 
= byskup, hdr. = handrit, k. = kona, Im. = lögmaðr, Irm. 
= lögréttumaðr, pr. = prestr, próf. = prófastr, örn. — ör- 
nefni; enn fremr sumstaðar nöfn þinga eða sýslna og hinna 
stœrri héraða. 

Um ákvörðun staða og örnefna norðanlands hefir mér þókt 
Örugglegast að leita til kunnugra manna. Hafa þessir menn 
leiðbeint mér i þeim efnum: Benedikt alþingismaðr Sveins- 
son og Jónas skólastjóri Jónsson um Þingeyjarþing, mag. Hall- 
grimr Hallgrímsson um Vaðlaþing, Dr. ólafr Danielsson og 



IV 



Pétr hagfrœðingr Zophoniasson um Hegraness- og Húnavatns- 
þing. Kann eg þeim þakkir fyrir. En að sjálfsögðu er mig að 
3aka, ef villur finnast i þvi efni eða öðrum, 

í registrinu, bls. 896", er prentviUa: — Þorvarðsson, 1, — ■ 
Þórðarson. 



PÁLL EGGERT ÓLASON 



Efnisyíirlit, 

— " Bk. 

*1. [um 1310]. Alþingisdómr um rekamark 1-2 

"2. [1320]. Bréf íslendinga um sáttmála við Magnús 

konung Eiriksson 2-3 

3. 1343. Skipan hálfkirkju i Hellisfirði 3-4 

4. 1390, 9. júni. Bréfságrip um ítök Hoffellskirkju 4 
*5. 1402, 25. dec— 1403, 16. jan. Heitbréf Norðlend- 

inga i svartadauða 4-6 

"6. 1417, 6. júni— 1457, 6. mai— 1660, 27. okt. Kaup- 

bréf um Torfastaði og Skálanes i Vopnafirði . . 6-8 

7. 1417, 24. júni. Kaupbréf um Barð i Fljótum o. fl. 
jarðir 8-9 

8. 1433, 6. mars. Vitnisburðr um bandlagning Vatns- 

dals i Sandshreppi og erfðafjármuna 9-10 

9. 1439, 13. júni— 1470, 1. mars. Staðfesting á Áss- 
kirkjumáldaga i Hálsasveit 10 

10. 1441, 26. okt. Jarðaskiptabréf norskt 10-11 

11. 1448, 14. febr. Verzlunarbann Henriks Englakon- 

ungs VI. við ísland 11-12 

12. 1453, 12. mars. Konungsbréf um hlýðni við Mar- 
cellus byskup 12-13 

13. 1453, 21. mars. Bréfságrip Marcellusar byskups 

gegn Mattheusi byskupi 13 

14. 1453, 25. april. Krafa erkibyskups um reiknings- 

skap Björns Þorleifssonar á tekjum Skálholtsstóls 14-15 

15. 1453. Ágrii3 konungsbréfs um hafnartolla Eng- 
lendinga 15 

•16. 1457, 20. ág. Kaupbréf um Höskuldsstaði i Breið- 

dal og Tungu i Fáskrúðsfirði 15-17 

*17. 1460, 3. ág. Vitnisburðir um yfirgang Guðmuadar 

Arasonar 17-19 

18. 1460, 5. sept. Vitnisburðr um jarðir Guðmundar 
Arasonar 20 

19. 1466, 28. júli. Konungsbréf um verzlun Englendinga 20-1 

20. 1468, 15. júni. Hansaraannabréf um töku enskra 
skipa 21-2 



VI EFNISYFIRLIT 

21. 1469, 12. sept. Kaupbréf um Súðavík o. fl. jarðir 
í Vestfjörðum, Húnavatnsþingi og Skagafirði . . 

22. 1473, í sept. Kærur Hollendinga um fraraferði 
Englendinga i HafnarfirSi 

23. 1476, 28. mai — 20. júni. Recess Hansaráðs um 
bœtr fyrir islenzkar vörur 

24. 1477, 14. febr. Bréf Englandskonungs um kærur 
þýzkra kaupmanna 

25. 1478, 12. septbr, Byskupsúrskurðr um reka Knarr- 
arkirkju 

26. 1480, 16. nóv. Hansarecess um bjór til íslands . . 

27. 1483, 21. apr. Hansarecess ura verzlun við ísland 

28. 1482, 5. maí. Bréf um landamerki Leirár og eignir 
Leirárkirkju 

29. 1482. Staðfesting á skiptum Bútraldarstaða og 
Hrossatungu i Fljótshlið 

30. 1483, 7. febr. Konungsbréf um verzlun enskra 
kaupmanna 

31. 1483, 7. -mai. Skýrsla m. a. um íslandsför 

32. 1484, 11. mars. Hansarecess um verzlun á íslandi 

33. 1484, 16. mars. Bréf Hansamanna ura kærur yfir 
verzlunarferðum til íslands 

34. 1486, fyrir 9. mars. Kæra Englandinga um verzl- 
unarsamkeppni Hansamanna 

35. 1486, 14, mars. Bréf um ránsskap Pinings og 
Pothorsts 

36. 1486, 28. apríl. Kærur Björgynjarmanna um sigl- 
ing Danzigarmanna lil íslands 

37. 1487, 24. mai — 20. júni. Hansarecess um verzl- 
un á Islandi 

38. 1487, 28. raaí— 15. júni, Skýrsla um Hansadag i 
Lvbiku 

39. 1488, 5, maí. Ágrip skiptabréfs eftir Þorleif Árna' 
son i Glaumbœ 

40. 1489, 11. febr. Um sigling Hamborgarmanna til 
fslands 

41. 1489, 12, mars. Hansarecess, m. a. um verzlun á 
íslandi 

42. 1491. 1, maí — 22. júni. Skýrsla um samninga með 
enskum og þýzkum kaupmönnum á íslandi 

43. 1491, 10. júni. Kæra enskra kaupmanna gegn 
Hansamönnum 

44. 1492. Dómságrip um vigsbœtr eftir Sigurð Þor- 
steinsson 

45. 1492. Dómságrip um fallréttisorð 



1 



EFNISYFIRLIT ' VII 

Bls. 

46- 1497 [26. júni]. Kœra Hansaraanna um tjón af 

völdum Englendinga 51 

47. 1498. 5. apríl. Bréf Björgvinjarmanna um sigling 

til íslands 52-3 

48. 1498, 28. maí. Hansarecess, m. a. um sigling til 
íslands 54 

49. 1499, 14. júni — 20. júli. Skýrsla um samninga 
Hansamanna við Englendinga 54-5 

50. [ura 1500]. VilnisburSr um landeign Lögmanns- 
hlíðar i Krælílingahlið 55 

51. 1500, 29. jan. Vitnisburðr um landamerki Bassa- 
staða á Selströnd 5ö 

52. 1500, 10. júni. Vitnisburðr um landamerki milli 
Miklagarðs og Hafgrímsstaða i Tungusveit 56-7 

53. 1501, 29. nóv. Vitnisburður um landamerki Bassa- 
staða á Selströnd 57-8 

54. 1505, Dómságrip um fullréttisorð 58 

55. 1506, 10. ág. Agrip skiptabréfs eftir Odd Sigurðsson 58-60 

56. 1506, 3. okt. Kaupbréf um Ásgeirsá og Lœkjamót 

i Viðidal og Lögmannshlið 60-1 

57. [1507, 20. mai— 7. júni]. Kærur til Björgvinjar- 
manna. ra. a. um verzlun á Islandi 61-3 

58. 1507, 7. júli. €r libris diversarum fraternitatum, 

um sigling til íslands 63 

59. 1508. Dómságrip um fullréttisorð 64 

60. 1511, 1. júli. Mótmœli lögréttu gegn Möðruvalla- 
réttarbót 64-6 

61. 1515, 26. júli. Verzlunarleyfi Björgvinjarraanna . . 66 

*62. 1516, 22. okt. Tylftardórar um brennu i Meira- 

garði i Dýrafirði 67-70 

63. 1517, 12. júni— 13. júli. Skýrsla um Hansafund i 
Lvbiku 70-1 

64. 1517, 14. júni — 5. júlí. Hansarecess um verzlun . . 71-2 

ö5. 1518, 19. júní— 14. júli. Hansarecess um sama . . 72 

66. 1518, 30. júní. Erindi Hansamanna um áreitni við 
Englendinga 73-4 

67. 1519, 10-13, jan, Skrá ura málefní á Hansafundi . . 74 

68. 1519, [13.] jan. Hansarecess ura verzlun 74-5 

69. 1519, 7. apr. Hansarccess um saraa 75-7 

70. 1519, 17. júní. Hansarecess ura saraa 77 

71. 1519, 24. okt. Hansarecess um sama 77-9 

72. 1520, 7. mai. Kaupbréf um Múla neðra i Saurbœ 

og Mýrar i Eyrarsveit 79-80 

73. 1520, í júlí. Kæra þýzkra kaupmanna um ofbeldi 
Englendinga 80-1 







YIII ' EFNISYFIRLIT 

Bls. 

74. 1521, 19. apr. Vitnisburðr um lausn Einars Jóns- 
sonar 81-2 

75. 1521, 18. mai. Meðmæli með ögmundi Pálssyni 

til byskupsembættis 82-3 

76. 1521, 29. mai — 11, júni. Hansarecess um verzlun 83-4 

77. 1521, 19. sept. Kæra Englendinga um yfirgang 
Hansamanna 84-5 

78. 1521, 25. sept. Svör Hansamanna við sömu kæru 85 

79. 1522-3. Skrá um útgreiðslur Hansaráðs 85-6 

80. [1522-40]. Dómságrip um þingatoU Sa 

81. 1523, 5. jan. Skýrsla um fyrirhugaða Finnlandsför 
Söfrens Norby 86-7 

82. 1523, 26. febr. Bréf um sigling og athafnir Söfrens 
Norby 87 

83. [1523, 26. fcbr.]. Bréf um saraa cfni 87 

84. 1524, 9. ág. Skýrsla um Iierradag i Kaupmannahöfn 87-8 

85. 1524, 9. ág. Vitnisburðr um framkomu Vincentiuss 
Lungc 88 

86. 1524, 9. — 17. ág. Konungsbréf um verzlunarfor- 
réttindi Björgvinjarmanna 88-9 

87. 1524. Ágrip af kaupmálabréfi Jóns Þórðarsonar 

á Hvoli og Sigriðar Halldórsdóttur 89 

88. 1524. Kaupbréf um Staðarhól og Gilsfjarðarmúla 90 

89. 1525, 15. júni — 27. júli. Skýrsla Hansaráðs um is- 
lenzka verzlun 89-90 

90. 1525, 28. júni. Prestadómr um tiund af kirkna- 
jörðum, klaustra og stóls 91-3 

91. 1525, 7. — 29. júlí. Hansareccss um verzlun 93-4 

*92. 1525, 13. okt. Dómr um sölu beitar í Marðarnúps 

land 94-5 

93. 1526, 3. mars. Stefna til Einars Jónssonar 95-6 

94. 1526, i miðjum mai. Erindisbréf til samninga við 
Hansaráð 96-7 

95. 1527, 18. okt. Kvittun um kirkjureikningsskap i 
Fagradal 97 

96. 1528. 16. sept. Kæra Haniborgarmanna um yfir- 

gang Englendinga 98-9 

97. [1529, 24. júnij. Kæra um yfirgang þýzkra kaup- 
manna 99-100 

98. 1529, 27. júni. Bréf um gagngerð og skipafarir til 
íslands 100-2 

99. 1529. Ættleiðingarbréf Jóns ólafssonar 102 

*100. [ca. 1530-1600]. Skrá um landamœri Fiflholts á 

Mýrura 102-4 

101. 1531, 11. apr. Kaupbréf ura Máskeldu i Saurbœ . . 104-5 



EFNISYFIRLIT IX 

Bls. 

102. 1532, 11, sept. Reikningsskapr kirkju á Lundar- 
brekku 105-6 

103. 1532, 4. okt. Skrá um skjöl eftir Mattis Giortze 106-7 

104. 1532, 13. okt. Konungsbréf um kærur Englend- 

inga um yfirgang Þjóðverja 107-10 

105. 1533, 6. okt.— 1541, 29. júní. Tylftardómr um vig 
Sturlu Jónssonar 111-12 

106. 1533. Afhendingarskrá Gaulverjabœjar i Flóa .. 112-13 

107. 1533. Kaupmálabréf Jóns ólafssonar og Þóru 
BjÖrnsdóttur 113 

*108. 1536, 25. febr. Dómur um vig Jóns Þórðarsonar 113-15 

*109. 1536, 6. mai. Kaupbréf luii Holtasta?5i o. fL jarðir 115-16 

*110. 1536, 6. júni. Dómr um lambarekstr á Dalsheiði 116-17 

*111. 1536. Dómr um sængrkostnað vistfastra kvenna 117-18 

112. 1536. LÖgmannsskipunarbréf 118 

113. 1537. Sömuleiðis 118 

114. 1537, 2. jan. Loforð ögmundar byskups luu þjón- 
ustulaxm Pétrs Einarssonar 118-19 

115. 1540, 11. júli. Gjafabréf á Skjallandafossi 119-20 

116. 1541. Kvittunarbréf 120 

117. 1542, 18. eða 20. mai. Lýsing Jóns byskups Arason- 

ar um samninga sina og Gizurar byskups 121-2 

119. 1542, 22. mai. Kaupbréf um Háls i Kinn 122-3 

120. 1542, 24. mai. Dómr um selstöðu Grimastaða . . 124-5 

121. 1542, 24. og 25. maí. Kaupbréf uni Forsœludal . . 125 

122. 1542, 29. maL Prestastefnubréf 126 

123. 1542, 30. mai. Dómr um kapaldráp 127 

124. 1542, 4. júní. Gerð um landeign Irafells i Tungu- 

sveit 128-9 

125. 1542, 10. júni. Dómr um hald Reykja í MiSfirði 129-30 

126. 1542, 17. júní. Vitnisburðr um eið að eignarrétti 

til Hóls i Bolungarvik 131 

127. Transskript tveggja bréfa um Ljósavatn 131-2 

128. 1542. Bréfsformalia Gizurar byskups 132 

129. [1542]. Minnisgreinir sama 133 

130. [1542]. Reikningsskapr sama 133-4 

131. [1542] Minnisgreinir sama 134-5 

132. [1542]. Eignir nokkurar Skálholtsstaðar 135 

133. 1542, 28. júni. Skuldbinding við kirkjuskipan . . 135-7 

134. 1542, 28. júní. Undanfœrsla undan kirkjuskipan 137-8 

135. 1542, 29. júní. Lögmannaúrskurðr uni Bjarnanes 

og Horn 138-9 

136. 1542, 30. júni. Dómr um erfð eftir Ingu Jónsdóttur 139-40 

137. 1542, 30. júni. Alþingisdómr um móðurarf Ásdis- 

ar Pálsdóttur 140-2 



X EFNISYFIRLIT 

Bls. 

138. 1542, 30. júní. Alþingisdómr um afl alþingisdóms 

1. júli 1519 142-3 

139. 1542, 30. júni, Tylftardómr um jarSatilkall 144-5 

140. 1542, 1. júli. Uppgjöf tilkalls til Bœjar á Rauða- 
sandi 145 

141. 1542, 2. júli. Kaupmálabréf Erlends lögmanns Þor- 
vartissonar og Guðrúnar Jónsdóttur 146 

142. 1542, 4.-25. júli. Minnisgreinir Gizurar byskups . . 147 

143. [1542, 25. júlíj. Bréf sama til Pétrs byskups 
Palladiuss 147-8 

144. [1542, 25. júli]. Minnisgrein sama 149 

145. 1542, 25. júli. VitnisburSr um þjófnað 149-50 

146. 1542, 26. júli — 31. dec. Reikningsskapr Gizurar 
byskups 150-5 

147. 1542, 30. júli. Bréf Jóns byskups til Kristjáns III. 155-0 

148. 1542, 20. júli. Transskriptarbréf 156-7 

149. 1542, 1. ág. Bréf Gizurar byskups til Hans byskups 

Reff 157-8 

150. 1542, 6. ág. Kaupbréf og landamerki Hróaldsstaða 

i Vopnafirði 159 

151. 1542, 15. ág. Kaup uni TorfustaSi i MiSfirði og 
Barkarstaði í Svartárdal 159-00 

152. 1542, 18. ág. Uppgjöf tilkalls til Forsœludals . . lGO-1 

153. 1542. 12. og 13. sept. Kaupbréf um Gröf og Freysi- 
vikrbakka i MiSfirði 161-2 

154. 1542, 21. sept., 1545, 12. apr. Kaupmálabréf GuS- 
mundar Skúlasonar og Guðnyjar Brandsdóttur . . 162-3 

155. 1542, 3. okt. Vígslubréf Gizurar byskups 163-4 

156. 1542, 19. okt. Vitnisburðr um þjónustulaun Pétrs 
Einarssonar 164-5 

157. 1542, 31. okt. Transskriptarbréf 165 

158. 1542, 3. nóv. Kaupmálabréf Árna Pétrssonar og 
Þuriðar Þorleifsdóttur 165-6 

159. 1542, 19. nóv. Kvittunarbréf Kristjáns III 166-7 

160. 1542, 19. nóv. Konungsbréf um uppeldi presta . . 168-72 

161. 1542, 19. nóv. Konungsbréf til presta um uppfrœS- 

ing alþýðu 172-3 

162. 1542, 21. nóv. Konungsbréf um skuldir ögmund- 

ar byskups 174-5 

163. 1542. 21. nóv. Konungsbréf um latínuskólahald á 
Helgafelli og 1 Viðey 175-0 

164. 1542, 21. nóv. Konungsbréf um lestrarskólahald 

i Þykkvabœ, Skriðu og Kirkjubœ 176-8 

165. 1542, 21. nóv. Verndarbréf konungs til handa sira 
Sigurði Jónssyni 178 



EFNISYFIRLIT XI 

Bls. 

166. 1542, 25. dec. Aftrkall konungs á bréfi um latinu- 
skólahald i Viðey 179-80 

167. 1542, 25. dec. Konungsbrcf um vetrsetu útlendinga 180-2 

168. 1542, 25. dec. Verndarbréf konungs til lianda Daða 
Guðmundssyni 182-3 

169. [1542]. Reikningsgreinir Gizurar byskups 183-4 

170. [1542]. Skrá um silfr ögmundar byskups, það er 
Danir tóku 184 

171. [1542]. Minnisgreinir Gizurar byskups 184-5 

172. [1542]. Minnisgreinir sama 185-6 

173. [1542]. Prestar og munkar í Skálholtsbyskups- 
dœmi 186-7 

174. [1542].Minnisgrein um búskipti 187-8 

175. [1542]. Minnisgreinir Gizurar byskups 188 

176. [1542]. Minnisgreinir sama 189-90 

177. [1542]. Skrá um bœkr sama 190-2 

178. [1542]. Minnisgrein sama 192 

179. 1543, 1. jan. Kaupmálabréf síra Þorleifs Björns- 
sonar og Ragnhildar Jónsdóttur 193-4 

180. 1543, 1. jan.-6. apr. Minnisgreinir Gizurar byskups 194-í) 

181. [1543], 7. jan. Bréf Gizurar byskups til Erlends 
lögmanns Þorvar'ðssonar 199-200 

182. 1543, 16. jan. Tylftardómr um framfœri 200-2 

183. 1543, 6. febr. Griöabréf Þorleifs Þóroddssonar . . 202 

184. 1543, 24. febr. Kvittun um arf 202-3 

185. 1543, 8. mars. Claus van der Marwitzen lýsir em- 
bættisafglöpum sinum á íslandi og afsalar sér 
hirðstjórn 203-5 

186. 1543, 16. og 28. mars. Minnisgreinir Gizurar 
byskups 205-0 

187. 1543, 20. mars. Kaupbréf um Brekkur i Saurbœ 

o. fl 206-7 

188. 1543, 30. raars. Kvittun um sakferli 207-8 

189. 1543, 16. apr. Kaupbréf um Hleinargarð 208-9 

190. 1543, 21. apr, Kaupbréf um nokkurar jarÖir á 
Ströndum 209-10 

191. 1543, 4. mai. Dómr um jarðahald 210-13 

192. 1543, 9. mai. Dómr um tiund þeirra manna, sem 

ekki eru i skiptitiund 213-16 

193. [1543], 10. mai. Vistarráðning Ljóts Þorvaldssonar 216 

194. 1543, 11. mai. Kvittun um byskupstiundir 216-17 

195. 1543, 12. mai. Prestastefnubréf 217 

196. 1543, 21. mai. Dómr um skipgerð og kaupskap 218-19 

197. 1543, 23. mai. Loforð um veiting Vatnsfjarðar 

og prófastsdœmi 219-20 

198. 1543, 9. júní. Samþykkt jarðakaups 220 



XII EFNISYFIRLIT 

Bls. 

199. 1543, 11. júní. Vegabréf Hans Nyhus 220-1 

200. 1543, 30. jiiní. Alþingisdómr um tilkall til Hóls i 
Bolungarvik 221-2 

201. 1543, 1. júlL Kvittun um erfðafé , . . . . 222-3 

202. 1543, 1. júli. Vitnisburðr um Snorrastaði i Hnappa- 
dalssýslu 223-4 

203. 1543, 9. júli. Bréf Gizurar byskups til Geble bysk- 

ups Pétrssonar 224-5 

204. 1543, 10. júli. Landamerki Torfasta?5a í Byskups- 
tungum 225-6 

205. 1543, 20. júlí. Dómságrip um hjónaband Þorleifs 
Þóroddssonar 22í> 

206. 1543, 20. júli. Dómr um sama 227 

207. 1542, 21. júli. Kaupbréf um Hóla i Byskustung- 

um og Þjórsárholt 228-9^ 

208. 1543, 10. ág. Vitnisburðr um jarðarverð 229 

209. [1543, ág.]. Minnisgreinir Gizurar byskups 230- 

210. 1543, 16. ág.— 1555, 7. júli. Bréf Pétrs byskups 
Palladiuss um embættisverk prófasta 230-48 

211. 1543, 21. ág. Afsal Hvallátrs og Keflavikr 248-9 

212. 1543, 23. ág. Sátt Guðrúnar og ólafar Björnsdœtra 249 

213. 1543, 28. ág. Dómr uni Jelis 250-2 

214. 1543, 31. ág. Ælttleiðing barna sira Björns Jónssonar 252-:í 

215. 1543, 7. sept. Dómr um byggðarrymt 253-4 v 

216. 1543, 7. sept. Tylftardómr um Ceciliu Loptsdóttur 254-6 

217. 1543, 8. sept. Kvittun um reikningsskap Mýra- 
kirkju 256-7 

218. 1543, 9. sept. Kaupmálabréf Gizurar byskups og 
Katrinar Hannesdóttur 257 

■ 219. 1543, 21. sept. Kvittun og samningr Orms Sturlu- 

sonar og Ara lögmanns 25S 

220. 1543, 28. sept. Kvittun Claus van der Marwitzen 

fyrir þóknun í húsabót 25^ 

221. 1543, 7. okt. Festingarbréf Gizurar byskups og 
Katrinar Hannesdóttur 259-60 

222. 1543, 7, okt.-1544, 28. jan. Kaupmálabréf Hallgríms 
Pétrssonar og Sigríðar Einarsdóttur 260-2 

223. 1543, 13. okt. Kaupbréf um Hofstaði við Mývatn 

o. fl. jarðir 262-3 

224. 1543, 13. okt. Falsbréf um galdraaflausn Jóns Mag- 
nússonar á Svalbarði 263-5 

225. 1543, 25. okt. Transskriptarbréf 265' 

226. 1543, 7. dcc. Transskriptarbréf 265-6 

227. 1543, 17. dec. Kaupbréf uni Disastaði o. fl. jarðir 266-7 

228. 1543, 19. dcc. Visitaziubréf Gizurar byskups .. 267 

229. [1543], 20. dec. Minnisgreinir Gizurar byskups — 26!J 



I 



i 

EFNISYFIRLIT XIU 

Bls. 

230. 1543. VitnisburíSr um gjöf 208 

231. 1543. Minnisgrein Gizurar byskups 201) 

232. [1543]. Bréf saina til Þorvarðs Einarssonar .. 269-70 

233. [1543]. Bréf sama til Pétrs Einarssonar 270-1 

234. [1543]. Bréf sama til Halldóru abbadisar 271 

235. [1543]. Minnisgreinir sama 272 

236. [1543]. Bréf sama til Bárðar GuíSmundssonar .. 272 

237. [1543]. Bréf sama til Eyjólfs Einarssonar 273 

238. 1543. Reikningsgreinir sama 273-5 

239. [1543]. Bréf sama til Otta Stigssonar 276 

240. [1543]. Kvittun sama um brytastarf 277 

241. [1543]. Minnisgrein sama 277 

242. [1543].Minnisgrein sama um fölsun konungs- 
bréfa 278-9 

243. [1543]. Bréf Jóns byskups til Gizurar byskups .. 279-80 

244. [1543]. Svar Gizurar byskups við þvi bréfi .... 280-1 

245. [1543]. Bréf sama til Sigvarðs ábóta 281 

246. [1543]. Veiting sama á Hjarðarholti 282 

247. 1543. Minnisgreinir sama 282-3 

248. [1543]. Form fyrir klaustr-ráðsmannsbréfi 283 

249. 1544, 2. jan. Ráðsmannsbréf síra Brynjólfs Hall- 
dórssonar 28 i 

250. 1544, 8. jan. Rekaumboðsbréf 285 

251. 1544, 13. jan. Kvittun uni reikningsskap Mikla- 
holtskirkju 285-6 

252. 1544, 17. jan,— 1644, 18. mars. Jarðaskiptabréf Búð- 
ardalskirkju 286-7 

253. 1544, 19. jan. Sakakvittun Daða Guðmundssonar 287-8 

254. 1544, 23. jan. Dómr um peningahald og skatthald 
Þorsteins Rögnusonar 288-90 

255. [1544, 23. jan.]. Trúnaðareiðr sama við Erlend 
lögraann Þorvarðsson 290-1 

256. 1544, 29. jan. Dómr um ómagaflutning 291-2 

257. 1544, 5. febr. Dómr um jarðarábúð 292-4 

258. 1544, 22. febr. Vidimus 294-5 

259. [1544], 26. febr. Minnisgrein Gizurar byskups .. 295 

260. 1544, 7. mars. Transskriptarbréf 295-6 

261. 1544, 22. mars. Kvittun um ráðsmannsstarf 296 

262. 1544, 5. apr. Lögmannsúrskurðr um Stapa 297-S 

263. 1544, 14. apr. Ættleiðing barna Þorleifs Eyjólfs- 
sonar 298-9 

264. 1544, 2. maí. Umboðsbréf yfir Bjarnanessjörðum 299-300 

265. 1544, 3. maí. Dómr um tollahald fyrir Vatnsfjarð- 
arkirkju 300-2 

266. 1544, 4. mai. Prestastefnubréf 302-3 

267. 1544, 7. mai. Tylftardómr um lóðarfiskahald .... 303-4 



XIV EFNISYFIRLIT 

BIs. 

268. 1544, 11. maí. Kaupmáli Þorláks Einarssonar og 
Guðrúnar Hannesdóttur 305 

269. 1544, 17. mai. Kaup um Reyki á Reykjaströnd . . 305-6 

270. 1544, 20. mai. Dómr um hjúskap 306-8 

271. 1544, 21. mai. Vitnisburðr um kolviðarhögg Stóra- 
skógskirkju 308- 

272. 1544, 25. mai— 1554, 17. júní. Vitnisburðr um kaup 

á Ánastöðum 308-íí 

273. 1544, 31. mai. Vidimus 309-10 

274. 1544. Afhendingarskrá Hjarðarholtskirkju 310-11 

275. 1544, 7. júni. Skiptabréf eftir Jón Einarsson að 
Geitaskarði 311-ia 

276. 1544, 20. júni. Tylftardómr um uppreisn sira Gisla 
Finnbogasonar 313-14 

277. 1544, 28. júní. Lýsing um gangandi fé Skálholts- 

stóls 314-15 

278. 1544 [28. júní]. Byskupsstaðfesting á dómi nr. 265 315-16 

279. 1544 [28. júní]. Kaupbréf um hálfan Bœ á Rauða- 
sandi o. fl 316-18 

280. 1544, 30. júní. Alþingisdómr um jarðakaup 318-19 

281. 1544, 30. júní. Vitnisburðr um kaup á Hvammi i 
Hvammssveit 319-20 

282. 1544, 1. júli. Dómr um Bjarnanesmál 320-1 

283. 1544, 1. júlí. Lögmannsstaðfesting á dómi nr. 265 321-2 

284. 1544-1548, 15. nóv, Vitnisburðr um Stapa 322-3 

285. 1544. Tylftardómr um eignir útléndra kaupmanna 323-í 

286. 1544. Alþingissamþykt um eign framfœrsluskylds 
þremennings 325 

287. 1544, 1. júlí. Transskriptarbréf 325-6 

288. 1544, 6. júli. Kvittun um jarðartilkall 326-7 

289. 1544, 3. ág. Byskupsstaðfesting á jarðaskiptum við 
Askirkju i Fellum 327-8 

290. 1544, 5. ág. Dómr um aflausn Ccciliu Loptsdóttur 328-9 

291. 1544, 8. sept. Lýsing landeignar Liósavatns . . 329-30 

292. 1544, 12. sept. Kaup um Ytriey og Hól í Kræklinga- 

hlíð o. fl 330-1 

293. 1544, 2. og 3, okt. Kaup um Sámsstaði í Hvitár- 

siðu 331-2 

294. 1544, 3. okt. Byskupsbréf um aflausn munks 332 

295. 1544, 3. okt. Bréf Gizurar byskups til Daða Guð- 
mundssonar 332-3 

296. 1544, 8. okt.— 1557, 17. apr. Vitnisburðr um Snorra- 

staði i Hnappadalssýslu 33 1 

297. 1544, 9. okt. Hjónabandsleyfi i fjórmennings- 
mægðum 335 



EFNISYFIRLIT XV 

Bls. 

298. 1544, 12. okt. Sambúð Sveins Þorleifssonar við 
Hallfriði ólafsdóttur 335-6 

299. 1544, 15. okt. Kaup um Bakka í Svarfaðardal o. fl. 
jaríSir 336-7 

300. 1544, 15. okt. — 1545, 29. apr. Kaup um Brennuborg 

og Saurbœ 337-8 

301. 1544, 18. okt. Tylftardómr um fátækt húsgangsfólk 338-9 

302. 1544, 9. nóv. Dómr um Brú á Jökuldal 339-41 

303. 1544, 15. dec. Dómr um dómkirkjujarðir 441-2 

304. 1544, 22. dec. Kvittunarbréf 342-3 

305. 1544, 22. dec. Vidimus 343-4 

306. 1544, 26. dec. Aflausn af legorði 344 

307. 1544, 31. dec. Kaup um Reyki 1 Reykjahverfi, 
Skóga og Þverá 344-6 

308. [1544]. Bréf BjÖrns Þorleifssonar um Vatnsfjarð- 
armál 346-55 

309. [1544] Viínisburðr um það bréf 355 

310. [1544 eða siðar]. Vitnisburðr um fjórmennings- 
frændsemi 355-6 

311. 1544. Skrá um eignir Hrafnagilskirkju 356-7 

312. 1544. Áfhending Möðrudals 357 

313. 1544. Dómságrip uni lagaávöxt eftir kúgildi , . 358 

314. 1544. Reikningr síra Gottskálks i Glaumbœ .... 358 

315. 1544. Jarðareikningr sama 359 

316. 1544. Reikningsgrein sama 359-00 

317. 1544. Minnisgrein Gizurar byskups 360 

318. [1544]. Minnisgrein sama um heimanfylgju konu 

hans 300-1 

319. 1544. Visitazíubréf sama 361-2 

320. 1544. Bréf um sama til alþingis 362-3 

321. [1544]. Minnisgrein sama 363-4 

322. [1544]. Veitingarbréf sama til handa sira Jóni Ei- 
ríkssyni fyrir Sandfelli 364 

323. [haustið 1544]. Bréf sama til Guðrúnar Björns- 
dóttur um kvonfang Þorláks Einarssonar 364-5 

324. 1544 og 1545. Minnisgreinir sama um sama . . 365-6 

325. [1544], Minnisgreinir sama, m. a. um reka .... 366 

326. [1544]. Sáttaumleitan sama með tveim brœðrum, 
ónafngreindura 366-8 

327. [1544]. Skrá um skip Skálholtsstaðar 368 

328. [1544 eða fyrr]. TilIÖgur Jóhanns kanzlara Friss 

um íslenzka verzlun 368-70 

329. [um 1544]. Dómságrip um atvist að vigi 370 

330. 1545, 11. jan. Dómr um byskupstiundir 371-2 

331. 1545, 26. febr. Dómr um hald Gaulverjabœjar . . 372-4 



XVI EFNISYFIRLIT 

Bls. 

332. 1545, 9. mars. Konungsúrskur'ðr um Bjarnanes . . 371-6 

333. 1545, 11. mars. Konungskvittun um legorðsbrot .. 376-7 

334. 1545, 13. mars. Konungsveiting fyrir klaustr- 
-jörðum 377 

335. 1545, 13. mars. Konungsveiting fyrir Reynistaðar- 
klaustri 377-8 

336. 1545, 13. mars. Sömuleiðis Þingeyraklaustri .... 378 

337. 1545, 13. mars. Konungskvittun til hirðstjóra . . . 378-9 

338. 1545, 13. mars. Konungsbréf um búskap presta . . 379-81 

339. 1545, 17. mars og 7. april. Minnisgreinir Gizurar 
byskups 382 

340. 1545, 20. mars. Kærur Hamborgara á hendr Otta 
Stigssyni 382-6 

341. 1545, 20. mars. Svör Otta við þeim 386-90 

342. [1545, 20. mars]. Kærur sama á hendr þýzkum 
kaupmönnum 390-2 

343. [1545, 20. mars]. Svör þeirra við þeim kærum 392-5 

344. 1545, 20. mars. Máhim þeirra Otta Stígssonar og 
Hamborgarmanna skotið frá konungi til alþingis 396 

345. 1545, 30. mars. Kaup um Skarð á Reykjaströnd 396-8 

346. 1545, 31. mars. Kaup um Sólheima og Djúpadal i 
Skagafirði 398 

347. 1545, 4. apr. Kaup um Haga i Hvömmum 399-401 

348. 1545, 9. apr. Minnisgrein Gizurar byskups 401 

349. 1545, 14. apr. Dómr um testamenti Hólmfriðar Er- 
lendsdóttur 402-3 

350. 1545, 6. mai. Dómr um þjófnaðarorð 403-5 

351. 1545, 8. mai. Framfœrshigerningr 405-6 

352. 1545, 13. mai. Gjafabréf Jóns Oddssonar 406-7 

353. 1545, 19. mai. Dómr um hjónaband 407-8 

354. 1545, 19. mai. Transskriptarbréf 408-9 

355. 1545, 20. mai. Álitsgerð um ÁnastaSi i Miðfirði 409-11 

356. 1545, 26. maí. Bréf Gizurar byskups til Otta Stígs- 
sonar 411-12 

357. 1545, 6. júní. Vitnisburðr um landamerki Vikr i 
Sæmundarhlið 412 

358. 1545, 7. júní. Kaupbréf um Mýrar á Skagaströnd 413 

359. 1545, 8. júní. Kaupmáli ólafs Árnasonar og Ragn- 
hildar Þorsteinsdóttur, ásamt landamerkjum Tungu 

i Grafningi 414-15 

360. 1545, 8. júni. Kvittun af fjórmenningsmægðaspell- 

um 415-16 

361. 1545, 22. júni. Skiptabréf eftir Helgu Guðnadóttur 

i Klofa 416-17 

362. 1545, 26. júní. Landamerki Núps og Alviðru í 
Dýrafirði 417-18 



EFNISYFIRLIT XVÍI 

BIs. 

363. 1545, 28. júni. Kvittun um reikning Alftártungu- 
kirkju 418-19 

364. [1545]. Skrá um prestastefnumál 419-20 

365. [1545]. Bréf Gizurar byskups til sira Jóns Eiriks- 
sohar 420-1 

366. 1545, 30. júní. Dómr um Laugardal i TálknafirÖi 421-2 

367. 1545. 30. júni. Alþingisdómr um mál Otta Stigs- 
sonar og Hamborgarmanna 422-8 

368. 1545, 30. júni. Kvittun um sakir Daða Guðmunds- 
sonar 42S-9 

369. 1545, 22. júli. Dómr um framfœri 429-31 

370. 1545, 22. júji. Skiptabréf 431-2 

371. 1545, 5. ág. Jarðaafhending 432 

372. 1545, 11. ág. Dómr um ágreining sira Freysteins 
Grimssonar og Guðniundar Snorrasonar 432-4 

373. 1545, [11. ág.]. Dóiur um arígengi 434 

374. 1545, 15. ág. Kaupmálabréf Bessa Þorsteinssonar 

og Guðrúnar Tómasdóttur 435 

375. 1545, 30. ág. Konungskvittun hirðstjóra 435-6 

376. 1545, 7. sept. Dómr um fiskatiundir i Vestmanna- 
eyjum 436-7 

377. 1545, 9. sept. — 1548. Kaup um Kaldaðarnes i Bjarn- 
arfirði og lllugastaði á Vatnsnesi 437-8 

378. 1545, 17. sept. Dómr um arf 438-9 

379. 1545, 23. sept. Kaup um Kirkjuból, Klukku og Aust- 
mannsdal 440-1 

380. 1545, 4. okt. Bréf Gizurar byskups til Jóns byskups 

um Bjarnanessreið 441 

381. 1545, 14. okt. Loforð um kaup Vetrliðastaða 442 

382. 1545, 1. nóv. Bréf Gizurar byskups til Otta Stigs- 
sonar 442-3 

383. 1545, 29. nóv. Vitnisburðr um áverka á Brynjólfi 
Sigurðssyni 443-5 

384. 1545. Minnisgrein Gizurar bsykups 445-6 

385. 1545. Eiðr í Gaulverjabœjarniáli 446 

386. [1545]. Bréf Gizurar byskups til Erlends lögmanns 447 

387. 1545. Reikningsgreinir Gizurar byskups 447-8 

388. [1545]. Bréf sama til sira ólafs Jónssonar i Holti 448-9 

389. [1545]. Minnisgrein sama 449 

390. [1545]. Reikningsskapr sama 449-50 

391. [1545]. Bréf sama til Sigvarðs ábóta 450 

392. [1545]. Bréf sama til Erlends lögmanns 451 

393. [1545]. Eiðstafr Guðmundar Snorrasonar um 
kirkjusaurgun 451-2 

3Ö4. [1545]. Forsögn um dagsbréf veganda 452 

395. 1546, 5. jan. Sakferliskvittun tíl Jóns BJörnssonar 452^ 

h 



XVIII EFNISYFIRLIT 

Bls. 

396. 1546, 16. febr.— 1547. Kaupbréf um Hjarðarhaga í 
Jökuldal 453-4 

397. 1546, 19. febr. Transskriptarbréf 454-5 

398. 1546, 22. febr. Kaup um ölvatnsholt og Hlíð 455 

399. 1546, 3. mars. Dómr um framferði síra Þórðar Páls- 
sonar i HraungerÖi 456-S 

400. 1546, 10. mars. Bréf Pétrs byskups Palladíuss til 
Orms Sturlusonar og Pétrs Einarssonar 458-62 

401. 1546, 1. apr. Bréf Gizurar byskups til Otta Stigs- 
sohar 462-3 

402. 1546, 1. mai. Kaup um BöíSvarsnes og Gautasta'ði 463-4 

403. 1546, 8. maí. Veitingarbréf handa Gizui'i Fúsasyni 

fyrir Kirkjubœ i Vestmannaeyjum 46Í 

404. 1546, 2. júní. Löggjafabréf Þorleifs Grimssonar 465-6 

405. 1546, 4. júní. Landamerki Vikr í Sæmundarhlit5 46a 

406. 1546, 4. júní. Bréf Gizurar byskups til officiala 466-7 

407. 1546, 10. júni. Lýsing um málstað fenginn síra 
Gottskálk Jónssyni 468 

408. 1546. 13. júní. Vigslubréf síra Jóns Eirikssonar 468-9- 

409. 1546, 21. júni. Transskriptarbréf 469 

410. 1546, 25. júni. Dómr um hald fémuna ólafsvalla- 
kirkju 470-1 

411. 1546, 25. júni. Kaup um Mýnes og Hjartarstaði 471-2 

412. 1546, 26. júni. Uppgjöf Erlends lögmanns á jörð- 

um og reka við Gizur byskup 472 

413. 1546, 26. júní. Tylftardómr um ágreining kirkna 

i Sauðlauksdal og Bœ 472-5 

414. 1546, 30. júní. Máldagi og reikningr Staðarfells- 
kirkju 475-6- 

415. 1546, 1. júIL Kvittun af legorðsbroti 476-7 

416. 1546, Alþingisdómságrip um rétt konungs og sak- 
arábera 477 

417. 1546, 18. júli. Kaupbréf um Kjóastaði 477-8 

418. 1546, 19. júli— 1547, 26. jan. Vitnisburðr um jarð- 
argjöf 478.^ 

419. 1546, 26. júli. Kaupbréf jarða, er ræðir um i nr. 

412 479-80 

420. 1546, 31. júli. Kvittun um fatabúrsstarf 480-1 

421. 1546, 31. júlí. Leyfisbréf um rekanytjar 48 L 

422. 1546, 1. ág. Jarðaskiptabréf þeirra feðga Þorleifs 
lögmanns Pálssonar og Björns 481-3 

423. 1546, 1. ág.— 1549, 8. maí. Vitnisburðr um fyrir- 

svar kirkjureikninga á Keldum 483-4 

424. 1546, 7. ág. Lénan rekahlunninda 484 

425. 1546, 12. ág. Tylftardómr klerka um Staðarhól .. 484-6 

426. 1546, 13. ág. Sömuleiðis leikmanna um sama 486-8 



EFNISYFIRLIT XIX 

Bls. 

427. 1546, 14. ág. Konungskvittun til hirðstjóra 488-9 

428. 1546, 17, ág. Minnisgrein Gizurar byskups 489 

429. 1546, 18. ág. Kaup um Hólsland í Kollafirði .... 489-90 

430. 1546, 19. ág. Vitnisburðr um samtal Gizurar bysk- 

ups og sira Þorleifs BjÖrnssonar 490-1 

431. 1546, 20. ág. Kvittun um reikning ögrkirkju 491-2 

432. 1546, 30. ág. Dómr um Látr og Keflavik 492-3 

433. 1546, 2. sept, Lýsing um lambsfóðr Hofskirkju i 
Vopnafirði 493-4 

434. 1546, 4. sept. Kvittun um reikning Laugardals- 
kirkju 494-5 

435. 1546, 6. sept. Uppgjöf á Selárdal til handa sira 

Gisla Jónssyni 495 

436. 1546, 10. sept.— 1547, 1. júli. Lögmannsúrskurðr 

um Staðarhól 496-9 

437. 1546, [fyrir] 13. sept. Stefna Gizurar byskups til 

sira ólafs Jónssonar 499-500 

438. 1546, 15. sept. Kvittun til Daða Guðmundssonar 

um tíundir o. fl 500-1 

439. 1546, 29. sept. Umboð á erfðafé 501 

440. 1546, 3. okt. Kvittun um jarðarandvirði 501-2 

441. 1546, 4. okt. Rekaitak Laufáskirkju 502-3 

442. 1546, 28. okt. Loforð um sölu parts i Fljótshólum 503-4 

443. 1546, 29. okt. Dómságrij) um Icaup karlægs manns 504 

444. 1546, 29. okt. Dómr um hvalavarðveizlu 504-5 

445. 1546, 14. nóv. Konungsveiting fyrir Munkaþverár- 
klaustri 505-6 

446. 1546, 14. nóv. Sömuleiðis fyrir Snæfellsnessýslu 506 

447. 1546, 14. nóv. Kvittun konungssekta 507 

448. 1546, 30. nóv, og 2. dec. Minnisgrein Gizurar 
byskups 507-8 

449. 1546, 2. dec. Kaup um Núpufell o. fl. jarðir .. 508-9 

450. 1546, 15. dec. Dómr um Kross í Landeyjum .... 509-11 

451. 1546, 16. dec. Lúkning sira Þórðar Pálssonar á 
jarðarparti til Gizurar bj'skups 511 

452. 1546, 20. dec. Kaup um Horn i Hornafirði og Vatns- 
leysu i Byskupstungum 512-13 

453. 1546, 27. dec. Vitnisburðr um áverka á Brynjólfi 
Sigurðssyni 513 

454. 1546, 5. jan.— 1547. Skipan þingstaðar á Ingjalds- 

hóli 514 

455. 1546. Minnisgrein Gottskálks Jónssonar 515 

456. 1546. Lausafjármunir i Vik í Sæmundarhlið 516-17 

457. 1546. Reikningsgrein Gottskálks Jónssonar 517 

458. [1546]. Kaupsetning sama 517-19 

459. 1546. Reikningsgreinir sama 519 



f 
i 



Bls. 

460. [1546]. Forsögn um aflausn síra Þorleifs Björns- 
sonar 520 

461. [1546]. Vígslubréfsform 520-1 

462. 1546. Minnisgrein Gizurar byskups um grœöslu- 

kaup 521 

463. 1546. Bréf sama til sira Þórðar Pálssonar 521-2 

464. [1546]. Bréf sama til ónafngreinds manns um 

styrk við sig til fcingreiðar 522 ^ 

465. 1546. Prófastsdœmi sira Þórðar Gislasonar 522 

466. 1546. Svar Gizurar byskups um undanfœriseið 523 

467. 1546. Vegabréf sira Hálfdans Þórarinssonar 523-4 

468. 1546. Bréfkafli frá Gizuri byskupi til Odds Gott- 
skálkssonar 524-5^ 

469. 1546. Bréflcafli frá sama til sira Marteins Einars- 
sonar 525 

470. 1546. Minnisgrein sama 525 

471. 1546. Vitnisburðr um nr. 412 (rekann) 526 

472. [1546]. Kaupmálabréf Björns Hannessonar og Þór- 
unnar Daðadóttur 526-7 

473. 1546.Byggingarbréf fyrir Nesi við Seltjörn .... 527-8 

474. 1546." Bréf Gizurar byskups til sira Eyjólfs i Hvals- 

nesi 528 

475. 1546. Minnisgrein sama um grœðslukaup 528 

476. 1547, 3. jan. Kaupbréf um Fljótshóla 52^ 

477. 1547, 4. jan. Konungsveiting á íslandi að léni til 
handa ráði Kaupniannahafnar 529-31 

478. 1547, 11. jan. Umburðarbréf Gizurar byskups um 
likneski 531-5 

479. 1547, 27. jan. Lögmannsskipunarbréf 535 

480. 1547, 12. febr. Kvittun um jarðarandvirði 536 

481. 1547, 12. febr. Landamerki Vatnsleysu i Byskups- 
tungum 536-7 

482. 1547, 17. febr. Kaup um Halldórsstaði 537-8 

483. 1547, 22. febr. Kaup um sömu jörð 538-9 

484. 1547, 1. mars. Kaup um Þorvaldsstaði og Hnef- 
ilsdal 539-40 

485. 1547, 7. apr. Boð Gizurar byskups til presta um að 
kaupa guðsorðabœkr 540-1 

486. 1547, 15 apr. Kvittun um byskupstiundir 541-2 

487. 1547, 16. apr. Transskriptarbréf 542 

488. 1547, 17. apr. Kvittun um reikning Keldnakirkju 542-3 

489. 1547, 18. apr. Mnnisgrein Gizurar byskups .... 543 

490. 1547, 21. apr, Byggingarbréf fyrir Görðum á Akra- 

nesi 543-4 

491. 1547, 1. mai— 1550, 23. mars. Kaup um Torfalœk 

og Þóreyjarnúp 544-5 



EFNISYFIRLIT XXI 

Bls. 

492. 1547, 3. mai Landamerki Vikr i Sæmundarhlíð . . 545-6 

493. 1547, 7. niai. Vidimus 546-7 

494. 1547, 18. mai. Afhending Staðarhóls 547-8 

495. 1547. 24. mai— 1562, 8. jan. Vitnisburðr um eign- 
arheimild að óspaksstöðum 549-50 

496. 1547, 25. niai. Vitnisburðr um skipstöðu á Fiska- 
bjargi 55Ö 

497. 1547, 26. mai. Landamerki Núps og Þverár i öxar- 

firði 551-2 

498. [1547]. Landamerki Þverár í öxarfirði 552 

499. 1547, 3. júni. Reikningr Djúpadalskirkju 552-3 

500. 1547, 4. júnL Kvittun erfðafjár 553-4 

501. 1547, 7. júni— 1550, 30. jan. Kaupbréf um Saurbœ 

i Vatnsdal 554-5 

502. 1547, 11. júni. Þorleifr Pálsson segir sig frá lög- 
mennsku 555-6 

503. 1547, 17. júni. Prestastefnusamþykkt um Núpufells- 

kaup 556-7 

504. 1547, 23. júni. Kvittun um bréfalausn 557-8 

505. 1547, 23. júni. Kvittun um misferli Erlends lög- 
manns 558 

506. 1547, 26. júní, Dómsheiraild síra Freysteins Grims- 
sonar 558-9 

507. 1547, 28. júní. Prestastefnudómr um tollagjald af ^ 
Skaga 559-61 

508. 1547, 28. júni. Staðfesting sakakvittana Daða Guð- 
mundssonar 561 

509. 1547, 17. júlí. Bókaviðskipti Gizurar byskups og 
Odds Gottskálkssonar 562 

510. 1547, 18. júlí. Byskupsúrskurðr um hjónaband . . 562-3 

511. 1547, 23. ág. Bréf Daða Guðmundssonar til Lassa 

Mul 563-7 

512. 1547, 28. ág. Vitnisburðr um jarðir ögmundar 
byskups 567-8 

513. 1547, 8. sept. Vitnisburðar- og vegabréf Pétrs Ein- 
arssonar 568-9 

514. 1547, 8. sept. Kaupbréf um Kambsnes 569-70 

515. 1547, 16. sept. Dómr um gildi gjafabréfs Margrét- 

ar Vigfúsdóttur 1486 570-2 

516. 1547, 1. okt. Vitnisburðr um Staðarhól 572 

517. 1547, 5. okL Staðfesting jarðakaupa 573 

518. 1547, 7. okt. Tylftardómr um Ingimund Marteins- 

son 574-5 

519. 1547, 10 okt. Kaupbréf um Kjarlaksstaði og Orms- 

staði 575-6 



XXII EFNISYFIRLIT 

Bls. 

520. 1547, 15. okt. Landamerki Dragháls og Geitabergs 576-8 

521. 1547, 19. okt. Konungskvittun um afgjald af íslandi 578 

522. 1547, 21. okt. Minnisgreínir Gizurar byskups 578-9 

523. 1547, 19. nóv. Matvælalíaup : 579 

524. 1547, 6. dec. Bréf Gizurar byskups til Eriends lög- 
manns 580-1 

525. 1547 [i dec.]. Bréf sama til Páls Vigfússonar .... 581-2 

526. 1547, 18. dec. Veitingarbréf fyrir Hálsi 1 Hamars- 

firði til handa Jóni Björnssyni 582-3 

527. 1547, 30. dec. Kaup um Hörgshlíð og Sæból .... 583 

528. 1547, 31. dec— 1548, 15. febr. Skáholtsstólsreikn- 

ingr 584-92 

529. 1547. Byggingarbréf frá konungi fyrir Lágafelii . . 593 

530. 1547. Ættleiðing sona Þóru Jónsdóttur 593-4 

531. 1547. Uppgjöf jarðar 594-5 

532. 1547. Bréfságrip um Hvol i Saurbœ 595-6 

533. 1547. Aminningarbréf Gizurar byskups til sira 
Þórðar Pálssonar 596 

534. 1547. SÖmuleiðis til sira BjÖrns ólafssonar .... 596-7 

535. 1547. Byggingarbréf fyrir Arnarbceii til handa Arn- 

óri Eyjólfssyni 597-8 

536. 1547. Bréf Gizurar byskups til síra Snorra Hjálms- 
sonar 598 

537. 1547. Minnisgrcin Gizurar byskups 599 

538. 1547. Sömuleiðis 599 

539. 1547. Sömuleiðis 599-600 

540. 1547. Dómr um Brjámslœk 600-1 

541. 1547. Umboðsbréf yfir Brjámslœk til handa Guð- 

rúnu Björnsdóttur 601-2 

542. 1547. Minnisgrein Gizurar byskups 602 

543. 1547. Áminningarbréf sama til ólafs Sigurðssonar 602-3 

544. 1547. Minnisgreinir sama 603 

545. 1547. Veitingarbréf fyrir Stað i Steingrimsfirði til 
handa síra Þórði ólafssyni 604 

546. 1547. Byggingarbréf fyrir Krossi i Landeyjura . . 604-5 

547. 1547. Bréf Gizurar byskups til Erlends lögmanns 605 

548. 1547. Minnisgreinir sama 608 

549. 1547. Söniuleiðis um kaupmála Jóns Arngrimsson- 

ar og Sigþrúðar Narfadóttur 606-7 

550. 1547. Skýrsla um Bjarnarnessreið Jóns byskups 607-9 

551. 1548, 3. jan. Landeign Þverár i öxarfirði 609-10 

552. 1548, 12. jan. Verndarbréf Bjarna Narfasonar .. 610-11 

553. 1548, 5. febn Transskriptarbréf 611 

554. 1548, 5. febr. Konungskvittun til hirðstjóra .... 611-12 

555. 1548, 17. febr. Gerningr um Látr og reka i Höfða- 
hverfi 612-13 



EFNISYFIRLIT XXIII 

Bls. 

556. 1548, 26. mars. Reikningr Skálholtsstóls 613-25 

557. 1548, 4. apr. Vitnisburðr um áverka á Brynjólfi Sig- 
urSssyni 625-6 

558. 1548. 8. apr. Skrá um gull og silfr i Skálholti 62G-8 

559. 1548, 10. apr. Vitnisburðr um máldaga Flateyjar- 
kirkju 629 

560. 1548, 12. apr. Bréf um fjörumörk Keldnakirkju . . 629-30 

561. 1548, 13. apr. Tylftardómr um áverka á Brynjólfi 
Sigurðssyni 630-4 

562. [1548]. Sakaskrá ólafs Gunnarssonar 635-8 

563. 1548, 14. apr. Eignir og itök Flateyjarkirkju .... 639-40 

564. 1548, 21. apr. TiJboð Jóns byskups um byskuplegt 
embætti i Skálholtsbyskupsdœmi . . , 640- 1 

565. 1548, 10 mai. Kaupbréf um Hillur á Gahiiaströnd 641-2 

566. 1548, 12. maí. Samþykki samnings um peninga eftir 

Ara Andrésson 642-3 

567. 1548, 2. júni. Vitnisburðr um söhi NjarSvikr .... 643 

568. 1548, 27. júní. Kjörbréf Sigvarðs ábóta til byskups 643-6 

569. 1548, 30. júnl. Samningr um hrörnan Skálholts- 
kirkju 646-7 

570. 1548, 30. júní. Lögmannsstaðfesting á dómi nr. 561 648-9 

571. 1548, 30. júní. Kaup um Bjarg i Miðfirði 649 

( 572. 1548, 3. júli. Samningr um fjórðungsgjöf og til- 

gjöf Katrínar Hannesdóttur 650 

573. 1548. Fatabúrsreikningr i Skálholti 651-7 

574. 1548, 25. júlí. Ættleiðing barna síra Sigurðar Jóns- 
sonar 658-9 

575. 1548, 17. ág. Konungsbréf um utanstefnu Jóns bysk- 

ups Arasonar 659-61 

576. 1548, 29. ág. Konungsbann við vetrsetu Hamborg- 
armanna 661-2 

577. 1548, 30. ág. Skuldbindingarbréf Marteins byskups 

við konung 662-3 

578. 1548, 9. sept.— 1558, 31. jan. Vitnisburðr um Kvig- 
indisdal og Hœnuvík 664 

579. 1548, 16. sept. Tylftardómr um jarðir þær, er ög- 
mundr byskup hélt fyrir Sigriði Björnsdóttur . . 665-6 

580. 1548, 24.'sept. Andvirði umboðshalds á Vetrliða- 
stöðum 667-8 

r 581. 1548, 30. sept. Kaupmálabréf Nikulásar Þorsteins- 

sonar og Sigríðar Einarsdóttur 667-8 

582. 1548, 1. okt. Tylftardómr um ákærur Jóns bysk- 

ups til Daða Guðmundssonar 669-74 

583. 1548, 15. okt. Bréf Kristjáns skrifara til Daða Guð- 
mundssonar 674-6 

584. 1548, 15. nóv. Dómr um kvittanir Daða 676-8 



í 



XXIV EFNISYFIRLIT 

Bls. 

585. 1548. Tylftardómr um bœtr eftir Filippus Þórar- 
insson 678-80 

586. 1548. Konungsbréf um nám Hákonar Þorsteins- 
sonar 680 

587. 1548. Kancellibréf um nám eSa reynslu SigvaríSs 
ábóta og Marteins byskups 680-1 

588. 1548. Búreikningr i Vík i Sæmundarhlið 681 

589. [1548 eða síðar]. Kæra Björns Jónssonar um 
Krossholt 682-4 

590. 1549, 2. jan. Bannfœringarbréf yfir Daða Guð- 
mundssyni 684-6 

591. 1549, 10. jan. Lögmannsstaðefsting á dómi nr. 584 68G-8 

592. 1549, 20. jan.— 1551, 29. apr. Kaupmálabréf Jóns 
Þorsteinssonar og Halldóru Jónsdóttur 688-9 

593. 1549, 8. febr. Verndarbréf klerka i Skálholtsbysk- 
upsdœmi 689-91 

594. 1549, 11. febr. Konungsbréf um útlegð Jóns bysk- 

ups Arasonar 691-3 

595. 1549, 11. febr. Ágrip nokkurra konungsbréfa 693-4 

596. 1549, 11. febr. Verndarbréf ekkju og brœðra Giz- 

urar byskups 694-5 

597. 1549, 8. mars. Páfabréf til Jóns byskups 695-8 

598. 1549, 18. mars. Reikningr Húsavikrkirkju 698-9 

599. 1549, 31. mars. Kvittun jarðaandvirðis 699-700 

600. 1549, [2. apr.]. Konungsbréf um handtöku Jóns 
byskups 700-2 

601. 1549. 10. apr. Vigslubréf Marteins Einarssonar . . 702-4 

602. 1549, 30. apr. Kaup um Rafnsstaði í Kræklinga- 

hlið og Róðugrund 704-5 

603. 1549, 9. mai. Kvittun jarðaandvirðis 705 

604. 1549, 17. mai. Tylftardómr um mála Þórunnar á 
Grund 706-7 

605. 1549, 22. mai— 1550, 30. jan. Kaupbréf um Hlið á 
Vatnsnesi o. fl. jarðir 707-8 

606. 1549, 27. mai. Dómr um arf eftir Æsu Jónsdóttur 708-10 

607. 1549. 29. mai. Vitnisburðr um áverka á Brynjólfi Sig- 
urðssyni 710 

608. 1549. 8. júni. Kaupbréf um Haga i Reykjadal . . . 710-11 

609. 1549, 18. júni. Vitnisburðr um áverka á Brynjólfi 
Sigurðssyni 712 

610. 1549. Vitnisburðr um sama 712-13 

611. 1549, 1. júlí. Prestastefnudómr um ógilding gern- 

inga Jóns byskups i Skálholtsbyskupsdœmi 713-16 

612. 1549, 1. júlí. Alþingisdómr um eignarrétt að Sand- 
gerði 716-17 



EFNISYFIRLIT XXV 

Bls. 

613. 1549, 1. júli — 1550, 24, jan. Kaup uni Dvergastein 

og Þrándarhiolt 717-18 

614. [1549 og fyrr]. Máldagi Dvergasteinskirkju .... 718-19 

615. 1549, 14. júli— 1564, 20. mai. Vitnisburðr um þjón- 
ustulaun Jóns Sigurðssonar 719-20 

616. 1549, 25. júli. Kvittunarbrér til handa Daða Guð- 
mundssyni 720-1 

617. 1549, 14, ág. Lögmannsstaðfesting á dómi nr. 128 722 

618. 1549, 20. ág. Virðing á fjármunum á Arnarnúpi 722-5 

619. 1549, 20. sept. Skipta- og testamentisbréf sira 
BjÖrns Jónssonar 725-7 

620. 1549, 20. sept. Tylftardómr uni villumenn 727-9 

621. 1549, 23. sept. Vitnisburðr um kirkjusaurgun . . 729 

622. 1549, 10. okt.— 1550, 30. jan. Kaup uni Lund i 
Þverárhlið og Uppsali i Miðfirði 730 

623. 1549, 18. okt. — 1550, 4. mars. Kaup um Sámsstaði 

o. fL jarðir 731 

624. 1549, 29. okt. Kaupbréf um Syðradal og Karlsá 732-3 

625. 1549, 4. nóv.— 1550, 12. jan. Kaupbréf ura Ref- 
steinsstaði o. fl, jarðir 733-4 

626. 1549, 4. dec. Kaupmálabréf Eiriks Böðvarssonar og 
Guðrúnar Þórðardóttur 734-6 

627. 1549, 20. dec. Bréf Laurentius Mule um vetrsetu 
þýzkra kaupmanna 735-6 

628. 1549, 27. dec. Bréf Kristjáns skrifara til Daða Guð- 
mundssonar 736-9 

629. 1549, 30. dec. Kaupbréf örnólfs Jónssonar og Stein- 
unnar ólafsdóttur 739 

630. 1549. Afhending Hjallakirkju 740 

631. 1549. Afhending Melakirkju 740 

632. [1550 eða fyrr]. Stefna Gottskálks Jónssonar til 

Jóns Loptssonar 741 

633. [1550 eða fyrr]. Bréf sama til Jóns byskups 741-2 

634. [1550 eða fyrr]. Dómságrip um skiprúmssvik .. 742 

635. 1550. Fjártala sira Gottskálks i Glaumbœ 742 

636. 1550, 1. jan. Uppgjöf Marteins byskups á Bjarna- 
nesseignum 743 

637. 1550. Bannfœringarbréf yfír síra Gísla Jónssyni 743-7 

638. 1550, 27. jan. Konungsbréf um Innsigli landsins 747-8 

639. 1550, 27. jan. Konungsbréf um byskupskjör í stað 

Jóns byskups 748-9 

640. 1550, 27. jan. Konungsbréf um unglingaskóla á 
Helgafelli 750 

641. 1550, 27. jan. Konungsbréf um handtöku Jóns 
byskups • 750-3 



c 



XXVI EFNISYFIRLIT 

Bls. 

642. 1550, 10, febr, Uppgjöf Helga ábóta á Þingeyrum 

á ábótadœmi sinu 753-4 

643. 1550, 16. mars. Áminningarbréf Pétrs þyskups 
Palladius^ til Jóns byskups 754-9 

644. [1550]. Kærur Hamborgarnianna um framkomu 
Líiurentiuss Mule 759-63 

645. 1550, 18. mars. Svör konungs við þeim kærum . . 763-7 

646. 1550, 20. mars. Konungsbréf um bann við vetrsetu 
þvzkra kaupmanna 707-9 

647. 1550, 27. mars. Loforð Ornis lögmanns Sturluson- 

ar um vináttu og fylgi við sira Björn Jónsson . . 769-70 

648. 1550, 31. mars, Vitnisburðr um áverka á Brynjólfi 
Sigurðssyni 770-1 

649. 1550, 7. apr. Afhending Áss i Vatnsdal 771-2 

650. 1550, 7. apr. Kaupbréf um sömu jörð 772-3 

651. 1550, 14. apr. Vitnisburðr um eignarrétt að Haga 

i Hvömmum 773 

652. 1550, 23. apr. Vitnisburðr um barnsektakvittun . . 774 

653. 1550, 5. mai. Vitnisburðr um nr. 642 774-5 

654. 1550, 5. maí — 1551, 19. mars. Skipan um bcnefi- 

cium i Glaumbœ 775-6 

655. 1550, 21. mai. Kaupbréf um Eyjólfsstaði i Vatns- 

dal 777 

656. 1550, 24. maí. Kaupbréf um Holt á Finnraörk . . 777-9 

657. 1550, 21. Júní. Lýsing um sölu Áss i Vatnsdal o. fl. 
jarða 779-80 

658. 1550, 30. júni. Alþingisdómr um vetrsetu Hamborg- 
armanna , 780-1 

659. 1550, 30. júni. Tylftardómr um forræði Jóns bysk- 

ups yfir Skálholtsbyskupsdœmi fyrst um sinn . . 781-3 

660. 1550, 30. júni. Lögmannsúrskurðr um Bjarnaness- 
eignir 783-5 

661. 1550, 30. júní. Kaup um Vik i Sæmundarhlið o. fl. 
jarðir 785-6 

662. 1550, 30. júni. Alþingissamþykkt um frillulifipresta 

o. íh ..." 786 

663. 1550, 1. júli. Bréf sira Þórðar Marteinssonar til 
Pétrs byskups Palladiuss 787-90 

664. 1550, 2. júli. Loforð presta um að halda rétta trú 790-1 

665. 1550, 4, júli. Tylftardómr um Bjarnaneseignir og 
Hvamm 1 Hvammssveit 791-2 

666. 1550, 14. júlí. Kaup og landamerki Starmýrar . . 793-4 

667. 1550, 10, ág. Kæra sira Björns og Ara Jónssona til 
kanzlara um framferðir andstœðinga þeirra 794-6 

668. 1550, 18. ág. Festingarbréf Bjarna Erlendssonar og 
Guðriðar Þorsteinsdóttur 796-7 



EFNISYFIRLIT XXVII 

BIs. 

669. 1550, 8. sept. Vitnisburðr um Bœ á Rauðasandi 797 

670. 1550, 15. sept. Dómr um forgangsrétt landsdrottna 798-9 

671. 1550. 2. okt. Bréf Daða Guðmundssonar til fylgd- 
armanna Jóns byskups 799-800 

672. 1550, 23. okt. Tylftardómr um handtöku Jóns 
byskups og sona hans og friðhelgi þeirra til öx- 
arárþings , . . 800-^ 

673. [1550]. Lýsing Orms lögmanns á handtöku Jóns 
byskups og sona hans 803-6 

674. 1550, 23. okt. Dómr um lausamenn 806-8 

675. 1550, 31. okt. Kvittun til handa Daða Guðmunds- 

syni 808-9 

676. 1550, 3. nóv. Dómr um ólöglega aðtekt Ara Jóns- 
sonar á Bjarnanesseignum 809-10 

677. 1550, [6 nóv.]. Sakargiftir Kristjáns skrifara á 
hendr Jóni byskupi og sonum hans 810-13 

678. 1550, 6. og 7. nóv. Rœða sama um sama efni . . 813-20 

679. 1550, 7. nóv,— 1584, 1. júli. Vitnisburðr um aftöku 

Jóns byskups og sona hans 821 

680. 1550, 7. nóv.— 1587, 16. jan. Vitnisburðr um sama 

efni 821-2 

681. 1550, 16. nóv.— 1551, 3. júli. Vitnisburðr um sama 
núsar Jónssonar og Elinar Jónsdóttur 822-3 

682. 1550, 30. nóv. Kaupmálabréf Tuma Þorgrimsson- 

ar og Sigríðar Magnúsdóttur 824-5 

683. 1550, 1. dec. Konungsbréf til bœjarstjórnar Kaup- 
mannahafnar um verzlun Hamborgarmanna .... 825-6 

684. [1550]. Svar bœjarstjórnarinnar við þvi 826-8 

685. 1550, 8. dec. Lögmannsúrskurðr um dóm nr. 674 829 

686. 1550, 14. dec. Lifstiðarveiting fyrir Hvarami i 
Hvammssveit til handa Birni Hannessyni 830 

687. 1550, 21. dec. Svar bœjarstjórnar Kaupmannahafn- 

ar við bréfi nr. 683 831-48 

688. 1550, 25, dec. Eignaskrá Hólastóls 848-8^ 



DIPLOMATARIUM ISLANDICUM 



*L [uin 1310]. 

Alpingisdómr um rekamark. 

Eptiv Jónsbókar handriti í Fol., sem átt hefir Haldór sýslumaðr 
Einarsson (d. 1840) og síðan Þórðr háyfirdómari Sveinbjörnsson (d. 
Iö56), og komið er að gjöf til Landsskjalasafnsins 11. Okt. 1913 
frá Guðmundi stjórnarráðsfiilllrúa Sveinbjörnssyni. Er lögbókin sjálf 
ntuð nálægt 1650, seU og fallegn, og er skrifað i hálft. Síðan hefir 
einhver lögfróðr maðr ritað, 1679 eða litlu síðar, á auðu blaðsíðurn- 
^i' ýmislegt til fyllingar ákvæðum lögbókarinnar, og er samþykt þessi 
eitt af því, og er hún sett við 2. kapitula í Rekabælki. Aldr henn- 
ar veltr á árunum 1300 -I8I8. Hún er áðr prentuð í DI, VII, 3 (= 
eplir einu handriti frá lokum 17. aldar, og heimfærð til þessa tíma- 
bils miðja vega, eða um Í'MO. Þar er þess getiðj að samþykt þessi 
sé ekki vel tryggileg eins og hún stendr þar. En þegar alls er gætt, 
mun hún þó að efni til vera rclt lög. Sbr. alþingisdóra 1579 (AI- 
þingisb. b.I.bls.37S,Nr. IX í árinu 1579). Annað mál er það, að orð- 
færið er gegnum marga afskriptaHðu geingið nokkuð úr skorðum 
sumstaðar. 

Rekamarck til landz sem leingst ut fiarar. og flod 
geingur leingst i logne. þa hvorke æser 

brim nie vindur. 
Þad var logtekid um^) rekamark a Auxararþijnge af 
badum Iðgmðnnunum og allri logriettunne a dogum Hdkon- 
ar kongz. sem væri i almennelegu flædarmdle pa siör ræd- 
ur sier. Enn [hvad hann æser brim edur vindur. edur^) 

1) sl. L 2) [ef, b. 

Dipl. I8l. XI. B. 1 



REKAMARK. - SÁTTMÍLABRÉF. 



kastar yfer MÆlarkamp^). edur eýrartanga. [so sem i logbok 
utvijsar. edur a land upp. þar sem so vid vijkur^). þa eign- 
ast^) þad landeigande [hvort þad er trie edur hvalar^). 



*2. [1320]. 

w 

Bbéf Islendínga um skilyrSi fyrir sáttniála og hylling við 
Magnús konung Einksson, þar sem þeir neita allri hlýðni 
og hollustu, nema haldið sé það, er heitið var í hinu „forn- 
asta bréfi, er vort foreldri sór Hákoni kongi gamla". 

Eptir Jónsbókar liandriti i Fol., í Landsskjalasafninu í Reykja- 
vík, frá' c. 1(350 — 70, sem átt haí'a Haldór sýsluraaðr Einarssonj (d. 
1846) og Þórðr háyfirdómari Sveinbjörnsson (d. 1856). Gefið skjala- 
safninu 11. Okt. 1913 af Guömundi Sveinbjöinssyni. Sbr, DI, II, 
343; IX, 5. 

Suplicatia^) Jslendinga til Ríjkis Ráds j Noreige, 

og til hinna ædstu Manna. 

Aullu "witru og virduglegu Rijkes rdde. og geimslumðnn- 
um kongsgards i Noreige. senda bændur og almugi cL Js- 
lande kuediu gudz og sijna. 

ydur vilium vier kunnugt giora. ad Gunnar rddsueirn^) 
tiedi firir oss d alþijnge med audmiukum godailiavid kong- 
dominn sem hann fremst mcLtte. [huorn ad*^) þier badud 
oss sueria jungherra Magnusi. dottursini virduglegz herra 
Hakonar Noregs kongs ens koronada. shjkan þegnskilldu 
0)d, sem hanz virdugligum forelldrum var jdtad æfinlega 
til þarfinda. og þeirra afkuæmi ad forfallalausu af kongsinz 
vegna. j mðte vorum skattgiöfum. ad tilskildum vj skipum 
hingad til Jslands huort sumar. þeim giædum hladin. er 
landinu væru naudsinlegust. ij. firer nordan land og .ij. fir- 
er sunnafí land. j austfiordum eijtt. og eitt i vestfiordum. 
Og ad jslendsker sieu laugmenn og syslumenn. og aller 
valldzmenn cL landinu. firer nordan land sie annar laug- 
mann, enn annar firer sunnail land. og hafe þeir ei syslur. 



1) [malakainb b (= nialarkamp). 2) [sl. ö, 3) eignest L 4) [sl. 
&. 5) Svo! 6) [Svo. 



« 

1320—1343. SÁTTMALABRÉF, - HELLISFJÖRÐR. Ú 



Enn saker þess ad vier viliuni ei hia oss stande nock- 
ur brigd vorz mals. þa hofum vier giort og giora vilium 
alla þa þegnskiildu. sem vier erum honum skilldugir ad 
veijta. eptter firrs0gdu skilordi. þar til er þier meiged gott 
rS,d firir giora. ad vier meigum nd fornum frijheijtum og 
nyium skilmdla. 

Vited þad firer vijst. ad vier þikiunst lauser. eptter þui 
fornasta brefi sem vortt forelldri sor^) Hakoni kongi gamla. 
gf vier faum eigi ad sumri. þad sem oz var jatad af hon- 
um. og nu mælum vier til. 

Skreid vilium vier og miol. ad eigi flitiest meir medan 
hallærid er ] landinu enn kaupmenn þurfa til mdtar sier. 

vm vtanstefningar. samþickium vier ei framar enn l0g- 
bok vottar. 

Þd eina viiium vier soknarmenn hafa er bændur kiosa. 

Vilium vier þann tijma sueria. og ei firr. enn sem rijk- 
esradz brief med insiglum er oss se(n)tt. og þar med fram- 
kominn skilmdle. 

Giefi þad vor herra Jesus Christur. ad þier giored suo 
rad firer þessu og aullu audru ad sdlu virdilegs herra Ha- 
konar kongs sie til ^i\i]h lijfz og fagnadar. jungherra Magn- 
usi til heidurz og æru. og aullum oss til fridar og fagnad- 
ar. Bædi brdd[ar] og leingdar. 

Datum. 



3, 1343. í Eydölum. 

JóN biskup Sigurðarson skipar hálfkirkju í HelUsfirði í Suðr- 
Múlaþingi. 

Prestastefnubók Brynjólfs biskup3 lll, 62, í Landsskjalasafninu. 
— Bréf þetta þekkist nú ekki öðruvísí en í þessu ágripi. — I bi'éfi 
dagsettu 5. Júní 17ó0 segir sira Þórarinn Jónsson, að Hellisfjarðar 
„saunghús" sé þá fallið af sjálfu sér fyrir i) áruui (1751) „sökum 
afskiptaleysis proprietariorum" . 

Um Bænhus ] Hellisfirde. 
Anno 1658. 30. Junij bar Sira Sigurdur Arnason cL 
Skorrastad fram fyrer synodum, hvort hann skyllde eda 

1) sa, hdr. 

1*^ 



4 



HELLISFJÖRÐR. — HOFFELL. 1343 — 1390 



hvad offt skylldugur ad þiona sönghusenu i Hellisíirde. er 
ecke finst i Wilchins nie Herra Gijsla mdldagabok sem i 
Skalholte er utan gamallt bref jnnsiglalaust hefur Biskup- 
enn sied þar Jön Biskup skipar hcLlfkyrkiu 1363i) ad Ey- 
dðlum .... 



4. 9. Júní 1390. í Bjarnanesi. 

Ageip af bréfi, að kirkjan í Hoffelli í Hornafirði eigi sel- 
stööu og stóðhrossabeit í Arnanessjörö og uætrrekstr i 
Hólajörð. 

Visilazíubók BryujóU's biskups um Austfirðlngafjórðung bls. 203 — 
204 með hendi sira Bjarna Gizurarsonar. Visitazia í Hoffelli 1, Sept- 
ember 1645. 

Epter kyrkiubrieffe med einu jnnsigle. annad fra stock- 
ed. (a kyrkian j Hoffejle) selfor drlega j Arnaness jord 611- 
um Busmala vm ij manude og .v. hrossa beit a veturenn. 
og taka ei undan fii þð med sie. enn seled a ad standa j 
Bergdrlande. enn næturíiekstur j Höla jðrd j Mones. fyrer 
skriffader vottar. Steinolffur Arnason og Einar Jönsson. vppa 
handlagdau eid Brodda Einarssonar og Þörvardar Tirffijngs- 
sonar. Runolffe Paalssyne. Datum handsalsens þridia dre frá, 
þui er fru Margreta drottnijng var teken til Rijkess stiörnar 
] Norege. enn Brieffsens Biarnanese fimtadagenn er viij vik- 
ur voru aff sumre a þui dre sem fyrr seiger. 



*5. 25. Deeemlber 1402. á Crrenjaðarstöðum. 

16. Jauúar lá03. að MunkajTerá. 

Heitbréf NorSiendinga í Svartadauða. 

Landsbókasafn 827. 4to, annáll, sem endar 1711, og handritið 
skrifað um þaö leyti. Þelta stendr við ár 1402 og 1403. Sbr. DI, 
III, Nr. 5G9 og 571. 



1) Þannig; er án efa rangt íyrir 1313 (CDccclxiij, fyrir : CDccoxliij). 



1402-1403. 



SVARTIDAUÐI. 



5 



Heit i storu plÆgunne a Greniadarstad. 
Anno Domini 1402. á joladag firsta d Greniadarstad^), 
var heitit soddani) heite. af óllum Almuga, seni þar var 
staddur. Gude til lofs og hans sætustu mödurjomfru Maria^). 
til heidurs og virdingar. enn fölkenu tii sáluhidlpar og sýnda- 
lausnar. og sierlega mote þeirre ogurlegu Drepsött sem þcL 
för vestur^) epter landenu. i hvorre mikell fiðllde lærdra. og 
leikra. EÍjkra og fátækra fyrir sunnan land. i Híinavatnz- 
þijnge. og j Skagaíirde. þcL þegar med fliötum adburdum 
Andast (hafdi). so vijda var alleidt. bæde af prestum og 
leikmðnnum. 

J firstu skillde hvor sá madur. er Alldur og heilsu 
befde til. þurfasta æfenlega firi hinn dyra dag. ef ei Ber 
Jðnsmessu Baptestæ^) (a) næsta dag firi. 

hier med skillde menn æfeíilega vatnfasta firi AUar 
Mariumessur. þær ei Ber a Manudag. enn þær^) adrar næt- 
ur jafnmargar sem hitt hefde ddur lofad. gila i vana tekit 
cL hvoriu Are. Lese med hvorre vðtnunarnott fimtiju sinn- 
um pater Noster. og Ave Maria medan hann lifde. enn giefe 
mcLlsverd medan hann lifde um 5 Ar scL til hefur. med 
hvorre þeirre nðtt sem hann heiter ad valnfasta. 

hier med skillde hvor madur. sd sem minna fie hefde 
enn fímm hundrud, giefa málsverd íitegangsmonnum um 
eitt cír med RcLde prestz og hreppstiora. enn þeir sem meira 
€igu skulu giefa ^ina Alen af 5c. þeim sem i búe liggia 
og mesta^) þurfa. Enn med EcLde prests og hreppstiöra um 
eitt 4r. i mat edur frijdu. 

Jtem skal gcLnga til Mukaþvera(r) i MiUe Reikiaheidar^) 
og Vðdhiheidar. enn Eýafirde og Hönavatnsþijnge til Höla. 
Lir Skagafirde til MúkaþvercL^r). edur Þijngeýra. firer nordan 
Reikiaheide til Mdla. og lese hvor madur sem geingur fimtiu 
sinnum Ave Maria. med kniefalle firi Iijknesk(i)u vorrar frú. 

Heit cL Mukaþverd. 
Jtem var heit(id) cL Miikaþverd. cL næsta Are epterkóm- 

ande. jn festo Marcelli pava. af lærdum mönnum og AI- 

H — — 

Svo. 2) Syo, og niun rélt; reykialilidar er prenlað í DI> HI, 
681, Það sýnist vera reingra. 



6 



SVARTIDAUÐI 



1402-1403 



menninge med samri Bæn til vors sæta (lausnara) Jesu 
Ghristi. og hans hctleitrar mödur Marie og hins goda Gud- 
mundar Biskups, og allra guds heilagra manna. i mote þeim 
hrædelega manndauda sem þcL stöd hardast jfer. ad Gud 
med sinne ncíd skillde þar nockra miking d giðra. 

J firstu i heidur vit Jesu christi og hans modur skilldu 
aller prestar singia epter hvoria messu. utan sálumesu. um 
sian. Gaude virgo mater^) Christi, 

Jtem i heidur vit hinn goda Gudmund Biskup ](ltudu 
aller ad giefa alen d hvoriu hundrade i hentugum pening- 
um til þess ad sendebod giðrest til pavans Gards. þess gr- 
endes. ad pavenn af Guds hidlp orlofade ad firnefndur hinn 
gode Gudmundur Arason Biskup være tekenn i samlag 
heilagra manna. af^) oUum þeim openberadur^) heidur. sem 
sðnnum vors herra vinum lofast ad veitast cí jardrike. þar 
med honum til skri]ngiðrdar^) (med) þeirre grein. ad skil- 
rijker menn lærder edur leíker til velldest sagt grende fram 
flitia. og med peningum ad taka. jrdu þar og Aungver til 
sem Gud unne oz ad ei verde. þá skilldast aungver til 
þessa peninga út luka. utan þcL giðre hvor slijka ðlmussu 
sem Gud skýtur i hug þeim. 

Jtem lofudu aller ad vatnfasta firi allar Mariumessur i 
næstu 5 Ar þeir alldur og heilsu hefde til. utaú Messudag- 
enn ber(i) cL Manudag. þd faste adra nðtt i stadenn. 



*6, 6. Jimí 1417. í Krossavík. 

6. Maí 1457. í Bjarnanesi. 

27. Okt. 1660. í Skállioltl. 

Kaupbeéi' um -jarðirnar TorfastaSi og Skálanes í „Voknafirði", 
i tvöföldu transscripto. 

Frumritað transscriptum á skiuni i Landsskjalasafninu, komið 
að gjöf 20. Aug. 1909 í'rá Stepháni verzlunarfulltrúa GuðrauDdssyni. 
Sbr. DI, [V, '611 (þar prentað eptir afskript í bréfubók Brynjólfs 
biskups). 



1) Mariæ, hdr. 2) Syo. 3) skijrngiördar, hdr. 



1417. 



TORFASTAÐIR OG SKÁLANES 



7 



Þad giorum vier Arni p. Halldorson. Oddur Eyolfs- 
zon. Dduid Halldorson. Arni Jonsson. og Sigurdur Gudna- 
son kunnugt med þessu voru opnu brefi og eigifi handskript- 
um ad vier hofum yferlesid og hier vid saman borid so lat- 
andi bref og jnnsiglad skilriki ord fyrir ord seni epter fylger. 

Ollum mðnnum "þeim sem þetta bref sid edur heyra senda 
Teitur Gunnlogson logmann um allt Jsland. Eyolfur Teitz- 
son. Gudmundur Valentinusson. Andres Einarsou og Brand- 
ur Olafson kvediu Gudz og sina kunnugt giorandi med þessu 
voru opnu brefi ad þa er lidit var fra hingatburd vors herra 
Jesu Christi 1457 ar fðstudaginn næsta epter krossmessu d 
vorid ] Biarnanesi i Hornafirdi saum vier og heyrdum yfer- 
lesid oped bref under godra manna jnnsiglum so latandi 
ord epter ord sem hier seiger. 

Ollum mónnum þeim sem þetta bref sid edur heyra 
senda Erlíndur Peturson. Jon Magnusson. Eyolfur Manason. 
Magnus Tiorfason. Andres Þorkelson. Olafur Skiæringson 
kvediu gudz og sina kunnugt giorandi ad þa Hdit var fra 
hingatburd vors herra Jesu Christi 1417 dr trinitatis sunnu- 
dag i Kro.ssavik ytre i Voknafirdi vorum vier i hid saum og 
heyrdum a handaband þeirra af eirni alfu Gunnlogs Gud- 
mundsonar enn annari Jarngerdar Ormsdöttur med þeim 
skilmdla ad Jarngerdur seldi Gunnlogi jardir þær er so 
heita hdlfa Torfastadi i Vestradal og halft Skalanez hvort 
um sig fyrir halfan þridia tug hundrada tiundarvirdí med 
ollum þeim gognum og giædum sem þessum jordum hafa 
fylgt ad fornu og nyu ad tilreiknudum torfskurd i Liotz- 
stada jord. hdlfur hvalreki og vidreki fyrir Liosalandi, vid- 
arteigur i Nijpsmo hinn sydra. stillisveidi d Gnipsandi og i 
8s alla selveidi. kendist nefnd Jarngerdur ad Gunnlogur hefdi 
lukt henni hier fyrir vjc i vadmalum. fiðgur kíigildi. þriar 
stikur klædis og ketil. item fiogur kugilldi med bænhusinu 
d Torfastodum. skildi hun og af sier fyrnd a þui^). enn 
Gunnlogur skylldi eiga sokn ad þeim sem d hefdi buid jörd- 
unne olðgliga eda bœnhusid hefdi eigi feingit sinar skylldur 
af þeim. Jtem þridr kýr hid Eyolfi Mdnasyni og tvo naut 
tuæuetur enn þau sio hundrut sem þa standa epter skylldi 
Gunnlðgur luka i fridum peningum og ofridum þeim sem 



1) fyrst skrifaÖ „þeim", en strykað í og leiðrétt i öndverðu. 



8 TORFASTAÐIR. — BARÐ. 1417, 

honum hentadi vel ad lúka enn henni ad taka og líika 

onga fiemissu af til næstu fardaga. skylldi nefnd Jargerdur 

svara lagariptingum (L adurnefndum jordum enn Gunnlogur 

hallda til laga. Skildi Gunnlogur sier aptur so marga pen- 

inga og so frida sem hann lýki fyrer og vidurlikum sala- 

dðgum. leti Gunnlðgur bæta jardernar þa skylldi hann hafa 

þar fulla peninga fyrer ef jardernar riptast. geck Gunnlðgur 

3 borgun ad luka þan fiðgur kugilldi sem hier standa skrif- 

ut bænhusinu. Og til sannenda hier um settum vier fyrr- 

nefndir menn vor innsigli fyrir þetta bref. gert i stad deigi 

dri sem fyrr seiger. 

Og til sannenda hier um setium vier fyrrnefnder menn 
vor ]nnsigli fyrir þetta transkriptarbref skrifad i stad deigi 
og ari sem fyrr seiger. 

[Hér kemr í transscripto: 
Torfastaðabréf 10. Nov. 1898 (DI, III, Nr. 638) i transcripto frá 20. 
Apr. 1487 (DI, VI, Nr. 523)]. 

Og til stadfestu og vitnesburdar setiura vier fyrrskrifader 
menn vorar handskriptir med vorum innziglum under þetta 
transkriptarbref er skrifad var ad SkalhoIIte 1660 27 Octobris. 
Arni Halldorsson Oddur Eyolfszon David Halldorsson 
med eigen hende med eiginn hendi med eigin hende 
(L. S.) (L. S.)^ (L. S.) 

Arne Jonsson Sigurdur Gudnason 

med eigin hende m e h 

(L. S.) (L, S.) 



7. 34. Júuí 1417. á Hólum. 

Magnús prestr BöSvarsson selr Brandi bónda Haldórssyni 
kaupahlutann i Barði í Fljótum, sextigi hundraða, og jarð- 
irnar Hól og Akra fyrir lausafé. 

Eptir skjalabók Landsskjalasafnsins i é-to bl. 17, sem skrifuð er 
um 1600, og stafar frá Jóni lögmanni Sigurðssyni. — Prentað í AI- 
þingisbókum T, 160—161. 

KaupBref [Brands Halldorssonar^) fyrer Barde. 
Ollum CDonnum sem þetta Bref sia edur heyra senda 
Jon mbotj Hallfredarson. Sijra Jon pre.-iiur Eiarnaráon. Gunn- 



1) [leiðréttj^H. B. S., hdr. 



1417—1433. ■ BARÐ. - VATNSDALR. 



9 



ar Biarnarson. Bryniolfur Jonsson og Þorkiell Jonsson Quediu 
Guds og Æijna kunnugt giorande ad þa er lidit var fra 
hingatburd vors herra Jesu christi þusund iiijc og seytian 
Aar. jn festo Sancte Johannis Baptiste sa holum j hiallta- 
dal voruni vier j hia sanm og heyrdum m ad þeir toku 
hondum samaii af eirnj halfu [Srjra Magnusar Baudvars- 
sonar gnn af annarj halfu Brandur Bondj Halldor^son^). 
skildist þad wnder þeirra handabande ad nefndur Sijra 
Magnus sellde saugdum Brande kaupahlutann ] Barde j 
fliotum fyrir Ix (hundrada) med þeim fridleika j smiori og 
slatrum og kiigilldum og j silfrj. Jtem ] annarj grein 
sellde nefndur Si]ra Magnus adur nefndnm Brande Bonda 
ij jarder er suo heita. holl og akrar epter þuj sem dande 
monnum litist jardirnar werdar vera. Sellde hann honum 
allar greindar iij jarder med ollum þeim gognum og giæd- 
um sem þeim fylgde. og fylgtt hefde ad fornu og nyiu og 
hann vard fremst eigande ad. skillde nefndur Sijra Magnus 
suara Laga EÍptingum 8& jordune enn sagdur Brandur hallda 
til Laga. 

Og til sanninda hier wm setium wier fyrr nefnder menn 
vor jncigle hier fyrir nedan et cetera. 



*8. 6. Marts 1433. á isgeirsTÖUuin. 

ViTNisBRuEÐB um handlagning Jóns Gunnarssonar við Björn 
Þorleifsson um fé það, er Höllu móður Jóns hafði til erfða 
fallið eptir Þórð Jónsson bróður sinn. 

Eptir dómabók Landsskjalasafnsíns í Fol. frá Jóni bæjarfógeta 
Magnússyni (eptir transskr. 23. Aug. H79), skr. c. 1C04^. — Kriegers 
safn 2. 4to bls. 294—295, skr. c. 1700 eptir sama transskrípti. — 
Prentað áðr í DI, V, Nr, 9 (en þá var ganala bókin ekki við höndina). 

{Þ)ad giaurum Avid Philippus Guttormsson og Jon Sig- 
urdzson godum monnum kunnigt med þessu ockru farefi ad 
md worum þar^) ] hia saum og heyrdum æ- ad Jon Gunn- 
arson handlagdi Birni Þorleifssyni til fullrar eignar alla þa 



1) [Svo. 2) b. V. Kr 



10 



AS. — GOTTSKALK BISKUP. 1439—1441 



peninga sem Haullu Jonsdotter [modur hans^) hefur til erfda 
fallit epter Þord Jonsson brodur sinn. greindi hun hier til 
jordina Watzdal. er liggur j Sandzhrepp og þa fleiri pen- 
inga sem Biorn kynni ad fa afeifingium adurgreindz Þordar 
[Og til sanninda hier um settum vid fyrnefnder menn 
ockar innsigli fyrir þetta bref. er giórt var a Asgeirsvðllum^) 
i Skagafirdi fðstudaginn nœstan fyrir Gregoriusmessu Anno 
Domini CD. cd. xxxiij^). 



9. 13. Júní 14S9. 

1. Marts 1470. á G}ilsl>akka. 

ÁGEip af staðfestingarbréfum þeirra Godsvins biskups og 
Sveins biskups á Ásskirkjumáldaga í Hálsasveit, er Sig- 
varSr biskup setti (DI, VHÍ, Nr. 2). 

Visiíaziubók Brynjólfs Liskiips, Áss visitazía 2íS. Júlí 16S9. Á 
undan getr biskup l** máldagans sjálfs og 2° statM'estingarbréfs Step- 
háns biskups frá 17. Apr. 1503. Sbr. DI, VII, Nr. 2 (bls. 2—3) og 
Nr. 597 (bls. BbO), og bls. 815. 

Þridia Biskups Gottsuijns stadfestande sama Bref Bisk- 
ups Sigurdar fundatoris templi daterad 1439 laugardaginn 
næstan effter Barnabæ dag. 

og vidhangande íiörda brefe Biskups Suejns med hans 
jnnsigle. ad oss sýnest. wt gefed ad Gijlsbacka 1470. festo 
Donati Martyris sem stadfester bæde maldaga Sigurdar og 
samþycke Gottsuins. 



10. 26. Oktobei' 1441. í Í^yeitarklrkju. 

„GroTTSKALK med gudz nod biscopper j Hollom oc vicarius 
wors virduligx broders med gudh biscop Jens j Oslo", „th[a 
er] wer uis(i)teredom vtj Tyredalle thorsdagen nest fore omni- 
um sanctorum dagh anno domini mcdxíprimo", gerir jarða- 
skipli milli síra Þorgils Þorleifssonar prests í Tyredal, og Svein- 
unga Þorbjörnssonar. Bréfið snertir aS öðru leyti ekki Island, 



1) [b. V. Ki'. 2) Svo. 



1448 



VERZLUN 



11 



(Dipl. Norv. 1, Nr. 778 eplir iransscriplo frá 26. Nóv. 1447, DN. 
. Nr. fcOa Sbr. biéf frá 9. Nóv. 1448 i Dipl. Norv. iX, Nr. mi). 



11- 14. FcTbrúar 1448. í Vestmiixster. 

Hekeik Englakonungr vi. býðr, að það sé auglýst, að menn 
geri menn til sín og ráðs síns af Norðrlöndum, frá Prúss- 
landi og Hansaborgunum, þeir er fyrir tjóni haíi orðið, og 
beri þeim að gefa sig fram við ráð sitt 7. April um vorið 
og skýra þvi frá skaða sínum og tjóni, og jafnframt verði 
bönnuð öll viðskipti við þessi lönd og borgir, ísland og 
Frísland, 

Hanserecesse 1431—1476, II. Abth. 3 bindi, bearb. v. G, W. von 
Ropp, Nr. bls. (eplir afskript i bœjarskjalasafninu í 

Danzig). 

Arndt de Telchten presentavit feria 4 post Barnabe 

apostolii) (14)48. 

Henrik van der gnade Godes koningk van Ingland und 
Vrankrike unde here van Hybernien schrivet den sirgreben 
van Londen heyel. Want wii certene ambasiatores van un- 
ser weghene tot den lande unde rike van Dennemarken, 
Sweden unde Norweghen, umme to tracterende unde to 
sprekende mit den raden derselven rike ofte mit eren vul- 
mechtighen unde ok mid den commissarien des meysters 
van Prussen unde mit den borghermesteren unde ratluden 
der ghemenen stede van der Dudesschen hansze van weg- 
hen reformacien unde wedderghifte to hebbende van certe- 
nen schaden unde hinderinghe tusschen beyden delen ghe- 
dan, denken to senden, unde darumme gebieden unde be- 
velen juw mit ganser macht, dat gy in allen steden, dar 
des van noden es, bynnen der stede van Londen unde in 
den vorsteden, van unser weghene openbar don uthropen, 
dat alle unde idlike undersaten, dewelke by enighen under- 
saten der rike vorschreven ofte des meysters van Prussen 
aff ymand van der hansze vorscreven in eniger wise besche- 

1) þ. e. 12. Júni. 



12 



VERZLUN. - MARCELLUS. 1448—1453. 



dighet es oft gehindert, sovere alse he wes wedder darvan 
denket to hebben, en gebeden, dat se syn vor uns unde 
unsen rade bynnen 14 daghen na paschen^) neghest tokom- 
ende, woer dat unse raed denne togadder synde wert, uns 
unde unsen rade dar tho informerende van denselven scha- 
den unde hynder. Unde dat ok alle deghenne, de enighe 
breve van licent hebben^) umme to ghaen in enich deel van 
den vorscreven riken, noch Islande noch Vrieslande mit 
generleye coloer van visschinge afF ander behendicheyden to 
sokende teghen de forme van den statute darup gemaket, 
up de pene in densulven statute begrepen, noch tot ghenen 
deelen van Prussen sik en keren noch darlienne en senden. 
Unde dat gii uns unde unsen rade certificeren upten vor- 
screven dach, wat unde in wat placen dese proclamacio ge- 
schiet es under juwen í^eghelen upten vorscreven dach unde 
senden uns ok weder dessen breíf darby. My sulven to 
tughe. Tho Westminster, 14 dage in februario int jar un- 
ses regimentz 26. 



13. 13. Ularts 1453. í Eaupiuannaliöfn. 

Ágrip af bréfi Kristjáns konungs L til Islendinga, meðal 
annars um að veita Marcellusi biskupi skylduga hlýðni. 

Landsbókasafn 168. 4to bls. 355, Biskupasögur síra Jóns Hal- 
dórssonar í frumriti um 1728-30. Sbr. F. Joh. Hist. Eccl. Isl. 11, 
4 9 og 589. — Bréf þetta þekkist nú ekki öðruvísi en í svona lög- 
uðu ágripi, Sbr. Nr. 14 B. 

Christian kongur sende og hingad sitt Bref. skrifad d 
sama círe (1453) i Kaupenhafn d Gregorii dag (o: 12 Mar- 
tii) i hvðriu hann medkende. ad Jslendingar hefdu verid 
stadfaster i hollustu og Truskap vid sig. dminte þa ad 
nidur dempa hina. sem ðdruvijse giora. lofadi ad hverir- 
tveggiu skule fcL af sier verdug laun. bad þd ad veita Mar- 
cello Byskupe skyllduga hlydne og hollustu. og hans umboda- 
manne Gottskalk Byskupe i haiis fiarlægd. Marcellum Bysk- 



í) þ. e. 7. Apr. 2) b. v. útg. HR.; vantar i hdr. 



i453. MARCELLUS. Í3 

up seigest hann ecke meiga missa þvi hann sie sier gagn- 
legur og Rijkiunum. 



13, 21. Marts 1453. í Kaupmannaliöfn. 

Agrip af bréfi Marceliusar Skálholtsbiskups, meðal annars um 
það, að Islendingar skuli ekki meðtaka biskup Mattheum. 

Landsbókasafn 168, 4to bls. 353,. 355, Biskupasögur síra Jóns 
Haldórssonar í Hítardal í frumriti um 1728—30. Sbr. F, Joh. Hist. 
Eccl. Isl. II, 479 og 589. — Bréfið þekkist að eins í þessu ágripi. 
Sbr. Nr. 14 B. 

Enn d medan hier i Skalhollts Stijffte var þannen bysk- 
upslaust^) [giorde Biðrn Þorleifsson hinn Ki]ke sier dælt vid 
Skalhollts stad. tðk under sig stolenn og hans eiguer (eg 
meina i þvi yferskine ad hafa urasiön og rAdstðfun yfer 
honum) enn rude hann og ruplade effter gijrnd sinne. og 
5^er soddan yfergange og adferd kvðrtudu Jslendingar fyrer 
ErkeByskupenum i Nidarose^) og med (þvi) þa^) var og^) 
4 mille konga i Norege effter kong ChristoíTor af Baýeren. 
sem deýde Anno 1448. Hier fýrer voru setter i Skalhollts 
Byskupsdæme vicarii edur umbodsmenn Marcellí Býskups i 
hans íraveru nefnelega þesser sem eg veit Gottskalk Bysk- 
up A Holum scL fyrre 

Þegar nu Biðrn Þorleifsson hafde giort [$ier dælt vid^) 
Skalhollts stad og hans eigner. [i'ud hann og ruplad^) sem 
adur var a minst [kannskie i þvi yferskine ad hafa umsion 
og radstofun yfer honum^) þa skrifade Jslendingum til i 
SkalhoIIts stijffte Býskup Marcellus og stadfeste sitt umbod 
yfer Biskupsdæmenu vid Gottskalk Byskup. og ad þeir skule 
€cke medtaka Byskup Mattheum. sem þa viUde kalla þar til 
stolsins. Brefed er utgieíid i Kaupenhafn (L Benedicti dag 
(^: 21 Martii) Anno 1453. 



1) þ. e. epUr Godsvin Hskup (d. 1447). 2) [ÚtstrykaÖ. 3) Út' 
strykað. 4) [útstrykað: „rued og ruplad". 5) [ritað milli bna. 



14. 25. Apríl 1453, í BjörgTÍu. 

Ageip af bréfi Henriks erkibiskups Kalteissonar um að Gott- 
skalk biskup skuli krefja af Birni Þorleifssyni reikningsskap 
allrar rentu og inntekta Skálholtsstóls síSan Godsvin bisk- 
up lézt. 

A. 

LandsbókasaFn 168. 4to bls. 355—357, Biskupasögur sira Jóns 
Haldórssonar í Hítardal í framriti um 1728—30. Sbr. F. Joh. Hist. 
Eccl. Isl. II, 479 og 589. — Bréf þetta þekkist nú ekki öðruvísi en í 
svona löguðu ágripi, 

Henrich Erchebiskup i Nidarose sem kom effter Aslak 
Bolt sende og sitt Bref hingad skrifad i Biorgvin cL sama 
áre (1453) Sancti Marci dag (o: 25 Aprilis) i hvoriu hann 
hallniælte mióg leikmðnnum. þeir ed ræne h(eilaga) kirkiu 
sijnum eignum og gaf Gottskalk Byskupe fulla makt til ad 
reka Biðrn burt af SkdlhoIIte. og kreíia af honum reikn- 
ingskap allrar rentu og jnntektar SkalhoIIts kjrkiu fra þvi 
Godsvin Biskup do. enn sie Biorn motþroanlegur þessu i 
nockru, þa skule Gottskalk Byskup bannfæra (hann). 

B. 

Agrip af Nr, 12 -13 og þessu hréfi eptir cettatölvhókum. 

Landsbókasafn 42. Fol. bls. 230, ættatölubók síra Þórðar Jóns- 
sonar i Hitardal i uFskripI sira Jóns Erlendssonar i Villingaholti 
l(i6G. — Landsbókasafn 827. 4to, annáll með hendi frá c. 1711—1730 
(undir árinu 1472). 

Biorn [sonur Þorleifs^) Arnasonar og Watnsfiardar Krist- 
inar hann biö [fyrst j Watsfirde. siþan^) a Skarde [a Skard- 
strðnd. og var kalladur Biorn hinn Eijke^). hann hafþe Anno 
J452 eþr 1451 giort sier dællt vid Skalholts eigner, ridit 
þangad. rud og ruplad epter villd sinne meþan biskups- 
laust var. 

Mai'cellus hiet sa sem vm þad leite var Skalholts bisk- 
up og^) kom hingad þo alldrei. gnn vpp bar þo drlega 
rentuna fyrer hðnd Gottskalks Holabiskups. 



1) [Þorleifsson 8:27. 2) [sl. 827, 3) [med Olufu konu sinne 827. 
4) enn 827. 



Í453. BJÖRN ÞORLEIFRSON. - ENGLENDINGAR. 15 



1453 kom ut^) bref Christians kongs þess fyrsta og 
Marcelli Skalholts biskups Sedis Apostoh'cæ^) Legati pos- 
tulati Nidrosiensis Ecclesiæ. ]teni bref Henriclis ercliibiskups 
j Nidarose, þar aller amælltu leikmonnum er rændtu h(ei- 
laga) kh-kiu sinum eignum. Gafu^) biskup Gottskalk magt 
til ad reka j burtu Biorn Þorleifson af Skalholte enn jnn- 
krefia af honum allra kirkiunnar eigna til rietts reiknings- 
skapar fra þvi Gottsvin biskup deide [1450 eþur þar vm 
bil*). ^nn sie Biorn her wm motstandigur. þa dæmer erchi- 
biskup honum bannfæring. 



15. 1453. í Kaupiuíiimaköfii. 

Ágrip af bréfi Kristjáns konungs 1. til Islendinga um að 
setja sig raóti Englendingum, sem ekki haíi viljað lúka 
hafnartollana. 

Landsbókusafn 4-2. Fol. bls. 230, ættaíölubók síra Þórðar Jóná- 
sonar í Hítardal i af'skript síra Jóns Erlendssonar í ViUingaholti 
1666. 

Anno 1457 vv^ard þesse same Biorn (Þorleifsson) hird- 
stiore yfer Jslande. wm þann tijma og aþur fyrre voru 
Engelsker og Skotsker ohlyduger kongs liensmanne og villdu 
ecke giallda hafnartoUana nie aþrar skylldur. Og þui bad 
Christian L Jslendinga ad setia sig a mote þeim. Datum 
Haffniæ 1453, 



*16. 20. August 1457. í Vattarnesi. 

Kaupbeéf, landamerkja og ítaka, jarðarinnar Höskuldsstaða 
í Breiðdal, fyrir Tungu í Fáskrúðsíirði og lausafé að auki. 

Eptir stóru vidisse á skinni af Höskuldsstaðaskiölum koranu 30. 
Marts 1907 til Landsskjalasaí'nsins frá Einari óðalsbónda Gunnlaugs- 
syni á Höskuldsstöðum. Er þetta vidisse staðfest á Bessastaðaþingi 
i Fljótsdal 7. Apríl 1686 af Gísla Eirekssyni, ísleifi Jónssyni, Bene- 

J) hingad b. v. 827. 2) Apostolici. hdr, r. 3) gaf 827. 4) [sl. 827. 



Í6 



HÓSKULDSSTAÐABRÉF. 



1457. 



dikl: Jónssyni, Sveini Hemingssyni, Þorkeli Þórðarsyni og Giiðmundi 
Jónssyni. Sbr. DI, V, Nr. 141. 

Hier skrifast Skiðl jardarennar Hðskulldstada i Breiddal 

epter gomlum jnnsigludum Brefum. 

Ollum mðnnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
sender Guttormur prestur Arnorsson. Oddur Isleifsson. Þor- 
steirn Jðnsson og Arnor Andresson Kuediu Gudz og sijna 
kunnugt giorande. at þa er lided var fra hijngadburd vors 
herra Jesu Ghristi. þushundrud. fiðgur hundrud fiintiger oc 
siau dr laugardagenn næstan epter assumtio Sancte Marie. 
ÍL Vattarnese i Reidarfijrde vorum vier i hid saum oc heyrd- 
um cL ord og handaband greindra^) manna i miUum Jons 
prestz PÆIssonar oc Gudmundar Magnussonar ad so firir 
skildu ad Jön prestur Pdlsson sellde Gudmunde Magnussyne 
jðrdena Hðskulldstade i Breiddal er liggur i Heidala þijng- 
um. med ðllum þeim gðgnum og giædum er greindri jðrdu 
fylger oc jtðlum er fylgt hefur ad fornu oc nyu. oc fyrr- 
nefndur Jön sagde Hðskulldstader ætte. skögarteig firir sunn- 
an vatnzfötinn. oc Þrætutungur firir sunnafi dna i Breiddal. 
enn hdlf^) firir nordan tungurnar. oc land allt i Raudatindz- 
gijl. er hann vard eigande ad. Hier i möt gaf Gudmundur 
Magnusson jordena Tungu i Fdskrudzfijrde er liggur i Kol- 
freyustadar^) þijngum. firir xij hundrud. med ðllum þeim 
gðgnum oc giædum sem greindri jðrdu filger og fyigtt hef- 
ur ad fornu oc nýu. oc Gudmundur vard fremst eigande 
ad. oc þar til x mdlnytu kugillde. oc eiga ad lukast d næstu 
fardðgum. oc. v. hundrud frijdvirdt og eiga ad lukast þd 
töm være til. var þad skildage ad huor skyllde svara laga- 
riptingum d nefndum jðrdum er sellde oc [sa^) hallda til 
[er keypte^). Og til sannenda hier um setium vier fyrrskrif- 
ader menn vor jnnsigle firir þetta bref. Skrifad d Koltriiu- 
stad^) i Fdskrudsfijrde in festo Timothei martyris^) d sama 
are. tveimur dðgum sijdar enn fyrr seiger. 

So Idtande Bref ord epter ord sem hier fyrer ofan 
stendur skrifad. med deige og Datum hðfum vær epter skrif- 



1) Svo. 2) [b. V,, vantar í transskr. 3) þ. e. 22. Aug. 



1457. 



ÍEIÖSKULDSSTAÐABRÉF. 



ader Tnenn sied og yfer lesed. er vor nðfn hier underskrif- 
um med eigin hende 1633. 

Vnder hafa skrifad 
Pdll Biðrnsson. Gijsle Finnsson. Einar Eireksson. 
Ofanskritad Bref er enn nu in originali firir vorum 
siðnum á kalfskinn med gamla skrift. 

[Hér kemr í transscripto 
1, Vitnisburðr Hjálms prests Einarssonar um Höskuldsslaði frá 
12. Maí 1601. 

% Vitnisburðr Egils Asbjarnassonar um saraa frá 1603. 
3, Vitnisburðr Haldórs Michaelssonar um sama fra 4. Mai 1613. 
Vitnisburðr Marteins Magnússonar um sama frá 1619. 

5, Vitnisburðr Ivars Magnússonar um saraa frá 1619. 

6. Vitnisburðr Jóns Þorlákssonar um sama frá 1620]. 

Þesse fyrer framan og ofan skrifud skiöl og skilrT]ke 
jardarennar Höskulldstada i Breiddal hófum vier samaii les- 
ed vid þetta Bref og er þad originalunum ðlldunges sam- 
hliöda. huoriu til frekare stadfestu vier setium vor jnnsigle 
til vitnisburdar under þetta Bref. a Bessastada þijnge i Fliotz- 
dal: Anno 1686. þann 7. Aprilis. 

Gysle Ereksson meh. Jsleijfur Jonsson. m. e h. 
Benedicht Jonsson m. e. h. Sueirn Hemijngsson m e h. 

Þorkiell Þordarson handsalade. 
Gudmundur Jonsson handsalade. 

Þad medkenne eg Jon Einarsson med minne eigen 
heiide ad eg veit eingin skiðl onnur Riettare vm Landamerke 
Hóskulldstada. enn þesse er hier fyrr skrifud standa og þeirn 
er eg i aunguafi maata a möte sijdaii þaug sied hefe Anno 
1685 þann 10 Martij. 

Jon Einarson med &gen hende. 



3. August 1460. á Skavði. 

TvBNNTB vitnisburðir um yfirgang Guðmundar Arasonar. 

Skjalabók Landsskialasafnsins i Fol. bls. 187, skr. c. 1600, með 
nokkrum samanburði við afskript frá c. 1700 í Kriegers safni 2. 4to. 
— Þegar þetta bréf og Nr. 8 og lö voru prentuð í V. bindi Forn- 
bréfasafnsins hafði eg fyrir mér afskript annars manns af þeim úr 
þessari bók. ekki etatrétta. Sbr. DI, V, Nr. 500. 



1) þ. e. 22. Aug. 
I>lpT. lal XI. B. 



18 



GUÐMUNDR ARASON 



1460 



Þad giori eg Einar Þordarson godum monnum kunnigt 
med þessu mijuu opnu brefi. ad eg war med Gudmundi 
B(onda) Arasyni. þa hann hafdi wid^) tekid sijnum riettum 
erfdapeningum og hann hafdi mestan yfergang j Westfird- 
ingafiordungi. hafda eg þa hans brefagiorder og wissa eg 
niikinn part um hans afla. enn med þui laugin skyllda mig 
til satt witni ad bera og eg heyre þa menn marga sem akalla 
hans peninga og þykiast hafa ordit fyrir hans ofrijki. þa 
wissa eg hann medtaka þessa peninga. so eg wissa hann 
eij peninga fyrir luka. 

Fellj Kollafirdi Ixc eign. þar til iij jarder er heita Fiard- 
arhonl. Þrudardalur og Liufustader. epter þui sem huer er 
lagin aa. 

Holm j Steingrijmsfirdi, 

Bæ og Drangnes^) sa Selstrond j Kalldarnes kirkiusokn. 
[Kios og Reykiarfiord j Arness kirkiusokn.^) 

Borg og Jngunarstader j Krooksfirdi og Gautzdalur, fyrir 
nij og Ixc hundrud allar saman. 

Midianes og Hamarland Reykianesi. tuo c og fimtig- 
er cada^), badar saman. 

Wissa ec og fyrgreindur Einar ad Gudmundur Arason 
wedsetti kirkiunni æ, Reykholum jordina æ- Skerdingstodum 
fyrir xxx^ þa hann la j miklum krankleika er bolusott war 
kollud og lysti greindur Gudmundur fyrir mier adurgreind- 
um Einari. ad porcio wæri olukt ad fleirum hans kirkium. 
þo hann hefdi sumar skemur halldit enn sumar, 

Enn þessar jarder fieck hann ] Talknafijrdi. so ad riptt 
stendur aa. Botn og Eysteinseyri Ixc. Tunga xxxc 

J Arnarfijrdi Dugansdal ijc fatt j fimtiger cada^). Huesta 
og Hrijsdalur Ixc. Kirkiubol 3 Hrijsdal^) og aunnur jord til 
fyrir Ixc. Holl xijc Austmannsdalur xijc 

Haukadalur j Dyrafijrde Ixc 

Kirkiubol og Eyri j Aunundarfirdi þottest hann ad erfd- 
um taka. og þo heyrda eg akiærur veittar aa þær jarder. 
80 og V jarder ] Kroksfirdi. þær sem hann hafdi ad hallda. 



1) fyrst skrifað „med", en það strykað út, 2) Svo. 3) [b. v. 
Kr. 4) þ. e. hundrada. 5) Feitsdal, Kr. 



146Ö. 



GUÐMUNDR ARASON, 



19 



heyrda ec akiærdar stod su akiæra æ, þa menn. sem 
hann tok arf epter og honum bar til laga ad hallda. 

War eg og hia þrattnefndur ginar ad Þorgerdur Olafs- 
dotter feck tijttnefndum Gudmundi Arasyni laga vmbod yf- 
iiijc hundrada j jordum og kugilldum og fieck alldri apiur 
sijdan. og ei] hennar erfingiar og onguail reikningskap [þar 
upp^) 0a so langan tijma sein greindur Gudmundur hiellt 
þetta vmbod. og so leingi sem hann hiellt þessa peninga j 
aunguu leyfi fyraefndrar Þorgerdar og hennar erfingia. woru 
þess peningar þa heimter ad honum med witnnm og willdi 
hann eij luka helldur en adur. heyrda eg og optnefndur 
ginar. ad Gudmundur Arason hefdi keypt Fell ad Jone Sig- 
urdzsyni þad sem (hann) atti fi^). en sumt hefdi sellt hon- 
um Skuli Loptzson. 

Hier til seigium wid ockaríi witnisburd Stephan Þorar- 
insson og Brandur Sigurdzson ad wid worum med Gud- 
mundi Arasyni samtijda sem Einar Þordarson. og worum 
mrum nockrum yngri mycklu en hann og wissu wid ad 
sðnnu ad þær margar jarder sem hier eru uppskrifadar 
hiellt Gudmundur med aunguan riett. eíi þær sumar ad wit 
heyrdum ahnenuings rom ad hann hefdi eij riett til. og 
heyrdum wid ockur elldri menn seigia ad Gudmundur hefdi 
þa marga peuinga ad hallda sem wier wissum aunguaii 
riett til standa og þui kiærer margur aa. Wissum wid og 
fyrrnefnder menn Brandur og Stephan vm peninga Þorgerd- 
ar Olafsdottur huersu þeir eru jnn komner. og þeir hafa 
heimt^) og krafid sem heimta attu. og fiengu eij. leggur eg 
Brandur Sigurdzson þad til ad eg wissa. ad Gudmundur 
Arason fieck med ofRijki og aunguaíi riett Botn j Patrix- 
firde og Kollzuijk j Sandzhrepp. iiijc og xx huer fyrir sig. 

Og til sanninda hier vm setium wær fyrr nefnder menn wor 
jncigh fyrir þetta witnisburdarbref, skrifad sa (skarde sa) Skardz- 
strond Olafsmessu sijdari vm sumarid Anno Domini CD. cd, Ix. 

[oheifinda witnisburder husbonda sijnum^). 



1) [b. V. Kr. beilt Kr. 8) [1 spássiu með saratíða hendi. 

2* 



GUÐMUNDR ARASON. 



146Ö. 



*18. 5. September 1460. í Flatey. 

ViTNisBUBBR um jarðii' þær, er Björn Þorleifsson liafði lagt 
aptur af eignum Gudmundar Arasonar. 

Dómabók Landsskjalasafnsins í Fol. frá Jóni hæjarfógeta Magn- 
ússyiii (epiii* transskr. frá Aug. 1479), skr. 1604. — Prentað í 
DI, V, Nr. ii02 (með samanburði tveggja annara handrita), Þá var 
að eins afskript (ekki stafrétt) af þessari gömlu bók við höndina. 

(Þ)ad gierum wid S(ira) Helgi Þorkielsson og Erlingur 
Þordarson godum monnum kunnigt med þessu ockru brefi 
ad wid wissum Biorn B(onda) Þorleifsson þessar jarder apt- 
ur leggia. er Gudmundur Arason hafdi adur halldit. Botn 
og Eysteinseyri ijc minne en 1^ Jtem Huestu. Hrijsdal og 
Holabrecku. Jnguiiarstadi. Gautzdal. Midianes og Hamar- 
land. Fiardarhorn. Hiardarhohn^). Kios. Drangsnes og Bæ. 
Eyri og Tungu: Lagdi (hann) aptur aurfum Olufar Ara- 
dottur iiijtí hundrada j jardagotzi. en c hundrada j lausa- 
gotzi. þeinkium wid ad hann hielldí þessa greinda peninga 
med aunguan riett og hafdi til þess er hann slepti audrum 
peningum. 

Jtem hafa þessar jarder akiærdar werid so wid wit- 
um Kirkiubol og Illugastader. Forfsaa. Kirkiubol og Backi. 
Austmannsdalur. Hraun og Eyri og Haukadal. Reykiafiord. 
Dyniandi. fim jarder j Kroksfijrdi. 

Og til sanninda hier vm settum wid fyrrnefnder menn 
ockar jncigli fyrir þetta bref, er skrifad war j Flatey aa 
Breidafijrdi. fostudagínn næstan fyrir Mariumesso sijdari 
CDcd og Ix ar. 



19. 38. Júlí 1466. í Helguhöfn. 

Kbistján konungr I. kallar aptr leyfi það, er hann hafði 
gefið Englendingum tilþess að sigla til íslands (Sbr. DI, V, 
Nr, 400). 

Hvitfeldts kronika 4to útg. IV. bls. 160. — Folio-íitg. (11) bls. 
909. — Norges gl. Love, anden Rœkke II, bls. 163, Nr. 105. 



1) réttara: Hafnarholm. 




1466-1468. VERZLAN. 21 

1466, 28 Julij, til Helgenhaffn, igenkaldede hand (þ. e. 
Kristján L) alle de Pass, som hand haffde giffuet de Engelske, 
at segle paa Island, oc derfra igen, oc settis vdi Breffuet 
disse Ord: 

Quoniani ea qvæ satis consulto in uno statuta sunt tem- 
pore, nonnunquam magis consulto, in alio tempore com- 
mutantur, et hoc ipsum plerumque solitum est accidere, ex 
temporum qualitate, hinc est quod communi suadente utiH- 
tate cogimur inhibere, &c. 



20. 15. Júní 1468. í Banzig. 

IIansámeíín i Danzig rita þjóðverskum kaupmönnum i Lund- 
únum um töku enskra skipa af hendi Kristjáns konungs L, er 
hann hafi því lálið tekin, að þau hafi farið til Islands (í óleyfi). 

Hanserocesse 1431-1476, II. Abth. Vol. 6, Nr. 95, bls. 71-72 
(eptir afskript í skjalasafninu í Danzig). 

Ita scriptum est aldermannis et mercatoribus in Lunden 

civitate regni Anglie residentibus. 
P. s. Erszamen ghuden frunde. Wy doen juw gutlick 
weten, wo dat de here koningk van Dennemarken etczlike 
Engelsche schepe genamen hefft und, so wy berichtet syn, 
in^) meyninge is, vort mehr wes he ankamen nach van 
Engelschen schepen und ghudern tho nemen, by orszake 
der Iszlandisschen reyszen, und ifft eth were, dat imand uth 
der hansze ynnige ghuder in schepen gehat hedde, dat de 
in tyden gecertificeret wurden und dem genanten hern ko- 
ninge kunth gedaen ehr der tydt sulke ghuder tho schaden 
der den zee behoren vorrucket worden. Vorthmer erszamen 
ghuden frunde, zo is uns wal vorgekamen, dat de guden 
lude, de uth Engelandt hir syn und tho schaden gekamen, 
in vorborgenheit worde laten uthgaen, dat se sik erer ge- 
namen ghuder wal an den unszen in der crone to Engeland 
vorhalen welden, umbe willen unsze borger in hulpe desz 
hern koniges van Dennemarken weren etc. So is eth ge- 

1) b. V. útg. HR.j vautar í hdr. 



22 



VERZLAN. 



1468. 



scheen, erszamen ghuden frunde, dat int voriar negstvor- 
gangen de gedachte here konig van Dennemarken und ok 
de her konig Karl van Sweden etc. uns anlangende weren 
durch ere breve und badeschopp, wy gestaden welden uth 
unszer stad to nutthe erer kriege volk upp denst und sol- 
dige tho volgen etc, zo dath wy tho rade worden, keynem de- 
le sulkes halven bytholiggen, wenne wy eres kriges nicht tho 
doende hedden, und vor alle kergkdoren unszer stadt apem- 
bar im schrifften vorboden allen unszen borgern und in- 
wanern in mathen alsze vorgerurth is, keynem dele byto- 
liggen upp denst addir soldige denende edder in ander wyse 
bystendich to^) wesende by vormydinge unszer stadt wa- 
ninge und vorlesinge unszer slad borgerrechtes. So dafc darem- 
baven etczHke, alse mit namen Vincensz Stolle, Michel Ert- 
man und Sterneberch, sik unszer stad waninge vortrostende, 
hebben dem genanten hern konige van Dennemarken sik to 
denste bestediget, darane wy nach raeth wiUen addir daeth 
hebben, und vortruwen nicht, dat imant erenthalven, so se 
missedoen, tho uns iffte to den unszen to seggen vornemen 
moge. Worumme erszamen leven frunde, ifft disse sake van 
den ghuden mannes der crone tho Engelandt, de durch den 
hern konig van Dennemarken beschedig syn in wisze alse 
vorgeschreven is, worde vorghenamen, dat ghy nah geleg- 
enheith der saken, ok sunderlinges dat de here konig van 
Dennemarken dat volk, tho den genanten genaman schepen 
uth Engelandt gehorende, hefft to Helsingore gefangen und 
parszonHk darnah in de schepe mit boten gefaren uhd ghu- 
der genamen, dat weten to antwerden, darby juwen flith 
doende, so wy desz gantze tovorsicht to juw hebben, vor- 
schulden wy gerne etc. Datum in vigilia corporis Cristi, 
anno etc. (14)68. 



^^- 12. Scptcml)er 1469. í Glaumbæ. 

foELEiPR bóndi Árnason selr, með samþykki Kristínar Teits- 
dóttur konu sinnar, Skúla bónda Loptssyni Súðavik, Eyrar- 



1) b. V. útg. HR.; vantar í hdr, 



1469 



JARÐAKAUP. 



23 



dal og fleiri jarSir í Vestfjörðum, ásamt tveim jörðum í 
Húnavatnspingi, fyrir Velli, Vallholt, Abæ (meS kirkjuskyld) 
og fleiri jai'ðir í Skagafirði. 

JSíg. 214. 4to bls. 034-335 með hendi Haldórs konrektors Hjálm- 
arssonar Í802 — lh03, eptir frumriti lösnu á skinni, sem þá var i 
skjalasafni Hólastóls. — Bréf þetta þekkisl nú ekki öðruvísi en í 
þessu ágripi. 

Ka^pbref Skula Loptssonar fyrir nockrum jðrdum á 
Veslfiordum fyrir jarder i Skagafirdi. 1469. 

Eyn'kr prestr Einarsson oc 4 leikmenn voro anno 1469 
manudaginn næsta epter festum nativitatem^) beate Marie 
virginis vit stadder i GlaJ'mbæ i Skagafirdi j^á Þorleifr bonde 
Arnason med samþycke hustni Kristinar Teizdottur qvinnu 
Þorleifs b(onda) Arnasonar selde Skula bonda Loptssyne 
þessar larder. Sudavik. Eyrardal. Svarthamar. Dvergastein. 
Svarihól, Selialand. Hattardal oc fat.^) er standa iVestfiord- 
um í Alftafirdi oc Seydursfirdi^) (i) Eyrar kirkiu sokn, oc |)ar 
til jðrd er heiter Stllettardah*^) í Húnavatnsþinge 1 Kúlu sokn. 
med ðUum per(tinencijs), Her í mót gaf Skúle Þorleife svo 
heitande jarder, Veller, ValJhoUL Vatn ed ytra, halfa Hellu. 
Abæ oc Merkegil, er standa i Skagafirdi med oUum þeim 
per(tinencijs). sagde Skúle alkii'kiu skylld at Ábæ. oc þar 
væri nidr faUin kirkian. oc hon ætte jðrd er heiter Midhús. 
Lofadi Þorleifr ad giora upp kirkiuna á sína eigin peninga. 
enn Skúle lofade 2« ad leggia til kirkiunnar fyrir porcio- 
nem er faUit hefr medan hann hellt iðrdina. skyUde hvor 
um sic svara lagariftingum á þeim jðrdum er hvor selde. 

[seinustu Unurnar verda ecke lesnar].^) 



22. í September 1473. í TJtreelit. 

Kærtte HoUendinga tii þýzku Hansastaðanna, meðal annars 
út af framferði Englendinga í Hafnarfirði á Islandi fyrir 
tveimur árum, er þeir komu þar á skipum sínum Marck 
Symonsson frá Vere og Ombehonden frá Amsterdam; þar 



1) Svo. 2) Athugasemd Haldórs Hjálmarssonar 



24 VERZLAN. 1473, 

hefðu Englendingar verið fyrir á 4 skipum, hefSu tekið eitt 
Austmannafar (Hansamanna í Björgvin), og haft í haldi; 
síðan hafi 3 skip þeirra haldið burt, en eptir hefðu þeir 
skiHð eitt sinna skipa „Pétur frá Hul" og Austmannafarið, 
og þau hefðu þeir Marck og Ombehouden tekið, feingið 
Austmenn leysta úr haldi, flutt þá með sér og fætt á leið- 
inni, með öðru fleira er bréfið greinir. 

Hanserecesse 1431—1476, II. Abth. Vol. 7, Nr. 39, bls. 109-110 
(eptír handriti í Köln). — Hér er að eins það tekið, er snertir Island. 

30. Item tis geschiet, dat over 2 jaren geleden Marck Sy- 
monsson van der Veer ende Ombehouden van Aemsterdam 
quamen zeylen mit horen scepen onder Jisland voir die ha- 
ven geheten Hanevoort, dair de Engelsche mit 4 scepen in 
waren ende mit noch een schip, dat sii den Oosterlingen 
genomen hadden. Ende die voirscreven Engelsce, siende de- 
se twee scepen comen, seylden tegens hemluden wtter ha- 
ven, omme dieselve scepe med te nemen ; also dat si buten 
der haven comende elck den anderen bevochten ende hoir 
beste deden, om elck den anderen te nemen. Ende int eynde 
nae dat si lange tegens malcander gevochten hadden, soe 
ruumden die 3 Engelsche schepen ende lieten dat een scip 
after, geheten die Peter van Hul, mit das Oostersche seip, 
die welke 2 seepen mit die goeden dar in wesende Merek 
Symonszon ende Ombehouden doe namen. Soe gebuerdet 
dat in den voirscreven scepen waren beyde Engelsce ende 
ooc gevangen Oosterlinge. Dit aldus gheschiet. ende dese 
Engelsce bii Marck ende Ombehouden genomen ende be- 
crafticht wesende, gaven ter stont Marck ende Onibehouden 
de Oosterlinge van der vangenísse quiit, ende deden so vele 
meer, dat si de anderen Oosterlinge, die in den anderen 
Engelschen scepe gevangen t^ebleven waren, losten van hoirre 
vangenisse, gevende om enen Oostelinge 2 Engelsce, ende 
deden voort den Oosterlinge alle die vrienscap dien sii con- 
den ende mochten, mids dien dat si se gaven teten ende te 
drincken alle die reysr duer, ende wt Jisland hier int 
lant overvoerden, sonder yet dairof himluden te eyschen 
ofte nemen, Twelck die voirscreven scippere, als hi over- 



1476. 



VERZLAN 



25 



gecomen was, doe wel bekende, alst scheen, want hi doe 
wiUich voir tgerechte van Aemsterdam quani, bedanckende 
Ombehouden ende Marck Symonszon ende alle hoir gesel- 
scap, ende bekennende, dat sii hem ende siin geselscap alle 
guet ende geen quaet gedaen en hadden ende dat sii ooc siin 
ende siinre coopluden goeden niet genoten hadden. Des ist ge- 
buert, dat Pieter Pieterszon, poorter van Amsterdam, die me- 
de een coopmann was in Ombehouden scip, dairna geco- 
men is in der stadt van Hamburch, dair Herman Roetgers- 
zon, niet tegenstaende al dat voirscreven is, hem dede vang- 
hen ende mit gebonden handen brengen voir den rechtevoocht, 
dair die borge stelde, rechts te plegen, ende die sake was 
gewiist opt beste betooch aen beyden siiden. Ende hoewel 
Peter Peterszon tot Hamhurch seynde certificacye van Dirck 
van Poelgeest, burgermeister van Leyden, onder derselver 
zegel van Leyden, item certificacye van den grave van Bo- 
chem^ ende certificacye van tgheent dat die scippere van 
Hamburch voir tgerechte van Aemsterdam getuucht ende 
bekent hadde, soe ist nochtant bi den raedt van Haniburch 
op die getuuchnisse van 2 mannen, sulck als die siin, die 
voirscreven Peter Peterszon gecondempneert in die summe 
van 500 marck op Herman selfs ede ende nae siins selfs 
^ysche vQÍr sekere cleyne percelen van goeden, niet wairdich 
'^esende tesamen 80 of 90 marc:begeren die gedeputeerde 
van Hollant, dat bi der stadt van Hamburch den voirscre- 
veii Peter hierin remedie ende sulke provisie geschien raoge, 
onime buten schade te bUven, als dat behoort. 



33. 28. Maí~20. Júiií 1476. í Lyl)iku. 

Recess Hansaráðsins, meðal annars um það að rita (Játvarði) 
Englakonungi um bætr fyrir íslenzka skreið, þrjú huudruð 
(sterlings) punda virði, er rænt hafi verið í hafi frá kaup- 
mönnum í Björgvin. 

Hnnserecesse von 1431 — 147íi, bearb. von G. Fr. von dt;r Ropp, 
II. Ablh. 7, Nr. hh. 528, 5^3, 535, — Hér er að eins lekið það, 
er snoriir ísland, 



26 VERZLAN. 1477. 

142. Item begerden desulven olderlude unde procura 
tores des kopmans to Bergen to scrivende an den heren 
koningk van Engeland des Yslandeschen vissches halven 
eren kopluden genomen. 

165. Vorder begerde van den radessendeboden Bernd 
Grevinck unde Hinrick Hoveman, borgere to Lubeke, so en 
de Engelschen dat ere hadden genomen ton summen van 
dren hundert punden, an den heren koninge unde kancel- 
ler to scrivende, dat se wedderkeringe unde betaHnge moch- 
ten krigen. 

178. Item na middage to twen quemen de radessen- 
deboden tosamende unde dar wort gelesen en vorraem 
an den koningk van Engeland des vredes unde zeerover 
halven. 



34. 14. Felbrúar 1477. í Westminstcr. 

Játvarðe Englakonungr IV. skýrir Rikarði jarh í Glouces- 
ter, flotaforingja Englands, frá kærum ánefndra þýzkra kaup- 
matma út af skipi ]3ví, er Jakob heitir fvá Hamborg, er var 
undir stjórn Henriks Forstens, og kom frá Islandi og ætl- 
aði til Lundúna, hlaðið vörugæðum, meðal annars fiski og 
lýsi, til 600 punda verðs; hafði það rekið á grunn fyrir 
stórsjó 31. Aug. 1476 nálægt Hartlepool í Jórvíkurskíri, og 
skip, skipshöfn, kaupmenn og varning þó að eingu sakað, 
en meðan þeir biðu þar flæðar, til þess að losna út aptr, 
hefðu þeir riddari Thomas Lumley og riddari Georg Lum- 
ley og aSrir vondir menn ráðizt á skipið, meitt og sært 
skipsfólkið, brotið skipið og rænt öllum farminum; leggr 
konungr fyrir jarlinn að taka illvirkiana til fanga og sjá til, 
að vörum og skipi sé skilað aptr, eða bótum ella fyrir kom- 
ið til Bartholds Poolkerdenek eða umboðsmanns hans. 

Bréfið er hér preiitað eplir afsknpt Mr. R. J. Whitwell's, útveg- 
aðri af Dr. W. A. Graigie, epter Patent Roll., Nr. 539, 16 Edwavd IV. 
Part. % í Ríkisskjalasafni Engleudinga. — Eímságvip þessa bréfs er 
prentað í Hansisches Urkundenbuch X, Nr, 526, bls. 345. 



1477. VERZLAN. 27 

m(embrum) 16d. De inquirendis. 
Rex Carissimo fratri nostro Richardo^) Duci Glouceste- 
rensi admirallo Anglie salulem. Sciatis quod ex parte Bar- 
toldi Foolkerdenek mercatoris de AUemannia factoris et at- 
tornati Hermanni Derscliow, Margward Reene. Henrici Ho- 
veman et Nicholai Shele mercatorum de Lubyk in Alleman- 
nia ac Johannis de Forsten. Henrici Hoosen. Simonis Vro- 
delond. Henrici Hyddesthorp. Christiani de Heya et Johannis 
Pothurst mercatorum de Hamburgh in Allemannia nobis est 
grauiter conquerendo monstratum et cum quidem Henricus 
Forsten Magister cuiusdam nauis vocate le Jacob de Ham- 
burgh cum naui predicta piscibus et aliis bonis et mercan- 
disis mercatorum predictorum videhcet viginti et sex Mili- 
bus Stokfisshe duobus Milibus Staplefisshe et nouem doHis 
de Trane ad valenciam sexcentarum librarum in partibus 
Isiandie onusta et vsque portum nostrum Londoniensem in- 
fra regnum Anglie adducenda nuper supra mare per cos- 
teras maris villam nostram de Hertilpole in Comitatu Ebo- 
racensi contiguas velando vltimo die Augusti vltimo preterito 
nauis iUa per rabiem et maris intemperiem ibidem ad ter- 
ram quasi aridam taliter extitit proiecta quod abinde ob de- 
fectum aque minime traduci potuit dictis tamen naui vna 
cum Magistro marinariis mercatoribus et mercandisis saluig 
et refluxum maris ibidem expectantibus quidam Thomas 
Lumley Miles dominus de Lumley et Georgius Lumley Mi- 
les ac ah'i malefactores modo guerrino arraiati aggregatis 
sibi quampkiribus malefactoribus et pacis nostre perturba- 
toribus ad nauem predictam ibidem accesserunt et in Ma- 
gistrum marinarios mercatores et seruientes suos ibidem in- 
suitum fecerunt etipsos verberauerunt vulnerauerunt et ma- 
le tractauerunt ac nauem predictam in minutas partes fre- 
gerunt et eam de piscibus bonis et mercandisis suis totaliter 
spoliarunt ahaque niala et dampna quamplurima eis ibidem 
perpetrarunt in nostri contemptum et ipsorum Magistri ma- 
rinariorum et mercatorum dampnum et dispendium non mo- 
dicum et grauamen ac contra vim íormam et effectum h"ge 



1) Rici^ frumritiö 



28 



VERZLAN. 



1477. 



et aniicicie inter nos et illos de Alemannia habitum et con- 
tinuatum. Vnde nobis humiliter supplicarunt vt remedium 
sibi in hac parte exhibere velimus. Nos ligas et amicicias 
predictas illesas obseruari ac eas inpugnantes iuxta eorum 
demerita castigari volentes supplicacioui predicte ' inclinati 
assignauimus vos ad inquirendum et inuestigandum tam per 
sacramentum proborum et legalium hominum de Comitatu 
predicto tam infra libertates quam extra per quos rei veri- 
tas melius sciri poterit quam omnibus aliis viis modis et 
mediis quibus melius sciueritis vel poterítis de omnibus et 
singulis qui nauem predictam in forma predicta fregerunt 
et pisces bona et mercandisas inde ceperunt et spoliarunt 
aliaque mala ibidem vt predictum est perpetrarunt et ad 
quorum vel cuius manus nauis pisces bona et mercandise 
predicta ac apparatus et abilimenta eiusdem nauis deuene- 
runt seu aliqua inde parcella deuenit et tam ad omnes et 
singulos quos vobis per huiusmodi inquisicionem eí: inue- 
stigacionem constare poterit fractores nauis et captores pi- 
scium bonorum et mercandisarum predict(or)um existere 
quam nauem predictam ac omnimodis apparatum et abili- 
menta eiusdem ac pisces bona et mercandisas predicta et 
quamlibet inde parcellam si extent aut precium seu verum 
valorem eorundem si non extent de bonis et catallis eorum 
ad quorum manus eadem pisces bona et mercandise deue- 
runt vbicumque inneniri poterunt tam infra libertates quam 
extra arestari et capi faciendum et ad captores huiusmodi 
prisonis nostris committi faciendum in eisdem quousque pre- 
fato Bartoldo de naui apparatu abilimentis piscibus bonis 
et raercandisis predictis et qualibet inde parcella plenarie 
satisfactum fuerit et contentatum moraturos. et ad nauem 
abilimenta apparatum pisces bona et mercandisas predicta 
et quamlibet inde parcellam si extent seu precium aut ve- 
rum valorem eorundem vt predictum est si non extent pre- 
fato Bartoldo aut eius in hac parte attornato siue deputato 
deliberari et restitui plenarie faciendum. Et ideo et cetera 
mandauimus enim Vicario Comitatus predicti quod ad cer- 
tos dies et loca quos vos ei scire facit coram vobis venire 
facit tot et tales probos et legales homines de balliua sua 



tani infra libertates quam extra per quos rei veritas in pre- 
missis melius sciri poterit et inquiri. Damus eciam prefato 
Vicario ac omnibus et singulis Oíficiariis et Ministris nostris 
ac íidelibus ligeis et subditis nostris Comitatns predicti tam 
infra libertates quam extra et cetera. 

In cuius et cetera Testafcur Rex apud Westmonasterium 
xiiij die Februarii. 



25. 12. Septemlber 1478. á Staðarstað. 

JIagnús biskup í Skálholti úrskurðar, með ráði fimm klerka 
og tveggja lögréttumanna, reka allan fyrir Hraunlöndum á 
Sandsenda eign Olafskirkju á Kneri í BreiSavík, eptir bréfi 
er Ólafr bóndi Sveinsson bar fram. 

Visitaziubók Jóns biskups Ávnasonar bls. 748 — 749, fært inn aptan 
við visitazíu Knararkirkju 27. Mai I73í2, og er tranaskriptarvoUorðið síð- 
ara með eiginhandar undirskriptum. I Knararvisitazíu Jóos biskups 
frá 28. Sept. 1824 (visitazíubók bls. 324) er tekið upp stutt efniságrip 
þessa bréfs, og er það nefnt þar gamalt kálfskinnsbréf rotið. Ágrip 
það er svona; 

»Mariæ kirkia ad Knerre a allan reka a Sands- 

enda vida og hvala efter gömlu kalfskinsbrefe rotnu af Dato 1478. 
sem ad jardar ^iganden Jon Olafsson^) nu fraiíivijsade. hvort bref 
virdest ad vered hafe med jíisiglura. og hefur giÖrt vered a Stada- 
stad fyrer tilhlutan Magnusar biskups j SkalhoUte". 

Knararkyrkiu gamall maldage. 
Vær Broder Magnus med Guds ndd Biskup i Skal- 
hollte giðrum gödum mónnum kunnigth med þessu voro 
^pnu brefi. þa vier vorum | voBe almenniligre visitatio a 
Stadarstad aa ÖUduhrigg. komu fyrir oss ærleger menn tveir 
Þordur Gudmundsson og Ketili Gudmunzson og kiærdu fyrir 
oss. ad þeir þættust eiga nekan fyrir Hraunlðndum cL Sands- 
enda allaii, Nu af þui ad Olafur bonde Sveinsson kom þar 
fram med bref fyrir oss. ad kyrkian d Knere i Breiduvijk^) 
Bette nekan. nefndum vier ut vora ærlega presta. Petur Þord- 

1) þ. e. Jóu annálaritari og lögréttumaðr á Grírasstöðum i 
Breiðavík. 2) Svo, 



KNARARKIRKJA. — VERZLAN. 1478—1480. 



arson. Olaf Konrddsson. Grijm Þorsteinsson. ÞoUeif Jons- 
son. her med ðdrum Vermund Pdlsson. presta. Narfa Þor- 
laksson. Þorleif Ornisson IðgRettumenn. ad sid og ýferlesa 
þetta hitt sama breíith og hans skial. ddurgrein(d)s Olafs, 
vegna kyrkiunnar d Knere. og nu af |)vi ad hier komu 
einge uitne^) ne skih'ijke i mote þessu greindu brefi. þa urdu 
vœr samþickeleger voruni íirnefndum prestum og leikmönn- 
um ad Olafs kyrkia d Kneri i Breidavijk^) ætte firgreindaíi 
allan Reka d Sandsenda hvala og vida. effter þvi sem bref- 
it utvijsar. þar um giör. æfinlega. svo framt sem eige kem- 
ur Önnur skih'ijke hier d möte. Og til sanninda hier um 
settum vier vort jnnsigle med firrgreindra manna jnnsigl- 
um fyrir þetta bref. er giört var d Stadarstad a Ollduhrýgg 
laugardag næsta fyrir festum [sanctæ crucis.^) Anno do- 
mini CD^ cd^ Ixx octavo. 

Ad þetta sie RÍett utskrifad effter kalfskins Perga- 
mentis Original sem framast sindest, og næst vard kom- 
est, fyrir hvðriu ad audsynelegt var, ad vered hefdu þriu 
hangande jnnsigle. Vitna til merkes vor nofn og signet ad 
Stðru Öxnakielldu þan 13 Novembris 1730. 

Gisle Jonsson Jon Olafsson 

(L. S.). ^ (L. S.). 

Þesse maldage hier fyrir ofan og framaii med sinne uppd- 
skrifft er Kett skrifadur effter þvi Transskrifí'tarbrefe, sem 
LðgRettumadurenn Monsr Jon Olafsson framvijsade. dsamt 
med originahium d Membrana. Til merkes d. 27 Maij 
Anno 1732. 

Jon Arnason. Joon Olafsson. Jon Brinjolfsson. 



26. 16. NoTcinber 1480. í Lybiku. 

Ue recess Hansamanna, um tunnur til gerðar bjórs, er flytja 
á til Islands. 

Hanserecesse von 14;7-iri30, bearb. von D. Scbafer III. Abtth. 
1 Nr. m bls. 247. - Hér er að eins tekið það, er snertir ísland. 

21. Item van den tunnen, dar de van Hamborch den 
Rostocker bant van begeret hadden, umme darin in der 



1) raotz, hdr. 2) Svo. íi) tuœ c2vZ, hdr. 



1482. Verzlan. 3i 

marsch wetbeer bruweii to latende, uinnie dat in Iszland to 
voirende, willen de van Rosfcock unde Wyszmar to husz 
bringen. 



27. 21. Ápríl 1482. í Lyl)iku. 

Recess HaiisaráSsins, meðal annars um verzlunina á Islandi. 

Hauserecesse 1477— 15B0, bearb. v. D. Scafer, III. Abth., 1, Nr. 

r 

365, bls, ö07. — Hér er það eitt tekiðj er snertir Island. 

38. Dar torsulven tiid int erste ward geleszen eyn 
Dutzch transsumpt enes Latynschen breves van des rikes 
rederen in Norwegen uthgesantt, in Iszlande nicht segelende; 
wurde dar aver jemant hiir namals getovet edder genamen, 
solde^) sunder hðpen^) syn, ere gudere wedder lo krigende etc. 

39. Item ward ock geleszen des kopnians breff to Ber- 
gen dersulven sake halven dergHken. 

40. Dergeliken de olderlude des kopmans to Bergen in 
NortM'egen mit velen copluden vor den sendebaden irschi- 
nende clageden ock gansz swerHken aver de Islandeschen 
reyse^ dat de gansz merckliken deme kopmanne to schaden 
unde vorvange were etc. 

41. Dar up de sendebaden van Hamhorch worden uth- 
gewiset, so dat de anderen stede derwegen sick bespreken. 

42. Na besprake ward den Hamborgeren gesecht, dat 
id den steden nicht to willen were, unde begerden ock, dat 
de Islandessche reyse van den Hamborgeren mochte afge- 
stellet werden, doch dat de geladenen schepe nu tor tiid dar- 
hen segelen mochten ; dat de van Hamborch dyt bii eren 
raid wolden bringen, dat tome anderen jare, wan de stede 
echter io hope kamen, derwegen vorder to vorhandelende, 
dat de reyse afgestellet werden mochte; dat alsus den older- 
luden unde copmanne [vorgeven ward,^) dat men deme kop- 
niann aldus och schal vorschriven.*) 



1) scholden, al. 2) hopene, al. 3) [vorberorl, al. 4) Hér að œlla 
1 luta þessi orð í Hamborgavkroniku (útg. Lappenborgs bls, 220) : 



38. 5. Maí 1483 og síðar. 

Agrip af átta bréfum um landamerki Leirár í Leirársveit og 
um eignir Leirárkirkju, frá árunum 1482—1593, 

AM. í'AS. 4to bls. 120-123, visitazíubók Gísla biskups Oddssonar 
í frumriti 1634. 

Suo Hallda Brefin A Leijra vm Landamerke. 
Jn primis j millum Leijrar og Vogatungu lyste Run- 
olffur bonde Hauskulldsson ad sier heffde vered affhendt 
vðrdud landamerke aff fódur sijnum þa hann var eigande 
ad Leijrd. 

Jn primis i millum Vogatungu og Leijrar kiellduna þcL 
sem geingur fyrir offan Joklaberg og ecki sagdist hann bet- 
ur vita enn kirkian a Leijra ætte J)a saumu jðrd sem ver- 
ed heffde nedan i tijdaas og so heffde sier vered sagdt. 
Enn aunnur landamerke millum Leijrdr og Steinshollts og 
Nedraskards. Vr Siönarhöl siönhendijng og i Raudavad 4 
Skeggbiarnarlæk. Vr Raudavade og upp effter lagenne er 
geingur fyrir offan ^ingiagardinn fra Leijra. Enn vr offan- 
verdre lagenne siönhendijng upp i Strilkagil. hier effter villde 
hann sueria eff þurffa þætte og þesse landamerke heffde 
hann hallded upp (a) xl vetur og hans fader fyrer hann og " 
þetta affhendte hann Brande Gudraundssyne.^) 

Jtem bar Gudmundur Jonsson ad þa hann var ðL Leir- 

argðrdum haffe sier vered tilsagt ad Leijrargardar eystre 

ættu land fram i midiaa Vijdedal hinn fremra. Enn LeijrcL 

ætte land þar fyrer framan. So hiellt hann þesse landamerke 

effter þui honum var tilsagt og fann einginn ad og villde 

þar effter sueria. bar þennan vitnisburd sera Bauduare Jons- 

syne. Sera Eigle Hallssyne og Gijsla Þördarsyne hia ver- 
ande.2) 

Jtem helldur gamallt bref ad Peturs kirkia a Leijra eige 
alla veijde i Laxfosse vtan siðttung og þridiung aUrar veijde 



„Montags nack ocali (o: 11, Mnrb) wurden die von Hambnr^' von 
Teutseben kanfinanne zu Bergen uf der tagt'avt zu Lubeck heftig be- 
klaget und angefochten etc". (HR* III, 1, bls. 307 nm,). 1) c 1516. 
2) c. 93. 



i LaxcL. Þad votta Olaffur Oddsson og Skegge Oddsson ad 
þeir haffe heyrt suo felldan mcLldaga lesinn kirkiunnar cL 
Lei]rd, 

Jtem votta þad Hallur Jönsson. Andres Hallsteinsson 
og Vilhialmur Jonsson ad þeir heyrdu Hallstein Hauskullds- 
son gieffa kirkiunne a Leijra tueggia manna jferd i solua- 
fióruna j Belgshollte æffenlega. Datum þess brefs sunnudag- 
inn næstaíi effter krossmessu þusund fiðgur hundrud attatiju 
og tuo (Lr, 

Jtem er til dreidarbref mille Leijrar og nedra Skards. 
þar giðrast landamerke i Raudavad. Datum þess brefs 1560. 
Var þa eignarmadur LeijrcLr Olaffur Brandsson. Enn Nedra 
Skards Jon Grijmsson, Sýslumadur HaUur Olafsson. Jnntak- 
ed. Stadnæmdust vier vid Raudavad a Skeggbiarnarlæk sem 
vijrdtest rietl landamerke effter breffe fyrrnefnds Olaffz. Enn 
af þui ad bondinn Jon Grijmsson sýnde eingiil skiðl fyrir 
þui hann eignade sier leitzt oss offtnefndur Olaffur Brands- 
son (L LeijrcL sinnar kirkiu og jardar vegna þessu sijnu einge 
og landamerkium (eige) ad hallda effter sijnu brefe (eins) 
og hans fader hiellt og hans forverarar. 

Þad bera Steirn Magnusson og Hrolffur Magnusson ad 
þeir haffe alldre heirdt nie vitad eda hugad annad enn þad 
ad kirkiaö a LeijrcL ætte SucLngakot og skog allan austur 
ad Suartagile. 

Jtem helldur kaupbref Runolffz Hðskulldssonar og Sera 
Þordar Guendssonar ad kirkian a LeijrcL ætte þridiung i 
heimalande. hefde vered sðgd 90c. hun ætte Akurey j Vog- 
um. Sudngakot i Skoradal og skðg allan austur ad Suarta- 
gile. tueggia manna iferd edur þriggia i sðluafiðru i Belgs- 
hollte huort sem vill (scL) er d Leijrá býr effter þui sem Hall- 
steirn heitenn gaff kirckiunne þcL hann cLtte badar jardern- 
ar og þridiung allrar veide i Laxd vtan alla veide j Lax- 
fosse nema siðttung er Skards kirkia skal eiga. Datum 
1513 ar.i) 

Jtem vrskurdarbreff herra Marteins Einaissonar vin 
tueggia manna jferd i Belgshollts fioru. Vrskurdar hann 



1) Sbr. Dipl. Isl. VIII, 33y. 

Dii>l. iBl. XI. B. 



a 



34 



TEIGR. - VERZLAN 



1482-1483. 



kirkiunne a Leira (ad) hallda friálslega sera honum^) best 
hendtar i allan mdta. Datum þess 1554 a Altanese sunnu- 
daginn næstan effter Pdlsmessu uín veturinn med Biskups- 
ins vnder þrycktu jncigle. 



29. 1483. 

ViTNiSBURÐARBEííF (ágrip), aS Magnús biskup í Skálholti hafi 
samþykt kaup þeirra Erlends Erlendssonar og Hafrs Ólafs- 
sonar um Bútraldarstaði og Hrossatungu, svo að kirkjan í 
Teigi skyldi æfinlega eiga Butraldarstaöi. 

Visitazíubók Brynjólfs biskups um Sunnlendinga íjórðung, bl. 
80a. Visita?ía í Teigi í Fljótshlíð 'S. Aug. 1614. — Sbr. bréf frá 14-. 
Júní 14S3, DI, VI, Nr. 433. 

Fram kom bref med tuejmur hangandi jnnciglum er 
giort hafa^) Sæmundur Biorgolfsson og Þordur Kolbeinsson 
Anno 1482 berandi vitne ad Magnus Biskup giæfe fullt jcí- 
irdi og samþicke til ad þad jardakaup sem þejr Ellendur 
Ellendsson og Hafur Olafsson hafdu hafffc vm Butralldar- 
stadi og Hrossatungu skilldi æfeiilega stodugtt standa firer 
sier og ollum (sinum) effterkomendum kyrk(i)unar formðnn- 
um i soddan mata ad kyrkian i Teigi skilldi eignast Butr- 
alldarstadi er liggur i hennar sokn. enn firrnefndur Hafur 
adurnefnda Tungu og hafa sidail alier Butralldarstader 
halldner vered kyrk(i)unnar eign i Teigi. 



30. 7. Fel)rúar 1483. í Örekrog. 

Beéf Hans Dana og Norðmanna konungs til borgmeistara 

og ráSsmanna í Danzig, að hann geti eigi leingr, ~ sökum 

margfaldra of beldisverka Englendinga við þegna sína, einkum 

á Isiandi, brennnverka þeirra, manndrápa og ránskapar, er 

orkafi hafi ófriðar milli Kristjáns konungs og sín af einniálfu, 

en Englendinga af annari, — þolað, að Danzigarmenn styrki 
h — ■ _ 

1) Svo. 2) haíi, hdr. 



Í433. VERZLAN. ^5 

og stybji enska kaupmenn i verzlan þeirra, og segir þeirra 
ábyrgð á, ef eigi sé þessu til breytingar snúið. 

Friimrifc á pappír í Slaatsarkivinu í Danzig 300 Abt. U 13 Nr. 149. 
Leifar evu eptir at" innsiglinu- Hér prentað eptir afskript t'rá skjala- 
safninu í Danzig. — Efniságrip í Hansisches Urkundenbuch X, Nr. 1037. 

Johann van gotsgnaden to Denmargken Norwegen der 
Wende unde Gotthen Koningh, gekoren Koningh to Swe- 
den, hertog to Slesswigk ok to Holsten, Stormeren unde der 
Dithmerschen etc, 

Unse gunste tovorn. Ersamen leven besunderen, Wij 
fugen juw torwetende dat van mangerleye unrecht overfal- 
linge unde grote gewalt wegen als de Engelschen unsen ar- 
men undersatenn sunderges in unsem lande Islandt mit 
brande moert dotslage unde berovinge gedan unde bewiset 
hebben, twischen unsem zeligen leven heren vadere Koningh 
Cristiernen, deme god gnedich sie, uns unsen Rijken unde 
den Engelschen veyde, twydrarht unde unwille enstanden 
syn etc, Vornemen wy wol, dat de Engelschen dorch juwer 
borgere, schiphere unde koplude tofuhre unde affuhre uth 
juwer stadt vaste gesterket, ere gudere unde koplude vor- 
niiddelst de Juwen dorch unse strome, stede unde gebede 
apembar unde ock heymlich gebracht werden. Dar uns denne 
nicht wol lenger mede steyt tolidende, Wo deme alles bid- 
den wij mit flite andechtich begherende gij bij juwen schip- 
heren, borgeren unde Kopluden ernsthch willen vorfugen, 
dat sie sich sodaner tofuhre unde affuhre mochten enthold- 
en, unse unde unser ryke vyhende hurnamals nergende 
warmede to sterkende. Weret deme so nicht enschege, etliche 
van den Juwen dav over gefunden unde schaden lydende 
■wurden, gedengken wy nicht plichtlich syn toandwerdende- 
Datum an unsem slote Orekrogh ame fridage na Agathe vir- 
gmis anno etc. lxxxtii under unsem signet. 

Den ersamen borgermesteren unde Ratmannen der Stadt 
Dantzke unsen leven besunderenn.^) 



1) TJtanáskript. 



36 



VERZLAN. 



1483-1484. 



31. 7. Maí 1483. 

Skýrsla um upphlaup alþýðu í Hamborg gegn ráðinu; einn 
af borgarstjórunum „sleginn" og særðr tveim sárum í höf- 
uðið og hinir urðu nauðulega staddir; alþýða setti upp skjal 
til ráðsins, kærði bæði um íslandsför, neyð sina og hallæri, 
korn „keypt upp" og flutt til Hollands; forsprakkar upp- 
hlaupsins teknir af, 

Hanserecesse 1477— 1530, bearb. von D. Schilfer, III. Abth. 1, bls, 
34S — íi49 neðanniálsj eptir handriti í borgarbókasafninu í Lybiku Chi'is" 
tians von Geeren, ritara Björgynjarfara, og stendr þetta við árið 1483. 

An deme avende der hemmelvart Christi was uplop 
sorchvoldigh to Hamborg, de meenheyt jegen den rat. Eyn 
borgermester, her Nicolaus de Swaren, wart geslagen unde 
wundet 2 wunden in sin hovet, quam bynnen Lubeck; de 
anderen weren in groter varHcheyt lyves unde gudes. Dar 
ni upsettede de nieinheyt to vorsegelende van deme rade 
42 puncte etc. Dyt sakede de Iszlandesche reyse, egen nut 
unde de dure tiid; dat karne wart upgekofft, hemehken dor- 
gesteken unde in Hollant ghevurt. Hir umme worden 3 
koppet, alse Hinrik vamme Lð, der mónte hovetman, Reppe 
unde 



33. 11. Marts 1484. í Lybiku. 

Recess Hansaráðsins, meðal annars um verzlun á Islandi. 

Hanserecesse 1477-1530, bearb. v. D. Schafer, IIT. Ablh. 1 Nr. 
501, bls. 407. — Hér er að eins það tekið, er snerlir Island. 

93. Vor welliken int erste de olderlude de Bergervarer ir- 
schinende geven vor van der Islandeschen reyse, de besun- 
deren de Hamborger holden unde nu eyn schip gevrachtet heb- 
ben, tor Wysmar to ladende unde in Island^) to segelende^). 

94. Vurdermer leten se lesen ene cedelen der gebreke de 
nedderlaghe unde cuntor to Bergen in Norwegen^) belangende. 

1) Hættir handritið. 2) in tland (!), ein afskr. 3) Sbr. recess 
21. Apr. 1482. 4) to, b. v. ein afskr. 



1484 



VERZLAN 



37 



95. Item int erste van der Islandeschen reyse hebben 
de heren radessendeboden van Hamborch sik^) vorsecht, dat 
van der Elve vor erer stad nene schepe in Island^) myt 
ereme wetende uude willen uthgereth werdea^) noch segelen 
scholen, sunder Aves furder darinne to slutende, darvan heb- 
ben se neen bevel, 

96. De anderen heren radessendeboden geven vor ant- 
worde, dat se darvan neen bevel hedden, jodoch wolden se 
eyn sulkens by eren rad gerne bringhen, unde duchte en 
nicht unnutte wesen, dat sodane reyse by anderen steden 
affgestellet mochte werden ; so woiden se dat ok gerne don. 

97. Doch hyrup wart gesloten, an de van Bremen, 
Dantzke unde ok an andere stede, dar men schepe in Is- 
land^) uthredet, ernstliken to vorscrivende, dat sodane uth- 
redinge affgestellet moghen werden^). 



33. 16. Marts 1484. í Lybiku. 

Bréf Lybikuráðs og sendifuUtrúa annara Hansastaða á Vínd- 
. landi til borgarstjóra og ráðs i Danzig, að rikisráðið í Nor- 
egi kæri yfir verzlunarferðum Hansastaðanna til Islands, og 
eins að Björgynjarkaupmenn telji sér að þeim stórtjón, svo 
að bönnuð sé nú öll sigling til Islands, Hjaltlands og Fær- 
^yj^j og skuli Danzigarmenn því setja aptur för þau, er 
þangað hafi ætlað. 

Hanserecesse 1477—1530, IIT. Abth., 1, Nr. 510, bls. 416— 417 (eptir 
frumriti j bœjarskjalasaí'ninu í Danzig). 

Den ersamen vorsichtigen unde wiisen mannen, he- 
ren borgermesteren, schepen unde radmannen to 
Dantzke, unsen besunderen guden frunden. 
Unsen fruntliken grut mit vermoge alles guden tovorne. 
Ersamen vorsichtigen wiisen heren, beaunderen guden frun- 
de, De erwerdigen in God vedere unde heren, de gestrengen 
unde achtbaren des rikes Norwegene redere, hebben bii den 

í) des, al. 2) in tland (!), ein afskr. 3) b. v. átg. liR.j vantar í 
lidrr. 4) Sbr. bréf 16. Mftrts 



38 VERZLAN. 1484. 

I 

olderluden unde Duitzschen copmanne to Bergen in deme- 
sulven riike residerende seere merkliken vorhandelt unde 
ernstliken begeret, dat se bii uns unde anderen henszeste- 
den so wolden werven, vortsetten unde vorforderen, dat de 
Islandesche reise nabliven unde atgestellet mochte werden. 
Wo deme so nicht enschege, wolden se deme copmanne der 
hensze privilegia in deme obgenanten riike nicht holden un- 
de, so alduslange bescheen is, nicht laten gebruken. Der- 
wegene ok desulven redere ere merkliken scrifte an uns ge- 
sand hebben wárschuwynge dónde, dat se uppe sodane sche- 
pe uthtoredeude zin in willen, unde wor se de betreden un- 
de ankomen konen, an liiff unde gud sunder allen hopen 
der wedderkriginge unde restitucien sik to holdende. Ok syn 
nu de olderlude des erbenomeden copmans mit den merk- 
likesten copluden hir bynnen Lubeke tor stede wesende vor 
uns irschenen, sick dersulven Islandeschen reise gantz hoch- 
Hken beclagende, da de der stede privilegia grotliken ent- 
jegen, der nedderlage unde stapel to Bergen unde deme ge- 
menen copmanne van der hensze, de sik ut mannigen ste- 
den dar generen unde ere kopmanschup driven, to neeneme 
kleynen vorvange, schaden unde vorderve kome, so dat to 
bevruchtende is, in deme sodane reise furder inwosse, de 
vorberorde nedderlage unde stapel, dat doch God alweldich 
vorbede, allerdinge to nichte gaen unde gruntliken moste 
vorderven, de doch mit merkHken kosten, gelde unde gude, 
groter moye unde blðtstortinge is erworven. Desset alle rii- 
pliken betrachtet, to synne nomen unde wol bewagen, synt 
wii overeyn gekomen unde hebben gesloten, dat uth unsen 
steden mit unseme wetende unde willen de Islandesche, Het- 
landesche noch Veroyesche reise nicht geholden noch vor- 
socht scholen werden, de allerdinge afstellende, sunder de 
gudere, de dar hen behoren nnde men dar hen plecht to 
vorende, anders nergene men to deme stapele to Bergen in 
Norwegene vorgerort na older wiise unde wonheid to brin- 
gende. So irvaren wii doch, dat uth juwer stad sodane Is- 
landesche reyse durch etlike to holdende angestellet, schepe 
darhen to segelende vorvrachtet unde uthgered werden, der 
gemenen stede privilegia to vorvange unde entjegen, ok 



1484—1486. • VERZLAN. 



39 



deme vorbenomeden copmanne unde der nedderlage to gro- 
teme afbroke, schaden unde vorderve ; derwegene denne twis- 
schen des riikes Norwegene redere unde demesulven cöp- 
manne furder unwille unde mishegehcheit ok anhaHnge un- 
de beschedigmge den jennen, de sodane reise vorsoken, 
mochte erwassen. Is darumme unse andachtige fruntlike 
bede uude begere, gii sodane begunnen uthredinge unde Is- 
landesclie reise to vullenforende unde to holdende nene wiis 
wiUen gestaden noch vorhengen, sunder mit alleme vHite 
aftostellende unde to vorbedende ernsthken willen beschaf- 
fen, wente gii jummers so wol alze wii der gemenen han- 
szestede privilegia unde frigheid ok de obgenante nedder- 
lage bn werdtn to holdende to beschuttende unde to be- 
schermende syn vorplictet. Juw hirinne geborhken to bewi- 
sende, unde wes desses schal mogen bedyen, juwe uprichtige 
tovorlatige bcscreven antworde uns bii desseme jegenwar- 
digen to benalende, dat vorschulden wii na gebore wedde- 
rumme gerne, kennet God, deme wii juw in saHger wolvart 
to entholdende bevelen. Screven under der stad Lubeke se- 
crete, des wii hirto uppe ditnial gebruken, ama dinxedage na 
deme sondage reminiscere anno etc. 84.*^ 

Radessendebaden der Wendeschen stede nu tor tud 
bynnen Lubeke to dage vorgaddert unde de rad dar- 
sulvest. 



34. fyrir 9. Marts 1486. 

Kæea kaupmanna, skipstjóra og íbúa hafnabæjanna á Eng 
landi til konungs og parlamentsins um verzlunarsamkeppni 
Hansafélagsins. 

Hanserecesse 1477—1530, beavb, von D. Scbafer, III. Abtb. 2, Nr. 
31, bls. 32. — Hér er að eins það tekið, sem snertir Tsland. 

2. Item se hebben nu late upgenomen alle de dait und 
hanterunge to Bergen in Norwegen und Island, vor se in 
vortiiden nicht plegen to komen, sunder de Engelschen de- 
den alle de dait und hanterunge dar, sunder nu mach geiin 
Engelsch schip dar nicht komen dan up grote sorge, peri- 



40 



DIÐRIK PINING. 



1486. 



kell und eventur, darumb dat de Oisterlinge biistain den De- 
nen tegen de Engelschen, as id is vaken geproved und be- 
viiset in des koniinges rait. 



35. 14. Marts 1486. í Lundilnum. 

Beéf þjóðverskra kaupmanna í Lundúnum til borgarstjóra 
og ráðsmanna í Danzig, mebal annars um það, að Engla- 
konungr hefði skýrt þeim frá, að Piiniinck (= Diðrik Pi- 
ning) og Pothorst lægi í sjóvíkingu með fimm skipum, er 
konungr hefði feingiö að vita, að væri gerð út „af oss og 
vorum monnum", og þau tæki þegna hansog aðra og gerði 
þeim tjón, en þeir hefði sagt konungi, að Piiniinck væri „höf- 
uðsmaðr og kapteinn Danakonungs yfir íslandi", og þeir 
vissi ekki neitt til þessa, og einginn maðr af þeirri þjóð 
veitti þeim lið né aðstoð, og hefði þá konungr látið endr- 
nýja einkaleyíi þeirra og „fríheit", með öðrum fleirum atrið- 
um, er bréíið hermir, 

Hanserecesse 1477-1530, IIL Abth. 2, Nv. 32, bU. 3:i-34 (eptiv 
frumriti í btejarskjalasafninu í Danzig). 

Den ersamen, vorseniigen und woulvviisen mannen, 
borgermesteren und raitmannen der stadt Dantziick, 
unsen leven heren und besunderen gunstigen guden 
vrunden. 

Unsen oitmodigen denst miit vormoige alles guden to- 
vorne. Ersame vorsenige und woulwiise leve heren, Wii doen 
juwen ersamheiden to weten, wo dat vele Engelsche coplude 
van London, Jorck, Liinde und Hulle und van anderen sle- 
den grote clachte vor den heren koniinck und siinen heren 
van deme parh'amente in schriff'ten tegen unss overgegeven 
hebben under langen vorhale, gelick dusse ingelachte cedele 
int korte uthwiiset, de wii juwen wiisheiden hiir inne bewart 
senden. Begerden de Engelschen hiirumb van deme heren 
koniinge und siinen parliamentes heren, unsse privilegia und 
vriheide nicht to confirmeren, er alsulcke punte und gebreck 
gebetert weren. Worup unss de heren van deme parliamente 



1486. 



DIt)RlK PINING 



41 



vorbadet hebben und unss vorgevende gesacht, dat wii al- 
sodane appunctuamenta, as tuschen der cronen vaíi Enge- 
lant und den steden van der hansze latest to Utrecht ge- 
niaket, gebraken hadden und dagehx noch breken, niiit mer 
brederen worden etc. So hebbe wie de punte miit deme be- 
sten vorantwerdet, dat alsulke punte unss miit unrechte to- 
gelecht werden und siick also nicht erfiinden, noch miit der 
warheit so geprobert werden soullen. Ock heftt uns de ko- 
niinck personHken to erkennen gegeven, wo he informeret 
■were, dat twe Oisterhnge, as miit namen Piiniinck und Po- 
thorst, in de zee weren miit veiir off viff schepen, de siine 
undersaten und mer andere nemen und beschedigeden, de 
welcke, as he ock understanden hedde, van unss und un- 
sem todoen in Selandt, Brabandt und in mer anderen lan- 
den und havenen geviitaliert und uthgeret wordeu, welck 
siinen gnaden ungelimh'ck und ungeborlick duchte siin und 
ene brekiinge were dess vredes. Worup wii siinen gnaden 
geantwerdet hewen, dat wii darvan nicht wusten, und ock 
were niimant van unser natie, de alsulcken personen bii- 
stant off hulpe dede, men alsulcken man as Piiniinck, 
dar siine gnade aflf gesacht hadde, were eiin hovetman und 
enn capiteiin dess heren koniinges van Dennemarcken oever 
Islant; oflf de wes dede, neme ofF iimant beschedigede, dat 
geschege sulder unsze todoen und wiUen. Darup hefft de 
her koniinck siinem canceller bevolen, unsze privilegia und 
vriiheide to besegelen, deme denne also is gescheit. Hii- 
rumb, ersanian, vorsenige heren, bidde wii juwe ersamheit 
deger oitmodigen, an des heren koniinges gnaden dusze pun- 
te to vorschrivene, dat siine gnade alsulcke siiner under- 
saten clachte tegen unss so lichthch nicht geloven geven 
wille ; wante wii vorfert siin, of Piiniinck edder Pothorst 
eniige Engelscke nemen oft scaden deden, dat wii hiir as- 
danne Hives und gudes in varen stain soulden, wante uUvSs 
summige van dussem lande dat dageHx vor ogen holden; 
oek mede danckende deme heren koniinge und sHnen gna- 
den, dat he unsze privilej^^ia und vriiheide geconfirmert, be- 
stediget und besegelt hefft. WiHe wii tegen juwe ersame 
"wiisheide gerne vvedder vordenenj wor wii koqnen und moi- 



42 



VERZLAN. 



1486 



gen, kenuet Got allniechtig, de juw to langen tiiden bewa- 
ren wille in salicheiden, Gescreven uth London den 14. dach 
in martio anno 86. 

Alderniane und gemeiine copmane van der Duiitschen 
hansze to London in Engelandí; residerende. 



36. 28. Apríl 1486. í Lybikii. 

SENDrFuiiLTRúAR Hansaborgarauna í Vindlandi, sem eru á 
samkomu i Lybiku, svo og ráðið í Lybiku, rita borgmei.st- 
urum og ráðsmönnum i Danzig, ab höfuðsmenn og fulltrúar 
Björgynjarkaupmanna í Lybiku hafi sent þeim bréf og lesa 
látið, þar sem þeir kæri, aö kaupmenn frá Danzig og öðr- 
um Hansastöðum af nýju sigli til Islands og Færeyja, með 
fleirum greinum, er bréfið hermir. 

Fruimit á skinni í Staatsarkivinu í Danzig 300 Abl. U 29 Nr. 
Leif'ar af innsigli Lybiku eru fyvir bréfmu. Hér prontað eptir 
afskript fra skjalasafninu í Danzig, — Efniságrip Í Hunserecesse 
III, 2, Nr. 51. 

Unsen fruntliken grut mit vermoge alles guden tovorn. 
Ersamen wysen heren unde besundern guden frunde, de ho- 
vetlude unde procuratores des copmans to Bergen in Nor- 
wegen residerende hir hynnen Lubeke synde hebben uns des 
genanten copmans van Bergen Bref, an se gesant, entogen 
unde lesen laten, dar inne se sik under anderen beclagen, 
wo in juwere unde ethken anderen steden borgere unde co- 
plude uppe dat nye in Islande unde Veroy uthredinge ge- 
dan hebben, dat doch van uns steden afgestellet zij, welli- 
ket denne der Nedderlage to Bergen to groten vorvange un- 
de merklikem schaden kome, unde des Rijkes Norwegen Re- 
deren gantz sere entiegen, de ok des gar ontofreden zin, 
Darumme oft jemand to Bergen beslagen worde dede in Is- 
land edder Veroy uth den steden gesegell gewesen hadde, 
den en kan noch enwil de copman to Bergen erben mit 
der stede privilegie unde rechticheid nicht vordegedingen 
noch beschermen. Dat wij juw alzo in deme besten geven 
toirkeimende, vruntliken biddende, gij juw in den dingen, so 



1487 



VERZLAN. 



43 



id van den steder belevet unde deme gemenen besten niítte 
unde van níJden is toholdende, so dat derhalven de juwen 
unibelastet ok furdere moije, schade unde miishegelicheit, 
dar uth erwassen mochte, vorbliven moge. Dat sint wij 
umme juw gode dem heren in saliger wolvard toentholden- 
de bevalen tovorschuldende geneget. Screven under der Stad 
Lubeke secretum, des wy uppe ditmal hir to samptliken ge- 
bruken. Ame frigdage na deme sondage Cantate anno etc. 
Lxxxvi^, 

Den ersamen wysen mannen heren borgermesteren, sche- 
pen unde radmannen to Dantzke unsen besunderen gu- 
den frunden^). 



37. 24. Maí-20. Júuí 1487. í Lybiku. 

Recess Hansaráðsins, meSal annars um íslenzka Hansa- 
verzlun, að hún sé óþolanleg fyrir Björgynjarmenn og Dana- 
konung. 

Hanserecesse 1477-1530, bearb. v. D. SchíiFer, IIL Abth. % Nr. 
160, bls. 152, j53. — Hér að eins þaÖ tekíð, er beint snertir laland. 

149. Item tome anderen male van der Iszlandeszschen^) 
reyse, dat de^) der nedderlage to Bergen in Norwegeu gantz 
schedeHk sy unde de here konyngh to Dennemarken ock 
des rykes Norwegen redere darumme gantz unduldich unde 
nicht tovreden syn, konden se ock wene ankomen, de uth 
dessen stede(n) de reyse vorsocbte, den wolden se toven; so 
konde de kopman de jenne denne nicht beschermen. Ock 
vorsochten de sulve Hetlande unde Veerroye^), dar de cop- 
man to Bergen ere merkhke schulde uth gande hedde, dar 
denne de jenne, de alsulke lande versoken, dat jenne, dar 
n'íede de copman to Bergen betalt acholen werden, entfan- 
gen, des de copman to Bergen molh swarliken missen. 

159. Item up dat andere, alse van der Islandeschen rey- 

1) Utanáskript. Svo Stettínarai'skr. Hin afbaka ýmislega: Is- 
landerschen, VJanderschen, Vlandeschen, Vlandreschcn. 3j b. v. HR.; 
vantar i hdr. 4 )Verroy. al 



44 



VERZLAN. - SKIPTABRÉF. 1487—1488. 



se etc, hebben de stede int gemene belevet, is^) nicht to 
holdende, uthgenomen de van Dantzik, de darvan neen be- 
vel tho hebbende seden unde dat by eren rad gerne bryng- 
hen wolden; dergheliken de van Hamborch ok seden, van 
ereme rade des neen bevel to hebbende; jodock vormode- 
den se sik gantzliken, wan id andere stede helden, ere rad 
syk darinne ock wol geborlik worde holdende. 



38. 28. Maí-15. Júní 1487. 

Skýesla Jóhanns Schönings frá Riga ura Hansadaginn, sem 
haldinn hefSi veri5 í Lybiku. 

Hanserecesse 1477— 15oO, bearb. v. D. Scaíifer, III. Abth. ii Nr. 
Ifi4, bls. 196. — Hér er að eins það tekið, er snertir Island. 

19. Item noch clageden de Bergischen over de Suder- 
sesschen, dat se ere schot nycht geven gelick anderen lu- 
den, ock de kopenscop dar vorderven. Ock over de ryse yn 
Islande, dat men de nicht holden solde, dem kumptor dedet 
vorvanck, dat noube wolde to reken 



39. 5. Maí 1488. í aiaiiml)æ. 

ÁGEip af skiptabréíi eptir Þorleif Árnason i Glaumbœ. 

Landsbókasafn 42. Fol. bls. 225, œttatölubók síra Þórðar Jóns- 
sonar í Hitardal í at'skript síra Jóns Erlendssonar í Villingaholti 
1666. ~ Bisk. II, 431. 

Datum skiptabrefsins Teits og brædra hans Sigurdar 
og sira Arna 1488 j Glaumbæ manudaginn næstau epter 
krossmesso vm wored. ])ad bref og aunnur kaup og witnis- 
burder, Seylodomur Rafns Logmanns og onnur skihijke fyr- 



J) de, al. 



1489. VERZLAN. 45 

ir Teits gotsum er her j audru kvere saman skrifad grein- 
uglega og ordriett þessum Annal tii styrktar. 



40. 11. Fel)rúar 1489. í íyUkn. 

BoRGMEíSTARi og ráðsmeon í Lybiku svara borgarstjóra og 
ráðsmönnum í Wismar upp á fyrirspurn, að skipi, sem átt 
hafi að fara frá Lybiku tillslands, verði ekki leyfð útför, en 
að Hamborgarar muni hins vegar ekki af Islandsför láta, og 
fara þess áleit, að frestað sé Islandsförum til næsta fundar 
fulltrúa Hansborganna á Vindlandi. 

Frumrit á skinni i bœj arskjalasafninu iWismar. Leifar eru ept- 
ir af innsigli, sem lokað hefir bréfinu. Hér er prentað eptir afskript 
frá Dr. F. Techen skjalaverði i Wismar. — Efniságrip í Hansere- 
cesse ni, 2 Nr. 269. 

Vnszen vrundliken griith myt vormðgen alles guden 
thouoren. 0'samen wijse heren, besunderen guden frunde. So 
gij vnlanges vorleden in iuwen antwordesschrifften, der Isz- 
landesschen reyse haluen an vnns gedan, vnder anderen be- 
roreden van eyneme nyen holcke, de hir myt vnns nha Is- 
lande to segelende vor dusenth gulden vorgrepes vorfrachtet 
were, begherende, juw to uorsekerende, wer ock sodane 
hollick vorfrachtet na Islande segelen schole edder nicht 
vnnde wo ock sick de Hamborgere in sodaner reyse schic- 
ken vnnde holden willen etc, wo juwe breff vnder lengeren 
hefft begrepen : is alles van vnns to guder mathen wol vor- 
namen. Vilgen juw darvp gudliken wethen, dat etlicke vn- 
se borgere eyn schip, dar se reedere to syn, vnnde de schip- 
here sodane schip na Islande to vrachtende in meninghe 
weren; auerst, so wij dal hebben erfaren, lete wij de bor- 
gere vnnde den schipheren vor vnns vorbaden, ene vorbe- 
dende, sodane schipp na Islande nicht to uorfrachtende noch 
darhenne to segelende, ock nicht hir vor vnser stadt edder 
anderer vegene dat schipp na Islande werth to ladende, des 
'wy ene och noch tor tyd nicht willen . gunnen noch gesta- 
den. Auerst wij befruchten vnns, dat sick de van Hamborch 
sodaner reyse nicht werden entholdende noch toriigge stel- 



46 



VIÍRZLAN 



1489 



lende. Vnnde, wente denne der nedderlage to Berghen ju- 
wer stadt, den van Rostocke vnnde Stralesszunde vnnde vns 
aldei'meist darane mercklick is gelegen, so gy ane twiuel su- 
luest wol konnen besynnen, is noch vnse gudlike begher, 
gij sodane reyse myt iuw nicht inriimen, vorhengen noch 
gestaden willen, sunder myt deme besten to uorfugende, dat 
sick de juwen des entholden so lange, wente gy vnnde der 
anderen Wendeschen stede radesszendebaden nhu korthes to- 
sammende kamende vnnde deszhaluen nach beuéle hande- 
lende vnnd auerslutende werden, wo men denne de dinge 
to wolffarth dee gemenen besten vorder anstellen moge. Juw 
hirinne [^gudwillich to bewisende, dat synt wy vmme juwe 
ersantheide, gade deme heren in saliger wolffarth to ent- 
holdende beualen, to uorschuldende geneget. Schreuen vnder 
vnser stadt secrete ame midweken nha Scholastice virginis 
anno etc. Ixxxix. 

borgermeister vnnde radtmanne 
der stadt Lubeke. 
Den ersamen vorsichtighen wijsen mannen heren bor- 
germeisteren vnnde radtmannen tor Wiszmar, vnsen beszun- 
deren guden frunden. 



41. 12. Marts 1489. í Lybiku. 

BíEOEss HansaráSsins, meðal annars um verzlun á Islandi. 

Hanserecesse 1477—1530, bearb. v. D. Schaí'er, III. Ablh. % Nr. 
270, bls. 312. — Hér er að eins tekið það, sem kemr íslandi við. 

28. Darna synt vor der stede radessendebaden unde vor 
deme rade to Lubeke der Bergerfarer olderlnde mit etliken 
Bergerfareren coplude irschenen sick hochliken unde swar- 
liken beclagende der uthredinge uth den steden in Islande, 
in Hetlande unde Veerey, der nedderlage to Bergen to grunt- 
likeme vorderve kamendei). 

30. Up dat erste hebben der stede radessendebaden van 
Rostock, Stráleszundt, Wismar, Luneborch unde de rath to 



1) Sbr. Recess U. Maí -20. Júní 14S7. 



1491 



VERZLAN 



47 



Lubeke eyndrachtliken beleveth nnde geslaten, in Islande 
nth eren steden noch de eren nicht to redende, noch to se- 
gelende, so verne alse de van Hamborch och sodane reyse 
affstellen; dat den van Hamborch also is vorgegeven; de 
dat an eren rath to bringende unde mit deme besten vort- 
tostellende seden unde des mit den ersten eyn antwerde to 
schickende. Is ock vordere beveleth, dusdanns an de van 
Bremen to vorschrivende. 



42. 1. Mai-33. Júní 1491. 

Skýesla (frá Danzig) um samninga í Antverpen miUi Henriks 
Englakonungs fyrir hönd þegna sinna og sendifulltrúa Hansa- 
staðanna um rán, skaða, skemdir og eignatjón, er þeir hafi 
hvorir öSrum gert, meðal annars á Islandi. 

Hanserecesse 1477—1530. III. Abt. 2. Nr. f=l4. bls. 58íl— 590 § b5 
(eptir gamalli afskript í skjalasafninu í Danzig). — Hér er það eitt 
tekið, er getr Islands. 

86. AngVcK Upt erste, dat ko. ma. gescreven hadde, 
sulke schaden hiir upper dagefart to handelen unde to 
entscheden etc, zo were siine gnade zo gesiinnet, van allen 
gebreken under den natien biinenn siiner gnaden landen re- 
formatien to donde, unde hadde geboden, alle saken beth 
na desser dagefart unde alle vorfolch der saken anstande to 
bhiven; furder der clachte halven des herenn koninges under- 
saten over de natien van der hanse. hadden ze desulven 
in den articulen overgegeven ; zo clageden sunderges de van 
HuUe, swarliken durch de natien boschediget to siinde, wente 
ze 42 van den gekregen unde gerichtet hadden, darvan 
summige uthen steden der anse geboren, summige ock 
anderswor her, de in erem latsten bekant hadden, dat ze 
van den steden utgeredet weren, dar wol bowiis van were; 
fnrder ock, dat etlike schepe van den Engelschen in Yslandt 
uther havene gedreven weren durch de van Hamborch, de 
musten unentlosset wedderumme komen. Welkt denne de 
borgermeister van Hamborch vorantwerde. Unde wart ock 
gedacht des schepes, dat vorbranth solde wesen, welkt de 



48 



VERZLAN. 



1491. 



Engelschen beswaren hadden, dat eiin de Hamborch dat 
solde gedaen hebben, dat denne in der warheit zo nicht en 
were, wente dat schiipp, daruth et gescheen solde siin, in 
dem jare uppe de tiidt van Hamborch nicht were gesegelt. 
Unde wart gedacht, datt et sulve Engelsche schiipp wedder 
were gekomen. Hiirup anlwerde nieister Jurgen, datt et noch 
tor tiid nicht vvere gekomen ; mit velen anderen worden. 
Darupp de borgermeister van Hamborch antwerde, dat nii- 
mandt were in Engelandt, dar de Dutsche natien mer up 
clageden, wen over densulven hiir kegenwardich. Welkt 
denne de Engelssche doctor vorantwerde sprekende, wo em 
siine kindere gefangen unde siin guth genomen were, dat 
em denne zere na ginge. Int latste de Engelschen sick ent- 
leiiden, dat ze nicht in boveel hadden, den herenn koning 
worinne to verseggen, wente zo ze dat deden over ere macht, 
solde en dat to groten verfange ewichliken wesen unde den 
steden ock nicht fromeliken ; sunder wes bowiislick were, 
dal men sick denne helde an de jenne, de schuldich weren. 
Hiir wart gedacht van den steden, dat jummers de schul- 
dich were to antwerden, in des landt unde uthem lande de 
schade gescheen were. Unde allegerden de receptatoribus 
unde erboden sick, zo men kunde nabrengen, dat enige 
schepe ton orloiien uthen hanse steden utgeredet weren, 
wedder mit genamen guderen dar in weren gekomen, adir 
hulpe, gunst adir todact darto gedaen, se wolden dar voer 
antwerden; unde hopeden, ze dergliken doen wurden. De 
Engelschen spreken, ze hadden keiine schepe in den steden 
gehat, dar ze dat mede mochte(n) nabringen. De stede ant- 
werden, dat men zo heiimeliken nicht schepe ton orloiie 
mochte utbrengen adir mit genomenen guderen wedder in- 
brengen, dat vurde werldtkundich, unde dat geruchte solde 
dat vormelden. De Engelschen: men mochte up enen dach 
eiin schiipp, aver eiinen mante dat ander schiip uthmaken, 
dar weren vele, da dar nicht up segen, ock des geruchten 
were cleiine bowerungen, nademe et velemaels unware dinge 
vorlutbarde unde nicht anders dan suspitien geberde. Na 
velen handelen ananlangeden de stede der Engelschen senden- 
boden ze fragende, uff ze up jenige wiize desser saken 



1491 



DIDRIK PINING - YERZLAN, 



halven, nomeliken der schaden, gedacht hadden, dat ze de 
den steden to kennen geven. Darupp de Engelschen bogeerden, 
mit 2 doctoribus van den steden darup to handelen, dar 
wolden ere beiiden doctores biiwesen. Do wart et gelaten, 
dat der vere stede Lubeck, Collen, Hamborch unde Dantzike, 
van itzliken eiin, mitt en derwegen to 3 huren solden to- 
samen komen. 



43. 10. Júní 1491. í Aiitverpen. 

Kæea enskra kaupmanna gegn Hansamönnum, meðal ann- 
ars um þaS, að fimm kaupmenn í HuU, er bréfið tilgreinir, 
hafi siglt skipum sínum „Pétri" og „Antoníu", frá Hull til 
íslands, hafi tekið land við Owteskall (Úrskála), 20 milur 
frá Hamsfurth (Hafnarfirði), og lagzt þar fyrir akkeri. Fjórir 
af kaupmönnum þessum höfðu sýnt Theodorik Pyny(n)ch 
(=Didriki Pining), landstjóra konungs, friðar og sáttmála- 
skjöl milli Englakonungs og Danakonungs fyrir þá og þegna 
þeirra, og hafi Pynyng skýrt Austmönnum^) þeim, er nefnd- 
ir eru í niSrlagi bréfsins, og lágu á skipum sínum á 
Gotsande (= Bátsöndum) og í Hamfurth (Hafnarfirði), frá 
efni bréfanaa; en Austmenn hefðu eigi að síðr ráðiztáensku 
kaupniennina og skip þeirra með hverskonar herneskju á 
sjó og landi, svo að þeir hefðu nauðulega undan komizt 
h'fs; þeir hefðu rekið þá á flótta úr höfn þeirri, er leStreme 
(=Straumur) heitir, meinað þeim fiski og öll viðskipti við 
landsmenn, og gert þeim eignatjón upp á 1016 pund sterlinga, 

Hanserecesse 1477—1530, IlT. Abth. 2 Nr. 511, bK 558 § 25 (ept- 

« 

11* gamalli og nokkuð aí'bakaðri afskript í bœjarskjalasafninu í Dan- 
2ig). — Hér er það eitt úr kæru þessari tekið, er snertir Island. 

25. Robertus Michelson, Jacobus Thomlynson de HuUis, 
domini et proprietarii navis vocate le Petyr, portagii 85 
doliorum, et Robertus Gampan, Thomas Dalton, Johannes 

1) í handritinu að þessu bréfi gera Hansakaupraenn meöal ann- 
ars svo Utandi athugasemd: „Orientales multi sunt Daci, Sueci et 
multorum principum subditi," 

Dipl. i8l. XI. B. 4: 



5Ö 



DlbRIK ÍPINING. - VÉRÍZLÁN. 1491—1492. 



Welisme de Hullis predicta, domini et proprietarii^) navis 
vocate la Anthony, portagii ducentis octoginta doliorum, veli- 
ficabant de Hullis versus Iselant; tandem applicuerunt ad 
Owteskall et ibidem residebant ad ankeram, distantes^) ab 
Hamsfurth viginti miliarihus. Et quatuor mercatores dictarum 
navium exeuntes naves ostendebant cuidam Theodorico Py- 
ny(n)ch, locumtenenti regis Dacie, litteras treugarum et pacis 
initarum inter regem Anglie et regem Dacie pro se et suis 
subditis, qui quidem Pynyng tenorem dictarum litterarum 
ostendebat Esterlingis^) infra nominandis*), qui in portubus de 
Goisande^) et Hamborough^), Hamfurtb cum suis navibus resi- 
debant; quibus omnibus non obstantibus dicti Esterlinge dictos 
mercatores Anglie et eoruni naves bumbardis et aliis habilita- 
mentis guerrarum tam per mare quam per terram iuquietabant 
et moleslabant et eos et eorum naves cum maximo periculo 
ita quod vix cum vita evaserunt, a portu vocato le Streme 
fugarunt et dictos mercatores mercandisari, piscari, quicquam 
vendere aut emere prohibuerunt et impediverunt, ad dam- 
num et'') interesse mercatorum Anglie predictorum 1016 
— Nomina navium et magistrorum earuni domini^) sequun- 
tur, videlicet Jacobus Hovvmode de Ham(b)orough, magister 
navis vocate le Anne, portagii 500 doliorum, in qua nave 
erat numerus mercatorum et marinariorum 140, et Lutkyn 
Stene de Hamborough, gubernator dicte navis alias steris- 
man, Clas Semblow de Hamborough, magister navis, in qua 
erat numerus'') mercatorum et marinariorum 80, Dyryck Fas- 
mere de Hamborough, Herman Schuthar de Hamborough, Clas 
Fowlskyn de Lubyke,Falbinere van de Wynde.SummalOlG^. 



44. 1492. á Egilsstöðum. 

Igrip af dómi Orms Jónssonar sýslumanns í Múlaþingi um 
vígsbætr eptir Sigurð Þorsteinsson. 

Landsbókasafn 6, Fol. bl. 237, akr. c. 16l0. — Thott 210?. 4to 

1) proprietatem hdr. 2) distant, hdr. 3) Esterhnck, hdr. 4) no- 
minandus, hdr. 5) = Bátsandar, Bátsendar. 6) Svo hdr. Þetta nafn 
á an efa ekki að standa^ og mun ofskrifað. Eingin höfn á íslandi 
hefir heitið þvi nafni. 7) se, hdr. 8) Svo. 9) munerus, hdr* 



Í4ðá— 1497. VÍGSBÆTR. — t'líLLRÉTTI. - VERZLAN. 51 



bl. 15a. skr. um 1700. Sbr. dóm f'rá 16. Febr. 1422, Dipl. Isl. IV, 
Nr, 359. — Þetta er auðsjúanlega ágrip af sama dóminum, og má 
vera, að ártalið hér sé réttara, 

[Domur vm vijgsbætur. 
Dæmdur d Eijgilstðdum j fliðtzdalshieradi Anno 1492 
aff Orme Jðnssyne kongs vmbodsmanne j Múlaþijnge og 
xij domsmonnum. vijgsbætur epter Sigurd Þorsteinsson. 
dæmd 27 hundrndi). [ef hann hefdi vered saklaus drepenn^.) 



45. 1492. 

BóMSÁGEip um fuHréttisorð. 

ÍBfél. Khd. 531. 8vp bls, 3Ö8 með hendi Hálfdanar Jónssonar á 
Reykjum í Ölvesi 1106. 

Fullriettisord. 
Rænt og stoled jordu. 1492. 



46. [26. Júní] 1497. 

Kæra Hansamanna um tjón, sem ])eir hafi biðiS af hálfu 
Englendinga, meðal annars á íslandi. 

Hanserecesse 1477—1530, bearb. v. D. Schafer, III. Abth. 4, Nr. 
14, bls, 24. — Hér er að eins tekið það, ei snertir ísland. 

14. Item itlike Engelsche hebben eynen schipper van 
Lubeke arrestert unde vorfolget vor deme hogen rade ey- 
ner sake halvenn, so in Islande schal schen wesen, unde one- 
in arbitrament unde tome schaden staden 10 punt starlinges 
gedrungen. 

15. Noch dartegenn wart eyn schipper van Hamborch 
in dussem jar to borgen vor200 punt starlinges gedrungen, 
darumme dat he eynen Engelschen in Islande uth der ha- 
ven Bodtsant scholde holden hebben, umme to holden, wes 
tegen densulven irkant scholl werden. 



1) [Anno 1492 Dœmdur vijgzbœtur af Orme Jonssyne effter Sig- 
Þorsteinsson i Fliotzhlijd (I) 27c. 2107. 2) [b. v. 2107. 

4 



VERZLAÍÍ 



1498. 



47. 5. Ápríl 1498. í BjörgTÍn. 

Bréf kaupnianna í Björgvin til sendifuUtrúa Hansastaðanna 
í Lybiku, um það^ að einginn frá Hansastöðunum sigli til ey- 
landa þeirra, sem sé í sambandi við Noreg, svo sem Hjalt- 
lands og Færeyja, nema til Islands, og skírskota til ákvæða 
þar um, er gerð haíi verið (5. Júní 1494). 

Hanserecesse 147/— í 530, III. Abth. 4, Nr. 68, bls. 69—70 (eptir 
samtíða afskript í skjalasafninu í Lybiku meðal Björgynjarskiala). 

An de vorgerorden heren radessendebodén der gemeynen 
hanzestede etc. — Olderlude unde gemeynen koplu- 

de etc. tho Berghen in Norwegen etc. 
P. s. Werdigen, erbaren unde erszamen, vs^olwisen he- 
ren unde guden frunde. So denne de erliken radessende- 
boden van der Dutzschen hansze, ame jare 94 trinitatis ne- 
gestvorleden bynnen Bremen tho dage vorgaddert weren, 
under anderen artikelen itlike artikele berecesset unde ge- 
sloten hebben besundergen de nederlage tho Bergen andre- 
pende^), dar wii one hoichliken vor dancken etc, so is dar 
eyn artikel mede begrepen ludende, dat nemant schal oy- 
lande in Norwegen, alse Hithlant, Veroy unde dergeliken, 
vorsoken, sunder alleyne Yszlant etc. Derhalven, guden frun- 
de, voge wii juw tho wetende, dat uppe desulven kopsteven 
des vorgerorden 94. jares sint twe schepe in Hetlande ge- 
wesen, dede, alse hiir seggent was, tho Bremen tho husz 
horen scholden, so alze hiir heren Otten Matzon, uppe de 
- tiit uppe unses heren des koninghes garden voget, dat vor- 
witliket wart; dede myt der korte eyn van den schepen ne- 
men leth, welckere gudere he gebutet unde gepartet hefft 
myt synen knechfcen etc. Der sake halver sint vorder tho Ber- 
gen gekomen etc. anno 95 in der vasten eyn kopman Hin- 

1) í Brimageröinni 5. Júní 1494 stendr svo: „Voirder is onder 
malchander concordiert uude geslaten, dat niemant uth den steden 
van der Dudessclien ansze scholen versoecken die eylande, noment* 
licken Orkeney, Hytlande unde Verhoe, umnie syne kopenschop, ne- 
ringhe unde handtieringhe dair tho donde in jeniger wyse, hy ver- 
luyst unde entsettinghe der ansze unde ere í'righeitt in allen plechen 
unde stedenn". (HR. III. 3, Nr. 356, bls. 290), 



1498. 



VERZLAN 



53 



rick Kumraertho van Bremen unde eyn schipper, Janeke 
Bollessen ghenomet, van Lutken Tunderen uth deme lande 
to Holsten myt unses heren des koninghes van Dennemar- 
ken etc, syner gnaden here broder, hertoch Frederikes to 
Holsten, unde greven Allefes tho Oldenborch ernstliken 
schrifften unde breven, dat de kopman sodane schip geno- 
men scholde hebben unde enthken datsulve gud unde schip 
betalen scholde, myt lengeren worden etc, Des wy uns do 
myt hulpe der rikes redere hiir tor stede wesende tegen de 
vorgerorden heren schrifftliken purgerden unde entschuldige- 
(de)n, alse wii best konden; dat noch so steyt unde wy en 
weten nicht, iffte wy der sake allerdinge anich sin edder 
nicht. Jodoch so moste heren Otte vorgescreven sodane gu- 
dere betalen unde weddergeven. Hiiruth mogen juwe erszam- 
heide vormerken, wo id myt dessen dingen dorgesteken werdt; 
se krigen van den heren breve unde zegelen uth deme lan- 
de tho Holsten unde uth Vreszlant. unde de gesellen wer- 
den allike wol van den borgeren uth den steden uthgeredet 
unde sHten dergehken sodane gudere, alse se mede bringen, 
wedder in den steden. Wente alse wy underwiset sin, so 
schal de vorgerorde Hinrick Kummertho myt syner zelschup 
alle jar Hethlande myt kopenschup vorsoken unde sodane 
Hithlandesschen rotschere, alse se dar halen, vort tho Bre- 
nien, tho Stade unde darumme lanck her tho slitende ple- 
gen ; dar denne de gude rotschere, alse van norden komet, 
mede vornichtiget unde vorvelschet wert, desser nedderlage 
tho vorfange unde mercklikeme schaden. Konden juwe ers- 
zamheyde eyn gud vorram hiirup vinden, dat sodant aller- 
dinghe affgestellet worde, were gans nutte vor desse nedder- 
lage unde dat gantze lanth; so gii myt der hulpe Godes wol 
donde werden; dat vordene unde vorschulde wy umme ju- 
we erszamheide, de God almechtich lange salich unde ge- 
sunt vristen mote, alle tiit willichliken gerne. Gescreven un- 
der unseme des kopmans gemeynen ingesegei ame donner- 
dage na Ambrosii episcopi anno etc. nonagesimo octavo. 



54 



VERZLAN 



1498-1499 



48. 28. Maí 1498. í Brimum. 

Recess HansaráSsins, meðal annars um kaupsigling til Is- 
lands, 

Hanserecesse 1477—1530, bearb. v. D, Scbáfer, III. Abth. 4 Nr. 
79, bls. 94. — Hér er að eins tekið það, er snertir Island. 

73. Derhalven de gedachten heren radessendebaden na 
besprake hebben geantwortet, tome ersten alse van wegen 
der unwontliken besokinghe der oylande, dat de stedere dat^) 
also willen holden, alse id tho Bremen is berecesset, willen 
dat ock mit deme besten an dem ersamen raidt tho Bre- 
men vorschriven, sodanes na lude erer breve unde ock der 
recesse to straffende. Item^) de pene is, were dat jemand 
dar zegelde in Hidtlande edder ander oylande, ane in Ys- 
landt, schal vorlustich wesen der privilegie der hanze unde 
der nicht mer geneten, ock in den steden van der hanze 
nicht mer wanen. 



49. 14. Júni-'20. Júlí 1499. 

Skýbsla Hansasamkundunnar í Danzig um samninga í Brtigge 
við Englendinga, meðal annars um islenzka fiskverzlan. 

Hanserecesse 1477-1530, bearb. v. D. Scbafer, III. Abth, 4, Nr. 
174, bls. 302. — Hér er það eitt tekið, sem snertir ísland. 

37. Darupp dorch de unnsze geantwerdt, dat ensodant 
wedder unnsze privilegium were, darinne vorwart wart, dat 
upp de copmans guder unnd ware keyne settinghe eft wer- 
dingh szal gesettet werden; unnd wowol de meyer vann 
London bynnenn der stede nah heysch der tidt darup sehenn 
mach, alzs ock inn unnszenn síedenn beschuet, unnd dar- 
. sulvigst ock valsche guder, alsz wy gesehenn hebbenn, ge- 
brandt syn, jodoch ganntz swar were, dat he grote guder, 
alsz visch, de mit groter swarheit uth Iszlandt gebracht wert, 
wynn, heringh setten szulde szo to gevende unnd nicht an- 

1) sl. al. 2) Á spássíu í aðalhdr. stendr; „Hydlandt nicht to 
yoTzokend^**! 



1500. LÖGMANNSHLÍÐ. 55 

ders, wenn ensodant dem copmanne to grotem nahdele unnd 
schadenn sulde gefallenn, ensulk ock wedder unnsze privi- 
legium were, dat de steit, dat de copmann syne guder etc^ 



50. fum 1500]. 

ViTNisBUBÐAKBEÉF um landeigu LögmannshlíSar í KræklngahlíS. 

Eptir blöðum með hendi Magnúsar sýslumanns Ketilssonar c, 
1'770, koinnum til Landsskjalasafnsins 7. Júní 1914 frá Jóninu Stein- 
vtiru Eggertsdóttur frá Kleifum í Gilsfirði. 

Um Lðgmanshlidar lands-e{i)gn. 

Þat giðrum ver Ormr Jonsson. Þorgeir Sugurdsson. Jon 
Gudlægsson. Avgmundr Grímsson og Steffan Jonsson god- 

monnum vitanlegt med þessu voru opnu brefe at ver 
■vissum fyrir full sanninde ad ^irikr Loptssoni). sem þá atte 
jotdina Lðgmannzhlíd. híellt hann þa og hafde og sér eign- 
^de med greindre jordu Lðgmannshh'd alla halfa Oddeyre 
réttsyni i sið þar sem Glera fellr fyrst ur gliufrum. Var 
þesse máldage og landamerke optlega lesin i logmannzhlíd. 
hæde þa girikr lifde og Sumarlide^) epter hann. hafde £ir- 
ikr og svo Sumarlide þessa greinda landareign med hUd 
atðlulaust meir enn .xxxx. vetr.^) 

Þesse vitnesburdr er og epter kalfskinnsbrefe og er her brúk- 
ud hin sama Orthographia. tS, jnnsigle haía fyrer bréfinu vered, 
eitt epter, enn .2. i burtu. 



1) dáinn 1473. 2) Sumarliði Eiríksson dáinn 1491. 3) Bréfið 
endar svo ártalslaust neðst á blaðsíðu 1 viustri hendi. En efst á 
blaðsíðu i hægri hendi kemr smáletrsklausa sú, sem hér er nú prent- 
uð á eptir bréfinu. Og hafi bréf þetta endað svona afslept, getr klaus- 
átt við. Annars gæti hæglega verið hér dottin upp úr hálf örk 
(2 blöð), og þar með sé niðrlag bréfsins glatað, og smáletrsklausa 
Magnúsar eigi þá við annað bréf, sem siðast hafi staðið á blöðum 
t>eim, sem upp úr hefði dottið. Mun þó eiga hér yíö. 



56 BASSASTAÐIR. — HAFGRIMSSTAÐIR OFL. 1500. 



51. 29. Janúar 1500. á Heydalsá. 

ViTNiSBUBBABBEÉp uin landamerki Bassastaða á Selsstrðnd 
við SteingrimsfjörS. 

Epiir afskript Haldórs sýslumanns Jakobssonar frá 1779, kom- 
inni, 28. Júlí 1914 frá Guðjóni alþingismanni Guðlaugssyni: „Rett 
nppskrifad effter miÖg gömlum Transscriptarbrefum Testerar Manu 
& SigiUo" (undirskript og signet aldrei verið sett). 

Þad giöre eg Jðn Þormödsson gödum CDðnnum kunn- 
ugt med þessu mínu opnu brefe. ad eg var xx velur d Bassa- 
stðdum. og vissa eg þar giðrla til landamerkia. og annara 
takmarka. voru landamerkie hallden ut ad d þeirri er 
kðUud er Landamerkiad. firir utaii holmann. er stendur d 
milli Sandness og Bassastada. og fram^) ad Trekillingarcí. 
þar hun hefuv fallid ad fornu fyrir framan Torfamoo. Var 
og Sandnes alldrei leingra biggt enn ad þessari a. og alldri 
heirda eg tvimæle ct leika þessum landamerkium. og hafdi 
minn fadir og hiellt þessi landamerke i firgreinda óL. Og til 
sanninda hier um. setta eg mitt nafn firir þetta vitnisburd- 
arbref. skrifad ÓL Heidalsaa i Tungu kyrkiu sökn. midviku- 
dæginn næstan effter Pdlsmessu um veturinn. drum effter 
Gudz burd md dra. 



52. 10. Júiií 1500. á Skarði í LaugadaL 

ViTNisBUBÐAEBBÉF um laudamerki milH Merkigarðs og Haf- 
grímsstaða í Tungusveit í Skagafirði. 

Eptir kopíu frá hér um bil 1820-30, kominni 31. Júli 19i4 frá 
Páli prófasti Ólafssyni í Vatnsfirði, og er hún gerð eptir afskript frá 
hér um bil 1760, staðfestri af Guðbrandi Stephánssyni og síra Ólafi 
Jónssyni frá Miðdal. 

Utskrift af iandamerkiabriefi miUum Merkigards og 

Hafgrimsstada. 
Þad giðrum vid Gudmundur Oddson og Olafur Hialta- 
son (godum monnum) viturlegt med þessu ockru optnu^) 



1) fm, hdr. 2) SvQ, 



1500—1501. HAFGRIMSSTAÐIR, BASSASTAÐIR OFL. 57 



briefi. ad vid vissum firir full sannindi. ad þesse voru landa- 
itterki halldin upp i xx vetur edur leingur á miUi Merki- 
gards og Hafgrimsstada. Riettsyni ur kielldufalli þvi. sem 
geingur firir sunnan^) Hamarsgierdi ofan i Svartá. og a/st- 
ur a hals i dalsgötur og ut i Folalldagrof. ur grofinni i 
steinsnn. ur steininum i sikit a €ing(i)unum miUi Steinstada 
og Merkigards. Og til meiri sanninda hier um settu vid fir- 
nemdir menn ockur innsigli firir þetta vitnisburdarbrief skrif- 
ad a Skardi i Langadal midvikudœginn næstan firir Botolfs- 
niessu um vorid. þa er lidid var fra hingadburd vors Herra 
Jesu Christi fimtan hundrud vetra. 

Þad giðrum vid Thomas prestur Þorsteinsson og ginar 
Mag(n)usson godum monnum kunnugt med þessu ockar 
opnu briefi. ad vid hðfum sied og yfir lesid so latandi 
brief ord eptir ord. sem hier firir ofan skrifad stendur. 
Og til sanninda her um setium vid ockar innsigli firir 
þetta (transskriptar)brief skrifad á Reikium i Tungusveit 
nianudæginn firstan i sumri^) arum eptir guds burd m. d. 

1< X. X. og V. 

(L. S) (L. S.) 

Pramaíi skrifad er ordriett eptir or(i)ginall(n)um Testerar 
Gudbrandur Stephansson Oiafur Jonsson 

prestur til forna ad 
Middal. 



39. N6veml)er 1501. á Hofstöðum. 

ViTNisEURBAEBRÉP um laudamerki Bassastaða á Selsströnd. 

Eptir afskript Haldórs sýsluraanns Jakobssonar i'rá 1779, kominni 
28. Júli 1914 írá Guðjóni aiþingismanni Guðlaugssyni. 

Þad giðre eg Snorre Gunnlogsson gödum mönnum vitan- 
ligt med þessu mínu opnu brefe. og medkienni'ngu. ad eg 
var d Bassastödum xv. xij. mánudi. og vissa eg þd full- 
giorla til landamerkia og annara ðrnefna. voru þd landa- 
merkie hallden ut ad ánne firir utan hölminn. þar kollud er 



1) sunaps (!) hdr. 2) e. 18. Apríl, 



58 



FULLRETTI. - SKIPTABREF. 1505—1506. 



Landamerkiaá. og fram ad Triekillingarcí. þar hun hefur fall- 
id ad fornu. firir framaii Torfamö. og alldrei heirda eg tvi'- 
mæle d leika d þessum landamerkium. og hier effter vil eg 
sveria. ef þurfa þiker. Og til sanninda hier um setta eg mitt 
innzigle firir þetta vitnisburdarbref. er skrifad var 4 Hof- 
stðduni í Þoskafirde i Reikhðlasveit og kirkiusökn. mdnudag- 
inn næstan firir Barbdrumessu. þcL er lided var frd hingad- 
burd vors herra Jesu Christi u fimm hundrud og eitt. 



DóMsÁGEip um fullréttisorð. 

ÍBíel. Khd. 531. 8vo bls, 237 með hendi Halfdanar Jónssonar á 
Reykjum í Olvesi 1706. 

Þu hefur myrdt B^rn þijn, 
Jtem Mordinge. 

fuUriettisord Anno 1505. 



Lambavatni c. 1670—80. — Einnig annað frumrit œttatölubókarinn- 
ar í eigu Hannesar skjalavarðar Þorsteinssonar frá 1681 (= H. Þ.) 
— Landsbókasafn 42. FoÍ., œttatölubók síra Þórðar Jónssonar í Hit- 
ardal með hendi síra Jóns Erlendssonar i YiUingahoIti 1666, — Bisk- 
upasögur II, 278—80. 

Þorleifur Suartsson cLtte Reikhola og niargar adrar 
eigner.^] hans sonur var Oláffur Töne, hans dötter Gudrun 
Olaffsdötter. hennar madur hiet Geijrmundur. hans syner 
Sijgurdur og Olaffur. son Sijgurdar Oddur. hann dtte Huol 

og bið þar þegar hann andadest 1506 Odd- 

ur heffur cLtt 2 konur. su fyrri hiet Oddni Finnsdottur^). meina 



54. 



1505. 



55. 10. August 1506. 

ÁoEip af skiptabréfi eptir Odd Sigurðsson. 



á HtoII. 




]) „íæding Þorleifz Svartssonur stendr j Annulum Anna 1307 t 
1^79», b. V. H. Þ. (í svigum). 2) Svo. 



1506. 



SKIPTÁBRÉF 



menn vered haíFe sister Arnors Finnssonar. þui Arnor var 
eirn j arffaskiptum effter Odd heitenn. og skifftabreffid var 
skriffad d Ökrum i Hraunhrepp. þeir voru og leingi sam- 
tída Arnor og Sijgurdur .... Enn^) seirne qvinna 
Odds var Helga dötter Sijgurdar. þeirra born Sjjgurdur og 
Gudrun. enn vid Oddniu hefur Oddur att Tumas. hann hafdi 
fyrst umbod Sijgurdar og Gudrunar sistkina sinna. Tumase 
skiptest ad erfdum Hvoll og ^iarnar. eg meina þær affe 
hans cttte. gyolfz^j. Hejdarej. Hvijtabiarnarej. Alffhildarej. 
Ædasker og eru þad xx eda xvc j þeim erfdi Tumas halfft 
effter affa sinn Sijgurd heitenn Geirmundsson. þar til xujc^) 
J Hvoli. Jtem þar j xc epter modur sijna. sem var tilgiof 
hennar. hitt epter fodur sinn. 

Gudrun Oddsdotter erfde efre Brunnd xvjc. 

J þessum arfaskiptum var Jon Oddsson. Are Andresson. 
Gudmundur Finnsson. Jon Jonsson. Eigill Jonsson og Arnor 
Pinnsson a Hvole Anno 1506 a Laurentij COesso . . . 

[Sigurdur Oddsson broder ofanskrifadrar Gudrunar (og 
Tumasar ad fodurnum) erfde epter fodur sinn Odd Sigurds- 
son a Hvole og Helgu Sigurdardottur mödur sijna^) Vijde- 
*^alsa xxivc. minna Kropp xxc fog xxc j lausafie. þar til fieck 
hann vjc ofan a jardirnar. vit þann mun sem Vijdedalsa 
v?re slæmre enn Hvoll at jofnum dyrleika. 

B. 

Ættatölubók sira Þórðar Þórðarsonar í Hvammi (d. 1738) i eigu 
Hannesar skjalavarðar Þorsteinssonar. 

Orny (Finnsdotter. Peturssonar) ad menn meina hun 
^tti þann mann Odd Sigurdsson. hun do firr enn madur 
hennar. og þd var Arnor ] arfaskifftum effter hana. enn 
brefed var skrifad ad Okruni j Hraunhrepp. Og afftur þeg- 
ar Oddur do madur hennar Anno 1506 þcL voru þeir bcld- 
brædur Gudmundur og Arnor ] þeim arfaskifftum ad 
Hvole cL Laurentiusmesso Anno 1506. og er þetta til lijk 
inda ad Orny være sister þeirra 

1) Su 42. 2) XIV, Bist. og 42. 8) [Moder Sigurdar hiet Helga 
Sigurdarclottor. Hnun ficck ad crt'dum ffptcr faiidur sinn og modur 
(Odd h: Si^urdsson a Hvoje) 42, 



60 



JARÐAKAUP 



1506. 



Anno 1506 voru giord arfaskiffte ad Hvole millum þess- 
ara sistkina og skifFtist þa Thumase Hvoll og gyarnar Ei- 
olf(s)eý. Heidarey- Hvijtabiarnarey. Alfhilldarey. Ædesker og 
eru þad 20c. 

Enn Sigurde skiíítist VijdedalscL 24c. Minnekroppuv 20c^ 
og 20c ] lausafie, þar til feck hann 6c vid þann mun sem 
Vi|dedalz(l var lakare enn HvoII ad jðfnum arfaskiíFtum. 

Gudrunu Oddsdottur skifftist Brunnd 16c og hafde Tu- 
mas umbod siskina sinna. 



56. 3. Oktober 1506. á Munkaþverá. 

FiNNBOGi lögmaðr Jónsson selr Gottskalki bískupi á Hólum 
jarðirnar Ásgeirsá og Lækjamót í VíSidal meS þriðjungi 
allra fríðra peninga, er þar stóðu, þá er Narfi SigurSsson 
og Sigurður Narfason luktu Finnboga og Teiti Þorleifssyni 
greindar jarðir og peninga, gegn tilkalli og eignarorði bisk- 
upsins til Lögmannshlíðar. 

AM. 242. 4to bl. 175b, 184a, syrpa Guðbranda biskupa, skrifuð c. 
1580. Þar með fylgir afskript Arna Magnússonar. 

Þad giorum vier broder einar med gudz ndd aboti a 
Mukaþuera. Guttormur nicolasson og Magnus arnason god- 
um monnum viturligt med þessu voru opnu brefi ath sub 
anno gracie millesimo quiugentesimo sextto þridiudaginn 
næstan fyrir Mikelsmesso^) a grund j gyiafirdi vorum vier j 
hia saum og heyrdum a. at finnbogi jonsson logmann fieck 
verdugum herra biskup Gottskalke med handabandi til fuUr- 
ar eignar. frials forrædis og logligrar attektar þridiung j 
jordunum asgeirsam og lækiamoti er liggia j vijdudal j huna- 
vatíizþingi med ðllum þeim gognum og giædum, eignura og 
jtðkum sem greindum jardarpðrttum fylgier og fylgt hefur 
at fornu og nyu og hann var fremst eigandi ad. og so þridi- 
ung af ðllum peningum fríjdum og ofríjdum sem stodu med 
greindum jordum þa Narfi sijgurdzson og sijgurdur Narfa- 
son luktu nefndum finboga Iðgmanne og teiti þolleifssyni ' 



1) þ. e. 22, Sept. 



1506—1507. JARÐAKAUP. VERZLAN. ''^^ ^{ 

greindar ]arder og peninga epter þui sem þad bref vtuijsar 
þar vm giort er og teitur Iiefur ad sier tekid. Hier j mot j 
sama handabandi íieck og vpp lagdi nefndur biskup Gott- 
skalk finnboga jonssyni Iðgmanne tii fullrar eignar og frials 
forrædis allt þad tilkall og eignar ord er biskupinn ætti ed- 
ur eignast mætti 3 jordunni logmanzhhjd epter þui sem sijra 
Cirikur sumarlidason hafdi honum lukt og feingit. og þau 
bref vt vijsa sem þar til heyra og fyrr skrifad er. saumu- 
leidis skylldi og finnbogi logmann hallda og at sier taca 
jordina logmannzhh'jd sem fýrr skrifad stendur, skylldi huor 
hallda til laga þeim ]ordum (er) keypt hefdi enn sa suara 
laga EÍptingum er sellt hefdi. Og til sanninda hier vm seti- 
um vier fýrr nefnder menn vor jncigli fyrir þetta bref. skrif- 
ad a mukaþuera j gyiafirdi laugardaginn næstan fyrir Dio- 
i^isij episcopi et martiris gloriosi a sama are sem fyr seiger. 



57. [20. Mai~7. jiiní 1507J. 

Kærur kaupmanna í Deventer og Kampen, til Björgynjar- 
kaupmanna, meðal annars um verzlun á íslandi. 

* 

Hanserecesse 1477—1530, III. Abth. 9 Nr. 698, bls. 891—892 (ept- 
gamalli afskript í bœiarskjalasafninu í Kampen), — Hér er það 
eitt tckið, er við kemr íslandi. 

2. Vorder, wolwiisen, werdigen, lieven heren, beclagen 
sick die coiplude van Deventer ende Campen vorscreven, 
soe in voirleden tiiden die heren van der Duiitscher hansze 
overkomen siint, dat niemant uther hansze steden segelen 
solde in lislant, Verou oft in Hetlant, dat alzoe niet gehol- 
den wort, ende den coipman van Bargen, sonderlinges 
den van Deventer ende Campen, seer schadeliken is, 
want die Helten roetscheer aldair gebrocht wort, verkoft 
ende gegeven om cleiin gelt in groeten achterdele van den 
gueden roetscheer, dairover die lude bedrogen worden, als 
juwe werdicheide wal koenen bedenken. Begeren dairomme 
lí^wt vliiliger andacht, sulx mochte afgestalt werden, ofte ons 
des geliiken to gunnen. Oick, lieven heren, belast men ons 
to Bargen, gheen lose roetscheer to schepen, des men ons 



62 



VERZLAN 



1507 



marklike penningen atgenomen heft tot onsen groten schaden 
ende naedeyle; want men plechte in voirtiiden ene tonne to 
kopen om een die nu viiff ^ gelt, ende koenen nochtans 
ghene tonnen kriigen. Soe dan den coipman, die alhiir 
oestwart siin roetscheer ende viisch schepet, sulx nicht 
hiinderliken is, want uther Zuderzee gheen roetscheer oest- 
wart geschepet wort, dat den coipman alhiir schaden mach, 
soe begeren wii densthken, u ersamheide ons tsvelve wolden 
gunnen. Ende, want wii weiinich schepen hebben, oick om- 
trent der Suderzee als in Vrieslant nicht en is dat vierde 
pairt van schepen, alst over 25 jair was, ende om voirto- 
komen sulken clachliken sahaden, Godt betert, wii gemeiin- 
liken geleden hebben, sonderlinges to jair vorleden, dair soe 
mennich guet geselle siin Hif end guet over hete, dat men 
ons dan oick wolde gunnen, alst van noeden were, schepen 
to vrochten, die ons dienen mochten. Bidden oick oetmode- 
liken. juwe ersamheide dairvoir siin willen, dat men niet 
meer alzulke niie ongewontlike insate alleen, ^onder ons to 
verwittigen, en make, als vorscreven is, dairover wii onwe- 
tende in schaden gekomen syn, twelke doch [onbehoirUcken 
ende conlrarie is den recesse, gesloten in den jare van 65, 
inholdende, dat niemant ontwetens in schaden ader boete en 
kome noch en dorve seggen, hii en hebbe des nicht geweten ; 
soe hebben die heren van den steden dairop geordiniert, 
gesloten ende berecesset, dat een juwelick stadt van der 
hansze op dat raethuys in ene opene gemeiine plaetsze 
unde die coipman to Brugge in des coipmans huys die vor- 
screven punten ende articulen op enn bret schriiven laten 
sal ende dat bret ophangen in die vorscreven plaetsze, dair 
dat een juwelick coipman van der hansze der vorgerorden 
heren recesse ende gebode weten ende lesen mach ende sick 
voir schade hoeden ende wachten. Dairuth juwe werdicheide 
wal koenen vermarken, soe die broeke vorscreven van 6 
mark op elke last niemant van den Zuderzeesschen steden 
gewittiget was, als voir verhaelt is, dat niemant onwetens in 
schaden komen sal. Soe dan mede berecesset is int jair 76, 
dat die olderman ende die rade richten schollen geiiik den 
eneu alze den anderen in geliiken saken, ende niemande 



1507. 



VERXLAN. 



vorder to beswarende den eynen dan den anderen, dair doch 
die coiplude van Deventer ende Campen altoes in allen re- 
cessen over die 70 jaren harwertz sick beclaget hebben, dat 
die olderlude to Bergen sii overvallen ende miit allen on- 
geboirlicheiden meer dan anderen belast hebben, hem op- 
leggende ende gebiedende to holden 't gene, van hem selven 
ingebroken ende niet geholden wort: soe bidden ende be- 
geren wii oetmoedeliken miit aller andacht, juwe ersame 
"wiisheide nu eens entliken hiirinne wiUen raetslagen ende 
handelen, comittierende ende onderwiisende den ersamen 
olderluden to Bargen, nae alle geboirlicheiden die coiplude 
van Deventer ende Gampen to laten hantieren oir comen- 
schap onbelast, geliken die oir ende andere van der hansze 
dachlix doen, want sie hem in alle gehoirsamheit den cant- 
hoir to Bargen angaende nae gueder alder loíliker gewoente 
bereit sullen bewiisen. Dat willen wii ende geboirt ons tegens 
]uwen werdigen lieften doichdeliken weder verschulden. 



58. 7. Júlí 1507. í Haml)org. 

trn „Libris diversarum fraternitatum" (bókum ýmsra brœðra- 
félaga) í Hamborg, þar sem getið er bræðraíags heilagrar 
Onnu, sem nokkrir borgarar og kaupmenn hafi stofnaS, er 
aetli að „reysa" til íslands. 

Staphorst: Hiat. EccL Hamburg. I, 1, 242. 

• • - 18. Liber fraternitatis Sanctæ Annæ in monasterio 
sancti Johannis ordinis prædicatorum institutæ per cives et 
kopmannos hujus civitatis observantes reysa ad Islandiam; 
quem librum senatus eisdem mercatoribus annuit feria quar- 
ta post visitationem Mariæ anno quingentesimo septimo, 
presente Domino Marquardo vam Lo proconsule, salvís in- 
stitutionibus hujus civitatis. 



64 



FULLRÉTTI. — MÓTMÆLABRÉF. 1508—1511. 



59. 1508. 

DóMsÁGBip um fullréttisorð, 

AM. 60. 8vo, bl, 29—30, skrifað c. 1661-90. — Ekki er gott að 
taka ábyrgð áj að þessi orö sé öU úr einum og sama dómi, né öll 
úr dómum frá 1508, þó að það standi nú svona. 

Anno 1608 þar annar taladi suo 

þu hefur hyst vtlægann mann. Etid og druckid med 
honum. kongi mðrk. 

þu hefur stolid penijngum mijnum. fiorum sinnum so 
talad. fullrietti cL huoriu ordi. Enn kongi 4 merkur cL huoriu 
: 16 merkur. 

Dielshundur. fullriette. 

þiofur fullrietti. 

þu hefur rdnga Tijund giortt. sekist sd er taladi fuU- 
retti ef hinn sver firir. kongi 4 merkur. 



60. 1. Júlí 1511. á AlÞingi. 

MóTMÆLi sex sýslumanna og lögréttumanna gegn réttarbót- 
inni 2. Mai 1313 (DI, II, Nr. 212) og Möðruvallaréttarbót 
frá 24. Nóv. 1507 (DI, VIII, Nr. 147), sem einginn hafi 
beðið síra Eirik Sumarliðason að útvega, nema þeir einir, 
sem hafi vitað sig ávinna sér eitthvað með henni, og þeir 
þó ekki allir; biðja konung að nema hana úr lögum, því 
að hún sé skaðleg og þvert ofan í gömul landslög; — svo 
og kæra þeir yfirgang, ránskap og manndráp duggara hér 
við land. 

Eptir afskriptj frá c, 1800 eða síðar, í Fornbréfasafni Gríms Thor- 
kelíns í Ríkisskjalasafni Dana „ex membrano originali" (undir árinu 
1506). 

Wor ýdmýge plichtige tro tieneste oc Hlýdne eders 
Nade altiid redeboden. 

Hogborne furste kæriste nadige Herre. 

kom ethers nades breíF vppa almennelegt auxaraar- 
ting i ether nades land Jssland. Manedagen nest effther fes- 



1511. 



MÖTMÆLABREF. 



65 



tum apostolorum Petri et Pauli^). ludendis at Sir Erick Sum- 
arlidosson haffuer vnderuisat ethers nade. at all ahiiugen 
her i landet haffuer begæret then Rettebodh som han feck 
aff ethers nade. oc at samme Rettebod var alt Uandett tiU 
gagend oc bestand et cetera. Item at Erlig oc velbyrdig 
mand Hans Randzow. som ether nades vmbodzmand er off- 
uer Jssland. haffuer vnderuist ethers nade. at for^ Rette- 
bod er helle landet tiU skade oc forderff. Tha maa ether 
Nade verdhes at viide. at then Rettebod haffuer inghen her 
1 Landet begært. oc ingher haffuer befallet Sir Erich at bei- 
des effter samme Rettebod. vdhen the som viste sig at vinne 
íneth henne. oc end tha eckie alle the et cetera. Oc for^ 
Rettebod er alt thette land til stoer skade oc forderff vp- 
stódt oc moedh emellom ahnugen her i landet. oc theshgis 
emod Kircker. thij at meghet gotz er kommet vnder kloster 
oc kircker som Retteboden kom til. oc vilde huer tha klage 
kære thet [som han aatte^) effther retteboden om hun 
. skulde gange her for log ^nda kiæreste Nad Herre then 
þamme^) Rettebod haffuer aldrig ganget her for log i lan- 
^Gt. oc hun er rett emod vor lantzlog som ether nades for- 
fader Magnus [koning^) haff'uer nadelige vndt oc giffuit her 
vdij landet. Thij er thet nw wor ðdmýgelige oc [fatig^) bðn 
til ether nade at ethers nade vilde verdes til for gudz skyld 
oc for vor fatige bðn skyld. at lathe oss nýde then log. som 
her haffuer varet om alder oc æffe. oc at ethers nade vilde 
kalle samme Rettebod her aff landet igen. so at hun bliffuer 
her aldrige for log her éffter. ville vij gerne vere ethers nade 
hðrigeS) oc lydige effter som oss bor at gðre i alle mathe. 

Jtem maa ethers nade oc verdes at viide. at Duggare 
haffue i mange Aar leghet her omkring landhet. oc giort 
oss [her megen^) skada i suo mathe. at suo lenge som the 
hgge her om somaren. tha muge vij aldrig fare til fiskes. 
thij the slaa oc drepe them. som the offuerkomme end jo- 
ge^) the andre hiem igen. sammeledes haffue the stoled oc 
roffuet vore naut oc söider bade aff megenlandet oc suo 



1) þ. c. 30, Júní. 2) [undirpunktað í hdr. 3) leiðrétt hér; hoý- 
(0. hdr. 4) [undirpunktað í hdr. 5) övo. 



66 



MÓTMÆLABRÉF. - VERZLAN. Í511— Í5l5. 



aff vteoyer oc gribet oc fanget her folk aff landhet. oc ther 
fore vdarmes^) oc forderffuis ether nades land oc almuge. 
vdhen ethers Nade vil gðre for gudz skýld oc ethers Herre- 
doms skýld. oc skicke oss ther nogen hielp vtj. 

ther met ethers nades liif siel oc [salig]hed gud oc 
sancto Olaff konung befaleth til euig tiidh. 

Til ythermere beuisning ere thesse effther?^ Annor 
Finsson. jonn Magnusson. Poal teitsson. halldor brýnjolffs- 

son biðrnsson tostensson s[ys- 

selmenjd og alle logrettismendh oc almuges som pa altinge^) 
ther vore som [satte sine signet] for thette vort opne breff. 
som giff'uit var a alting vigilia visitacionis Marie. Aarom 
effter gudz byrd mdxi.^) 



61. 26. Júlí 1515. í Kaupmannahöfn. 

Leypisbbéf Kristjáns konungs hins annars handa Hansa- 
kaupmönnum í Björgvin, og bannar hann öðrum en þeim 
verzlun á Islandi, 

Willebrandt: Hansische Chron. Liibeck 1748, Bil. bls. 85. Sbr. 
Reg. Dipl. Dan. I., 5596 (og er þar heimfœrt til 1513). Hér er að 
eins þaÖ tekið, er snertir ísland. 

Syne koninglike MajestcLt wyl ock an de westwerdisc- 
hen vnde Osterschen, ock ander stede wor des van noden, 
myt allen ernste vorschriuen, dat se.sickder segelatie in Isz- 
lande, vnde wedder op ore Hauen, de tegen Nordenschen 
Rechticheit, olde Gewonte, vnde deme gantzen Ryke to vor- 
derue is, scholen entholden, vnde alene myt deme Vische in 
Engelandt, vnde nicht in Dúdesche offte andere Stede, offte 
jegen segelen. 

Copenhagen Sanct Annæ Dag Anno CDdxv. 



í) vdannes, hdr. 2) „som", slendr hér í handritlnu ; er ofaukið 
3) MDVI, hdr., sem hlýtr aó vera mislestr. 



1516, 



HEYBRENNA 



^63. 22. Oktobcr 1516. í Vatnsfirði. 

Tylptahdómb útnefndr af Haus Eggevtssyni, kongs um- 
boðsmanni sunnan og vesían á Islandi, um kæru Jóns 
Narfasonar til Þorleifs bónda Grímssonar og Jóns Sturlu- 
sonar og þeirra meðfylgjara fyrir það, að þeir hafi brent 
fyrir sér til ösku og kaldra kola í MeiragarSi í Dýrafirði 
sex kúgilda fóður af heyi og þar með fjósið og jörðina um 
kring. 

Eptir íVumriti á skinni í Ríkisskjalasafni Dana „Island, Færöe og 
Grönland" 40. — Aí' 4 innsiglum eru 2 fyrir bréfinu. Bréf þetfca er 
áðr prentað í VIIl. bindi þessa safns Nr. 361, eplir afskriptum i 
gömlum dómabókum, af því maðr hafðí þá ekki hitt á frumritið, 
því að þaö hafði verið skrásett með raungu árfcali „1616", án efa 
sökum þess, að í frumritinu stendr „M. d, c. xvi", sem er réfct, og 
merkir „1516« (M = eitt þúsund; d. c. = fiuim hundruð). í dómabók- 
unum hefir eiiinig verið lesið rangt úr ártalinu: xvj(xiii) lesið ýmist 
sem xiij eða xiiij. Er dómrinn því í VIÍI, Nr. 361 prentaðr með ártal- 

■ 

^nu 1513 undir í26. Okfc. — Af því, sem nú kemr frara, er einnig 
auðséð, að bréfságripið i X, Nr. 35 er ekki annað en af bökuð ufcaná- 
skriptin á frumriti þessa dóms. 

The breff som lyder om brand och till dðmdt ev jons 
sthwUasons oc torlefss bonde grimssonner oc there 

metfolgere vnder konning theris godtz. 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
Senda Þorleifur Aunolfsson. Olafur Gudmundsson. Biarne 
Narfason. Þorgautur Olafsson. Einar Sigurdzson. Helgi Jons- 
son. Jon Arnason. Snorre Helgason. Jon Steinsson. Jon Pet- 
ursson. Hakon Eyvinsson og Jon Gudmundsson kuediu guds 
sina kunnigt giorande med þessu uoru opnu brefe at a 
midvikudagin næsta fyrir simonis og jude þa er hdit var 
fra guds burd. M. d. c. og xvj ar j Vazfirde j Jsafirde a 
almennilegu þriggia hreppa þinge vorum vier j dom nefnd- 
61* af ærhgum manne hans eggertssyne kongs vmbodsmanne 
sunnan og vestan a jslande at skoda og ransaka og med 
skynsemd doms atkuædi a at leggia eptir vorre samvizku 
sem vier viUdum andsuara fyrir gude en bijkender verda fyr- 
godum monnum vm þa saumu akiæru er Jon Narfason 



1) Utan á bréfinu með samtiða hendi. 



5* 



68 



HEYBRENNA. 



1516 



þar fram bar og doms a beiddizt ei sidur krafdi hann greind- 
an Hans at giora sig log og rett af ]Deirre klagan og akiæru 
er hann kiærde þar til Þorleifs bonda Grimssonar og Jons 
Stullasonar og þeirra medfylgiara at þeir hefdi brent fyrir 
honum nu j sumar at var j meira garde j dyrafirde til 
ausku og kalldra kola so micit hey j garde og stædu at ad- 
ur var giortt af sex skynsaumum monnum sex kuiflda fod- 
ur þar med fiosid og jordina j kring hueria greinda jord 
Jon Narfason reiknade sina vmbodsjord vegna Brigittar Hall- 
dorsdottur magkonu hans og sona hennar Jons Tumasonar 
og Gudmundar Tumasonar et cetera. jtem j fystu kom þar fram 
fyrir oss sex manna domur vnder godra manna jnsiglum 
huer at so hlydde at Tumase Jonssyne huers sal at gud 
nade og Brigittu Halldorsdottur kuinnu hans hafdi adur ver- 
it dæmd þessi greind jord meire gardur til fullrar eignar 
so framt sem þau vitne leidduzt ecki jnan þess til tekins tima 
sem j domenum stendur er þad suære med fuUum bokar 
eide tumase hia veranda edur hans vmbodsmanne at Hall- 
dor Sumarlidason med jayrde og samþycke kuinnu hans 
Hallgerdar Hakonardottur hefdi gefit syne sinum Sumarlida 
til fullrar eignar optgreinda jord meira gard. en saker þess 
at vær vitum fyrir vist at þesse greind vitne hafa ekki leizt 
sem j domenum stendur og dæmd voru þui leizt oss ollum 
þat at opt greindur Jon hefdi fulla heimild fyrer jordunne. 
Nu saker þess at þesse giorningur var bæde suarin og bok- 
adur af skilvisum vitnum þess og annars þar kom og fram 
marger goder menn þad hefdi heyrt sagt at þesser adur 
greinder menn Þorleifur Grimsson og Jon Stullason og þeirra 
fylgiarar hefde geingit j gegn og med kenzt þenna giorning 
þess ens þridia at ] greindum stad Vazfirde var gripinn og 
vnder log tekinn fyrir þenna giorning Marteinn Gudmunds- 
son huer at j giegn gieck og niedkendizt hann hefdi med 
þessum greindum brennu giorninge verit. þar med sannade 
hann med fullum bokar eide hann hefde verit til skipadur 
af sinum husbonda Jone Þorsteinssyne og þesser titt greind- 
er menn Þorleifur og Jon hefdi verit med þeim giorninge 
etc. seiger og so vor landz laga bok nu skal einge fyrer 
odrum brenna hus eda heyhlada sætur eda skip heiptugre 



hendi en ef hann brenner eda verdur at þui kunnur þa er 
hann utlægur og oheilagur og heiter brennevargur og fyrer 
giort hverium penninge fiar sins bæde i lande og lausum 
eyre og tuigillde þad aptnr er hann brennde sem sex skyn- 
samer menn meta og rett sinn epter laga dome (þeim) sem hann 
brende firi adur vnder kong gange og frændur med þui 
skipte sem siger j obotamalum. j annare grein seiger so vor 
lands laga bok j domakapitula at þeir hafa hlotit hardar 
hefnder er vandæmt hafa en þo þeir hardare er ofdæmt 
hafa og þui skal dom huetvetna til betra efnis færa ef þeir 
vita jafn vist huorttueggia og er allmiott mundangshofit 
6n þui miorra sem þat er þa eru þeir þui sælle sem so fa 
hæft þeirra fiogra systra hofe sem j olluni rettum domum 
^5ga al vera at gude like^) en monnum hæfe en þat er 
nuskun og sanninde rettvise og fridseme. Virdizt oss so at 
.1 slikum malum og odrum þui likum sem so micit liggur 
vid sem oss lizt hier liggia se slikar greiner vel at geym- 
^nda en ei gleymanda þui þau morg forfoU haía matt til 
'^oma at þeir hafa ecki þau vitne leitt sem þeim var til 
dsemt(þo) vœr vitum ei af og þui fyrerþessar greiner kunnu 
VBer huorki ne vogum at forskiota þeirra^) vitnum j þetta 
smue eda leggia þar frekare dom vpa en so at vær dæm- 
um þessara fyr greindra manna goz Þorleifs og Jons og 
þeirra fylgiara sem at þessare brennu voru vnder kongsins 
las og kongsins vmbodsmanns forsia en malit til myra j 
dyrafiord j vor fyrer fardaga vnder þa grein ad þratt skrif- 
adur Þorleifur og Jon Stullason skylde en eiga kost ad leida 
þau t(u)au lagavitne fyrer^) titt nefndum Hans Eggertssyne 
edur hans logligum vmbodsmanne Jone Narfasyne hia ver- 
ande er þeir suære med fullum bokar eide ad greindur Hall- 
dor Sumarlidason med jayrde ogsamþycke konu hans Hall- 
gerdar Hakonardottur hefde gefit syne sinum Sumarlida til 
fuUrar eignar titt greinda jord meira gard sem fyr skrifat 
stendur og ef þeim fullnazt þesse vitne þa skal þeirra goz 
fri og frials aptur j þeirra vald vtan suare þa þeirre sok 



1) Stendr fyrir ofan línu og er vísað inn hér. 2) Stendr yfir 
u og er visaÖ inn hér. 



70 



HEYBRENNA. - VERZLAN. 1516—1517. 



vid kongdominn ogsakarabera sem dæmt verdur. Enefþau 
fallazt og leidazt ecki sem nu er dæmt þa se oU þessara 
fyr greindra manna goz fallin til vors^) kiærazta herra kongs- 
ins nada sem log giora rad fyrer og fyr skrifat stendur. 
metizt þa og dæmizt rettarfar og skadræde þess hus og 
hey atte. skal þesse domur lesazt yfer þeim vmbodsmanne 
sem Þorleifur og Jon hafa hier ]'nnan fiordungs sem log 
giora rad fyrer so hann meige leida þesse vitne j nefndan 
tima en ef þeirra vmbodsmann er einge jnnan fiordungs þa 
skal þratt greindur Hans hafa sitt vissubod med brefi til 
Þorleifs og Jons og kunngiora þeim huer domur a þessi 
mal hefur fallit so þeir meige til koma og leida þau vitne 
sem domur hefur dæmt. samþyckte þenna vorn dom med 
oss greindur Hans Eggertsson og aller þingmenn (og) sette sitt 
jnsigle med vorum fyr ncfndra domsmanna jnsiglum fyrer 
þetta domsbref hvert er skrifat var ] greindum stad j vaz- 
firde octava martine ebiscopi^) a sama are sem fyr seiger. 

Medkennuzt værBiorn Gudnason, Einar Þorleifsson. Jon 
Biornsson og Jon Sigvazson at vær haufum sied og yfer 
lesit og heyrtt yier lesit suo hlydanda doms bref vnder godra 
manna jnsighim sem hier fyrer ofan skrifat stendur. og til 
sanninda hier vm setium vær fyr nefnder menn vor jnsigle 
fyrer þetta adur greint doms bref huert er skrifat var j 
sama stad dag og are sem fyr seiger. 



63. 12. Jiiní— 13. Júlí 1517. 

SkýrsiíA um Hansafund í Lybiku, þar sem meðal annars er 
greint frá um fiskverzlun á íslandi. 

Hanserecesse 1477—1580, Learb. v. D. Schater III. Ablh. 7 Nr. 
45, bls; 90, 9 -í. — Hér er tekið þíiö eitt, er ísland snertir. 

} 

101, Item gesproken van den Hitlantschen visch ende 
van de reyse in Islandt, dat dair dor t'conloir to Bergen 

J) Hér íi eptir fer orð sem i í'ruoir, er ritað svo: „v*" og ætti 
það eptir öðrum áreiðanlega réttum lestri að lesast: „ver", en það 
gefr einga meiningu. 2j Svo. 



mercklicken beschedicht wordt. WiUen die van Bremen dair 
toe sien, dat die ene visch onder den anderen nyet gemen- 
get sal werden, dair sii oick groete koer op gestattet hebben.^) 
127. Item gelesen een concept, soe als men scriiven 
solde an de olderlude ende coepman to Bergen in Norwegen 
van quade packinge in den tonnen ende van den Hitlants- 
chen ende lislandesschen visch.^) 



64. 14. Júní-5. Júlí 1517. í LjUkn. 

Recess HansaráSsins, meSal annars um kaupsigling til Is- 
lands. 

Hanserecesse 1477—1530, bearb. D. Schílfer III. ALlh. 7 Nr. 
39, hls. 42, 45—46, 61. — Hér er það eitt tekið^ er snertir ísland. 

165. Up den achten artikel angande de segelase^) in 
Islant unde dat ungeval, so sumtides mit den Engelsschen 
gebort, syn de heren radessendebaden gebeden, dat elk de 
syne wylle warschuen, dat se mit Engelsschen so verne mo- 
gelick hovesk ummegan. 

190. Darnegest is dorch den heren borgermester to 
Lubeck vorgegeven^), dat sick de copman to Bergen merk- 
hken beclaget der reysen, so uth den steden Bremen, Ham- 
borch etc. in Islant und van dar wedderumme in de stede 
6tc. geschen, dat dem cuntor to Bergen nadelik, in dem de 
visz*) vyde vorforet unde geringes copes uptobringen, also 
dat de Bergerfisz dardorch beliggende bleve, unde darumme 
wol van noden, dat sodans mochte anders vorgenamen wer- 
den, dem cuntor tom bestem. 

191. Unde hebben de ersamen van Bremen gesecht, 
dat se sick der reyse wol konden entholden, dar van*) an- 
deren gelickmetich geschege; doch wolden sodans wo ok 
de anderen heren radessendebaden elk oren oldesten upt 

1) Shr. Recess 14. Jání-5. Júli 1517 § 190 ff. og § 305— ;:í06. 
Sjá Nr. 64, 2) segelatie, segelacien, al. 3) Hér stendr á spóssíu 
í aðalhdr. : "Van der Hytlandeschen reyssze nicht to bruken". 4) 
Visck. al. 5) den,*;b. v. al. 



72 YERZLAN. 1518. 

bodarflixte inbringen in tovorsicht, se wurden sick geborlick 
holden.^) 

305. Darna gelesen eyn concept an den kopman to Ber- 
gen der packinge halven des vyssches und bolevet uthtogande. 

306. Und der boneffens vorlaten, dat eyn ider exe- 
cutie don schal, dar nien bodroch und valsheit in der pac- 
kinge hirna bofyndet.^) 



65. 19. Júiií-14. Júlí 1518. í Lylíiku. 

Recess Hansaráðsins, meðal annars um islenzka fiskverzlan. 

Hansarecesse 14'77-lf30, bearb v. D. Schaíer III. Abth. 7 Nr 
108, bls. 152, 162, — Hér er þaÖ eiU tekið, er snertir ísland. 

77. Up den 7. artikel, de lyszlandesche reyse und fo 
ringe des visches in de anze stedere^ de furder vorforet etc, 
tho vordarve des kuntors und kopenschop, is na velem und 
mennichfoldigenn bewage vorlaten, dat dejenne, so de Ys- 
landesche reyse holden, scholen den visck. wo gewonlick, 
nicht in de anzestede, dan in Engeland bringen. Und dar 
emant sick sodans to donde vordrystede, schal de koepman 
macht hebben, den uth dem kuntore und privilegien to set- 
tende, [Jodoch wolden de van Hamburch dyt an ore oldes- 
len bryngen yn tovorsicht, se worden sick geborlich holden.^) 

78. Up den 8. artikel des viskes, so uth Hitland und 
Fere^) etc. gebracht, darmede de gude visck vormenget etc, 
is vorlaten, dat man dat sulve holden schal alsz niit dem 
Iszlandeschen vische.^) 

161. Der twedracht van der haven in Iszland twischen 
deme kopmanne und den Engelschen, daraf de veerde ar- 
tikel begrepen, is bevalen, dat eyn ider stod de reyse hol- 
dende de synen warschuwe, dat se sich getemelich und ge- 
borlich holden. 



1) í § 193 er meðal annars talað „van der packinge des seel- 
speckes", en ísland ekki neínt. 2) Sbr. skýrslu 12. Júní— 13. Júlí 
J517 § 127, Nr. 63. 3) [Einungis i eínu hdr. (í skjalasafni Lybiku). 
4) Fero, al. 5) þessar § ";7 og 78 vantar i bœði Danzigarhandritin. 



1518. 



VERZLAN 



73 



66. 30. Júní 1518. 

Eeindi Hansakaiipmanna í Lundúnum, framlögð fyrir full- 
trúum Hansaborganna í Lybiku 30. Júni 1518, meðal ann- 
ars um, að fieir Hansamenn, er til íslands sigli, gjaldi var- 
huga við því að áreita Englendinga, og skýra þeir frá of- 
beldisverki ensks herskips við Islandsfar eitt frá Hamborg 
1514. 

Hanserecesse III. Abth. 7, Nr. 110 § 13 og 16, bls. 190, 191 (ept- 
ir gamalli afskript í skjaiasafniuu í Danzig). 

13. Ock, vorsynige, leve heren, is der coepman begeren- 
de, jwe wysheyden sodan heren der stede, dewelke jarlickes 
in Islande uthredinge doen coepenschop halven, warnunge 
geven, de eren coepluden, schipperen und schipluden laesfc 
und beveyl mede geven, de Engelschen aldaer kamende un- 
getrubbelt unde ungekummert laten in worden, warcken efte 
enigen dyngen; ock derghken an ko. w. to Engellandt und 
synen hogen radt moge gescreven werden, dat ko. w. nn- 
dersaten ock wedderumbe de coeplude und schippern uth den 
steden ungetrubbelt laten, wente dem coepmanne derwegen 
jarlikes grote unhulde ko. w. und synes hogen rades dorch 
andrivent der Engelschen van kamet, szo dat to besorgende 
is, dar groter quadt uth entstaen mochte. 

16. Ock beclaget sich der coepman, woh idt geboret is 
anno 14 laest geleden eyn schypper, borger in Hamborch, 
Gordt Trawendael genompt, geladenen schepes kamende uth 
Islande myt stockviscke, syn körss up Hamborch settende 
und in frigem strome der see mit dreen Engelschen sche- 
pen ton orloge utgeferdiget motende; de welke den gemelten 
schipperen striken beden in namen des heren ko. van En- 
gellant, und dar de schipper na gebade der Engelschen szo 
balde nichfc striken wolde, hebben de Engelschen to dem 
schipperen ingeschaten sunder gnade und vele des volkes 
unde der coeplude gewundet, vormordet unde vorslagen ; tho 
lesten den schipperen, woh sere he ock gewundet was, le- 
vendisch aver bnrth geworpen und gemelte schip na eren 
wiUen und wolgevalle gebracht in Newcastel haven und de 



' 74 



VERZLAN. 



1519. 



guder sponiert und berovet to grothen, undrechlicken scha- 

den der coplude und rederen gemelten schepes; und wat 
der coepman beforderynge der saken vor ko. w. hogen ra- 
de doet, mach nicht gehoret syn. 



67. 10.-13. Janúar 1519. í Lytoiku. 

Skbá um málefni á Hansafundinum i Lybiku i Janúar 1519. 

Hanserecesse 1477—15^0, bearb. v. D. Schafer IH. Abth. 7 Nr. 
ÍEO, bls. 342. — Hér er að eins tekið það, sem beint snertir Island. 

30. Islandesche reysei). Lecte littere. Vidimus per Lu- 
neborg[enes] dat[um]. Privilegium regis moderni Christierni 
Datie. Querele mercator[um] in specie tangentes Hamborgen- 
[ses]. Articel ex recessu anni (15)18.^) Hamburg[enses] lange 
jar gehat. Altyt byspraket. Upror vormals ex ipsa causa^). 
Were nicht drechlich to begefen. 



68. [13]. Janúar 1519. í Lybiku. 

Kapli úr recess, meSal annars um verzlun Hansamanna á 
Islandi. 

Hanserecesse 1477-1530, III. Abth. 7 Nr. 151, bls. 848 (eptir 
gamalli afskript meðal Björgyiijarskjala i skjalasafninu í Lybiku). 

Ex recessu Wandalicarum civitatum Lubece epiphanie^) 

etc. 1519. 

1. De olderlude der Bargerfahrer bynnen Lubeck re- 
siderende hebben vor denie radtstole stande den heren ra- 
desszendebaden der sosz Wendisschen stede vortellet, wo 
szick de copman der Bergerfarer to velemalen boclaget, dat 
durch unwontike Iszlandescke reyse ock tho Hytlande und 
Fero, szo szick itlike in geringeme talle bynnen Bremen und 
Hamborch understunden, dat kuntor to Bargen szer geswa- 

1) Sbr. Reeess 19. JúnI-14, Júlí 1518 og recess [13]. Jan. 1519 
2) Sbr. skýrslu 11. Júni— 22. Júlí 1518, § 10, 11, 13 (kemr ekki við 
íslandi). ö) þ. e. 1483. 4) e, G. Jan. Þá hóíst saiifikQman, 



1519 



VERZLAN 



75 



ket und in korten jaren gentzliken undergan wurde^ dat 
Godt verhode, weret sodane myt tytlikeme rade nicht reme- 
diert wurde, biddende, sulke reysze uth Iszlandt up de Elve 
mochte afgestellet und van der Elve in Iszlandl; und van dar 
strax in Engellandt to szegelen, wo vor druttich ock 35 ja- 
ren gescheen. 

2, Eyn ersame radt to Lubeck mitsambt den heren ra- 
desszendebaden vorbenomet hebben nha bosprake deme er- 
haftigen mester Johan Reyneken, der ersamen van Ham- 
borch prothonotarien, szeggen laten, na deme de ersamen 
van deme Stralesszunde und Luneborch an den radt tho 
Lubeck up dussen dach gschreven, der Iszlandesschen reyse 
by gemeyner anzestede recessen to blyven, is eyn articel 
uth deme recesse anni etc, 18 jungestvorschenen, wo de, so 
by ordinantie der stede unhorszam syn und vorbaden reysze 
bosoken, to strafFen etc, geleszen. Und so men vormercket, 
dat de Iszlandessche reyse van dar strax up de Elve to un- 
dergange und vordarve des kuntors to Bargen unde vort 
veler stede coplude rekende, so bogerden sze, dat he wolde 
í^it den besten an syne heren dragen, by den oren to vor- 
schaffen, de Iszlandessche reyse etc. wo gemene stede bo- 
slaten und nichts anders to holden, und dar by de wolfart 
des guden kuntors und wes by undergange dessulven velen 
steden gelegen to bodencken; dar avers sodans baven tovor- 
sicht nicht gschege, wurde men vorvorsaket, dar tegen nach 
vormoge der recesse vorttofaren etc. 

3. Item furder is dosulves bolevet, dat eyn ersame 
radt tho Lubeck schal macht hebben, mede in namen der 
anderen Wendeschen stede an de stede ores dordendels 
nach oreme gudtduncken van wegen der kuntor tho schriven- 
de etc. 



69. 7. Apríl 1519. í Lyl)iku. 

Recess Hansaráðs, meðal annars um islenzka verzlan. 



Hanserecesse 1477—15:^0, III. AUh. 7 Nr. 197 § 41— 4í, bls. 392 



76 



VERZLAN 



1519 



(eptii' gamalli afskript af skjalasafninu í Stralsund). — Hér er aðeins 
tekið pað, er ísland snertir. 

Sund(ensibus). Recessus Wandalicarum civitatum 

Lubece etc. 1519 letare. 

41. Is geleszen eyoe schriftlike supplicatie van wegen 
der Bargerfarer an den radt tho Lubeck in orem und ge- 
meyner stede namen gedan vormeldende int lange, wo te- 
gen und wedder privilegia, gemeyner hanszestede ordinantie 
itlike bynnen Bremen und Hamborch de reysze in Iszlandt, 
Hytlandt und Ferho van der Weszer und Elve und van dar 
strachs wedderumme holden, biddende, sodans mocht na- 
blyven mit deme boszlute, wo dat nicht geschege, szo wor- 
de dat kuntor to Bargen undergan und de olderhide van 
wegen des copmans mosten de privUegia neffen dem kun- 
tore den steden avergeven etc, und dat men in denie falle 
orer mennichfoldigen flitigen ermaninge, anroginge und in- 
stendicheit wolde indechtich syn und sze entschuldet hebben.^) 

42. Hirby is bowagen, dat de underganck des kuntors 
to Bargen in nynen wech to Hden, bogerend van den Ham- 
borgern, dusse dinge wol to betrachtend, dat gemeyne bes- 
te antoszehnde, item dat idt kuntor to Nowgarden un- 
dergegan, uth welckem de stede grote neringe gehat; dat 
Engelsche kuntor stunde in groter vare, dat Bruggescke we- 
re merglick gesweket etc, darumme daran to synde, szick 
der Iszlandeschen etc. reysze af to donde. 

43. De van Hamborch seden, dat de schepe mit dem 
vyscke uth Iszlandt in Engellant szegelden, bleve gans wey- 
nich, und min als men lovede, bynnen Hamborch. Sumtides 
queme eyn schip van unwedder up de Elve; de lude szen- 
den ber und ander ware uth, egend sick jo, dat sze itwes 
wedder kregen; hapeden doch nicht, sodans deme kunthore 
to vorfange were; wen de radt gerne wolde, stunde one 
nicht to donde, de borger wordent nicht tolaten, deszhalven 
vormals uplop bynnen Hamborch gewest. Hir is merglick 
ingesecht, dat wol to bodencken, wes hir inne gelegen, dat 
sick egend, dat beste veler mer dan weiniger personen vor 
ogen to hebben. 

1) Sbr. recQSS 13. Jan. 1519 (Nr,: 68.) § 1—% ~ ' 



1519. VERZLAN. 77 

44. Na bosprake in afwesend der Hamborger heft sick 
eyn ersame radt mit den andern radessendebaden des ant- 
wordes entslagen und den Hamborgern gesecht to folgender 
meninge und gestalt: Dat sze wolden mit alleme ílite an 
ore oldesten bringen, de wolfart ghemeynen nutles to harten 
to nemen, und dat de reysze in Iszlandt geholden werde, 
als van gemeynen steden ingeszettet, den vysck uth Iszlandt 
in Engellant to íorend. Und ift eyn schip bowyszliker noth 
halven up de Elve mit szodanem viscke queme, alszdenne 
den visck na Engellandt szenden und dar nicht to uteren ; 
dar dat nicht geachtet, were beter eynen to Hden, wen vele 
to vardarven, szo wurde men vororsaket, de recesse gemey- 
ner stede to achterfolgen ; bogerden doch, int beste to vor- 
fugen, dat gemeyne beste to bodencken. De Hamborger wol- 
dent gerne to rugge bringen, vorhapeden doch, dat men sze 
^índ de oren darmit nicht bosweren wolde, dat int jar 94 
geholdenem dage to Bremen nagegeven. 



70. 17. Júní 1519. í Lybiku. 

Recess Hansaráðsins, meðal annars um íslenzka verzlan. 

Hanserecesse 1477—1530, bearb. v. D. Scbafer III. 7 Nr. 212, 
bls. 427. — Hér er það eitt lekið, er snertir ísland. 

27. Dyt recessz is geleszen unde dar by gelaten, idoch 
n^it bewage van der Iszlandeschen reysze, ift de van Ham- 
borch sick darby wo vorhen berecesset nicht wurden gebor- 
lich holden, allenthalven in beradt to nemen, wedder sze 
vormoge der recesse vort to faren ock in de cuntore nach 
nottroft to vorschryven. 



24. Oktober 1519. í Lybiku. 

Recess Hansaráðs, meðal annars um íslenzka verzlan. 

Hanserecesse W?— 1530. 7, Nr. 246 §94-99, bls. 449—450 (eptir 
gamalli afskript í skjalasafninu í Stralsund). — Hér er að eins tekið 
Wð. er ísland snertir. 



78 



VERZLAN 



1519. 



Recessus civitatum Wandalicarum 1519 Severini, 

94. JNIa bosprake in afwesend der Hamborger is vortel- 
let, wo harde sick de Bargerfarer tegen de van Haniborgh 
van wegen der Iszlandesschen reysze velemal boclaget, und 
dar durch deme Bargesschen kuntor merglick afgetagen, dat 
idt to bofruchten, se de privilegia mit deme kuntore den ste- 
den avergeven werden, so de van Hamborch sick der reise 
nicht bogeven ; idt were ock wol der billicheit und rechte 
nicht metich, vele und mennigerley gemeyne umme eyn to 
swekende, bogerende van den Hamborgeren upt gutlikeste, 
dusse dinge in anszent des gemeynen besten wol to bo- 
trachtende. 

95. Darup de van Hamborch geantwordet, dat sze de- 
me Bargesschen kuntor durch ore Iszlandessche reyse un- 
schedelick, hedden ock de reyse vor langen jaren geholden; 
ock worden ore borger de reise nicht afdon, nien muste one 
ock jo neringe vorgunnen etc, mit anhangender clage, dat 
sze to Bargen groflick vame copmanne mer dan ander lude 
boschattet ; bogerden derhalven vorscrifte an den kopman 
darsulves. 

96. Hir jegen is uth bovele der heren radessendebaden 
gesecht, dewile denne de van Hamborch vormenen, ore Isz- 
landesche reyse deme Bargesschen kunthor to gemeyne nach- 
dele rekede, dat men doch de Hamborger unde Bargerfarere 
beneffen umparthieliken schedeszheren, als de van Lune- 
borch und andere, morgen na niiddage, umme de sake in 
der gude ío vorhoren, to samende brochte, und so de Isz- 
landessche reyse vormercket wurde gedachtem kuntore ane 
vorfange unde de Hamborger ime geliken stunden, dat men 
de Bargerfarer alsdenne mit den besten so underwisede, dar 
ane sze benogent hebben mochten, unde den Hamborgeren 
ore reyse gebruken to laten. Szo avers sodane Iszlandessche 
reisze deme kuntore schedelick, dat sick ock wedderumme 
de van Hamborch der bogeven wolden; als idt ock wol 
egende, dat beste veler mer dan w,einiger vor ogen to heb- 
bende. 

97. De van Hamborch szeden, dat sze sick mit one in 
arguerent to gevende gen bovel hedden; konden ock up dyt- 



NEÐRI-MULÍ. 



79 



ítíal genen handel mit densulven Bargerfaren vornemen; bo- 
gerden noch vorschrifte an de Bargerfarere wo vorhen. 

98. Tome lesten hebben sze up vorgevent unde bogerte 
der heren radessendebaden, dewile se des ane bovel tofan- 
gende sick nicht understan wolden, gelavet, by oren olde- 
sten so to vorschaffen, dat in kort itlike dar to na Lubeck 
vorordent scolden werden, mit den Bargerfaren in dusser 
twefertigen saken in der gude to handelen, Dat de heren ra- 
dessendebaden vor gudt angenamen und darby berowen laten. 

99. So denae de Hamborger vorscrifte an den copman 
to Bargen gefordert, is gesecht, dat sze eyne supplication bo- 
ramen, dar van eyne copie mit byscriften an den copman 
Kchal geschicket werden. 



"^2. 7. Maí 1520. á Öndverðareyri. 

fóRÐE Ásmundsson selr Birni Jónssyni jörðina Neðra Múla 
í Saurbæ fyrir tvær jarðir hálfar, og er önnur þeirra Mýr- 
i Eyrarsveit. 

Eptir afskript frá c. 1770 með hcndi Magiuisar sýsluraanus Ket- 
ilssonar meðal Hvols, Neðra-Múla og Márskeldu bréfa í Landsskjala- 
safninu, komnum 7. Júni 1914 frá Jónínu Steinvöru Eggertsdóttur 

Kleifum i Gilsfirði. En Magnús ritar eptir afskript staðfestri 12. 
^ec. 1740 á Jörfa í Haukadal af Bryniólíi Bjarnasyni og Magnúsi 
Einarssyni. 

Þat giðrum vier Jon Prestr AsmundzKon. Narfe Loptz- 
son oc Tomas Sigurdsson gódum monnum kunnugt med 
þessv voro opnu bréfe at vær vorum i hiá sáum og 
heyrdum a ord og handaband þessara manna af einne álfu: 
Þordar Asmundzsonar. enn annarre Biarnar Jonssonar at 
svo fyrir skildu at fyfiuefndr Þordr Asmundzson selde fyn- 
nefndum Birne Jónssyne jðrdina Nedre Mula. sem liar i 
Stadarhóls kirkiusókn med ðllum þeim gögnum og giædum. 
sem greindre jordu fylger og fylgt hefr at fornu og nyu og 
hann vard fremst eigande at med upplage og leyfe Jnge- 
biargar kono sinnar. undan sér og sinum erfingium enn und- 
er Biðrn Jonsson og hans erfingia. gnn her a móte gaf titti 



80 



NEÐRI-MÚLI. - VERZLAN 



1520. 



nefndr Biðrn Jónsson hálfa jordina . . . a og halfar CDyr- 
ar er lÍGÍa i 0ndverdareyrar kirkiusókn med sama [skilordje. 
Skylde hver svara lagariptingu á sinne ]ordu. oc til sann- 
inda her um festum vær fyíinefnder menn vor innsigle fyrir 
þetta jardarca^psbref er skrifat var a 0ndverdareyre mánu- 
d(aginn) næstan epter krossmesso um vorit. arum epter 
Guds burd CD. d. og. xx. arum. 



73. 1 Júlí 1520. 

Þýzkir kaupmenn í Lundúnum kæra til fulltrúa Hansa- 
manna i Brugge meSal annars um það, aS 1514 hafi Kort 
Froudendael skipari frá Hamborg komið með skip frá Is- 
landi, hlaðið saltfiski, er fara hefði átt til Hamborgar, en 
hefði á leiðinni mætt ensku herskipi, sem hefði skipað hon- 
um að draga niðr fánann, og ])egar hann hefði ekki getað látið 
það eptir, hefðu Englendingar skotið vægðarlaust á skipið á 
„fríum straumi", sært marga af kaupmönnum og skipshöfn- 
inni, myri: og drepið, og að síðustu hefðu þeir sært skipstjór- 
ann til ólífis og varpað honum lifandi í sjó, tekið skip og 
góz, með öðru fleira, er bréfsorðin herma. 

Frumrit þessa bréfs er i bæjarskialasafninu í Köln, og er þessi 
kafli úr því, aem einn snertir Island, prentaðr hér eptir Ijósmynd af 
frumritinu, feinginni i Sept. 1914 frá Dr. Hermann Keussen borgarskjala- 
verði í Köln. Með yngri hendi er á frumritið skrifað: „Gravamina 
emporii Londinensis utque apparet anno 1517 exhibita in conventu". 
— Sbr. Hanserecesse III. Abth. 7 bls. 613-615. 

Item ock vorder geboert am jare xvc xiiij eyn schypp- 
er vaii Hamburg Gordt Frowdendaell komende myt synem 
schepe vth Jsslandt myt stockfisschke geladenn alszo vp 
Hamburg to segellenn. was mætenn myt grlyken gngelsc- 
henn schepenn tom Orloge vthgeferdyget gebadenn gemelten 
Cordt strikenn jn name des here Ko. vann Engellandt vnde 
wan de schypper nae willenn der Engelschenn nycht stri- 
kenn konde hebben de Engelschenn dat schyp vp vryem 
strome angeferdyget vnde jnt schyp geschatenn sunder gna- 
denn vnde vele der coepiuden vnde des volckes gewunndet 



1521, 



EINAR JÓNSSON. 



vnde vormordet vude doetgeschlagenn tðme laestenn den 
schypperrenn tor doet gewundet leuendych auer borth ge- 
worpenn vnde ,]dt schyp myt den guderrenn vnde gewun- 
dendem wolcke^) jn Newcastel hauen gebracht de guder dar 
vth gespolyeret vnde bei'ouet nae erenn volgeM^alle^) to gro- 
tem vndrechHkenn schadenn der coplude vnde rederren ge- 
meltenn schepes. 



74. 19. Apríl 1521. í &lauml)æ. 

ViTNisBTJBBAEBEíír, að Gottskalk biskup á Hólum hafi skipaS 
■Einari Jónssyni (Sigmundssonar) fulla lausn, og hafi lagt 
fyrir sira Gisla Guðmundsson aS afleysa hann, með fleiri 
greinum, er bréfið hermir. 

AM. 242. 4to bl. 18a— b, með hendi Guðbrands biskups c. 1570. 
Sbr. Nr. 93. 

vitnisburdur vm lansn einars jonssonar. 
Suo felldail vitnisburd berum vier tumas tumasson. Eir- 
6kur Oddason, philippus olafson sem hier seiger ad vid^) 
vorum þar j hia saum og heyrdum a og vissum fyrir full 
sanninde ad herra gottskalk godrar minningar sem gud hans 
sal nadi skipadi einare jonssyne fulla lausn. skipadi og eink- 
^di til sira gisla gudmundzson ad leysa adurgreindan Einar 
Jonsson fullkomliga epter sinne nadar skipan. taladi herra 
Gottskalk suo felldum ordum. suo vier heyrdum og fleire 
goder menn adrer. ad þott einar jonsson hefde komid einn 
fyrir sinar nader. hann skyllda^) hafa feingit lausn og einar 
jonsson hefdi ecki þurft ad gefa teiti sitt vmbod, þui hans 
nad œtladi sier ecki ad hafa fie af einare jonssyni. Gaf hans 
oad einari jonssyni aungua sakargipt suo ad vier mættum 
J þenna sama tijd heý ra sem hans nad taladi seinast a flugu- 
^yn til einars jonssonar og hier epter vilium vid^) sueria ef 
þurfa þiker. Og til sanninda hier vm settum vier^) fyrrnefnd- 
menn vor jnsigli fyrir þetta vitnisburdarbref er skrifad 

1) Svo = volcke. Si) Svo. 

Dipl- IbU XI. B. 6 



8^ ÓGMUNlDR ÁBÓTI. i52i. 

var j glaumbæ j skagafirdi faustudaginn næstan fyrer jons- 
messu holabiskups vm vorit arum epter gudz burd m d xx 
vetur og j ar. 



75. 18. Maí 1521. í Bjðrgvin. 

Bréf Jörgens Hanssonar fógeta í Björgvin til Kristjáns kon- 
ungs annars, þar sem hann meðal annars ritar meðmæli 
með ábótanum frá Islandi (Ögmundi Pálssyni) og biðr kon- 
ung að veita honum náðuga áheyrn, 

Hanserecesse 1477—1530, ITI. Abth. 8 Nr. 1 bls. 4 (eptir frumriti 
í Ríkisskjalasafni Dana). — Hér er slept öllura. fyrra hlula bréfsins 
og eins eptirskript, sem hvorugt kemr Islandi við, 

Item then abod aff Island beklager segh, 

at han skall wære besagt och forferdt fore ether nade, oc. 
siigher, theri wiUæ forklare segh met Gudz hjelp, swo hanss 
skyld skall intthet findes emod eder nade. Och ær thet swo, 
som han siiger, tha kand hanum skee uret aff them, som 
hanum besagt haiTvæ. Will han nu giffve sig till ether nade, 
at forhverffvæ ether nades wenskab igen, och icke fore bis- 
dommet skyld; will ether nade unde hanum thet, thaa will 
han wære ether nade swo troo och hulder i alle mathe som 
nogen anden, ehwo han helst kand wære; wiU ether nade 
icke unde hanum thet, tha begerer han yntthet andet end 
edher nades hylde och wenskab, och will enddogh være et- 
her nade for en troo mand, swo lenge han leflfver. Thet 
han haffver foseedt seegh eraod ether nade, ath han meth 
thet forste icke gaff seg til ether nade, thet tor jeg swerige, 
at han icke wiisste, atth han swo skullæ gore, thii han haff- 
ver icke lœrt swo langt; the haffwæ mer skyld, som bether 
wiisste och sagde hanum anderledes fore end sandheid etc 
Kæreste nadige herre, willæ ether nade werde till fore Gudz 
skyld och stede hanum fatyge mand til ordz och hore hanss 
skyld och orsage och siidhen ramme hans besste for Gudz 
skyld. Item haflfver jeg befalet thenne eiher nades tjennere 
Jon Gundersson, ath undherwisæ ether nade nogre artícle 



VÉRZLAN. 



och st0cker om Nordlandhen, som hanum wittherligt ær, 
thii han ær thenne, ether nade haffver undt och forlendt 
Andenes. WiUæ ether nade werde til, ath hore hanum pa en 
heleligh steid, ingen pahorendes. Hermet ether nades liifF, 
sjell, stadt och werdygheid the helge trefoldygheid befalendes 
till ewiigh tiidh. Datum pa ether nades gard i Bergen i pindse 
affthen 1521. 

Item willæ ether nade sende meg noget flesk, tha goris 
thet megh gandske wel behoff. 

Ether nade fatyge tjenere 
Jerien Hansson. 



76. 29. Maí-11. Jiíní 1521. í Lybiku. 

Recess Hansarábsins, meðal annars um islenzka verzlan, 

Hanserecesse 1477—1530, bearb. v. D. Schafer III. Abth. 7 Nr. 
413, bls. 717, '>19, 744. - Hér er tekið það eilt, er ísland snertir. 

127. Unde syn erstmal de szulven gebreke in erer^) je- 
genwardigheit ock eyn bref gegeven to Luneborch de dato 
1412 ock eyn bref to Bremen gegeven de dato 1494 ock 
^yn bref itziges heren koninges Ghristierni van der vorba- 
den Iszlandesschen reyse gelesen. Unde hebben de deputer- 
den furder geclaget, dat itlike van Hamborch unde Bremen 
slogen ore telte und kopszlageden myt den buren; dat dem 
kopmanne were to vorfange^), mit bogere, darin to szende, 
de klegne hupe den groten nycht vordorve etc. 

143. Alsz de 11. articel der ungeborliken Iszlandes- 
schen reysze de ersamen van Bremen unde Hamborch bo- 
langende vorgenamen etc. unde de copman sick hochliken 
beclaget, dat dar durch dat kuntor to nichte geidt etc, isz 
geleszen de articel anni (15)18 dersulven reyse ock des vys- 
ckes halven uth Hitlandt etc. Unde isz vorlaten, dat de ar- 
ticel by werden unde macht blyven schal.^) 

144. De ersamen van Bremen hebben sick vornemen 



^ ■'^ Þ' ®' umboðsmanna Björgynjarfara. !2) vorganghe, eitt hdr, 
lands^' ^^^^^^ ^^' Júní-14. Júlí 1518 § 76, sem þó getr ekki ís- 



■ 



6* 



84 



VERZLAN. 



laten, sze wusten nicht anders, sunder idt were szo geliol- 
den ; avers by den Bargerfaren weren ock mergklike gebreke, 
de men ock bohorde to wandelen. 

145. De ersame her Johan Hulp van Hamborch heft 
gesecht, men hedde szick nicht vorszen, men desz articels 
scholde vormaninge ghedan hebben ; bogerde derhalven, dat 
men den wolde laten berouwen tor tokumpst desz heren 
borgermesters heren Gerdesz vam Holte. 

146. Darup gesecht, men hedde gehort, wesz gemeyne 
stede darup berecesset; idt muste dar ock alszo bly blyven.^) 

325. De ersamen van Bremen unde Hamborch hebben 
gesecht, dat sze gen bovel hadden to vulborden in den ar- 
tikel der Islandesschen reise under lengeren etc. 



^7. 19. September 1521. í Brugge. 

Kæha Englendinga um yiirgang Hansamanna við sig, með- 
al anuars á íslandi 1423—1424 og 1477. 

Hansei'ecesse 1477—1530, bearb. v. D. Schafer, IIL Abth. 7 Nr. 
455, bls, 660—861. — Hér er að eíns tekið það, er snertir Island. 

14. Item cum ad insulam Islandie appulisset quedam 
navis HuUensis anno domini 1423 et in anchoris staret pro- 
pe Botsand, mittunt ut moris est aliquot mercatores ad gu- 
bernatorem loci consuUum, quo in loco merces distraherent. 
Quos redeuntes a gubernatore Hamburgenses in insidiis dis- 
positi inopinantes aggrediuntur et tandem multis vulneribus 
aíFectos et victos tamquam hostes publicos in vincula con- 
jiciunt nec prius emittunt quam multis mercibus libertatem 
suam redemerunt.2) 

15. Ita homines anze non solum non permittunt sub- 
ditos serenissimí regis habere Hbernm et tutum accessum ad 
patrias dicte anze, sed etiam ab alienis regionibus deturbant 
et sevissime persequuntur. Nam etiam cum anno domini 
1477 quidam mercatores Hullenses misissent in Islandiam 



§ 127 og 144-146 vantar í Weselhdr. 2) í einu hdr. stendr 
hór á spássíu: „1424 ut ad proximum et ante Trajectensem". 



1521—1522. 



VERZLAN 



85 



quandam navem vocatam the litle Petre of Hul, Hambur- 
genses indigne ferentes Anglorum adventum venerunt a lo- 
co vulgariter nuncupato „le Streymme" et navem predictam 
tunc in portu Botsand existentem cum omnibus mercibus 
secum abduxerunt, mercatores vero et nautas numero tri- 
ginta nnum rupibus alligarunt, deinde sagittis et bombardis 
crudeliter confecerunt.i) 



78. 25. Septeinber 1521. í Briigge. 

SvöR Hansaráðsins uppá kæru Englendinga frá 19. Sept. 
sama ár. 

Hanserecesse 1477-1530, bearb. v. D. Scháfer III. Abth. 7 Nr. 
^56, bls. 870, eptir tveim mismunandi handritum. — Hér tekið það 
eitt, sem ísland snertir. 



15. Ad 14. Articulum: Item 
cum ad insulam Iszlandie etc. 
juncto sequentí articulo res- 
pondent ut ad precedentem 
^t quod Hamburgenses et ip- 
si utrumque iUorum negant 
cum illatione sua. 



14. Et eodem modo etiam 
respondent ad articulum se- 
quentem de Hamburgensibus 
loquentem, nec non ad arti^ 
culum decimum quintum, quos 
duos articulos Hamburgenses 
omnino negant et veros esse 
diffitentur. 



79. 1522-1533. 

Skrá um útgreiðslur Hansaráðs og kaupmanna í Lybiku 
vegna SvíþjóSar til handa hermönnum, skipshöfnum og fyr- 
skip, svo og um útgreiðslur Hermanns Iserhels, á árun- 
um 1522—1523. 

Hanserecesse 1477—1530, III. Abtb. 8 Nr. 674 bls. 578. - Hér 
er það eitt tekiö, er getr íslands. 



1) í einu bdr. stendr hér á spássíu: „Ut ad proximum, nec un; 
quam propositum, nec nominantur, qui baec fecerunt'S 



86 



. VERZLAN. — ÞINGATOLLR. 1522—1523, 



64. Noch schipper Hans Tydeman gegeven vor grapen, 
vor kabelgarne, noch vor kesze, wyn unde Hamborger beer, 
vor broeth, rotscher, vor Islandesschen visch, so de syde 
inth lange van deme blade nawisszet, is 714 mr. 12 sk. 



*80. [1523-1540J. 

Ágeip af dómi um gjald á þingatolli (heytolli), geingnum í 
tíð Ögmundar biskups í Skálholti. 

A. 

Ny kgl. saml. 1945. 4to bl. 143a, skr. 16613. - öbr. DI, IX, Nr. 109. 

Hvðrier þingatoll skulu giallda. 
Dæmt j tijd biskups Augmundar ad aller skylldu þeir 
þingatoll giallda er bwskap hefde og grasnyt edur þd pen- 
inga sem j fuUum aurum være. ella tvijgijllde og sekur 3 
aurum. 

B. 

Landsbókasafn 101. 4to bls, 109, með hendi síra Jóns Haldórsson, 
ar i Hítardal c. 1720—30. 

Býskup Augmundur ítlýktadi um HeýtoII. þo tiju menn 
bue d einum bæ, ef aller hafa grasnýtiar. þa er hvðr fýrer 
sig skýlldugur ad giallda HeýtoII et cetera. 



81. 5. Janúar 1533. í TJppsyiiim. 

Bernd Bomhouwer og Herman Plönnies senda skýrslu til 
Lybiku um það, að Severin Norby ætli sem fyrst að fara 
lil Finnlands og skipa það hættulegum mönnum, og ráða 
því til, að tygja sem bráðast skip frá Danzig og öðrum stöð- 
um, svo að honum verði haldið við Danmerkr siðu og 
tala meðal annara orða um útgerð þeirra eigin skipa: „Ju- 
er. wyllen ock ore schepe myt Iszlandeschen vische, rot- 
scher, Freseschen keszen, korne, krude, ock 20 last gudes 

míirtzber und sunderlin^^ myt ankeren und touwen al^o vor 



1523—1524. SEVERIN NORBY. - VERZLAN 



87 



sorgen laten , . Bréfið gert í Uppsölum „am avende 
der hilgen drier koninge" 1623. 

(Hanserecesse 1477-1550, bearb. v. D. Scafer, III. Abth. 8, Nr. 
193, bls. m—m, langt ágrip). 



82. 26. Febníar 1533. í Uppsðlum. 

Bebnd Bomhouwer og Herman Plönnies rita ráði og borg- 
arstjórum í Lybiku, þar sem þeir meðal annars lýsa því, 
að þeir muni ekki geta gert skip sin út með vorinu, og 
telja þvi ráðlegt að Lybikumenn og aðrir Hansastaðir geri 
^t skip hið bráðasta „tofor an ber, brode, tweback, rotscher, 
Iszlandeschen visch, ankern, touwen und ander notroft in- 
holt des regysters . , . . to vorschaffen etc. ock Seve- 
rin Norby mit synen schepen, so in dessem vorgangen wyn- 
ter vaste in der zee vorschuchtert, an Denscher syden to 
holden." „Schreven myt ile to Upszall under unsers eyns 
pitzer. Donredages negest na invocavit anno domini 1523**." 

(BréíiÖ prentað í Hanserecesse 1477—1530, III. Abth. 8, Nr. SSál). 



83. [26. Febrúar 1533. í Uppsölum]. 

SKtRSLA Everts Potgeters til ráðsins í Lybiku, samskonar 
efnis og bréf þeirra Bernds Bomhouwers og Hermanns 
Plönnies frá 26. Febr. 1523, bæði um Severin Norby, og 
gera út skip og útbúa með „ber, brot, tweback, rotscher, 
Iszlandeschem fysche und, wes sust an anker, touwen etc. 
van noden." (§ 5). 

(Prentað í Hanserecesse 1477—1530, III. Ablh. 8, Nr. 321). 



9. Angust 1524. 

Skýrsla sendimanna Björgynjarfara um það, er framfór á 
„herradeginum" í Kaupmannahöfn 23. Júní— 23. Aug. 1624. 

Dip]. Norv. XVI. Nr. 423, bls. 503. — Hanserecesse 1477—1530, 
ÍII. Ablh. 8, Nr. 820, bjs. 849, — Hér erjjj^að eitt tekið, er getr íslands, 



88 



VERZLAN OFL. 



1524 



(Die) Martis nona Augustj 

Weren de heren rykesredere by k, w. vpt sloth to ra- 
de beth to twen. 

Namyddage deden wy mercklick flit vmbe de coníirma- 
tion leten^) wort beramet dorch vnsen scryuer vnses dunc- 
kens, gyngen mit den schryfften to M. Pawel, dem de arti- 
kel jm dele behageden vfchgenamen von der Jslandesschen 
reyse, de sulue scholde stande blyuen vmbe der Hamburger 
wyllen de nu groth gehoer hedden by k. w. vnde moste be- 
rouwen beth de heren radessendebaden der Stede to Lubeck 
vorgaderth etc. 

h 

Vp den auent quam her Smyterlouwe vth Sweden to 
Copenhagen. 



86. 9. August 1534. í Björgviii. 

RíKiSRÁÐ Noregs, og þar á meðal „Jon Aresson i Holar i 
Island" biskup, votta um heiðarlega framkomu Vincencius 
Lunge's í öUum efnum, Bréfið kemr Islandi að öðru leyti 
ekki við. 

(Dipl. Norv. VI, Nr. 696). 



86. 9.— 17. August 1534. í Kaupmamiahöfn. 

Bbéf Friðriks Norðmanna og Danakonungs um verzlunar- 
forréttindi Björgynjar kaupmanna. 

Ðipl. Norv. XVI, Nr. 426, bls. 510 (eptir uppkasti i bœjarskjala- 
safninu i Lybiku). Sbr. Hanserecesse 1477-1530, III. Abth 8, Nr. 85J, 
bls. 880. — Hér er aÖ eins tekið það, sem sérstaklega snertir ísland, 
Sbr. DN. V, Nr. 1042. 

Forma confirmationis priuilegiorum mercatorum 

Bergensiura. 

Wy Frederick von gots gnaden etc 

Wy willen ock de vorsegelinge dem copmanne vp de 
Islandesschen reyse jnt jar gegeuen vmme^) 



1) út strykað. 2) Eyða í hdr. 3) á spássíu. 



1524 



VERZLAN. - KAUPMÁLABRÉF. 



89 



vth orsake dar jnne vnder bogeren angetogen ernstlick ge- 
holden hebben^) vnde hijr niyt ock ratificert hebben^) 
vnde offt van vnsen vorfaren dar tegen enige ander 
schre^) breue edder schriffte gegeuen van neyner werde ge- 
holden hebben [vnde scholen sick^). Dergeliken der eylande 
Hetlande vnde Verho nicht tobesoken by verlust der priui- 
legia vnde fryheyt nicht tobesoken^) entholden vnde Bergen 
slse dat rechte niarket besoken by pene vnde straffe in 
dem [priuilegio dar^) vorgen, priuilegio begrepen. 



87. 1524. 

Ageip af kaupinálabréfi Jóns Þórðarsonar (á Hvoli) og Sig- 
ríðar Haldórsdóttur. 

Landsbókasaín 286. Fol., ættalölubók síra Jóns Ólafssonar á 
Lambavatni, skr. c. 1670-80. - Landsbókasafn 42. Fol. œttatölubók 
sira Þórðar Jónssonar i Hílardal i afskript síra Jóns Erlendssonar í 
Vikingabolti I66G. — Biskupasögur II, 277. 

Elen Pdlsdotter. hennar sonur Jön Þördarson d Hvoli 
J Saurbæ. senn atte Sijgridi döttur Sera Halldors Tyrfings- 
sonar profasts i Vestfiðrdnm. (eg meina hann væri sijdar 
aböli a HelgafelH). Biskup Augmundur hidlpadi Joone Þörd- 
ai'syne til gijfftingar þui hann var bædi ndskiUdur honum 
•^g [þar med var hann^) sueirn hans. gaff Biskup Augmund- 
ur honum Breckur bcLdar j Saurbæ til konumundar sem 
yar Lxc.^) þar til taldi Jön sier [halffar Saurbæiarfiðrur^) fyr- 
ir xxc þar til 3 giar. Lijnej. Trisej*^) og GalltarCj fyrir xvjc. 
þar til xliiijc. alls jcc Enn Sygrijdi var talenn Hvoll fyrer 
l*^-þar til xc 

Kaupvottar Olaffur Gudmundsson. Pall Olaffsson. prest- 
ai'. Sturle Þördarson. Þorleifur Pdlsson. Sijgurdur Narfason 
og Sijgurdur Oddsson. Anno 1524. 



1) út strykað. ^i) [á spássíu, 3) [so 4-2. 4) xlc, 42. 5) [halfa 
fiðru 42. 6) Triesey, ættatölubók HÞ.; Tresey 4-2, 



90 



JARÐAKAUP. - VERZLAN. 1524—1525, 



88. 1534. á StaðarliólL 

Ágexp af kaupbréíi Ögmundar biskups og Thomasar bónda 
Oddssonar um Staðarhól og Gilsfjarðarmúla. 

A. 

Landsbókasafn286.Fol., œttatölubók síra Jóns Ólafsaonar á Lamba- 
vatui, skr. c. 1670—1680. — Lancisbókasafn 42. Fol. œttatölubók síra 
Þórðar Jónssonar í Hitardal i afskript síra Jóns Erlendssonar i VilU 
ingaholti 1666. — Biskupasögur II, 278. 

Thomas Oddsson selldi Biskup Augmunde Stadarhöl- 
fyrer xxxiiijc. i kirkiureikning. og þar til jordena Gilsfiardar- 
mula fyrer xxxc med vj kugilldum. Þad (giórdist) a Stadar- 
hðle Anno 1524. 

B. 

Ættalölubók sira Þórðar Þórðarsonar í Hvammi (d. 173B) í eigu 
Hannesar skjalavarðar Þorsteinssonar. 

Anno 1524 sellde Tumas B(onde) Oddsson biskup Og- 
munde Stadarhöl firer 34c j kirkiu Reikning ogþar til jord- 
ina Gilsfiardar Mula fyrer 30c med 6 kugilldum. 



89. 15. Júiií-27. Júlí 1525. í Danzig. 

Skýksla Hansaráðsins í Danzig, meSal annars um íslenzka 
verzlan. 

Hanserecesse 1477-1530, III. Abth. 9, Nr. 132, bls. 261-262. — 
Hér er að eins |)að tekið, er ísland snertir. 

107. Ouch ist yn dysser vorhandelingh vyl geredt von 
wegen der Yszlendischen farers, dy[weyl] alszo myt dem fissche 
aldo gefangen, czu merckHchem abpruch desz komptors ge- 
handelt wyrt, yndeme das derfissche vormengkt wyrt, unde 
zo her alleyn keyn Bergen kompt, vorwandelt her den na- 
men etc, wyrt ouch alzo mangk den Bergerfisch gemenget. 
Woroíf dy von Bremen, Hamburgk und Lynenburgk ge- 
nugkszam geantwort, dy danne dyszelbige fart holden, end- 
lich denszelbigen heymgegeben unde befolen, myt der 

1 ' 



1525 



TIUND. 



91 



delungk des fissches gotlich, recht unde billich handeln, zo 
das gemeine stede keynen nochteil derhalben leiden noch 
horen dorften. Wo aber klagé doríiber kommen worde, zol- 
de man sich der gebiir unde rechten gemesz halden etc. 



90, 28. Júní 1525. 1 Skálholti. 

DóME Ögmundar biskups i Skálkolti og klerka hans, að tí- 
undast skuli héðan aí staSarins jarðir og kirkjurnar i Skál- 
holti, svo og allar klaustra og kirkna jarðir i Skálholtsbisk- 
upsdæmi, hver í þeirri sókn, sem jörð liggr, og tiund skipt 
1 fjóra staði eftir Kristinrétti, en undanteknir skyldu staðirn- 
sjálfir, nauðsynleg bú og aðrir lausir peningar, sem til 
nauðsynja þarf, með öðrum fleiri greinum, erbréfið hermir. 

Epíir broti úr dómabók, skrifaðri rétt eptir 1652, nú í Lands- 
skjalasafninu í Reykjavík (áðr í Landsb. 119. 4to). 

Abota og presta domur vm tijund af Skalholltz 
Domkirkiu. claustra og kirkna jordum. 

Aullum monnum sem þetta Bref sia edur heyra senda 
Abote Narfe med Gudz nad ad Helgafelle. Helge med samre 
líad Abote ad Videy. ginar Snorrason. Jon gyrekzson. Hall- 
dori) Tyrfingsson. Þorleifur ^yreksson. Narfe Þorsteinsson, 
Hallur 0gmunds3on. ([yrekur Jonsson. Sæmundur Arnason. 
prestar Skalholltz Biskupsdæmis,^) kuediu Gudz og sijna. 
kunnugt giorande ad sub Anno gratiæ 1525. þridiudagenn 
líæstan fyrir Peturs messo og Páls.^) a almennilegri presta- 
stehiu i Skalhollte. vorum vier i Dom nefnder af Heidurleg- 

Herra og Andlegum födur Herra 0gmund med Gudz 
líad Biskupe ad Skalhollte, ad skoda ransaka og fullnadar- 
doms atqvædi a ad leggia hvort so skal tijunda adrar kirkiu 
^ígner Skalholltz Biskupsdæmis sem Heilags Helgafellz- 
Jílausturs. 

Nu firer þvi virduglegur fader Herra Gaute med Gudz 
nad. sem var grkÍBÍskup i Þrandheime. godrar niinningar. 

1) Hallur, hdr. 2) Dómsmenn ekki taldir fleiri. Mun ^vi vanta 
^^0. íi) þ. e. ^7. Júní, 



92 



TIUND. 



1525 



hafdi firer morgum ctrum tilskrifad ^rlega med sannre nad 
H(erra) Stephane Biskupe ad SkalhoUte og Herra Gottskalk 
med samre nad Biskupe ad Hoolum godrar Minningar. Gud 
þeirra aHra sdl fride og nade Amen. ad nefna Dom um þad 
hvornin tijundast skyllde Heilags Helgafellz klausturs kirkiu 
eigner. og so giordu þeir. Var þa dæmt af 24 hinum Er- 
ligustu Ábotum. prælatum og prestum hvortveggia klaustr- 
ed med profentum og kaupum giofum edur i sekter falled 
skylldi lijundast effter Iðgum. Nu firer þvi einginn visse 
hæd d heimanMundi claustursins. saker firndar og langs 
tijma. þvi reiknudu þeir clausturid og oll þess Bw. obygdar 
eyar. skier og Holmar. og aller lauser peningar skylldi tij- 
undarfri vera. þar til Heimanfylgia claustursins jrde med 
legum bevijsad. 

Nockrum ftrum seirna klagade Sijra Narfe Þorsteinsson. 
sem þa hiellt Miklholltz stad. ad eigi gilldi(st) til Miklholltz tij- 
und af Helgafellz jordum kirkiunnar. so sem þær voru dýr- 
ar til reiknadar og beiddist doms af H(erra) Biskup Step- 
hane hvorsu þad "skylldi vera. Herra Biskupinn nefndi ut vj 
presta dom ufn þetta McLl. enn þeir dæmdu til hans ur- 
skurdar. hvort claustursins ]arder skylldu afftur færast til 
tijundar edur ei. Enn Biskupinn urskurdadi. med Doms- 
manna rctde og annara godra manna litlu sijdar. ad saker 
þess aller dugandismenn vissu, ad oU giædi hrðrna og mijnka 
til landz og siöar. skylldu bygdar jarder claustursens aptur 
færast um 5» hlut djrleikans. þar til sem jardernar være 
24<^. enn þadaii af minna. nema hvðr firer sig jðrden irde 
dyrara býgd enn þessu svaradi. skylldi þessi urskurdur standa. 
þar til hvðrar firer sig væru loglega virdtar. bygdar og 
obygdar. 

Nu firer þessar adurskrifadar greiner og Articula. sem 
opinber Doma Bref og urskurder þar um gior utvijsa og 
jnnehallda. og ad H(eilags) Anda N(ad) tilkalladri. ad so prof- 
udu og firer o(ss) k(omnu) d(æmdum) vier fyrnefnder D(oms)- 
M(enn) med f(ullu) ©(oms) atqvædi skylldugt ad tijunda æfin- 
lega hiedaíi af stadarinz jarder og kirkiunnar ad Skalhollte. 
ad undanteknum stadnum sialfum og stadarins naudsýnleg- 
ym Bwum, lausum peningum og so miklum ©drum pen- 



1525. 



VERZLAN. 



« 

iHgum sem stadurinn og domkirkian hefur þorf og naud- 
sýn til. 

Sðmuleidis dæmdum vier ad tijundast skylldi allra klaustra 
og kirknanna ]arder þær sem liggia i Skalholltz Biskups- 
dæmi. under einu skilorde sem íirr seiger. tijundest hvor 
Jord i þeirri kirkiusokn, sem hun liggur, og skiptest i fiora 
stade effter þui seni ChristinRÍettur giorer nad firer. 

Samþikti þennan vorn dom med oss greindur Herra 
0gmund Biskup. og setti sitt jnncigle med vorum firrgreindra 
Doms Manna jnnciglum firer þetta^) DomsBref i Skalhollti ]n 
vigilia Apostolorum Petri et Pauli. a sama Ære sem firr seiger. 



91. 7.-39. Júlí 1525. í Lybiku. 

Segess HansaráSsins, meðal annars um íslenzka verzlan. 

Hanserecesse 1477-1530, III.Abth. 9, Nr. 181 bls. 214— 2i5, 226, 
(eptir sex bandritum). — Hér er aö eins tekið það, er snertir 

115. Und, so^) de artikel^) der gebreke, ock eyn breff 
^Gr confirmation der privilegien des cunthors tho Bargen, 

heren Frederick, [koningen tho Dennemarcken^) etc, 
^*^hgegeven und vorlenet^, ock etlicke artikel uth deme re- 
cesze anni etc. (15)18^) und eyn privilegium heren Gristierns, 
^twan koninges tho Dennemarcken, de bosokinge und sege- 
lation der eylande Orkeney, Hytlandt, Fero und Islandt^) 
otangen^), ock ein brefí, van gemeynen anzesteden ime 
'jare (14)94 tho Bremen deme kopmanne desulvigen segela- 
tion botreffende gegeven^), apenbar [und averiudtiö^ gelesen 
^nd darna durch desulvigen olderlude, dat de dinge van one 
rade mochten genamen^^) und de ungehorsamen junge 
kopludei2), gestraffet werden, gebeden 

1) feasa (!) hdr. 2) denne b. v. al. 3) artikele, artiele, al. 4-) 
^I. al. 5) Sbr. bréf fra 9.— 17. Aug. 1524 og frá 15. Aug. 1524 (D, 
V, Nr, 1042)^ gj Recess 19. Júní-H. Júlí 1518. 7) Sbr. DI, Vl. 
3 'vr'^^!' l^elangende, al. 9) Það bréf er frá 5. Júní 1494 (HR. 111. 
lOW "^^^^^ Orkneyja, Hjaltlands og Færeyja, en ekki íslands. 
) LsL al. 11) werden, b, v. al. 12) iungen- gesellen (mochten), aL 



94 



VERZLAÍí. 



161. De negede artikel van der Islandesschen reyse)^ 
dewile van den ersamen^) van Bremen angetagen, dat weinige 
schepe uth orer stadt^) in Iszlandt segellden und doch de 
Iszlandessche visch an de orde wurde gefuret, dar de Bar- 
gervisch nicht gebracht wurde^) edder tho dure were etc. 
Und van den ersamen van Hamburch angetagen, dat ande- 
re [fromde natien de reyse gebrukeden^), dardurch se den 
oren ovel desulvigen mochten vorbeden, sunder na itziger 
gelegenheit der werlt, dewile men wol wuste, wat ermals 
derhalven to Hamburg gebort [etc^), Worumme na veleme 
ratslage isz vorlaten, de'^) Bergerfarer tho persuaderen des- 
ser tydt fredelick darmit tho szinde [und geschen tho laten, 
beth dat idt fugeliker mochte geremediert werden.^). 

168. Darna geschach durch heren Thomas van Wickeden, 
Lubeschen borghermester, relation, dat he sampt den ande- 
ren heren Lubeschen^) borghermesteren de olderlude der Bar- 
gerfarer [angeredet und^^) up den artikel der Iszlandeschen 
reyse^i) deme^^) Jnt vorlate gisteren genamen na beste ge- 
persuaderet, und wolden na ilziger gelegenheit darmede syn 
gesediget, doch mit bede, de erbaren rede der stede wol- 
den also darin sehn, alse daí de notroft forderde und vor 
dat gemeine beste und gude cunthor syn wolde. 



*92. 13. Oktober 1525. á SrínaTatni. 

DóMR sex manna, út nefndr af Hrafni lögmanni Brandssyni, 
um það, hvert afl hafa skyldi sala á beit i Marðarnúps 
land til Guðrúnarstaðamanna. 

AM. 198. 4to bls. 27, dómasatn frá Jóni lögmanni Jónssyni, skriF- 
að 0. 1600, beint eptir frumriti, að því er sýnist. — Sbr. DI, IX, 
Nr, 255, 



1) Sbr. Recess 19. Júní— 14. Júlí 1518 og frá Maí— 11. Júnf 1521. 
2) sl, al. 3) haven, b. v. al. 4) sl. al. 5) [frombde de nation bruke- 
den, al. 6) [gescheen lathen. 7) den, al. 8) [sl. 1 hdr. 9) sl, al. 
10) [sl. al. 11) [angeredet und int beste persuadert, dat sze darme- 
de wolden up dyth mal gesediget syn, b. v. eitt hdr. 12) sl. al. 



1525. 



marðarnupr. 



95 



Þad giorum vier Narfe Jngimundarson. Halldor Jonsson. 
Þorarinn Jonsson. logriettumenn. Sijgurdur Brandsson. Jon 
Þorlaksson og Eirekur Petursson godum monnum kunnigt 
nied þessu uorv opnu brefe. ad J)c&. lidid var fra gudz burd 
15.20 og 5 or miduikudagin næstau fyrir lucasmesso^) a 
Suijnauatnj da asum Æl þingstad rettum worum vier j dom 
nefnder af ærligum manni Hrafne brandssyni Logmanne 
fyrir nordan og vestaii da jslandi ad skoda og Rannsaka og 
fullnadardomz atkuædi œi ad leggia huort afl edur fullkomna 
n^agt hafa skylldi þad bref er gudmundur jndridason kom 
Þ^r fram med fyrir logmannenn og oss under heiluni og 
oskoddum haiigandí jnnaiglum godra manna. suo hliodandi 
eignarmadur mardarnupz j vatnzdal selldi þeim sem atti 
gudrunarstadi. þar næsta fram frcii beit j mardarnupz jord 
^llz íienadar gudrunarstadamanna. nauta. kapla og saudfiar. 
huar sem vílldi j mardarnups jord. ad oskoddum taudum 
eingium. Beiddi og kr(afdi) gudmundur jndridason hier 
domz ói. og saker þess ad oss leist brefid skiæligt j oUum 
sinum greinum. þox dæmdum vier jtakid logligt j allan 
n^&ta og þoL sliku seka sem logbok uottar sem fyrir standa 
edur a burt reka. og eigi hyggia til goda giora. gudrunar- 
stada peninga wr mardarnups jordu. 

samþyckte þennaii vorn dom med oss adur nefndur 
Hrafn logmadur og setti sitt jnnsigle med uorum jnsiglum 
fyrir þetta domsbref er skrifad var ] sama stad tueim nott- 
nm sijdar enn fyrr seiger, 

Þessi domur med iiij hangandi jnsiglum. 



3. Marts 1536. á Þingeyrum. 

JóN biskup á Hólum stefnir Einari Jónssyni (Sigmundsson- 
ar) til prestastefnu á Víðivöllum 4. Maí fyrir það, að hann 
hafi verið óleystr i forboði í fimm ár og haldið dæmdu fé 
fyrir kirkjunnar valdi, enda ekki sæzt við heilaga kirkju, sem 
tilskilið var í lausn Einars af hendi Gottskalks biskups; hótar 
biskup Einari fuUkomnu banni, nema hann gangi til lausnar. 



1) þ. e. 11. Okt. 



96 



EINAR JÓNSSON 



.1526 



AM. 242. 4to bh 18b og 25a, með Iiendi Guöbrands biskups c. 
1570. Þar með er afskript gerð íyrir Arna Maguússon. Sbr. Nr. 74. 

Bodunarbref biskups Jons til einars. 
Vier Jon med gudz nad biskup a holum giorum vitur- 
ligt fyrer ydur einar jonsson. ad su lausn sem Sira gisle 
Gudmundzson leysti ydur biskup gottskalks vegna var giord 
vppa þa grein ad þier skylldut forlikast vid heilaga kirkiu 
og hennar formenn med þad fyrsta. þvi seig(i)um vier þig 
fallinn aptur j sama forbod sem þu vart j dæmdur og j 
settur af biskup gottskalk, Giorum vier þier enn nu iij aminn- 
ingar íimt j hueria aminning enn ef þu villt ei ganga til 
lausnar og leidriettu þa skulum vier setia þig j fullkomid 
bann epter kirkiunnar lögum. stefnum vier þier med þessu 
voru opnu brefi til viduualla j skagaíiord j almennelega presta- 
stefnu sem vera skal ad gudz vilia faustudaginn næstaíi ept- 
er krossmesso nu næst ed kemur^) fyrir þær saker ad þu 
hefur fimm ar j forbodi verit oleystur og þu hefur haft og 
halldit eda audrum bifalat ad hallda þa peninga fasta og 
lausa sem kirkiunar valldi voru af þier dæmder. stefni eg^) 
þier fyrir allar þær saker sem vier meigum med logum til 
þin tala j greindum malum ad vitnum þeirra sem þetta bref 
sia edur heyra. Og til sanninda hier vm setium vier vort 
secretum fyrir þetta bref er skrifat var a þijngeyra klaustre 
jn die translationis Johannis episcopi holensis anno dominj 
mdxxvj ar. 



94. í miðjum Maí 1526. 

Eeiotisbréf Friðriks Danakonungs 1. handa Henriki Rant- 
zau til samninga við Hansaráðið í Lybiku. 

Hanserecesse 14i7— 1530, III. Abth. 9 Nr. 281, bls. 413. (Ept. 
ir gamalli afskript í Ríkisskjalasafni Dana). — Hér er það eitt tekið, 
er beinfc snertir Island. 



1) þ. e. 4. Mai. 2) S\o 



1526—1527. VERZLAN. - FAGRADALR. 



9^ 



Instruction, wat de duchtige Hinrich Rantzow, amptman 
tho Rendeszborch van wegen kho. w. tho Denne- 
marcken an den radt tho Lubeg vverfen sol. 

4. Nochdeme itzundes de Yszlandeschen schepe fast se- 
gelferdig tho Hamborch liggen, dat denne de van Lubegk, 
alsze die verwanten naber, de wege gefunden hedden, den 
vaa Hamborch einige hulpe edder stur tho donde^ edder wo 
í^en sich des voreynigen khonde, dat de gemelten van Ham- 
borch ohre Yszlandeschen schepe up dat yligeste verferdiget 
hedden, dat desulven sich, wo vermodenthch de knechte uth 
den hafen wolden, in der Oster-Empsze edder Wester-Emp- 
sze gelecht hedden nnd verhinderunge gedaen, dat den knech- 
ten keyne schepe thogeforet wurden, und wes sze szo van 
schepen bekhomen khonden, an sich gehalet hedden, dadurch 
i^en szo ohreme vornehmende afgebraken hedde. 



95. 18. Oktobei' 1527. 

i-OEiP af bréfi Ögmundar biskups, er hann kvittar Sigurð 
Narfason um reikningskap kirkjunnar i Fagradal, að til- 
greindum eignum kirkjunnar. 

Visitazíubók Þórðar biskups Þorlákssonar bl. 5ív : Fagradalr 13. 
Sept. 1675. 

A kyrkiunne liggur Biskups 0gmundar breff. medfilgi- 
ande einu jnnsigle vid lausu. sem getur ad kyrkian eige fogru- 
og tuo holma þar til 8 manna iferd i Saurbæarfioru. vjc i 
Hríiteyum. þar til ]xc j somu ^yum. er tiUagde Sigurdur 
B(onde) Narffason. og priií mahiytu kugillde. huar vppa 
Biskup Ogmund geffur og giorer Sigurd Narffason og alla 
hans forveriara kuitta og akiærulausa vm kyrkiunnar reikning. 
Datum þessa breffs er 1527 S(ancti) Lucæ dag. 



1 



96. 16. September 1528. [ í Haml)org]. 

Kæra Hamborgarmanna til Hinriks VIIL Einglakonungs um 
þaö, að Nicholaus Buckbroch og aðrir Einglendingar hafi ráð- 
izt á Hamborgarskip, er gert hafi verið til Islands uudir 
stjórn Hans Schomakers, í höfninni Gamelwíck (= Rifi und- 
ir Jökli), og beiðast þeir skaðabóta, 

Bréfið er prentað hér eptir afskript Mr, R. J. Whitweirs, ilt- 
vegaðri af Dr. W. A. Craigie. eptir Letters & Papers, Heury VIII, 
Vol 50, Part. IV. pp. 110—111, í Ríldsskialasafni Englendinga. Ör- 
stutt efnisagrip bréfs þessa er prentað í Brewer, Letters and Papers 
of the Reign of Henry Vllí. Vol. IV, % Nr. 4740, og þar eptir í 
Hanserecesse 1477—1530 III. Ablh. t), Nr. 456 bls. 591. 

Debitam promptitudinem obsequendi, cum omni qua 
licet^) reuerentia, Regali Culniini sese offerentes. Rex Sere- 
níssime, Gioriosissimeque, nostri conciues in Islandia nego- 
tiantes, graui cum querela nobis exposuerunt. Quod cum an- 
no currenti prope festuni diue Crucis Inuentionis, Nauim 
mercibus refertam a Ciuitate nostra expediuissent. vbi rector 
eiusdem, nomine Hans Schomakei', cum negotiatoribus ad 
portum Gamelwick anchoram quinque Septimanis, sub saluo 
conductu Regis Celsitudinis Dacie iam statuisset, Strumiclos 
et id genus piscium siccorum iuxta ritum territorii mercatu- 
ri, Licet etsi a nullo periculum timerent. a Regie Maiestatis 
Vestre hominibus (vtpote cum quibus mutua esset beneuo- 
lentia) bene sperarent, sed Nicolaus Buckbroch de Lundis. 
Rubertus Vete de Lingen. et Johan Kabkon de Brustow. 
naute seu nauium Rectores. quarum vna Magdalena. alia 
Thomas, et reliqua Michael intitulata, cum suis Capitaneis 
et vndique ahis Anglicis accersitis diuini atque ciuilis juris 
immemores, verbis primo diris, tandem hostili incursu, ar- 
mataque manu piratico more grassantes in nostratium na- 
uim irruerant. Vsxque adeo quod nostri pro magno ducentes. 
amissis bonis. mortalem vitam seruare. ex naui ad littus lo- 
cum eis cedere coegerunt, Tum vestri Regii Culminis homi- 
nes. animis ferocibus. ad nauim in portu relictam irruerant 
nostrorum bona. merces. tormenta. bombardas. anchoras. fu- 



1) dicet, afskr. 



1528-1529. 



VERZLAN. 



9ð 



nes nauticos. tandem omnifaria in eadem reperta ceperant. 
í'apuerant. et in predam abduxerant, quorum bonorum esti- 
matio legittima taxatione preuia ad Sexcenta Septuaginta 
vnum talentorum. duodecim solidorum et decem denariorum 
Sterlingorum super se extendit. Vbi aliquando vsu venit, 
cum in aliquo portu Islandie. alter vt alterum preueniet col- 
luctari, hoc absque preda peragi naute solent. Sed non ea 
lege Anglici causam, sed spolium aduertebant. Humillimis 
Grgo precibus ad Regalis Vestre Celsitudineni confugimus ob- 
nixius deprecantes. Vestra Regalis Magnificentia pro innata 
equitate. indempnitati ciuium nostrorum consulere. gratiis 
confouere, gratiose dignetur. Vt pro rebus et bonis eorum 
sic abactis. spoliatis. asportatisque ac dampnis irrogatis. con- 
dignam restitutionem. recompensionemque assequi valeant. 
Quod per Vestram Regiam Clementiam vt perficietur. spem 
fixam. indubiamque perimus nosque ad eiusdem Regie Maie- 
statis (quam Summus Maxinius deus statu felici incolumem 
conseruet) beneplacita semper obnoxios offerentes. Datum 
sub Ciuitatis nostre Signeto Anno a Christi incarnatione 
MiUesinio Quingentesimo Vicesimo octauo. decima sexta die 
Mensis Septembris. 

Proconsules et Consules 
Ciuitatis Hamburgensis. 

Utanáskript : 

Serenissimo et lUustrissimo Principi doniino. Domino 
Henrico. Angli§ et Franci^. Regi potentissimo. ac do- 
mino Hiberniæ. domino nostro Clementissimo. 
Utan á bréfið er einnig ritað: 

jíProconsules et consules ciuitatis Hamburgensis vjta Sep- 

tembris". 

„4740 Vol. IV." 



[24. Júní 1529]. 

^R-A. um eignatjón það, er Skotar og borgarar (kaupmenn) 
í Björgvin hafi orðið fyrir af þýzkum kaupmönnum nóttina 
í^illi 7. og 8. Nóv. 1523, Bréf þetta kemr íslandi ekki við 
ao öðru en þvi, að þar er getið um íslenzkan varning: „Thett 



7 



* 



100 VERZLAN. 1529. 

beclauger jeg Sander Jonssen atte, bleff mig 

fratagitt aff mytt huss item vadmell Is- 

landsk, Fergiske oc Hielte for 87 mr item 

500 wonger roskiering for 1000 mr., item raff, recling, fiad- 

fisk, braadmadt oc lax for 100 mr reffskind . 

. . . . item saltede huder og skindt for 30 mr. ; item 



talig, bode szmeltet oc usmeltett, for 30 mr.; item 5 skip- 
pundt ouste 

(Hanserecesse 1477—1530, III. Abih. y, Nr. 482, bls. 607, eptir 
frumriti í Ríkisskjalasafni Dana). 



98. 27. Jimí 1529. á ÁkrsMsL 

MoGENS Gyldenstjerne rítar Friðriki konungi I. og skýrir 
honum frá, að í tólf „skipreiðum" færist menn undan „gegn- 
gerð" (giengierdt = gjaldi) þeirri, er hann haíi íyrir skipað, 
og sendi hann konungi svör alþýðu þau, er hann hafi feing- 
i8 þar um á þingi; skýrir frá tveim skipum, er lagt hafi, 
þó ekki undir forustu Sewrins Norby's, út írá Veere í Hol- 
landi og muni þau ætla til Islands eða Björgynjar; kveðst 
og nú nýlega hafa spurt til þriggja skipa, er liggi við Noreg. 

Dipl. Norv. XII, Nr. 435, eptir frumriti a pappír í Ríkisskjalasafni 
Dana, 

Miinn ydtmig vnnderdanig plictug oc troo thienneste eders 
naades hogmectugheedt altiidt redebonn tilschreífuen met gud. 
Kiereste naadigste herre werdes at wide at eífter ederss 
naades befalning om then giengierdt som thee bes0nnder- 
ligen vtoffuer xij skiibrede fortrycke seg met oc indholde, 
tha loed ieg strax effter at ieg hiid tilbage kommen var aff 
Danmarch opskiære almenning th[in]gh vtoffuer alle xij skiib- 
rede oc loedh thinge met them sanctj Botulphs afftenn thii 
thet kunde ey förre w[ære] for theris aenfridt, men hues 
swar almvenn gaffue meg páa ederss naades breeff tog ieg 
beschreeffue[ttl Sender ieg eders naade en wdtscript ther 
wtaff, Haffde ieg strax raadt met thesse gode mendt N[or]ges 
raadt som tiilstede war huorledes ieg schulle befatte meg 



1529. VERZLAN, 101 

ther vdinden efter slige wh^rsome oc wlydelsæ, tha gaffue 
the meg fore at them tycthe raadeligest wære for mange 
hande orszager schiildt at lade aldeles hestaa ther met indtii 
szoa lenge Eders Naade eller eders Naades fuldmectigh hiidt 
1 fiiget kom som visseligenn forwenthenndes er, Oc ther met 
haffuer ieg ladet aldeles bethæmnie indtil ieg fonnger ederss 
naades wilie oc schriffuelse ther om ther will ieg aldeles som 
^eg phctug er retthe meg effter dog tycker meg raadeligest 
^œre at ther io gaar haardeligen straff effter poa thet at 
thee schulle ey giore flere wlyduge met seg thii almwenn 
gi0res fast wuih'ge och ther som icke thette straffedes tha 
^ar tiU fare at andre schulle fordriiste segh atgiore thet 
samnie, tecktes eders Naade at skicke hiidt en iacht met jc 
karle tha bleff' ther well raadt at tage nogre aff thee riigeste 
och yppe(r)ste wed halsszenn oc siden schuide weli menig- 
heedenn falde tii foygæ etc. Jtem som ieg schreeff eders 
naade siist tiill om thet folch her vnnder landet kommen 
"^ar, tha kunde mitt íolch som ieg haffde wdtsendt inthet 
fornemæ elier formerche aff them, Schreffues meg tiiii wtaff 
mitt eyget bud aft* Amsterdam at ther loebe ii skiib wtaff 
Fæer met folch fetalie b^sser krudh oc werge wdtstaferede 
och siiges at thee acktede seg at Franckerigœ, Engelandt oc 
Schotlandt om yltermere hielp oc bestanndt end huortt wdt 
the acthe sidenn wiidh ieg icke dog schrift'ues meg tiill at 
Sewrin Norby er icke hoffuitsmandt ther paa oc at thee 
acthe seg att lislandt elier oc at Bergenn om thee fonnge 
bestanndt, kom meg oc nu nyeligenn for tiidennder at heer 
^re kommen iii skiib oc jactiier vnnder landet Siiges at 
then jacth som thet foich war heer nu siist vnder iandet 
^et schulle wære ther met end huad thet er for foich ther 
met er, wiidht ieg icke oc ligge thee stiiie oc inthet befatte 
seg met nogenn wten betaie huess the taghe thette badh 
"^^g bispenn i Osio at scriffue eders naade tiiil som han 
sagdæ seg haft'uæ h0r[I] oc forfaret etc. kiereste naadige 
herre wilde eders naade werdes at wære fortencthe wti thesse 
serennde huess [yderjmere tiidender ieg kannd forfare wti 
fi'emtiiden will ieg altiidt schriffwe eders naade tiili oc er 
t[het m]eget nytteiiglt forj^gantzsche riiget at eders naade 



102 



YERZLAN. - ÆTTLEIÐING. 1529- 1530 



eller eders naades fuldmecthug hiidtkom for mange me[ctii]ge 
brystes schiildt som riiget paahenger Huor ieg kanndt wære 
paa ederss naades gaffn oc beste scall e[ders] naade altiidt 
finde meg som tilborligt er villig oc Ihiennestacthigh be- 
falenndes her met ederss naades ho[g]mectigheedz liiff sieell 
oc lyksomeligt staett gud álmectigeste ewinneligen Schreeífuet 
paa Aggershus sondagenn nest eíftter sancte Hans baptiste 
midsommers dag aar etc, mdxxix 

Eders Naades Ko: Mts 

villig oc plictug thiener 
Mogens Giildenstierne 

Utanáskript: Hogbornnste oc hogmectigste fiirste oc herre 
her Frederick met gudz naade Danmarchs Vendes oc Gottes 
konning vdtualdt konning til Norrige hertog i Sleszuiig 
Holsten Stormarenn oc Diitmerschen greffue i Oldenburg oc 
Delmenhorst sin kiereste naadige herre ydtmig[eligen]. 



99. 1529. 

Ágbip af ættleiSingarbréfi Jóns prests Ólafssonar. 

Landsbókasafn 42. Fol. bls. 371, œttatölubók síra ÞórÖar í Hítar- 
dal með hendi síra Jóns Erlendssonar í Villingaholti 1666, 

Jon Oiafsson (prests i HiardarhoIIte Gudmundssonar) 

biö fyrst j Svarbhole ] Laxctrdal. siþan j Galltardalstungu. 

hann var ættleiddur af Ingirijde (Gudmundardottur Finns- 

sonar) modur sinne med samþycke hennar brædra Anno 
1529. 



nOO. [e. 1530-e. 1600]. 

Skeá um landamerki FifihoUs á Mýrum. 

Eptir íaiða og skjalobók í Landsskialasafninu í Reykjavik, keyptri 
6. Nóv. 1909 úr dúnarbúi Valdimars ritstjóra Ásmundssonar, skrit'aðrí 
á árununum 1786 — 1788 af Þorsteini Haldórssyni í Skarfanesi á 
Landi. Ritar Þorsteinn svo um bréf þetta: „Jafnvel þó Epteríylgi- 
ande Máldage. edur Landamerke uSi þessa jörd Fifíholt, edur hitt 
sem hier effter kiemur. vsere ejj þeirre JardaBók sem þesse er efft- 



1530 



FIFLHOLT. 



103 



er skrifud. þa af þvj mier hefiir þ^d ij hendur borest. skrifa eg þad 
iiier nedan vid þessa jörd, veit þo e]' hvoru Fifíholtenu þad á ad 

er eitt afgamalt skial. hefur hvörke. Dag. Datum. nie 
stad. edur manna nöfn underskrifud. Er skrifad á kálfskinn. med 
nettre hende sem á þeim Ölldum var brukanleg á kalfskinn ad skrifa. 
^^Ti er nu so dauft ad valla verdur lesed. og þar tiJ hefur nockud 
lijted vered skored af þess £fre gnda. so ij þad vantar sumstadar 
^ítt aíqvæde og nockra stafe á lijnu fndanum. 0drufii meigenn tí 
þvj er eekert skrifad. utan þesse ord: Landamerlce um Fiblhollt 
1382, Þettad er riett skrífad eijns og þar stód. enn var med ann- 
are hende sem (var) nockud lijk þeírre hende sem nu á olldum bruk- 
^st. Enn máldagenn siálfur hliódar so ord fyrer ord sem fylger". 
~~ Þetta er án efa afskript sú, er Páll alþingismaðr Sigurðsson í 
Arkvörn hefír haft kynning af, þar sem hann árfærir bréfið til „1380" 
(Safn II, 528). — Bréf þetta er áðr prentað í DI, IX, Nr. 469, og 
þar gcrð nokkur grein fyrir því. 

Gðmul landamerke Fiflholltz skrifud epter 

kalfskinní 1382.i) 

[Svo fellda handjskrift hefi eg med haundum haft yfer- 
lesid og j mijnum [briefum var bijuarad] Brandz ginarsson- 
og sera ginars heitins Snorasonar efter lysing og tilsaugn 
Asmundar [heitinns] Jonssonar ufii landamerki krijngum 
fijflhollt er so hliodadi. 

J firstu rœdur sionhending [ur kalfs]holltti j brautavatn. 
þa rædur sa floalœkur er ur brautavatni rennur ofan ] 
Sauravatn. [þa rædur] sionhending ur þeim lækiaros og j 
t*^ ij holma er vestast eru j Sauravatni. Sionhending ur 
[holmunum] og j nedri Þorariíisashola, ur Þorarinsasholum 
j blikstein a midium hlauduskogi^). ur steini[num og i 
iÐeJkiar haulkn nedri^) j nordlæk ofan undan huijtsteinsás. 
ur haulkninu^) og j midian huijtsteinscls. ur huit[steinsas og] 
J stapan a nedri grunnavatzholum fyrir nedan aalaveituskurd^). 
ui' stapanum og i griotvadit a fi[skilæk]. þa rædur lækur j kiera- 
vatn. ur midiu kieravatni og j mokiellduna sem geingur j 
nielsa fyrir [utan slodjholltt. þa rædur cíin upp alltt ad gardas- 
broti. ur gardinumö) siouhending og i griot[haulkn]id j melz- 
Isek. þa rædur lækurinn j kalfsholltt. 

1) Ritað á spássíu með hendi Þorsteins. 2) leiðrétt; til audu 
^^ogi (I), afskr. Þorsteins í Skarfancsi. 8) Svo afskr. Þorsteins. 4) 
«haulknnes««,afskr.Þorst. 5) SvoÞorst. 6) ZeíJreíí; nordinee (1), Þorst/ 



Jtem lystu þeir fyrir mier og morgum [audrum monn- 
um] Helgi heittinn Jacobsson og Jon heitinn Biarnason ad 
peir hefdi þessi saumu [landa]merki heýrtt sier elldri menn 
seigia bædi þa sem j fijflhollltum hefdu buid og suo [audr- 
um] jaurdum þar um krijng^)* 

Þetta er ordriett skrifad sem mðgulegt vard, so og ij 
Bókstðfun hid næsta sem vard effter breitt. Enn þar sem 
Hjnur endudu ad nedaii. og af var skorid ad ofan. hvar ad 
ad ij vantar. þar stendur þetta merke ij lijnunum | " | sem 
eg hef til sett^). Þetta skrif er fiogr hundrud og sex ára 
gamallt (406). ^ffter þvj sem utan á þad er skrifad þetta 
ord (sem fyrr um getr) Landamerke um Fiblhollt 1382. 

vitnar satt 
Z 



101. 11. Apríl 1531. á Staðarlióli. 

Brande Jónsson selr Tyrfingi Haldórssyni jörðina Márskeldu 
í Saurbœ fyrir tólf hundruð í lausafé, 

Eptir afskript frá c. 1770 með hendi Magnúsar sysJumanns Ket- 
ilssonar meðal Hvols, Neðra-Múla og Márskeldubréfa í Landsskjala- 
safninu, er kom frá Jónínu Steinvöru Eggertsdóttur frá Kleifum í 
Gilsfirði 7. Júní 1914?. En Magnús ritar eptir afskript staðfestri á 
Jörfa i Haukadal 12, Dec, 1740 af Brynjólfi Bjarnasyni og Magnúsi 
Einarssyní, 

Þat giðrum ver Petr Jonsson og 0gmundr Sveinsson 
godum monnum vitanlegt med þessu opnu brefe at arum 
epter Guds burd CD. d. xx og xj. i kirkiunne a Stadarhóle í 
SOTbæ þridia dag pásca, vorum ver í hiá sáum og heyrd- 
um á ord og handaband þessara manna: af einne álfu 
Tyríings Halldórssonar. enn annaEe Brands Jonssonar. at 
þui fyrir skijldu ad Brandr Jonsson selde fyRskrifudum Tyrf- 
inge Halldorssyne jðrdina Márskéldu. sem liar i Sa^rbæ í 
Hvols kirkiu sókn med öllum þeim gðgnum og giœdum. 



1) Undirskript Skapta Loptssonar vantar í afskr, porsteins, 2) 
Það er fylt hér út í hornklofqm, 



1532 



LUNDARBREKKA 



105 



sem greindre ]ðrdu fylger og fylgt hefr at fornu og nyu og 
fyEgreindr Brandr Jonsson vard fremst eigande at. Her i 
niót gaf ádrskrifadr Tyrfingr Halldorsson xijþ.] og ero |)ar 
til greind .v. kúgilde og ivc fridvirdt. Jtem skýlde Tyrfingr 
Halldorsson hallda jördu til laga enn Brandr Jonsson svara 
lagarijptingu á fyBgreindre jðrdu Marskéldu. fór allr þesse 
giðrningr fram med fullu bandabande fyEgreindra manna i 
niille oss fyEskrifudum monnum ásiáande. Oc til sanninda 
her um festuni vid fyEskrifader menn ockar innsigle fyrir 

þetta ka^pbref sem skrifat var i sama stad og dag sem íyE 
seger. 

(L. S.) (L. S.) 



1^2. 11. Septemlber 1532. á LundarTbrekku. 

Keikningskape kirkjunnar á Lundarbrekku í Bárðardal, er 
Bessi Þorláksson gerði. 

Eplir máldagabók Gísla biskups Þorlákssonar í frumriti bls. 
59 62, f'rumrituð transscript á pappír frá 1662, sem fest er inn í 
bókina. Utan á það er ritað: „Biskupenum Herra Gijsla Thorlaks- 
sýne j hond". 

Anno MDXxxi]. 
Þa Besse Þorlaksson giorde Eeikning kirkiunne a Lund- 
arbrecku. var gamallt jnventarium kirkiunnar xxxc j heima- 
lande. Þetta jnnaii kyrkiu ij krossar. Nichulaus Iijkneske. 
Olafs Iijkneske. Mariu hjkneske. Marthinus lijkneske. Jons lijk- 
neske. ij paxblaud. Ghtadur dvkur yfer Nichulao og Olavo. 
"j jarnstikur. ij merke. Þetta j Bokum. Psalltare. Grallare 
ofullur. Pascha Bok syngiande. Adventu Bok syngiande. Hi- 
storiu Bok syngiande fra nijuvikna faustu til Pascha. De 
tempore De sanctis. Skrvdakista. metaskaler. Enn falled hafdi 
J porcionem Ecclesiæ vm xix dr og xx medaii honum bar 
ad svara fyrir sig og sinn faudur. Reiknadist þad ixc og xx. 
Hafdi Besse Þorlaksson vppbygt kirkiuna ad nýu ad veggi- 
um og vidum. lagdi hann thil kirkiunnar kaleik og messu- 
lílsedi. kluckur ij. alltarizklædi. Alltaris brvn. Eina goda 
niessuBok lesandi med papijr. helldur hvn j krijngum dred. 



106 LUNDARBREKKA. ^ SKJALASKRA. 1532. 



De tempore De sanctis med kana. Einn kyrial. Lofadi hann 
ad þylia jnnaii kirkiuna þad sem þa brast. og leggia thil 
kirkinnnar þær Bækur sem hana brestur so hun jrde saung- 

fær helga (hier epter ero kloradar fiorur edur fleijre Iijnur eins ad 
sid og þad bafi verit giort med þiofs fijngre)*). Hier med gaf 

Biskup Jon Bessa Þorlaksson kvittaii vm aull kirkiugotz forn 

og ny sem greindre Lundarbrecku kirkiu tilhejra ad þui til 

skildu ad kirkian skyllde eiga so micid 3 heimalandi sem 

gomul Registra utvijsa. 

Giordist þetta allt adur sagt Registrum og Reikning- 

skapur a Lundarbrecku j Bardardal midvikudaginn næstaii 

fyrir krossmesso vm haustid ad nærveranda Sira Pietre 

Paulssyne. Sira Theite Magnussyne. Sira Sveine Finnboga- 

syne og fleijrum godum monnum. 

Þennan Lundarbrecku kirkiu Reikning sem hier fyrir of- 
afi skrifíadur stendurhuðrn Jon Biskup Arason hefur tekid 
af Beza Thorlakssyne hofum vier vnderskriffader sied og 
lesid cL kirkiuBök a Lundarbrecku. til merkiz ero vor 
nohi med Eigiíi hondum Anno 1662. 

Biarne p. Magnusson 
med Eh. 
Einar Jngialldzson 

E. h. 
Eirikur Biarnarson 
med E h. 



103. 4 Oktol)er 1532. í Sólvík. 

Sksá um skjöl og skilríki, er fundust eptir Mattis Giortze 
í Sólvík. 

Dipl.Norv, XIII, Nr. 588 eptir frumriti á pappir í RíkisslíjalasafniDana. 
Sbr. DI, Vm, Nr. 598. 

Thesze efftherne breffue ære the som erlig och welbiur- 
dig mand Jesper Ranttzow hoffuitzmandt paa Tunder, och her 
Laurits 01mandt, annamede aff erlig och welbiurdig niand, 
Mattis Giortze till Soluig, som fwnndis wti hans broders 
mester Claus Giortzes skrynn och kyster, epther ko*^- mts: 
vor aller naadigeste herris schriffuelse oc befallingh etc. 

1) Svo hdr. 



1532 



VERZLAN 



107 



Jtem biscop Amundt paa Jsland hyllug breff. 

Datum Soluig otthensdag nest epther sancti Francisci 
dagh ar etc. mdxxxij. 



104. 13. Oktober 1533. í Gottoi-p. 

Beéf Friðriks NorSmanna og Dana konungs hins I. til Hin- 
nks Englakonungs hins VIIL, þar sem hann lýsir því, að 
fyrir sig hafi komið bréf Henriks konungs af hendi „þegna 
vorra" í Hamborg, og í því kæri Henrik konungr þá um 
ofríkisverk við enska menn á íslandi, en af því vilji þeir 
hreinsa síg og sanna sakleysi sítt, Kveðst Fríðrik konungr 
'^^fa af hirðstjóra sínum á íslandi feingið að vita, að þegn- 
Englakonungs hafi í mörg ár á marga vegu gert „voru 
fólki, er á íslandi býr og öðrum vorum eyjum", óskunda, 
'^afi heimtað að hafa fiskimið þeirra, auk margs annars of- 
t^eldis, er bréfið hermir, og hafi þeir tekið með ofriki hálfan 
skatt konungs þetta árið, og nokkrir þeirra hafi ætlað að taka 
burt skreið konungs, sem var ætluð honum sjálfum. Hirð- 
stjórinn hefði því kvatt þegna vora frá Hamborg og banda- 
menn vora frá Brimum til hjálpar, og í þessum skærum 
hefði fallið nokkrir þegnar Englakonungs. Englendingar 
hafi gert mótblástr gegn hirðstjóranum, neitað að gjalda 
tolla, með öðru fleira; biðr Henrik konung því að hafa Ham- 
l*orgara og Brimara afsakaða, og sjá svo til, að þegnar hans 
geri eptirleiðis ekki slík ofbeldisverk á íslandi, með þeim 
gremum, er bréfið hermir. Að bréfsauka getr Friðrik kon- 
"í^gr um bardaga milli Ludolfs Smydt og tveggja enskra 
^kipstjóra. Roberts Legge og Jóhanns Wylre; hafi Robert 
Legge sœzt við Ludolf Smydt og haldið burt, en skip Jó- 
nanns Wylre hafi strandað og gózið verið dæmt konungi, 
samkvæmt gamalli landsvenju og bréfum fyrri konunga, 
nieð fleirum orðum, er bréfsaukinn greinir. 

Bréf þetta er prenlað hér eptir afskript, að þvi er virðist með 
eoskri hendi frá, upphafi 19. aldar, í Ríkis&kjalasafni Dana „Island. 



108 



VERZLAN. 



1532 



Fœröe og Grönland" Siipl. II, 2. En afskript sú er gerð „Ex Charta 
Bibl. Cotton. Nero B. III. p. 117 & 119«. — Fnimtesti bréfs þessa 
mun hafa verið á latínu, og sýnist texti sá, sem hér er prentaðr, 
vera samtíða (ensk) þýðing, Shr. Dl, IX, Nr. 533 og Nr. 550 (hls. 609). 

Frederich by the grace of god etc. To the most noble 
and myghtie Prynce Henry of that name the VlIIth kinge 
of Ingland and of France defensor of the faithe and Lorde 
of Ireland liis mwst derest brother and ffreend praieth grace 
and felicitie. Mwst noble and myghtie Prince our derest 
brother and freend certyne of our subiects of Hamburgh 
haue exhibited vnto vs your iettres in the whiche they been 
accused by your Maiesthies that they haue don violence 
and Inimice to the englyshe men in our Isle of Islande and 
for that entente haue they exhibited those lettres vnto vs 
onlie to trie purge and testiíie their Jnnocencie by vs to- 
warde your Maiestie, and because we wolde knowe the 
trewthe and certentie of his controuersie we haue conimo- 
ned with our officer and Ruler vnto whom whe haue 
commylted the Regymente and gouuernance of the saide Isle 
by whom we haue vnderstanded (as also it hath not ons 
been related vnto vs before this) that your subjeets by 
many yeres haue been very chargeable and by many waies 
and Means not tollerable haue molested our people inhabi- 
tinge Island and other our Isles. They clayme to haue a 
fysshinge place whiche of tyme oute of mynde our people 
of Islande haue occupied in the See and challenged onlie 
vnto theymselffe; ye (and whiche is more grewus and in- 
tollerable) they attempte open and playne vyolence force 
and Jniurie to our inhabitants of the saide Isle, they drywe 
there praies out of the land, they bringe our bondage, they 
have vyolentlie taken awey the halfe parte of our tribute 
due vnto vs this yere, ye and somme there were whyche 
wolde gywe nothinge att all and also take awey our ffysshe 
wiche was appoynted for our owne vse, wherfore when our 
saide head officer did perceyue hymselfe to be so greved 
and molested without cause and agenste all equietie, he 
called vnto hym for ayde and helpe in our name the people 
of Hamburgh as our subiects and the Bremes as our Con- 



federates and beinge garnisshed wilh their industrie and 
secours did repell and resiste the said violence by a contrai- 
i*e violence. In whiche conflict sonime of yoursubiects were 
slayne. Nor trewlie it cannot be denyed but that the pre- 
niysses considdered, they all as they deserued ought to haue 
faeen non otherwise entreated. They mowed rebellion agenste 
our officer appoynted in that our isle, they wolde nott paie 
the Custome, and, whiche is more grewus then bothe, they 
^'here not ashamed to spoyle chalenge iind take away for 
there pleasure as well our goods as the goods of our saide 
Insulanes and Inhabitants trustynge that your Maiestie Hght- 
can perceyue that saide helpe ayde and Secours was 
not withoute cause loked for and by theym brought and 
gewen whiche coulde nott denye it vnto our hedde officer 
demandynge the same on the name of subiection and frend- 
ship, Therfore we beseche and freendlie desire that your 
Maiestie will benyglie haue excused our Marchants of Ham- 
burgh and Breme beinge as our subiects and confederatos 
^f our lawfuU Power, and that ye will nott moleste nor 
hynder there causes and busynes in England, leste that a 
inore Jnconueuyence or displeasure there of do aryse, for 
that whiche they did vnto thynglisshe^) menn, they did it 
^tt requeste and commendement of hym to whome they be 
bonnde by the lawe to gyue theyr helpe and Industrie when 
soeuer necessitie requirethe, we do permytte and suffer your 
subiect for the annciente custome to haue free use and 
hunnte of Merchandise in our Realmes and domynyons, 
íind so doo wy right hartelie fauour and loue theym, 
but for to be hurte by theym, wexed wronged and 
oppressed agenste all Right and equytie that trewiie we can 
'^ott suffer. Therefore we beseche your Maiestie in auche 
wise to rule your subiects as here after they doo nott vse 
^ny suche rage force or violence in our Island, and yet yf 
there be any of the perturbers and violators of the good 
peax and tranquyllitie that ye will in a good erneste facion 
(the qualitie of the offence considered) ponysshe theym ac- 



1) Frumr. svo 



110 



VERZLAN 



1532. 



cordingelie.. we haue commanded our hed officer our Ham- 
burghmenn and Bremes that they shall by nothynghe for 
theym selffe but thatt they can defende by good right rather 
then by vyolence. And we doubt nott butt they will execute 
our Gommendemente yff they shall nott be prouoked by 
your subiects, for trewlie we desire to haue good regarde 
aduyse and deleberation taken in eny part for cause of 
Marchandises and contracte of the people. And for that pur- 
pose doo wee write so largelie and by this berer we doo 
loke for your answer to thiese our lettres and so well maye 
fare and lyve your Maiestie íeliceouslie commandinge the 
same to almyghtige god. Ffrom our Palace of Gott(orp), the 
Xnith Daie of Octobris the yere of our Lord M. Vc.XXXIL 



Ferther mere we vnderstande by our saide hedofficer 
and Gaptayne of our saide Island that Ludolf Smydt a 
Citezen of Hamburgh this summer for cause of his Marchan- 
dise contended and faught with Robert Legge and Johan 
Wyire your subiect whiche bothe were Gapteyns of theire 
owne shipps as it fortuned. And after moche fightynge and 
bataill Robert Legge did parte and agree with Ludolff Smydt, 
but the other called Johan Wylre ran a grounde on our 
shore and made a schippwrake, and then the goods were 
adiudged to us as ours accordinge to an annciente custome 
of the country, made and confirmed in the tyme of our 
ancestors. Our saide Gapteyne toke and receyued them, to 
our vse and for vs the paide the price of the redemption 
to the Germans whiehe were adiutors and helpers to the 
collection and gatheringe of the said good, whiche we haue 
thought to be receeded in this writinge leste that your 
Maiestie shulde thinke the saide Gitezien of Hai;nburgh for 
that to be convented or accused. 



1533. VIG. 111 

105. 6. Oktober 1533. á HTestiijþingi. 

29. Jimí 1541. á Þiugvellí. 

Tylíxardómr útnefndr af Erlingi Gíslasyni, kongs umboðs- 
manni milli Gilsfjarðar og Langaness, um þaS mannslag, 
sem Oddr Helgason ófyrirsynju í hel sló Stulla heitinn Jónsson. 

Ríkisskjalasafn Dana, „Island Fœröe og Grönland'' Nr. 19, trans- 
skript á pappír. 

Ollum þeim sem þetta bref sia eda heyra sendum ver 

Andres Arason. Þorkell Eyollfsson. Halldor Sveinsson, Jon 

Þormodzson. Þorleifur Eyolfsson. Ormur Jonsson. Oddur 

Olafsson. Svartur Jonsson. Jatgeir Marteinsson. Jon Bassa- 

son. Jon Ketillsson og KetiU Arnason kuediu gudz og sina. 

kunnigt giorandi at þa lidit uar fra hingatburdi vors herra 

Jesu Christi CD. d. xxx og iij an manudaginn næsta epter 

Michaelsmesso vm haustit a huestu þingi i Arnarfirdi oa 

þingstad rettum voru vær j dom nefndir af ærligum dandi 

ínanni Erlingi bonda Gislasyne er þa hafdi mins herra kongs- 

íns vmbod da millum Gillsfiardar og Langanes(s) at skoda 

og Eansaka og fuUnadardoms atkuædi oi at leggia vm þat 

ínannslag sera Oddur Helgason ofirersyniu i hel slo Stulla 

heitinn Jonsson. sem gud hans sal nadi. huortt fyrnefndur 

Oddur Helgason skylldi fridhelgur og feriandi til kongsins 

nada. Nu i fyrstu grein skodvdum ver og ransðkudum landz 
laga 

bokina i huorre suo inne stendur. Ef madur uegur 
ííiann eda giorer onnur vtlegdarverk og kemst hann aa kirki- 
ynnar nader og kome hann^) bodum firer sig bædi vid kong- 

og erfingiana þa skal madur rettilega feriandi og færandi 
firer kongsins nader vnder þa mýskvn sem kongur uill sa 
pora vm hans landsuist. Nu firer þa grein. at ver fyrnefnd- 

domsmenn vissum med fullum sannindum at greindur 
Oddur hafdi loglegum bodum firer sig komit bædi vid kong- 
dominn og er(f)ingiana med gollnum^) kongsins þegne. Þui 
fii'er þessar greiner og adrar fleire at suo profudu og fir- 

oss komnu dæmdum vær fyrrnefnder domsmenn med 
fullu doms atkuædi tittnefndan Odd Helgason fridhelgann 



1) Þetla orð á spássiu. þ. e. = goUdnum. 



llð GAULVERJABÆR. 



1533 



og ferianda til kongsins nada epter þui sem bokiíi inne 
helldur. 

Ok til sanninda her um samþykti þennan vorn dom 
fyrgreindur syshmiadur og setti sitt insigli med vorum in- 
siglum firer þetta domsbref huert att skrifat var da Bilddals- 
eyre^) aa sama are sem fyr seiger, 

Medkennust vit Dadi Gudmundsson og Sigurdur Odds- 
son at vit hofum sed og yfer lesit suo latandi domsbref med 
heilum og oskoddum hangandi insiglum sem hier firer of- 
an stendur, Ok til sanninda her vm þryckium vit ockur 
insigli firer þetta doms^)bref huert at skrifad var Peturs 
messu vm sumarit æ. þinguelli arum epter guds burd CO. 
d. xl og eitt ar. 



106. 1533. 

ÁGitip af afhendingarskrá Gaulverjabæjar i Flóa. 

Eptir eiginhandarbréfi aíra Odds Stephánssonar í Gaulverjabæ, 
dags. 27. og 28. Júni 1611, út af ágreiningi við Brynjólf biskup um 
IjóstoUa, legkaup og aðrar tekjur í Gaulverjabœ. Er bréíið í frum- 
riti bundið inn í bréfabók Þórðar biskups Þorlákssonur 1080—1683, 
bl. 18—22. 

J fimtu grein. hier Hggur eitt gamalt blad rotid. til syn- 
iss. vr gamalh'i kyrkiunnar saungbðk. a huðriu ad stendur 
0drumeiginn affhending fyrer þessum stad. j huðrrar nidur- 
lœgi so seiger. 

haffdi Biskupinn j burttu med sier adra biðlluna sem 
betri var. jtem hialmbrot. og voru j 2 pijpurnar. jtem Bakst- 
urjÆrn. 

Jtem tok hann ecki j Portionem neitt. huorki vadmdl 
nie annad. og ecki þad drid helldur. 
Datum d þui er 1533. 

Var þd Biskup 0gmundur Pdlsson. huðr ed var sA 
allra strangasti eff'tergðngumadur vegna kyrknanna. so sem 
eg heirt heff'i aíf gomlum mðnnum frdsagt. og enn nu geing- 



1) Svo. 



1533—1536. KAUPMÁLi. - vÍg, 

■ 



ur ord aff hier j landí. og neffnist þð ecki ad hann nockur 

skil d þessu heimtt haffi. var hann þo síalffur personulega 

nalægur. so sem aff fjrerfarandi ordum þeirrar afhendingar 
sicL má. 



107. 1633. í ögri. 

r 

Agrip af kaupmálabréíi Jóns Ólafssonar og Þóru Björns- 
dóttur. 

Landsbókasafn 42. Fol. bls. 181, œttatölubók síra Þórðar Jóns, 

sonar í Hítardal, með hendi síra Jóns Erlendssonar í Villineraho Iti 
1666. 

Anno 1533 giptist Jon (Olafsson Guondssonar sem bio 
] Þernevik) og Þora (Biornsdotter Gudnasonar). Hann talde 
sier j Ogre jcc enn hustru Ragnhildur (Biarnadotter) talde 
Þoru llc Jon gaf Þoru Ixc med samþycke Olafs faudurs 
Jons. 



*108. 25. FeM'úar 1536. á Strönd. 

DóME Erlends lögmanns Þorvarðssonar um víg Jóns ÞórS- 
arsonar, er Þórarinn Simeonsson ófyrirsynju í hel sló. 

Ríkisskjalasafn Dana, „Island, Fœröe & Grönland" Nr. 12, frumrit 
skinni. 5 innsigli fyrir, dottin frá, — Prentaðr áðr eptir frumriti 
Skálholtsstóls í DI, IX, 630. 

landswist pÆ thette domsbreff. 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
senda Jon Þorwardzson. Sæmundur E(i)reksson. Jon Biorns- 
^on. Philpus Runolfsson. Jon Helgason. Biorn Arnorsson. 
•fon Arnason, Arnbiðrn Einarsson. Þordur Þorsteinzson. 
Fuse Eyolfsson. Oddur Gotskalkzson. Pall Tumasson kuediu 
guds og sina. kunigt giorandi. at þa er Hdit war fra gudz 
urd. CO. d. XXX og vj ar. manudagia næstan epter geisla- 
) wm weturin j Þiodolfshaga i HoUtamannahrepp wor- 

1) þ. e. 17. Jan. 

I>iPl- iBl. XI. B. 8 



114 



VlG. 



1536. 



um wier i dom nefndir af heidursamligum dandi manne 
Ellindi bonda Þorwardzsyne laugmanne sunan og austan a 
Jslandi. at skoda og ransaka og fullnadardom a at leggia 
wm þat wigsmal sem íirer laugmannen hafdi dæmt werit. 
þa Þorarin Simeonson oforsyniu i hel slo Jon heitin Þord- 
arson sem sagdur war, gud hans sal nadi. wissum wier fir- 
er fuU sannindi at wiglysingin hafdi a fyrsta þingi fram 
komit. swarin og loghga dæmd werit, enn wm bætur pegn 
og landzwist hafdi þui til logmanz dæmtt werit at þesse 
mann hafdi med þui wopne weigin werit sem wor landzlaga 
bok firerbydur at bera. Suo og skipar hon i domakapitulo 
jnnwirduliga at ransaka med mikille hofsemd huert misgiðrt 
er wid sakadan man edur firer litlar saker og þo nockrar edur 
miklar og þo ei nogar eda suo nogar at full naudsyn þiki 
til hafa rekit. Suo og huert nockur lagabod hafa a mille 
komit eda engi. Nu af þui at erfingi og eptermælismadur 
ens wegna hafdi gefit uegandanum fielegan dag. þat og ann- 
ars at þar kom firer oss sannenda prof med swornum witn- 
um. at adur greindur Jon heitin Þordarson hafdi haft so 
felldan tilwerknat wid optnefndan Þorarin. at hann hafdi 
borit ofrialsa peninga wt a hans skip firer wtan hans wiha 
edur leyfi. So og þau heitunarord sem hann hafdi talat wid 
þrattnefndan Þorarin. Þui ad heilax anda nad tilkalladri og 
so profudu og firer oss komnu dæmdum wier fyrnefndir 
domsmenn med fullu doms atkuædi tittnefndan Þorarin flyt- 
ianda og feriaiida til Noregis og skylldugan at sigla forfalla- 
laust med [þat fyrsta skip^) er gangi til Noregs [af jslenzk- 
um faurum^), Enn i wigsbætr epter mannen dæmdum wier 
XX hundrut i ollum peningum rett golldit. skylldi fiordung- 
ur botanna gialldazt i næstum fardogum heima a Rangar- 
wollum. annai aa Mikaelismesso at hausti. enn allt i odr- 
um fardogum ef so er fie til. Saumuleidis wm þegn. 

Samþykti þennan worn dom adurskrifadur logman og 
setti sitt jnsigle med worum. fyrr nefndra domsmanna jn- 
siglum firer þetta domsbref. skrifat a Straund i Selwogi 



1) [Svo má og lesa í Skálholtsfrumritinu. 2) [vantar i Skálholts- 
frumritið. 



1536. JARÐAKAUP. iih 

Matteusmesso wm weturin a langafaustu a sama ari sem 
fyr seigir. 



109. 6. Mai 1536. á Flngumyri. 

Kaupbeép þeirra Ara lögmanns Jónssonar og Páls bónda 
Grímssonar um Holtastaði og fleiri jarðir. 

AM. 249c. 4to III, bl. la-b, með hendi Pétrs Pálssonar á Stað- 
arhóli c. 1610. „Þetta tilheyrer Monsr. Bryniolfi Þordarsyne" (AM.). 
^réf þetta er áðr prentað í DI, IX, 63 i eptir einni atskript fúinni. 

Þad Giorum wier Jon Mattiasson. Sveinn Ffinnbogason. 
prestar. girekur Gudmundsson. Olaafur Jonsson godum monn- 
kunnugtt med þessu voru opnu Brefe. Arum eptter Guds 
^urd CD. d. XXX og vj aa flugumýre j Skagafirdi laugardag- 
^nn næstan eptter krossmessu vm vorid vorum wier j hiai. 
saauni og heýrdum aa ord og handaband Ara Jonssonar log- 
>^anns og Paalz B(onda) Grijmssonar. ad suo fyrir skildu. 

nefndur Are sellde fyrr sogdum Psali jardernar Holltta- 
stade j Langadal fyrir Ixxxxc ]ordena striug fyrir xxxc jord- 
®na vatnahuerbi fyrir xxxc jordena Lækiardal fyrir xxc- 
-^"nan Lækiardal fyrir xc Vfagil fyrir xvjo. Refstadi fyrir 
þar til viijc j fuUwirdis peningum. Liggia fýrr nefnd- 
jarder j Langadal^) med ollum þeim gognum og gædum. 
sem greindum jordum æ. med logum ad fylgia og nefndur 
•Aj-e ward fremst eigandi ad. Sagdi optnefndur Ari ad kirki- 
sa hoUttastaudum ætti suo heitandi jarder sem hier eptt- 
skrifad stendur. Huamm j Langadal oc kirckiuskard aa 
-•axardal. kagadarhol og Hamar aa Asum fyrir vestaii blaundu 
Þar til X malnýtu kugilldi. skýlldi P^U B(ondi) suara 
kirchunne sogdum kugilidum. Hier ^ mot gaf og gallt 
gmndur paall optnefndum Ara jordena ginarstadij Reykiar- 
^al fyrer Ixxxxc jordena Glaumbæ fyrer xxxc jordena Hall- 
arnarstadi fyrer xxxc. jordena Narfastadi fyrer xxxc- jord- 
^na fliotzBacka xxc^jordena wijda fyrer xijc og liggia þess- 
^ allar jarder j ginarstada kirkiusokn og þar til jordena 
ö uwad wid Mýwatn fyrer xijc med oUum þeim gognum 

1) Svo. 



8* 



116 



JARÐAKAUP — DALSHEIÐÍ 



1536. 



og giæduni sem greindum jordum aa med logum ad fylgia 
og nefndur psall ward fremst gigandi ad. sagdi opttnefndur 
psall ad kirkian aa ginarstodum ætti xc j heimalandi og 
jordena kuijendisdal og jordena Biorg j kinn. og suo stodu 
til Borgunar fyrer kirkiunnar peningum jardernar Holar og 
Dadastader j Reyki(a)dal. skýlldi Are meiga leýsa þær jard- 
er til sijn. og giallda kirckiunne fulla peninga þar fyrer ef 
hann wiUdi. suo atti kirckiau aa ^ífiarstodum x maalnýtu ku- 
giUdi. skylldi Are svara þeim kugilldam og þar til atti paall 
ad svara nefndum Ara kirkiunnar wegaa. j fulíwirdis 
peningum. Gaf og giordj Biskup Joa kuittan allaa Reikn- 
jngskap fornau og nýan þann sem þar til hafdi fallid íil 
ginarstada kirckiu. og HoIIttastada kirckiu. ad tilskilldum 
þeim kirckiu gignum. sem fyrr skrifad stendur. og þeim 
jtaulum og Ornamentis sem kirckiurnar ^iga. aadur. skylldi 
huor fýrrsagdra Manna. hallda til laga þeim jordum sem 
keýptu ^nn suara LagaEÍptingum aa þui sem huor(er) selldu. 
War Biskup Jon forsagnarwottur. ad fyrrsðgdum giorningi 
og setti sitt secret med vorum fyrrskrifadra manna jnnsigl- 
um fyrer þetta Bref er skrifad war j sama stad. og Are. 
deige sijdar enn fyrr seiger. 



*110. 6. Júní 1536. á isi í YatnsdaL 

DóME Páls Grímssonar um lambarekstr á Dalsheiði miUi 
Giljár og Gljúfrár, 

Dómabók i 4to bls. 154^ — 155 i eigu erfingja Árna landfógeta 
Thorsleinssonar, og stafar bún i öndverðu frá Jóni lögmanni Síg- 
urðssyni. Er þessi kafli bókarínnar skrifaðr nálœgt ItiOO — 1620. Sbr. DI, 
X, Nr. 49, eptir annari gamalli afskript, Þetta sýnist vera sú aískript, 
sem Jón Pétrsson hefir fylgt (Tímarit U, 43—44). 

Domur wni Lambarekstur, 
Þeim gðdunx monnum sem þetta bref sia edur heýra. 
[senda^) Jon Olafsson. Brandur Olafsson. Þorgilz Jonsson, Þor- 
grimur Arngrijmsson. Olafur Oddsson og Jon Einarsson 
[godum monnum kunnugti) þessu woru opnu breíj. ad 
|)cL lidit uar frd guds burd 1536 ] Ase j Watzdal. Þridiu- 



1536. 



DALSHEIÐI. — SÆNGRKOSTNAÐR. 117 



daginn næstafi epler 0'asnii ^'piscopi um uored. worum wier 
af ^rligum mannj PðLlj Grijmssýne ] dom nefndir ad skoda 
fuUnadar domz atkuædj cL ad leggia. um þd dkiæru er 
Liotur Arngrimsson [:bar fram fyrir oss ad bændur og al- 
niuge willdu eckj reka sijn lomb cL sijna heidj. eptir goml- 
^ni wana og aungan toll giallda et cetera. 

Nu af ])uj ad uor landslaga bök uottar ad suo skulu 
rekstrar wera sem ad fornu hafa wered. og suo langt og 
"wijda til reka^). þcL dæmdum wier fyrrgreindir domzmenn 
adurnefndan Liot Arngnjmsson skiUdugan ad leida ij log- 
leg witnj ad þad hefdj wered haft og halldií skilldurekstur 
d- Dalzheidj cL millum GiHár og Gliufrdr xx uetur edur pad- 
an ad^) leingur. er þeir mundu til, Og (ad) witnuin leidd- 
um. dæmdufii wier huorn mann skiUdugan j greindu tak- 
niarke ad reka sa Dalzheidj er ætte x lomb edur fleirj og 
giallda gillt lamb af x lombum edur fleirum j tollinn. Enn 
huor sem eij will greida tollinn. gialldj saudinn med alldri. enn 
fullriettj cL huðrium iij wetrum. Suo skal huör madur skilld- 
ugur wera ad rijda 4 heidina. er cL xx lomb edur fleirj. 
og einginn af þeim farj fyrir fleirj enn sialfan sig edur 
suarj dömrofe. 
Samþ(yckte). 



1536. 

DóMR um sængrkostnað vistfastra kvenna. 

Maurersbók i Bókmentafélagssafni CCCCXCVI, bls. 291, skr. c. 
1698. Sbr, Alþingisbækur T, Ö71 ; Dipl. Isl. X, Nr. 70. Þar stendr 
ártal 1536. Hvort réttara sé, 1526 eða 1536 er óvist. Hvorttveggja 
fœr staðizt, þó betr 1536, því að þetta er dómr Jóns Hallssonar, og 
Pétr Þorleifsson á Sólheimum var 1 dómiiium, og hann var enn á 
lífi 1578. 

Konur vistfastar ef öliettar eru. 
Kostnadar betalingur fyrir sængurkonum. 
Dæmdest 1526^) ad þeir sem ættu barns þunga vid 
vistfðstum konum. skilldu skíllduger Bændum þeim sem þær 



1) „Landsl. B. 49 cap.", stendr á spássíu. 2) Svo. 3) Svo; rétt 
öra mun iö5^. 



118 LÖGMAISNSBREF. - PÉTR EINARSSON. 1536—1537 



annast. þcí viku sem ^ær læge sijna sængarlegu. v. aurum. 
enn .v]. aurum firer huorn hctlfan m&nud firer og epter 
þeirra barnburd et cetera. 



112. 1536. 

Kristján konungr III. skipar Erlend Þorvarðsson lögmann 
„sunnanfjalls, austanfjalls og vestanfjalls" á Islandi. 

Rikisslíjalasafn Dana, Reg. ov. alle Landene I, 144. 

Elender Torwordessen Fick breíf at skulle were Laug- 
mand paa Jslanndt Synndenfieldz. ðstenfieltz. westenfieldz. 
Actum Anno 1536. 



115. 1537. í ^ottorp. 

Kristján konungr IIL skipar Ara Jónsson lögmann „norð- 
anfjalls" á Islandi. 

Rikisskjalasaí'n Dana, Reg. ov. alle Landene I, 144 (verso). — 
Sbr. DI, IX, 629. 

Ager Jonsen fick bestilling at were Laugmannd paa 
Jslanndt nordenfieldz oc der sammestedz nyde sin Laug- 
mandz kiðb epther gammell Sedwane. 

Actum Gottorp Anno 1537. 

Relator Melchior Rannzow. 



114. 2. Jannar 1537. í Skálliolti. 

Ögmundr biskup í Skálholti lofar Pétri Einarssyni, sveini 
sínum, sex tigum hundraða, fjörutíu hundraða jörð og tutt- 
ugu hundruðum í góðum peningum, í þjónustulaun, endahefir 
Pétr lofað að vera biskupi og dómkirkjunni til styrks, gagns 
og góða, með fleirum greinum, er bréfið hermir. 

Rikisskjalasafn Dana, „Island, Fœroe og Gronland" Nr. 30, 
transskript á skinni frá 7. Dec. 1543, 



1537—1540. PÉTR EINARSSON. - SKJALLANDIFOSS. 119 



Jhesus. 

Wier Augmund med guds nad biskup j Skalholte giðrum 
fíodum monnvm kunnigt med þessu uoru opnu breíi. ad uor 
sueinn Petur Einarsson hefer uel oc truliga þienad oss, badi 
^tanlandz oc jnnan. þui gefum vier hann oc giðrum aull- 
^ngis kuittan og akærulausan um alla peninga medferd. sem 
hann hefer med farid. suo oc hefer hann lofad ad uera oss 
oc heilagri Skalholtzkirkiu til styrks gagns oc goda. Þui 
gefum uier honum gott ordlof til at stadfesta sitt rad i hvern 
stad sem gud vill gefa honum lagnad til. og haufum uier 
lofad honum. Ix. hundraudum j faustum peningum oc laus- 
^ni. skal þat uera. xl.c jord oc. xxc. þar til j godum pening- 
um. Hier med uilium uier uera honum oc þeirri manneskiu. 
sem hann fær til ekta. til styrks gagns og goda. ef þau 
uiiia uorum radum ad fylgia. 

Og til sannenda hier um þ(r)yckium uier uoru jnsigle 
upp a þetta bref skrifat j Skalhollte a audrum deigie Ja- 
líuarij. Anno domini. CD.d.xxxvn. 



115. 11. JÚH 1540. í Skálholti. 

Oddr Eyjólfsson gefr, meS samþykki Magnúsar prests Eyj- 
ólfssonar bróður sins, Herdísi Eyjólfsdóttur systur sinni alla 
jörðina Skjalldindafoss (Skjallandifoss) á Barðaströnd, en 
áskilr sér eða bræðrum sinum kauparétt, og að jörðin gjald- 
ist ekki í nein sakferli. 

Eptir afskript frá o. 1730 með hendi Orms sýslumanns Daðason- 
ar, stafréUri eplir frumriti (== a), — Landsbökasafn 389. 4to bls. 219— 
220, með hendi síra Markúsar Snœbjörnssonar í Flatey 1757. 

Bref um jordena Skialldindafoss liggiande i Hagakirkiusokn 

jnnan Bardastrandarsýslu. 
Þat gere ec oddur eýiolfsson godom monnum kunnigt 
'^ed þessu minu opnu brefe at ec heíi fengit systur minne 
herdise eyiolfsdottor til fullrar eignar oc frials forrædiss jord- 
ina alla skialldindafoss er liggur i haga kirkiu sokn med 
ollum þeim gognum oc giæduni seni greindri iordu fylger oc 



120 



KVITTUN. - JARÐABRÉF. 1541—1542 



fylgtt hefur at fornu oc nyu bædi til sios og landz j soddan 
mata at hon skal ei gialldazt ] nein sakferle hvorke kong- 
domsins vegna nie kirkiunnar og ei skal hun aeliazt nema 
hun sie mier selld eda brædrum minum. samþýckte þessa 
vora giof magnus prestur eyiolfsson. Oc til san[inda^) hier 
vm feste ek mitt jnnsigle fyrir þetta bref skrifat 3 [skalholte^) 
d[ominicai) [octavo ]nfra vicitacio^) beate marie virginiss 
[arum epter gudz burjd^) CD. d. xl. ar. 



116, 1541. 

Ágbip af kvittunarbréfi fJalldórs ábóta á Helgafelli til Guð- 
mundar föður Þórðar lögmanns fyrir veru Þórðar hjá sér. 

Eptir skrá Grunnavíki'-Jóns um íbrnbréf Arna Magnússonar í 
frumriti. Er þelta aptast í skránni, í skýrslu um frálaus innsigli gam- 
alla bréfa. Bréflð sjálft finst nú ekki. 

Ein stockur fuUur nied signel 

Under þridia pappir liggia þesse (signet) 

Halldors abóta d Helgafelle fra qvittunarbrefe, íltgefnu 1541, 
Gudmunde fðdur Þordar logmanns, fyrir veru Þordar hid 
sier. 



117. 18. eða 30. Msií 1542. á Stórul)org. 

Bbéf, að síra Björn Jónsson megi leysa til sín lögveð það, 
sem hann átti í Kollufossi, er hann hafði selt Guðrúnu 
Jónsdóttur, en kaup Guðlaugs Sigurðssonar og Guðrúnar 
um KoUufoss skyldi ónýtt og að eingu haldast. 

AM. 238. 4to bl. 45 (Bessastaðabók), skr. c. 1570. — AM. 
Apogr. 3fí6 (tvœr afskrr. ; Önnur eptir transskr. frá c. 1550= 366), — 
AM. Apogr. 691 (eptir Bessastaðatiók), 

1) [389; rotnað úr a. 2) [389; í a er fúið úr alt, nema e-ið. 
3) [Svo ; virðist = infra octavam visitacionis = 11. Júlí, fremr en 4. 
Júlí. — 1 Júlí 1540 gefr Oddr að vfsu út bréf í Skálholti (D I, X, 
Nr. 251 og 252), enda er hann þar heimiUsmaðr. 4) [389; ait moltn- 
ftð úr a, nema c?-ið, 



1542 



JARÐABREF 



121 



Bref fyrir koUvfosse. 
Þat [giorvni vid^) jon olafsson og olafur hialtason god- 
monnvm kvnnigtt nied þessv ockrv opnv brefe. at þa 
lidit var fra gvdz byrd^) CD d .xlij. ar, ol mel j midfirde 
fostvdagenn^) næstan efter assentionis^) domini. vorvm vid j 
savm og heýrdvm ca ord og handaband þessara manna. 
S6ra biariiar jonssonar af einre^) alfv. eíi gvdlavgz Sigvrdz- 
sonar af annare. at svo fyrir sliilldv. at þat logved sem sira 
biorn atti j kollvfosse med [rade og^) vpplage sira gncks"^) 
palssonar og hans modvr gvdrvnar jonsdotter. hvorre^) hann 
hafdi sellt [greinda jord^) kollvfoss. skjllde hann sira biorn 
*^6ga til sin leýsa nær^^) hann villde fyrir svo mikla peninga 
sem fie læge til j greindre jordv. en sa kavpskapvr er gvd- 
lavgvrii) hafde giort vid greinda gvdrvíivi^) lietzst ecki hafa 
vitad logved sira biarnar og^^) þat skyllde onýtt og at^^) 
avngvv halldazt. Og til [fvllkomhgx vitnisbvrdar og^^) sann- 
inda hier vm, setivm^^) vid [fyrrskrifader menn^^) ockar in- 
sigli fyrir þetta bref. er giort var da storv borg j videdal iij 
nottvm sidar enn fýr seiger.^'^). 



118. 22. Maí 1542. í LðgmannsMíð. 

JóN biskup á Hólum lýsir þvi, að hann og Gizur biskup í 
Skálholti hafi sett og sambundið fuUan vinskap og trygð til 
alls fylgis, og vilji eiga ágreining sinn um Bjarnanes undir 
sex manna dómi, með fleirum atriðum, er bréfið hermir. 

AM. 232. Svo Ll. 6bb_— 69a. Bi'éfabók Gizurar biskups i frumriti (C). 
— AM. 266. Fol. bls. 49. Bréfabók Gizurar biskups í afakript síra 
Haldórs i ReykhoUi 3654—1657. — Agrip þessa bréfs á dönsku er 
prentað hjá Harboe i Khavns. Selsk. Skr. V, SOO. 



1) [giore ec. 36íi. 2) burd 366. 3) sunnudaginn 366. 4) assceneionis 
^66. 5) eirne 366, 6) [sl. 306. 7) eireicks 366. 8) hverre 366. 9) [sl. 
^66. 10) þegar 366. 11) gvnulavgvr 2^8: gvadlogur 366. lii) gvd- 
rvfia 238, og bœtiv inn í „og«. 13) b. v. 366. 14) [sl. 366. 15) sielt- 
"öa 366. 16) [b. V. 366. 17) Dagsetningin á íyrra staðnum í bréfi 
t^ssu er 15, eða 17. Mai. en á síðara stuðnum lö. cða 20. Mai. 



BISKUPAR. - JARÐABRÉF. 



1542. 



Wær jon med gudz ncad biskup oa holum giorum god- 
um monnum kunnigt at wier hofum sett og sambundit brod- 
uriigaii kærleik med obrigdeh'gum vinskap og trygd uid heid- 
arligan herra. herra gitzur yfermann Schalholltz domkirckiu. 
med þeim skilmála. at huor ockar styrckie annan med mackt 
og manndoms fylgie og fiartillogum til allra rettra moala 
baadum ockur at skadlausu. kunne nockur rogur borenn 
werda ockar da millum wilium uier þar aunguan trvnad ocl 
leggia fyrr enn þad er skiaHiga reynt med skiluisra manna 
yfersyn. Skal þessi wor forbunden lofan eigi af oss rofen 
suo leingi sem hun er af greindum herra Gitzure uel halld- 
en. Jtem vm þa agreining sem ockar er da millum vm jord- 
ina biarnarnes og þa peninga þar til heyra þad wilium wid 
eiga wnder sex eda tolf manna domi sem uid sialfer til 
nefnum. iafnmarga huor ockar og halida þad þeir giora 
þar wm. Þui til meiri stadfestu hier um setium (wier) wort 
secretum fyrir þetta bref er giort war j logmanzhlid j eya- 
firde manudaginn jnfra octauas ascensionis anno domini 
m. d. xl. ij. 



119. 22. Maí 1543. yið Naustabúr. 

JóN biskup á Hólum selr sira Jóni Magnússyni jörðina Háls 
í Kinn, með þeim skilmálum, er bréfið sér h'kast hermir. 

Biskupaskjalasafn, Pappírsbréf VI, 2, frumritað transskript frá c. 
1640 á að gizka. — Kopíubók Hólastóls hin eldai frá 1641—1642 bls. 
476-477. — AM, Apogr. 3719. „Þetla bref er transscriptum ix pa- 
pir. Innsiglen þeirra sem -under skrifad hafa eru d þryckt mitt j 
nöfnunum, so sem j Copiunne stendur. — Denne Copie kom mig til 
hœnde 1721 fra Hr. Snorre Jonsen. Originalen ligger udj Stiftskist- 
en paa Holum, og er paa papir, A.M. — Documentet findes ellers 
indfört i den Hoole-Domkirkes Copiebog, sem Biscopen Hr. Thorlak 
haver ladet skrive 1641 — 42". 

Copium vt af kaupbriefíe vm Hdls j Kinn. 
Vier Jon med gudz ncíd Biskup d Hoolum gerum god- 
um mðnnum kunnugt med þessu voru opnu Briefe. ad vier 
haufum sellt og afhendt til fullrar eignar vorum kiæra syne 
Sijera Jone Maguussyne jðrdena Hals er liggur j Kinn j Stad- 



1542, 



JARÐABRÉF. 



1^3 



kirkiusokn. ined aullnm þeim gaugnum óg giædum. sem 
greindre jórdu d med lauguni at fylgia. med þeim skilmcLla 

greind jörd giefist eda gialldist aunguum audrum en 
^agnuse Jonssyne syne Sijra Jons Magnussonar eda oss 
fyrir slijka peninga sem hann hefur oss adur fyrir lofad. Suo 
^8 vorum vier j hid sáum og heyrdum da druni epfcer Gudz 
burd ClO. d. x). og ij manudaginn næstau epter vppstigning- 
ardag vid Naustabílr j Eyiafirde ad nefndur Siera Jon Mag- 
líusson selldi og galldt sogdum Magnuse syne sijnum nefnda 
jðrd Hdls j Kinn íyrir þann jardarpart er optuefndur Siera 
Jon Magnusson hafdi ddur giefid og sellt optuefndum Mag- 
nuse j jordunne j Nese j Hðfdahuorfe. voru þesser vottar 
ad þeirra kaupe Sijra Gudmundur Skidason og Hallsteinn 
Ereksson med fleirum gödum monnum er med vorum Sign- 
etum settu sin jnsigle fyrir þetta Brieff er skriffad var j 
Laugmannzhlijd j Eyiafirde. deige sijdar en fyrr seigeri), 

Þad medkennist ec Jlluge Helgason p(restur) ad eg hefe 
sied og yferlesid suo Idtande Bref sem hier fyrir ofan skrif- 
ad stendur med Biskups Jons og Hallsteins Erekssonar jnn- 
siglum. suo eg hygg huorkert ad meiningu eda atridzord- 

frcL ðdru mismuna ad mijnu vite eda skýne. Og ad þetta 
so j sannleika sie þryekie eg mijnu Signethj hier fyrir ned- 

cL þetta Brief med ^igin hende Underskrifadre. 

Jlluge (L. S.) Helgason 
med Cigin hendi. 

Medkienne jeg Jon Magnusson p(restur) med þessare 
rriinne handskrift ad €g hefe sied og yferlesid þuijlijkt brief 
shjkrar meiningar med hangandi Signetum nefnds biskups 
Jons og jnsigli Hallsteins Erekssonar sem j sögdu brefi 
standa skrifadir til merkes. so er mitt signet hier nedaii fyr- 
^ þryckt. 

Jon (L. S.) Magnusson 
med gigin hendi. 



1) í>. e. 23. Mai. 



124 



GRÍMASTABIR OG VATNSENDL 1542. 



120. 24. Maí 1542. á Heggstððuin. 

DóMR sex manna, útnefndr af Jóni Jónssyni kongs umboðs- 
manni í Þverárþingi fyrir sunnan Hvítá, um aS Grímastaðir 
eigi selstöðu í Vatnsenda landi í Skorradal „í staðinn Æsu- 
eingis, er kallað er, og liggr í Grímastaðajörðu". 

Landsbókasafn 115. 4to I, 247—248, með hendi síra Jóna fíal- 
dórssonar í Hítardal c: 1720. Sbr. lögmannsúrskurð 14, Aug. 1549. 

Domur Jons Jonssonar syslumanns um selstðdu i Vatns- 
enda lande og Cinge i Grimastada jördu 

Anno 1542. 

Þad giðrum vier Oddur Tumasson. Sigurdur Biornsson. 
-Nicolas Þorkelsson. Jon Jonsson. Nicolas Jonsson ogJon 
Halldorsson godum monnum kunnugt med þessu voru opnu 
Brefe drum effter gudz burd 1542 ol midvikudagenn næst- 
an effter uppstijgningardag cL Heggstodum þingstad riettum 
vorum vier i dom nefnder af Jone Jonssýne. er þa hafde 
mijns herra kongsins syslu og umbod i Þverárþinge fyrer 
sunnan Hvijtd ad skoda. ransaka og fuHnadardom cl ad 
leggia um þaug vitnisburdarbref. er husfreyian RagnhijUdur 
bar þar fram. hveria makt ad þaug skýlldu hafa. er ðU 
hliödudu eitt, og bctru ad þaug hefde alldrei annad heýrt 
enn Grijmastader ættu selstðdu upp i Vatnsenda jðrd i stad- 
enn Æsueingis er kallad er og liggur i Grijmastada jðrdu. 
Komu þar fram og nockrer menn. og sðgdu sier sagt hefde 
vered. hvar þœr Toffter være er eignad hefde verid. ad 
Grijmastadasel hefde staded. J þridiu grein kom þar fram 
fýrer oss Bref. ad Eýolfur Oddsson. er jðrdena Vatnsenda 
fttte. hefde bodid selstðduna. enn sagde hann ætlade sier ad 
sld eingid. enn þar hafde þa einginn svar til giefid. því 
jðrden Grymastader Id þa i eýde. enda var þar einginn hia. 
sem svar cttte fyrer jðrdena ad greida. 

Nu fyrer þad so stendur i vorre landzlaga Bðk. gffter 
gðgnum og vitnum skal huðrt mál dæma. og ad so profudu 
og fyrer oss komnu dæmdum vier med fullu doms atkvæde 
]ördena Gri]maslade med riettn eiga selstðdu i Vatnsenda 
lande. og þa sem bua d Grijmastðdum meige med rietlu sel 



1^42. JARÐAKAUÞ. 

uppgiðra þar nær sem lijckt þicker. ad Grijmastadasel mune 
W íorna stadid hafa. 

Og til sanninda hier um sette cLdurskrifadur syslumad- 

sitt jnnsigle med vorum innsiglum fyrer þetta domsbref. 

skrifad var i Bæ i Borgarfijrde ÓL sama áre. sem fyrr 
seiger. 



131. 34. og 35. Maí 1542. á isgeirsá. 

CrxjNNLAuGR prostr Arngrímsson selr síra Birni Jónssyni tíu 
hundruS í jörðunni Forsæludal í Vatnsdal fyrir tíu hundruð 
í lausafé. 

AM. 238. 4to bl. 36 (Bessastaðabók), skr. c. 1570. — AM. Apogr . 
^67 og 670 (báðar eplir Bessastaðabók). 

Bref fyrir forsæludal. 
Þat giore eg olafvr prestvr gvdmvndzson, Snore as- 
grimsson. ingemvndvr Marteinsson. einar gislason godvm 
monnvm kvnnigtt med þessv vorv opnv brefi. arvm epter 
gvdz býrd CO d xlij da asgeirsoa j videdal midvikvdeiginn^) 
næstan epter vpstigningardag vorvm vier j hia savm og 
heýrdvm da ord og handaband þessara manna sira biarnar 

■ 

jonssonar af einne alfv. enn af annari sira gvnlavgs arn- 
grimssonar. at svo fyrirskiUdv. at greindvr gvnnlavgvr selldi 
sira birni^) xc j jordinne forsælvdal j vatzdal j grimstvngna 
kirkiv sokn til fvllrar eignar. med ollvm þeim gognvm og 
giædvm sem greindvm jardar parte oa med logvm at fýllgia 
vndan sier og sinvm erfingivm eu vnder sira biorn og hans 
erfingia, eö hier j mot gaf sera biorn xc j þridivnga pen- 
ingvm. malnýtv. gelldfie og davdvm peningvm. Skýilde sira 
biorn hallda greindvm jardar parte til laga en sira gvnn- 
lavgvr svara lagaripttingvm da titt nefndvm jardar parte. 
Og til sanninnda hier vm sietivm^) vier fyrnefnder kavpavott- 
ar vor insigle fyrir þetta bref. er giortt var j sama stad og 
(are) deige sidar en fýrr seiger. 



1) Svo. 2) biarna, hdr 



123. 29. Maí 1542. í Skálholti. 

CrizuR biskup kveðr klerka sína að Miðdal miðvikudaginn 28. 
Júní, og minnir þá á að standa þá skil á þeim þrem hundr- 
uðum lóða silfrs, er hann „lagði iit" að þeirra bón af fé 
dómkirkjunnar (til „landshjálparinnar"). 

AM. 232. 8vo bl. 23b_-''^4.a. Rréfabók Gizurar biskups í frumnti 
(XXIX). — AM. 2fi6. Fol. bls. 12. Bréfabók Gizurar biskups í at- 
skript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

[Gratia et pax in christo.^) 

Heilsa ydur aullum prestum og prelatum j sunnlend- 
inga íiordungi kærliga med gudz Q(uediu) og minne. kvnn- 
giorandi ydur kærir winer. ad ec wil med gudz vilia hafa 
veniuhga prestastefnu j middal j laugardal midvikudaginn 
næsta fyrir peturs CDesso og pals nu er kemur.'^) þui megi 
þier ydur þar upp a reida og þangad uitia serliga sem hafa 
nockur uolld edur storf aí schalholltzdomkirkiu. Suo og sæi 
ec giarnan ad prestarnei (sem þa hafa færi di) stædi j god- 
um skilum sem lofad var a almenniligri prestastefno j fyrra 
sumar ad giallda aptur domkirkiunne þau iijc lod silfurs er 
kom a þeirra part og eg lagdi vt ad yduare bon at ec fai 
nu a prestastefno j silfri og godri reidu suo miked sem þier 
kunned af stad ad koma, bifalandi serhuerium officiali þessu 
fram ad fylgia j sinu umdæmi. þike mier hier makt a 
liggia. Byd eg og bijfala stadarprestum og þingaprestum ad 
lesa þetta mitt bref ad kirkiunum. og flytia þad kirkiu fra 
kirkiu suo þad komizt fram hid snarazta. enn liggi ecki j 
sama stad. sem vant er ad uera. 

Og til sannenda þrycki ec mitt innsigli a þetta presta- 
stefnobref. Skrifad j schalhollti iiij. jdus dag Junij manad- 
ar. arum epter drottinliga holldgan mdxHj. 

Ad minnazt ad ueita ecki profastzdæmi sira Olafs 
huad eg hefi tillatid ad sira jon hafi raedgiord med sinu 
folki. er þad þa af sira olaíi. 



1) [strykað út í 232. 2) þ. 28. Júni. 



1542. 



KAPALDRÁP. 



127 



123. 30. Maí 15á3. á Niípi í Eystralirepp. 

DóMR sex manna, útnefndr af Jóni Björnssyni sýslumanni 
(í Árnessþingi), um ákæru Magnúsar Jónssonar í umboði 
Ásgríms Jónssonar til Eyjólfs Steinssonar, er drepið hafði 
fuUorðinn kapal fyrir Ásgrími. 

Ny kgl. Saml. 1947A. 4to bl. 50 a— b, skr. c. 1660. 

Dómur um ranglegt hald á kapli. 

Þeim góðum mönnum, sevn þetta bréf sjá eSur heyra 
senda Erlendur Jónsson, Magnús Jónsson, Þórður Einars 
son, Jón Jónsson, Jón Þórðarson og Vernharður Bjarnason 
kveðju guSs og sína, kunnugt gerandi, að árum eptir guðs 
hurð 1542 þriðjudaginn næstan eptir hvítasunnu á Núps- 
þingi vorum vér i dóm nefndir af heiðurlegum (manni) Jóni 
Björnssyni, löglegum sýslumanni, að skoða og rannsaka og 
fullnaðardóms atkvæði á að leggja um þá ákæru, sem Mag- 
nús Jónsson klagaði til Eyjólfs Steinssonar, að hann hefðí 
drepið fuUorðið hross fyrir Asgrími Jónssyni, hver að fékk 
fyrr netndum Magnúsi alla lagasókn á þessum kapH. Kom 
Eyjólfur ekki, þegar stefnan var svarin lögleg at tveimur 
skilríkum vottum. Leizt oss greindur Eyjólfur löglega fyrir 
kallaður. Þvi dæmdum (vér) hann sekan hálfn mörk i 
stefnufall, en fyrr greindan kapal, er Magnús bar að hon- 
um, að hann drepið hefði fyrir Asgrími Jónssyni, og svo 
haldið upp i sjö ár í aungvu hans leyfi né frelsi, dæmdum 
vér Eyjólf Steinsson skyldugan að vinna eið og hafa unnið 
innan hálfs mánaðar og tveir menn með honum, seni kunn- 
ugast er um þetta mái, fyrir Jóni Björnssyni eður hans lög 
legum umboðsmanni, að hjáverandi Magnúsi Jónssyni. En 
ef hann féllizt á eiðnum, þá dænidum vér Eyjólf Steinsson 
skyldugan út að greiða fyrr greindan kapal með fullum laga- 
ávexti annað hvert ár, en annað hvert ár með fullum álög- 
um, eyrir á hverri viku á sumri krossmessna á milhim, en 
frá krossmessu á haust til- Marteinsmessu hálfan eyrir á 
hverri viku, en aungvar álögur frá Marteinsmessa til kross- 
niessu á vor; reiknadist aS vera 5 vetra gamall kapall, 3 
vett og veturgamalt og folald undir báðum köplum fuIlorSnum. 

Samþykti. 



128 



ÍRAFELL OG HÉRAÐSDALR. 



1542. 



124. 4. Júní 1543. í Flatatungu. 

Gtjöeð sex manna, til nefndra af Jóni biskupi á Hólum, um 

r f 

ágreining um landeign Irafells i Tungusveit og um Iraíells- 
afrétf milli Olafs Ornissonar í Héraðsdal og Gísla Hákonar- 
sonar. 

Javðabókarskjöl Árna MagnússonaVj Skagafjarðarsýsla Nr. 6, af- 
skript gerð eptir „sínum original" og staðfest á Lýtingsstöðum 5, Júní 
1704 af Gísia Ólafssyni og Jóni Gunnlaugssyni. 

Þat giorum vier Arne petursson. sœmundur simunarson. 
hallsteinn eireksson. einar sigurdzson. olafur jonsson. og jon 
jonsson godum monnum kunnigt med þessu voru opnu 
brefi at círum epter Gudz burd CDdxl og ij i flatatungu i 
skagafirdi de trinitatis dag vorum vier til giordar nefnder 
af biskup Joni vm þa agreining sem var a millum Gijsla 
hakonarsonar og Olafs Ormssonar og þeir hofdu lofat Biskup 
Joni med handsolum at hallda þeirra manna giord sem 
biskup Jon til nefndi vm allt þad huoB mætti med lögum til 
annarz tala. hafdi greindur Olafur sint firir godum monn- 
um gamallt kaupbref at jordin hieradzdalur i skagafirdi sem 
hann sagdi eign sinnar kvinno margretar jonsdottur ætti 
halfa yrafellzafrett. enn nefndur gijsle dtti jordina Jrafell 
er nær stod greindre afrett og kalladi sier mikid laangt og 
vijdt land sem skinsomum monnum syndizt at heimaland og 
buland greindrar jardar Jrafellz ætti at vera. og þar til 
kalladi gijsli sier halfa yrafellzafrett. hðfdu skilvijser menn a 
ridit og vmskodad buland greindrar jardar Jrafellz. syndizt 
þeim þad logligaz at Jraíell ætti heimaland tuo hundrud 
fadma tolfræd frani ifer þad sel er Jrafellzsel er kallad. og 
stendur fyrir vestan þann hals edur hæd sem geingur fram 
af yrafelle. og svo rettsyne ur þui takmarke og austur i 
Suartaa. Var þad vor giord at þau landamerke vm heima- 
land yrafells skiUdi suo vera sem firskrifat stendur. enn af- 
rettena fram fra greindum takmorkum skilldi hallda halfa 
huorer dalzmenn og Jrafellzmenn. enn huo(r)eger skylldi 
giora sel i þeirre afrett. utan dalzmenn villdi hafa sel á 
þeim tðptum sem eru fyrir framan þat gil er gullreitzgil er 
kallad. hier med var þad voe giord at firnefnder raenn 



1542 



REYKIR í MIÐFIRÐI 



12ð 



skilldi vera med fridi og fieligheitum æ-n nockure aakiæru 
edur adtektum sijn á niille um allar þær agreiningar sein 
þeirra d millum hefur hier til vered. skal þesse vor giord 
standa þar til logmadur med skíjlvijsra manna raade adra 
skipun a giorer. 

Samþikte þessa vora giord med oss firnefndur biskup 
Jon og sette sitt signet med voBum jnsiglum fyrir þetta bref 
er giort var i sama stad deige og £are sem fyK seigeR. 



135. 10. Júiií 1543. í Grímstimgum. 

DóMR sex presta, útnefndr aí Jóni biskupi á Hólum, um á- 
kæru síra Ólafs GuSmundssonar til síra Björns Jónssonar, aS 
sira Björn héldi fyrir sér jörðunni hálfum Reykjum í Miðfirði. 

AM. Fasc. L, 4. fruinrit á skinni. Af 7 innsiglum vantar nú 2. 

Þat giorum víer Torbi Jonsson. þorgils sygurdzson. 
Gudmundur biornsson. þorbiorn þorgrimsson. þorkell þor- 
alfsson og Poill brandzson prestar Holabiskupsdæmis godvm 
nionnum kvnnigt med þessv voru opnv brefi arum efter 
g"dz burd CD. d. xl. og ij fostvdaginn næstan efter kross 
CDesso vííi vorit') sa vijdevollum ] skagafirde sa almenni- 
ligre prestastefnu vorum vier j döm nefnder af andligum 
fodur Biskup Joni arasyni at skoda og rannsaka og fuUnadar 
dom (XL at leggia vm þa akiæru sem Sera Olafur Gud- 
líiundzson stefndi sera Birne Jonssyni þar oss ól heyrondum 
fyrir þa sok at hann hielldi fyrir sier sinne jordu hcalfuni 
■^^yl<(i)um j midfirde. Syndi sera Olafur þar fyrir oss bref 
í^ed tueggia manna insiglvm at Gudmundur Olafsson hefdi 
lagt greinda jord halfa Reyki j mdala konu sinnar bergliotar 
sigmundardottur. Svo og annat bref syndi sera Olafur at 
gi'en^d bergliot moder hans hafdi gefit honum sagda jord 
halfa iafnt vid brodur sinn Sera Jon gudmunzson. kom og 
þar fram fyrir oss nockrer menn og sogdu at bergliot hefdi 
litla eda aungva peninga upp borit af þeim hundrad hvn(d)r- 
^da mdla er hun atti j gard bonda sijns Gudmundav vtan 

þ. e. 5. Maí. 



130 



REYKR 1 MIÐFIRÐI 



ij kýr. Jtem j annare grein syndi sera biorn sitt kaiip fyrir 
jorduni so og annat kaupbref med iia manna insiglum at 
einar bondi oddsson hefdi keypt sagda jord halfa reyki at 
fyrr nefndum Gudmundi fyrir. xxxc. j ]ordv og lausafe. enn 
eingen jord syndiz fyrir oss j moti hafa komit og eigi helld- 
ur storligt lausafe. So og kom þar ecki fram neitt Iðghgt 
vpplag greindrar berghotar. vijsar so logmaalit til at eingenn 
skal selia fasta eign konu sinnar aan hennar samþyckis. þui 
fyrir þessa grein og þær fleire er login banna at þat kaup 
halldiz þo madur seHe þat hann aa ecki. þui litz oss ecki 
loghg þau kaup er sera biorn þar fram bar vtan syndiz 
logligt vpplag fyrr greindrar bergliotar og greindur einar 
hefdi fulla peninga vt golldit sem kaupbrefit til vijsar. þui 
at heilags anda nad til kalladre og at so profudu og fyrir 
oss kom(nu) dænidvm vær stefnuna loghga og sera biorn 
rettiliga fyrir kalladan, enn fyrr greinda jord halfa reyki 
eign sera Jons og sera Olafs brodur hans efter giof tijtt- 
nefndrar bergliotar modur þeirra med þeirri grein at berg- 
liot suære þar at fullan bokareid og, ij. skiluijser menn med 
henne at hun hefde alldre samþyckt at sogd iord Reyker 
hefdi selld verit ^inare oddzsyni og hun hefdi til sagt fyrir 
vitnum innan fimm ara fra þui hun var selld at þessi jord 
være hennan míali enn þa brædur sera Jon og sera Olaf 
dæmdum vær skyllduga aftur at giallda slijka peninga er 
syndizt med skihiijsum vitnum og svornum eidum innan 
tueggia msanada at heyrdum þessum domi at ginar Oddzson 
hefdi vt golldit enn sera birne dæmdum vær so micet j 
iordunum þueraraa^) j vesturhopi sem hann hefdi fyrir gefit 
halfa reyki. 

samþyckti þennan vorn dom med oss adur sagdur bisk- 
up Jon og setti sitt jnsigH med vorum jnsiglum fyrir þetta 
domsbref er skrifat var j grimstungum j vatzdal iaugardag- 
inn næsta efter De corpore christi da sama æire sem fyr 
skrifat stendur. 



1} Svo =. Þverá* 



154^ 



HÖLL Í BOLUNGARVÍK 



131 



126. 17. Júní 1543. á Hóli í Bolungarvík. 

ViTNisBTOÐR tveggja nianna um eiðstaf Sveins Jónssonar og 
Jóns Þórarinssonar, að Þorleifr Pálsson væri réttr eigandi 
að Hóli í Bolungarvík. 

AM. Fasc. LXVIII, 14, transskript á pappír frá 14. Maí 1568. — 
AM. Apogr, 999. „Er originali Sæmundar Magnussonar a Holi í Bol- 
ungarvik", með hendi Árna Magnússonar {= ö). 

Witnisburdur Grijms og Suarts. 
Þath glorum wid Grimur Jönsson og Suartur biarnason^) 
Godum monnum kunnigt med þessu ocknu opnu brefi ath 
wid worum þar^) j hiaa saaum og heyrdum aa ath Sueinn 
Jonsson og Jon Þorarinsson soru suo felldan bokar gijd 
huor wm sig ath þeÍE hefdu laanga thima werid wistfaster 
hi^ £inare heijtnum Jonssyne Gud hans saal n^adi þaa hann 
hiellt hol i bolungarwijk, ath hann hefdi þui oftliga lyst fyrir 
þeim og maurgum Godum monnum audrum ath hann hefdi 
fyR sagdau gard hol af þorleíjfi paalssyne brodr sijnuni og 
ecki wissi hann sannara bædi fyrir Gudi og monnum gnn 
hann wæri hanz gign og hann mætti hann aftur kalla af 
sier nær hann willdi. wnnu þein þennau bokar gijd fyrir 
olafui Gudmundssyni kongs wmbodzmann(i) j þorskafiardar 
þingi aa milli geijrholms og leanganess botolfsmesso dag wm 
worid. Og thil sannenda hier wni setiu^) wid ockar innsigli 
fyrir þetta eijdataukubref huert ath skrifuad war aa oft- 
greindum holi j bolungarwíjk arum efter Gudz burd ODdxIíj. 



127. 34. Júní 1543. á Hóluin. 

Tbansskeiít af tveimur bréfum um Ljósavatn : 

1) bréfi frá 1431, Dipl. Isl. IV. Nr. 502. 

2) bréfi frá 24/^ 1478, Dipl. Isl. VI, Nr. 155. 

AM. Apogr. 56 „Ex pagina pergamená, sigillis nunqvam munita", 
sem Árni í'ékk að láni frá sira Ólafi Stephánssyni, Utan á bréfinu 
stóð þetta ritaö með hendi Guðbrands biskups: „Þetta bref cr vr 
Iirefastockenum á Holum. Anno 1611. - Gudbrandur Tborlaksson 



Bianarson h. 2) b. v. &. 3) setium b. 



Í3á 



TRANSSKRIPT. - GIZUR BISKUP 



1542. 



med e. h.", og þar neðan við : „Medkenne eg Olafur prestur Olafsson 
ad þetta bref hefe eg afhent Sira Jone Magnussyne ur brefastock- 
enura a Holum. Anno 1611. 12. dag Junii'." 

Þath, giorum vær Biorn gislason. Hallur Asgrimsson ok 
thomas giriksson prestar. Godum monnum viturligt med 
þessu uoru brefe. ad vær hofum sied ok yferlesed. ij. bref 
med hangandi innciglum. so latandi ord epter ord sem hier 
fyrr skrifat stendur. Ok til meire audsyningar hier vm. settum 
uær fyr nefnder menn uor jncigle fyrir þetta bref er skrifat 
war aa holum j hialltadaal jn die nativitatis johannis baptiste. 
arum epter gudz burd CD. d. xl ok ij. 



128. 1543. 

Bréfs formalia nokkur Gizurar biskups sér til minnis. 

AM. 232. Svo bl. 1% Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (X). - 
AM. 266. Fol bls. 4. Bréfabók Gizurar biskups í afskr.pt sira Hal- 
dórs í Reykholli 1654-57. 

Gratia et pax in Christo. His commendo uos [domino]. 
Gratiam et pacem per Christum. Bene et fæliciter vale 
et [vige]. 

Salutem per Christum. Jn christo vale. 

Dominus dirigat et seruet nos in puritate et u[ni]tate 
fidei et verbi sui. Anno uirginei partus. Vale et me peccato- 
rem præcibus tuis domino commenda. Anno sahitiferi par- 
tus 1542. 

Amicabilis et cliaritativa salutatio semper uobis a me 
mittatur, 

Dominus jesus dignetur vos incolumem seruare et sa- 
nitati pristinæ restituere. 

Dominus deus conseruet uos in longæua sanitate ani- 
mæ et corporis et in lo 



1542. 



GIZUR BISKUP 



133 



139. [1543]. 

Mjmisgreinau Gizurar biskups. 

AM. m 8vo bl. 19b^— 20a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(XXI). - AM. 266. Fol. bls. 9. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

vr brefi freysteins fyrir langhollti. 
Skulum uier skicka heilagri schalholtzkirkiu þessa jord 
[sc. kirkiuskoga^) eda adra seirna meir. Og til sannenda. 

til minnis. 

Reiknadi sira Biorn ad hann hefdi feingit ] profastz- 
dæminu kringum Rosmalanes in summa halft hid xvc. fiska 
og iiij fiska betur. 



130. [1543]. 

REiKNiNGssKArE Gizurar biskups og Englendinga í Vest- 
mannaeyjum. 

AM. 232. 8vo bl. 22a-b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(XXV). — AM. 266. Fol. bls. 11. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
sira Haldórs í Reykliolti 1654—57. 

Reikningskapur inler me et anglicanos in Westinannð. 

flutti W. T. fyrir mic minn signetshring huer ad ueg- 
ur. iiij. einglott. sagdi T. hann uiktadi vj grottum meir huad 
1^0 er ecki. smidarkaup xxiiij grott. 

Jtem flulti hann mier flugielshufu fyrir x eing{elska) 
s(killinga) þad er XXX grott. 

Summa facit vj einglott. xvj. grott huad eg hefi suo vt 
bitalad. 

Sent Þidam med sira Simone vpp a ny ij einglott. og 
y woder wad(mals). reikna eg þa bitaladaíi punginn. hnif- 
enn og tinfautin, sem hinn Westmanneygia reikningurenn 
ahrærir. Sendi ec honum fyrrodur^) eptir hans bon. huad 
reikna fullt fyrir reidstackinn med ollum reidskapnum, 

1) [yfir línunni, 2) = feuerrohr. 



134 GIZUR BISKUP. 1542. 

[sendi hann mier aptur byssvna viliandi ecki taka hana suo 
dyrt og lanadi mier ij einglott med pale tomassyne. er eg 
þui [sk]ylldu[gur] honum ad ari vj einglott hid hœsta^.) Send 
budarmanni hans ]one kock wod wad(mals) fyrir einglott er 
hann feck mien 

Send Tumase turnara meir enn xx wod(er) w(admals) 
fyrir jrskaíi felld. 

Rafduns vij einglott send fyrir þau vijc fiska sem ec 
klagadi aptur af Jams tor. 

giort rad til ad selia Jams bens j wod, 

Einare Salamonssyne wod. 
Salamone. 

Jtem .iij. woder j husaleigur. 



131. [1543]. 

MiNNisGREiNAE Gizurar biskups um mál á (Miðdals)presta- 
stefnu, og annaS fleira. 

AM. 232. tyobl. 23a. Bréfahók Gizurar blskups í frumriti (XXYI). 
— AM. 266. Fol. bls. IJ. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
Haldórs í:;Reykholti 1654-57. Sbr. Nr. 122. 

ad minnazt frammi ad hafa j prestastefnvnni. 

þad prestar utuegi sier þessi noua testamenta og dag- 
liga ] þeim lesi j stadinn skylldutidanna sem kalladar hafa 
uerid, 

ad skrifa prestastefnobrefit. 

ad uikia da j þeim ef suo synizt um ])a hialp sem peir 
lofudu aptur ad leggia schalhoUtzkirkiu j stadinn hennar ut- 
lagds silfrs, 

Vm ad huxa mina vtanferd og huerir ad miner fylgd- 
armenn mvni uerda. 



1) [skrifað miiJi Hna og á spáasíu, 



1 542. GIZUR BISKUP - ORDINANZIA. 



135 



aullu sem bezt ad radstafa sem eg uiUdi ad stædi med 
gudz uilia til minnar apturkuomu. 



133. [1542]. 

Skeá um eign staðarins (í Skálholti), er fanst í hirzlu „Þor- 
leifs heitins". 

AM. 2^2, 8vo bl- 23a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (XXVII). 
— AM, 266. Fol. bls. 11—12. Bréfabók Gizurar biskups i afskript 
síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Jtem fanzt þessi stadarins eign i hirdzlu Þorleifs heitins. 
Jn primis vnder xij. hesta skeifur. 
halft annat hundrat skosaums. 
XLxvi. lappa naglar. 
hudarskinn. xxxviij merkr da uog. 
Jtem .XV. klyppingar. 
Jtem iii| reip af nyium vad. 
Jtem hryggleingia or hud. 
Jtem .j. skiædi. 
Jtem .ij. liair. 
eirn aungull. 

Jtem elltar oc tilbunar olar micit j leingiu. 
hóirhnoda. nockurer asmundar. 



132. 28. Júní 1542. í Miðdai. 

Skuldbindingaeskeá þeirra klerka, er geingu aS kirkju or- 
dinanziunni á MiSdalsprestastefnu. 

AM. 232. 8vo bl. 29br-ö0a. Bréfabók Gizurar biskups 1 frumriti 
(XL). — AM. 266. Fol. bls. 16—17. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykbolti 1654—57. — Londsbókasafn. 115. 4to 

83, með hendi síra Jóns Haldórssonar í Hítardal c. 1720 (að því 
er virðist eptir öðru frumriti). — Prentað lijá Harboe i Khavní Selsk. 
Skrifter V, 2t:4-267 (mislesin; með danskri þýðingu). — Supplement 
til Christian den tredies Historie, Kh. 1779, bls. 218—219. Biskupa- 
sögur síra Jóns Haldórssonar I, 29—30. — Sbr. F. Joh. Hist. EccL 
Isl. III. 188. 



136 



ORDINANZIA 



1542 



[Obligatia kennedomsins i Skalhollts Býskupsdæme til ad 
taka vid kongl. Majst kyrkiu Ordiantiu Anno 15421). 
J Nafne heilagrar þrenningar amen^). 

Medkennunzt vier epterskrifader prestar Skalhollzt stickt- 
is. ad miduikudagenn næstan fyrir petri et pauli j middal 
ÍL almenneligre prestastefnu. arum epter drottinliga hollgan 
CO. d. xl. ij vorum vier krafder endalegs^) suars vpp ocl 
uors kiærazta og nadugazta herra kongsins kirkiu ordu sem 
vor superintendens herra Gizur ginarsson liet þar fyrir oss 
upp lesa. hueria kirkiu ordu ath vier samþyckium og niedtock- 
um. j oUum þeim greinum sem ^hræra kennimannligt em- 
bætte. epter þui Gud gefur oss nad til. og wor yfermadur 
verdur oss til seigandiss^) ef vier faum þær bæckur med 
þessum ordubæcklinge sem oss naudsyniar ad hoUnum^) 
vorum kennemannligum friheitum. Bidiandi uors^) nadugazta 
herra konungliga maiestet oss ath vnna haltz og"^) medferd- 
ar epter skiælligum heitum ói [klaustrunum kircknanna^) 
gozi og veniuligre kennemanna renttu sem til íorna hefur 
verit. at þess helldur megum vier gaumgæfligar vorum kenne- 
mannzskap framfylgia, Wilium vier epter skrifader prestar 
syna vorum nadugazta herra konungenum þann allan trun- 
ad hlydni og holluztu sem vier megnum^). Hier ] mot aud- 
miuckliga bidiandi hans uerdugazta^^) nad ad þad verdi hier j 
landit^i) skickat og stadfest aff kongligrar Maiestets wmbodz- 
monnum^^). med vors superintendens^^) og beztu manna 
radi lærd(r)a og leickra. sem hier kann ecki epter þessare 
kirkiu ordu halldit ath verda og hier krefur annarar skick- 
anar epter þui sem vor superintendens kann framar meir 
aíf ath seigia. 

Til sanenda og uitnisburdar hier um þryckium uier vor 
jnscigle nedan ca þetta Bref. Skrifath j sama stad are og 
deige sem fyrr seiger. 

aboti alexius palsson. Martein p. Einarsson. 

Bryniolfur p, halldorsson. freysteinn p. grimsson. 

1) [llfi. 2) et cetera 115. 3) endelegs 115. 4) segíande 115, 
5) hoUdnum 115. 6) vorn 115, 7) til 115. 8) [klaustrum. kýrkna 
9) meigum 115. 10) nddugasta 115. 11) eeke, b, v. 115 yfir línunni. 
12) - manne 115. 13) — tendentis 115. 



1542. 



ORDINANZÍA 



137 



Eireckur prestur Jonsson. Magnus p. Jonsson. 
Sueirn p. Þorbiarnarson. Loptur p. narfason 
Jon p. Þorleifsson. Eireckur p. grimsson 

arne p. arnorsson. tume p. gud(munds)soni) 

Jon p. Jonsson. asgeir p. hakonarson 

[Oddur p. Haldorsson. Bauduar^) p Eýolfsson. 

Snorre p. Hialmsson. [Magnus p. Eyolfsson, 

Olaí'ur p. Jonsson.^) Gijsle p. Nicolasson.^) 

Gudmundr p. jonsson, 
jon prestur Biarnason. 
Biorn p. Olafsson. 
jon prestur Einarsson. 
Steífan p. Hallkelsson. 
Þordur p. Gislason. 

[Einar p. Olafsson. 
Gijsle p. Jonsson^). 



134. 28. Jxíiií 1543. í Miðdal. 

TIndanmrsluskeá þeirra klerka, er ekki vildu ganga ab or- 
dinanzíunni á Miðdalsprestastefnu. 

AM. 282. 8vobl. 30b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (XLIII), 
- AM, 2G6. Fol. bls, i7. Bréfabók Gizurar biskups í aískript síra 
Haldórs í Reykholti 1654—57. — Landsbökasafn 115. 4to bls. 84-, með 
^endi síra Jóns Haldórssonar c. 1720 (aö því er virðist eptir öðru frum- 
riti). — Prentað hjá Harhoe í Khavns Selsk, Skr. V, 266—267 (með 
danskri þýðingu). — Biskupasögur síra Jóns Haldórssonar I, 31. 

[Þesser afsðkudu sig.^) 
Þat medkenunzt vier epter skrifader kennemenn. ath 
vier haufum heyrtt nyliga aff uorum formanne herra Gizure 
[Einarssyne^) uors nadugazta herra kongsens bodskap ] 
huerium hans nad vill wmbreyta lata embættisgiord kenne- 
manligrar stettar. enn sacker*^) uors alldurs og veikleicka 
kennum vier oss eigi'^) menn tit ad medtacka annan kenni- 
manzskap gnn þann sem vier hofum adur vnder jatazt og 

1) Gudnason 266 (rangt); Gudmundsson 115 (fullum stöfum). 
2) Bardur 115. 3) [b. v. 115 og Harboe. 4) [115. 5) [b. v. 115. 6) 
sökum 115. 7) ecke 115, 



138 



ORDINANZÍA. — BJARNANES 



1542. 



vier hofum leiöge med blifit. Þui bidium vier hans uerdugu^) 
nad ad þreyngia oss ei til þeirra hluta sem uier erum eigi 
menn til vnder at ganga. vilium vier giarna syna vorvm 
nadugazta herra truskap. hlydne og holluztu j ollum þeim 
hlutum sem oss er moguligt, 

Og til sannenda hier wni þryckium vier uor ]ncigle A 
þetta bref, Skrifat ] middal CDiduickudagenn næstan fyrir 
peturs messo og pals da almenneligre prestasteffnu anno 
domini. CD d xl ij.^) 

abote Syguardur Þorleifur p. Eirecksson. 

aff Þyckuabæ Jon prestur Eirecksson. 

Jon prestur hedinsson. Olafur p. kolbeinsson. 

Bergur p. Jonsson. 



135. 39. Júní 1543. á ÞlngTelli. 

ÁiiYKTUN Pétrs Einarssonar kongs umboSsmanns yfir alt Is- 
land og lögmanna beggja um Bjarnanes og Horn. 

AM. 232. 8vo bl. 31 Bréfabók Gizurar biskups i frumriti (XLIV). 
— AM. 266. Fol. bla. 18. — Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Rcykholti 1654—57. — Landsbókasafn 115. 4to bls. 92-93, 
með hendi sira Jóns Haldórssonar í Hitardsl c, 1720. 

Alþingismanna alit um Biarnanes og Horn Anno 1542.^) 
Jeg petur einarsson kongs wmbodzmann yfer allt Js- 
land. erlendur þoruardzson laugmann sunnan og austan 
da jslandi. þar med þorleifur palsson laugmann nordan og 
uestan aa jslandi. Giorum godum monnum kunnigt med þessu 
voru opnu brefi at arum epter Gudz burd 1542. kom fyrir 
oss og almugann ói auxarsarþinge. Bryniolf^) Jonsson med 
uors nadugazta herra kongsens Bref. huertt hann þar vpp 
las ollum hiauerondum. j hueriu stod ad vor nadugazte 
herra kongurenn hefdi lientt honum .ij. garda heitandis 
Biarnanes og horíi. huerer liggia j jsland^) j austfiordum.^) 

J audru lagi kom þar fram fyrir oss herra Gizur Su- 
perintendens Skalhollzsticktis og liet þar lesa gamallt kaup- 



1) verdugustu 115. 'l) 1542, 115. 3) 115, 4) Bryniolfur 115. 5) 
Jslande 115. 6) þ. e. bréf 23. Marts 1542 (DI, X, Nr, 4i8). 



1542. 



BJARNANES. - ERFÐAMÁL. 



139 



bref ath Biskup Augmund hefdi keypt Biarnanes at retlum 
eiganda teite þorleifssyne og gefit fyrir domkirckiunnar fasta- 
eign j SkalhoUti. Suo og kom hann med kaupbref ath hann 
sialfur hefdi nied sinum eigeú peningum keypt halft horn. 
Þui leizt oss med almugans radi. at þad mundi bestz fara 
at herra Gizur hefdi pessa somu .ij. garda j sinne wmsia 
vernd. þar til iiann sialfur kemur personuliga fyrir vorn 
líadugazta herra kongenn. med þau bref og biuisingar sem 
hann hefur fyrir þessum tueimur gordum. 

Og til sannenda hier w^m þryckium vier vor Jnncigle 
í^edan oi þetta bref. Skrifat ai þingvelli jpso die comme- 
rnorationis pauli apostoli Anno et cetera 1542. 



136. 30. Júní 1542. á Öxarártingi. 

I^ÓMR sex manna, útnefndr á Öxarárþingi af Þorleifi lög- 
'^anni Pálssyni, um það, hvar síra Jón Þorleifsson og bræðr 
^ians skyldu aðgang eiga um þá peninga, sem Ingibjörg 
Jónsdóttir móbir þeirra hafði ekki feingið í erfð eptir systur 
sma Ingu heitna Jónsdóttur (konu Teits Þorleifssonar). 

AM. 242. 4to bl. 162a— syrpa Guðbrands biskups. skr, c. 
1580. Þar með afskript með hendi Árna Magnússonar, 

OUum (mðnnum) þeim sem þetta bref siaa edur heýra 
sender glHngur Gijslason. Oddur Thomasson. Halldor Brands- 
son. Gijsli Gudmundsson. Biorn Jonsson og Olafur Jonsson 
(kuediu gudz og sijna) kunnigt giorandi þsa Hdid war frða 
Gudz burd CD d x 1 iji) aar faustudaginn næstan gpter Peturs 
^esso og Pals ai almennihgu a/xaraarþingi. worum wier j 
dom nefnder af ærhgum dandi manni Þorleijfi Paalssyni 
'augmanni nordan og westan æ. Jslandi ath skoda og Eann- 
saka og fuhnadardom sa ad leggia wm þaa saklaugun gr 
Sijra Jon Þorlei]fsson bar þar fram j wínbodi Ingibiargar^) 
modur sinnar og þeijr brœdur huar þeijr skýlldu adgang 

1) QDdlij, hdr., en í afskript sinni eykr Árni Magnússon „x" inn 
i^r^^^^^^""^' sem án efa er rélt. Þorleifr Pálsson var ekki lögmaðr 
1552. 2) vantar i 242; Arni bætir nafninu inn. 



140 



ERFÐAMÁL. 



1542 



^ijga wm þa peninga sem hun hafdi ecki feingid j erfd 
epter systur sijna Jngu heijtna Jonsdottur. Gud hennar saal 
naadi. J fýrstu grein kom þar fram fyrir oss ath fýr nefnd 
Jnga hefdi heiman haft wr faudur gardi oc modur j sinn 
maala þriu hundrud hundrada til greind jordiu kalmanztunga 
hsalf j borgarfirdi oc adrar fleijri jarder þar med. Suo oc 
hafdi jngibiorg ecki meijra feingid gnn hundrad hundrada 
og xvjc betur efter systur sijna huad oss wirtist owidur- 
kuæmih'gt ad hun feingi ecki sijna peninga sem til stædi 
gpter sijna sýstur Jngu Jonsdottur. Saumuleijdis wfíi þaa 
íiordungsgiof er þratt nefnd Jnga hafdi giefid sijnum gignar- 
bonda teijti Þorleijfssyni. wirtist oss ecki neitt afl hafua og 
j moti laugbokarinnar ordum wera giort. J annari grein 
vm þad skial þeijr brædur wændust adrer menn hefdi wm 
giorning þeijrra sa. milli Teijtz og Jngu. woru þejr skylldug- 
er giorder aptur at leggia. gnn Tijundargiof skýlldi halldast 
og gialldast j auUum peningum. þui fyrir þessar greiner oc 
fleijri adrar þær ad þessu maali hnijga. ad suo profudu og 
fyrir oss komnu. dæmdum wier med fuUu doms athkuædi 
oft nefnda Jng(iborg)u Jonsdottur meiga taka KÍettiliga at 
sier alla þaa peninga frijda og ofrijda fasta og lausa sem 
þau kynni bijvijsa at hun hefdi aatt EÍettiliga ^jiler sinn 
faudur og modur wtan at sæist annar laugligri giorningur 
þeira aa milli hier wm. 

Samþýckti þennaii worn dom med oss aadur greindur 
Þorleijfur Pailsson laugmann, og setti sitt jnnsigli med wor- 
um fýrr greindra domsmanna ]nnsiglum fyrir þetta doms- 
bref er Skrifad war j sama stad deigi og sari sem fýrr seigier. 



137. 30. Jiíní 1543. á Öxarártlngl. 

Alpingisdómr þeirra Gizurar biskups og Þorleifs lögmanns 
um það, hvar er Ásdís Pálsdóttir skyldi eiga aðgang síns 
móðurarfs, er htin þóttist eiga í garð biskups Ögmundar, 
„sem guð hans sál náði". 

AM. Apogi', 4473 með hendi Áriia Magnússouar „Ex orig. Ur 
Hustru Þrudar brofum íra Pali lögmanni fendum 1723. enn fendum 



1542. 



ÉRFÐAMÁL. 



141 



til baka 1724. Collata accurate satis". Fyrir bréfinu böfðu verið 8 inn- 
sigli. „Utan ÖL brefed er skrifad þess contentum. med þeirre fömu 
bendi. [em er utan á Leidarholms samþyckt þeirre, fem eg á in 
nsembranú. og mörgum Ödrum brefum (ef mig riett minner) Cem fyrr- 
um hafa leiged i Ogre. œtla eg þad sie hÖnd Ara Magnussonar þegar 
bann var yngre. og skrifade vel. Er Co brefed komid i fyrstu af Vest- 
fiÖrdum. Þad mun vera eignarskial Hustru Þrudar fyrir laugardal. 
erft epter Þorstein Þorleifsson. Magnussonar i Ögre. Jonssonar" (AM). 

Ollum godum monnum þeim jietta bref sia eda heyra. 
senda Sera Jon Eireksson. Eireknr Jonsson. Magnus Eyolfs- 
son. prestar Skalhollz biskupdæmes. Dadi Gudmundzson. 
EUingur Gislason. Sygurdur Oddzson. svarner logrettumenn. 
kvediu guds ok sina, ok (giora) godum monnum kunnigt 
í^ed þessu voru opnu brefi. þa lidit var fra hingatburd vors 
herra Jesv Christi (0» do xl. ok ij. ar. um sumared, næsta 
dæenn^) epter peturs messu ok palz a almennelegu Auxarar- 
þinge, vorum vær i dom nefnder af Heidrsamlegum Herra 
Gizuri med guds nad biskup i Skalhollti kirkiunnar for- 
ínanni. enn af annare alfu Þolleifur Palzson logmann nordan 
ok vestan a Jslandi. til aht skoda ok a aht lita ok fulhiadar- 
dom a aht leggia. hvar er Astis Palzdotter skyldi eiga at- 
gang sins modurarfs. er hun þottestz eiga i gard biskups 
Augmundar, sem gud hans sal nadi^) ok aldre af honum 

■ 

neuia peninga feingit þar fyrir, Voru þær iarder af henne 
gemgnar af skipan Herra Gizurar. sem greindr biskup Aug- 
niund gaf fyrgreindre Astise Palzdottur systur sinne. ok aht 
profudu ok fyrir oss komnu. dæmdum vær adrnefnder 
domsmenn med fullu domsatkvædi tit(t)nefnda^) Astise Palz- 
dottur aptur alla þa peninga, sem aht hun mætti fremstz 
eigandi verda i arf efter modr sina Margretu Augmundar- 
dottur i faustum ok lausum peningum. ok fj-ialslega mega 

1) Svo. 2) Þelta sýnir Ijóslega, að Ögmundr biskup hefir dáið 13. Júlí 
1541, en ehki lti42 (sbr. D. I, X, Nr. 412). Hinn 4. Júb' 1541 er Ög- 
mundr biskup enn hér við land á Brimara Samson (D. I, X, Nr. 
343). Hann hefir því annað hvort andazt í bafi eða þá alveg nýkom- 
inn lil Hafnar (sbr. Nr. 149). Þessu sýnist bafa verið haldið leyadu 
^ynr vinum hans og frændum hér á landi. og látið heita svo, að 
nann dæi í Sórey nálægt kyndilmessu 154^ (Safn I, 74). En Gizur 
befir feingið hið sanna að vita. 



EIGNAMÍL. 



aht ser taka med leigum ok landskyldum aht næstum far- 
dogum ed kemur. Serdeiles gardenn i laugardal i Talkna- 
firde med þeim iordum. sem þar til liggia. i soddan mata 
aht optnefnd Astis skylde vinna eid. aht hun hefdi aldre 
þessar iarder giofum gefit ne saulum selt. hvorki skyldum ne 
vandalausum. Ok til meire sannenda hier um. setium ver 
þrattnefnder domsmenn med þessara manna insiglum. Herra 
Gizurar ok Þolleifs bonda Palssonar. vor insigle fyrir þennan 
vorn dom. hvor er skrifadur er i fama stad ok dag sem 
[fyrr] seiger. 

So felldann eid sor ek Astis Palzdotter a almennelegu 
Auxarárþingi um sumared fyrir Heidursamlegre ndd i gudi 
biskup Gizure Einarsyne. ok logmonnunum badum ok morg- 
um godum monnum hiaverundum, aht ek hafdi hvorki giof- 
um gefit ne saulum selt þennan minn modurarf hvorki 
skyldum ne vandalausum a minne æfi. 



138. 30. Júní 1543. á Öxarár]>iiigi. 

ÁLPiNGisDóME sex manua, útnefndr af Þorleifi lögmanni Páls- 
syni, um það, hvert afl hafa skyldi Alþingisdómr frá 1. Júlí 
1519 (DI, VIII, Nr. 534) um ágreining húsfreyjunnar Ragn- 
hildar Bjarnadóttur og Björns Þorleifssonar út af þeim pen- 
inguni, sem hún og hennar erfingjar héldu, og höfðu ekki 
með lögum aflátið. 

Kriegers safn 2, 4to bls. 93—97, með hendi Styrs Þorvaldssonar 
c. 17013. 

Domur j miUi Biorns og Ragnhilidar og hennar barna. 
Ollum godum monnum þeim sem þetta bref sia edur 
heyra. senda Þorsteinn Torfason. Olafur Gudmundsson. EU- 
ingur Gijslason. Einar Einarsson, Sigurdur Oddsson og 
Biorn Jonsson Iðgriettumenn kvediu guds og sijna kunnigt 
giðrandi. þa er lidid var fra Gudz burd CO. d. xl og ij. cír 
fðstuduginn næsta eptir pieturs messu og pcLls d almenni- 
legu Öxarctrþingi, vorum vær til doms nefndir af ærlegum 
dandimanni Þorleifi bonda Pdlssyni Iðgmanni fyrir nordaá 



1542 



EIGNAMÁL 



143 



og vestaíi Jslandi til ad skoda og ransaka og fullnadar- 
dom cL ad leggia hveria magt edur afl hafa skylldi scL dom- 
ur sem þar var fram borinn. hver ed dæmdur var d al- 
þingi af xij. Iðgriettumonnum^) um agreining sem var i 
millum þeirra Husfreyunnar Ragnhilldar og Biorns Þorleifz- 
sonar. uni þa peninga sem hun hiellt og hennar börn og 
hun hafdi ecki med Iðgum afldtid. stendur so i fyrskrifudum 
domi. ad óll þau godtz og peningar. sem RagnhiUdur Biarnar- 
dottir hielldi og hennar (bðrn). og hun hefdi ecki med Iðg- 
^Si aflatid, ad^) þau skylldu standa oraakzlaus til þess 
kongsins bref kiæmi jnn aptur j landit. 

Þvi ad heilags anda naad tilkalladri dæmdum vær fyr- 
nefnder dömsmenn med fuUu doms atkvædi adurskrifadan 
doni Iðgligan og myndugaii j allaii mdta. og fyrskrifada Ragn- 
hilldi Biarnadottir meiga ad sier taka og hennar bðrn ðU 
þau gotz sem hun hafdi ecki med Iðgum lcLtid edur þau^) hvar 
sem þau stædi. utan um þa peninga sem lystir hefdi verid 
undir konungsins Ids kunnum vær ecki dæma ad svo komnu. 

Samþyckti þenna vorn dom med oss fýrskrifadur Lðg- 
niann Þorleifur bondi pdlsson og setti sitt jnsigli med vor- 
um fyrnefndra domsmanna jnsiglum fyrir þetta domsbref. 
skrifad j Lundareykiadal d sama dri tveim dðgum sijdar 
enn fyr seigir. 

Þad giorum vier Sveirn prestur Þorbiarnarson. Þorlakur 
Einarsson. Jon Olafsson. Biorn Biarnason. Biðrn Konradsson. 
Jðrundur Steinmodsson, Oddur helgason. Einar pdlsson. 
Stulli Eiolfsson. Gudbrandur Biarnason. Þorsteirn Kietilsson. 
J^usi Helgason. godum monnum kunnigt med þessu voru 
opnu brefi. ad vier hðfum heyrt og sied yfirlesin^) svo hliod- 
ande bref med dandimanna jnsiglum ord tyrir ord. sem hier 
fyrir ofaii stendur*) skrifad*). Og til sanninda hier um þd 
festum vier íyrnefndir menn vor jnsigli fyrir þetta tran- 
skriftarbref hvert ed skrifad var j nedri Hvestu i Arnarfijrdi 
^ almenniligu Hieradzþingi d manudæginn næstau fyrir 
Kyndilmesso ufii veturinn arum eptir Gudz burd CD.d.L. og viij. 



þ. e. Alþingisdómr frá 1. Júli 1519. 2) edur (1) hdr. 3) Þœr, 
4) Svo. 



i44 



EIGNAMÁL. 



1542. 



139. 30. Jmií 1543. á ÖxarárþiugL 

Tylftardómr, útnefndr á Öxarárþingi af Þorleifi Iðgmanni 
Pálssyni, um kærur lögmanns upp á jarðirnar Bakka, Breiða- 
ból og Hraun í Skálavík, sem Olafr bóndi Eiríksson hefir 
haldið um langa tíma. 

AM. Fasc. L, 5, frutnrit á skinni. Tólf innsigli bafa verið fyrir 
bréíinu, en þau eru nú öll dottin frá, nema þrjú. — AM. Apogr, 
lOOO „Ex originali Sæmundar Magnussonar a Holi i Bolungarvik'^ 
sem er L, 5. AM. Fasc. Lxvni, 14, transskript á pappír frá 14. 
Mai 1568. 

Skoalawíjkur domur.^) 
domr vm breidaabol. Backa og Hraun.^) [anno 1542. ^) 
Ollum monnum sem þetta bref sia edr heyra senda CDagnus 
biornsson. Pall grimson. ginar einarson. ]on olafsson. oisle 
ionsson. Skule gudmundzson. jon olafsson. 0'Hngur gislason. 
Sigurdur oddzson. þorstein torfason. olafur jonsson og þorleifur 
einarson kuediu gudz og sina (kunnigt giorande) þaerhditvar 
fra hingatburd uors herra ihesu christi. CO.d.xl. og ij ar a al- 
menneligu auxararþinge faustodagin næsta efter peturs messo 
og pals vorum værjdom nefnderaf heidarligum dandemanni 
þorleifi bonda palssyne logmanne nordan og vestan aa ys- 
lande til at skoda og ransaka og fullnadardom aa at leggia, 
huert afl edur mackt haiæ, skyllde su klogun og akæra er 
fyrgreindur þorleifur logmadur hafdi upp aa þær jarder sem 
liggia j skalavik i holskirkiu sockn hueriar er suo heitaa 
backi. breidabol og hraun allz xujc og xx at dyrleiksa hueriar 
vm langan tima hefer bondin olafur eiriksson halldit. kom 
þar fram hans son pantaleon olafson og uændiztt at hann 
hefdi logligt ansuar og umbod yfer adurgreindum jordum og 
afuending einar(s) olafssonar er hann Rcicknadi skilgetin 
erfingia salueigar^) biornsdottur epter þeim domi er hann þar 
upp las huern kong kristiern hafdi uj'skurdat omyndugan og 
þar birtiztt j hans domi. jtem j annare grein kuomv þar 
fram fyrir oss tueir domar huerier oss lituztt skæliger og 
mynduger j allan mata og suo jnne hielldu at salueig^) moder 



1) Lxvm, 14. 2) TJtan á L, 5, með gamalli hendi. 3) nokkuru 
yngri hönd. 4) Svo L, 5; solueig(ar) Lxvm, 14» 



opttnefn(d)s þorleifs hefdi honum gefit og þessar jarder til 
greindar med odrum fleirvm. Stodu "þessar adurgreindar jarder 
j hennar testamentum brefi. og at suo profudo og fyrir oss 
komnv þui at heilax anda nad til kalladri dæmdvm vier 
fyr nefnder domsmenn med fuUu doms atkuæde þrattnehid- 
an þorleif bonda logmann skyldugan at brigdaa edur hans 
vihbodzmann fyrir nott hina helgw og þar epter at sier at 
takaa til hallz og æfuenligrar eignar þessar jarder og land- 
skyllder at nærstvm fardogvm. • 

Samþyckte þenna vorn dom tittnefndur þorleifur pals- 
son logmann iiordan og uestan sa jslande og setti sitt jn- 
sigle med uorvm fyrnefndra manna jnsiglvm fyrir þetta 
domsbref huert skrifat uar j lunda Reykiardal tueimur dog- 
um sidar enn fyrr seigier. 



140. 1. Júlí 1542. á f ingvelli. 

CrxzuE biskup i Skálholti gefr Erlingi Gislasyni allan reikn- 
ingsskap, tilkall og ákæru, er hann og Skálholtsdómkirkja 
niá tala til garSsins Bæjar á Rau(5asandi. 

Bœjarskjalabók á Rauðasandi (bls, 19) í Landsskjalasaí'ninu með 
hendi Orms sýslumanns Daðasonar c 1726, stafrétt eptir frumritinu : 
íjUnder brefenu liefur vered Eilt Jnsigle, sem nu er j burtu, var þetta 
kalfakinsbref heiUt og læseligt, og ad ðllu sem ad ofan er RÍtad." — 
AM. Apogr. 1194 með sörau hendi. 

€g gizur einarsson superintendens skalhollz biskupsdæm- 
is giore godum monnuni kunnigt med þessu minu opnu 
brefi at eg giore og gef elHngi gislasyni allan re(i)knings- 
skap tilkall og akiæru heilagrar skalhollz kirkiu uegna. þad 
®g og hun ma tala til gardzsins bæiar oa raudasande aull- 
u»gis kuitt og dkiærulaust fyrir mier og ollum minum epter- 
komendum. heilagrar skallhollzt kirkiu formonnum. og til 
sannmda hier um þrycki eg mitt insigle fyrir þetta bref. 
huert skrifat uar cL þinguelle næsta dagen fyrir uisitacio 
sancte marie. anno domini. CD.d.xli]. 



Dlpl* iBl XI. 



10 



KAUPMÁLABREF. 



Í54Í 



141. 2. Júlí 1542. á Strðnd í SelTOgl. 

Kaxjpmáiiábeíif Erlends lögmanns Þorvarðssonar og Guðrún- 
ar Jónsdóttur. 

AM. 238. 4to bl. 37b — 38 (Bessastaðabók), skr. c. 1570. 

Kavpmalabref Ellendz Þorvardzsonar^) og gvdrvnar jonsdotter. 

Jn nomine domini. Lýstizt svo felldvr skiUmali 
med fvllvm kavpmala þessara heidvrsmanna j millvm. 
af einnre alfv herra ellendz ^jorvardzsonar^) logmann(s) svnn- 
aii og avstan aa jslandi. af annare heidarlig dandi kvinna 
gvdrvii jonsdotter. hvert advr var amalgat efter logvnvm ói 
brvdlopsdeige med annarz hattvdv fie enn hier epter stend- 
vr. enn J)o svo miclv at vpphædinne. reiknadi herra ellendvr 
sier. vc, hvndrada sem advr hafdi hann til kavps lagtt vid 
nefnda gvdrvnv jonsdottvr. gn hvn hafdi j sina heiman- 
fýlgiv ijc hvndrada. vorv þessir peningar af beggia alfv 
anefnder og tilgreinder. jtem af hans parti: kolbeinstader j 
kolbeinstadahrepp j tivtiger hvndrvd oe grof j eýrasveit fyr- 
ir xxc, breidabolstader er Hggvr j olvesi fyrir lc. hravn fyrir 
xxxc. grimslækvr og litlaland fyrir xxxc. og þvfa xxc. allar j 
somv sveit. þar til hvndrad hvndrada j silfre oc xxx mal- 
nýtv kvgillde. jc hvndrada j skipvm og ollvm odrvm þarf- 
ligvm peningvm, et cetera, Vorv þessir hennar penningar 
as er liggvr j vatzdal fyrir nordan iand fyrir Ixc. brecka 
fyrir xc. eýolfsstader og backi fyrir x[c. biargit j midfirde 
fyrir Ixc og hier med .xx. raalnitv kvigillde .xlc j silfri. xxc 
j godvm peningvm. Reiknazt þetta ij^ hvndrada. hier til 
lagdi advr skrifadvr herra ellendvr jc hvndrada j bvrtv af 
fyrskrifvdvm vc hvndrvdvm. svo mali greindrar hvstrv gvd- 
runar skillde vera iijo hvndrada. vorv þar víi sierdeilis til 
skillder og til einkader kolbeinstader og hier vti vorv til 
skilldar^) loggiafer, sem er fiordvngsgiof og advr var vm tal- 
ad. at vera skýllde Ixo. for þessi giorningvr fram j sancto 
visitatio marie cia Strond j Selvogi. þessvm dandimonnvm 
hia verendvm, sira biarna olafssyne er vit var staddvr ad 
brvdlopsdeige, sira Jone Jonssyne. orme þosteinssyne og 



1) þorvalldzsonar, 238, 2) skillder, lidr. 



1541 



felZDR BISKUP. 



147 



birne þordarsyne. og til sanninda hier vm setivm vær vor incigle 
fyrir þetta kavpmalabref. er skrifat var (Xl strond j selvogi 
sama dag og fyr seiger Arvm efter holldgan vors herra Jesv 
Christi CD. vc XLi] ar. 



142. 4.-25. Júlí 1543. 

MiNNisGKBiNAB Gizurar biskups, meðal annars um ferð sína 
frá Islandi til Danmerkr. 

AM, 232. 8vo bl. 28a_ Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (xxxvu). 
— AM. 266. Fol. bls. 15. Bréfabók Gizurar biskups í afskripfc síra 
Haldórs i Reykholti 1654-57. 

Anno 1542. 

Jtem lagt j skipid j naut og iiij saudir, 

Jtem V. tunnur biors. tunna tuibakad braud. 

feck ec sira ^inari fyrir þann kostnad sem hann feck 
af mier og minu folke þreuett naut og iij saudi. 

hafdi ec þetta med mier til skips. iijc fiska, iiij v\^ad- 
roals packa. xl salltfiska oc litla titlinga j tunnu. 



Laugdu vier til sios vr straumfirdi affaranottina miduiku- 
dagsins næsta epter visitationis Mariæ. hofdu uier stillelogn 
þa viku allt til uestmannaeygia. og vpp þadan ecki utan god- 
uedrattu þar til vier komum miUe færeyia og hialltlandz vm 
eirn dag. en feingum sidan ad morni kyrt uedur og hægan 
umd. suo leingi [þangad til^) komum vnder noreg. en þadan 
J fra [eck(i) nalega uidrada^) uind. og komum j sund in die 
jacobi hora 3. 



h 

1^^- [25. Júlí 1542. á „Stakknum"]. 

Bréf Gizurar biskups Einarssonar til Pétrs Palladius Sjá- 
landsbiskup um útvegun húsnœðisíKaupmannahöfn handa sér. 

A) [b. V. 266. 2) [ecknalegan(I) 266. 

iO* 



148 . GIZUR BISKUP 1542. 

AM. 232. 8vp bl. 31b^32b (XLV). Bréfabók Gizurar biskups ifrum- 

riti. 

Dei gratiam et pacem per Jesum Christum. mi domine 
petre. pater in Christo charissime. 

Jck bedancke juwer leffte alle ehr vnd doget my bewíjsit. 
och vor juwe schriuent dath my behandet was ynt vorledene 
yaer weiches vnd alles guden yck my tho vordenen yegen 
juwer erbarheijt beplychtige. yck doe ]. wijtlyck. dat yck 
yn dussem jegenwerdigen yare mynes gnedigesten herren 
des konnynges breue entfangen hebe wo syne k. m, begerde 
vnd wolde dat yck vtt jslandt tho Copenhagen seigelen 
scholde synen wylleö tho ervareii, wente syne k. maiestet 
myt my tho handelen hadde vSie de warhafftige Religion. 
vnde christlycke Reformatzion. Vnd dath yck mych hyrine 
alsze ydth behort gehorsam ertogede szo byn ych hyr tholande 
auergekameii. gade sy danck vp k, maiestetz schepe De vor 
suden ym lande lach, Vnde nach deme dat yck noch tho 
Copenhagen eyn vnbekandt fremdelyng byn. vthgenameíi dat 
yck iuwer ^rb. kunschop hebbe vnd ethlycke ym vniuersitet 
szo hebbe yck vaii nodthaluen dusse myne vorschriffte aii j. 
leffte geschicked. F. S. ys dat myn beger vnd fruntlyck an- 
syiient an j. €. dath gy doch wolden szolchen vngemach van 
mynem wegen vpp ju nemeíi. vnd vorseen mych eynen 
herberch yn der síickt were yck ahm alderleuesten nyckt 
werefi^) vaíi jwuer grbarheyt wo yck dar tho kamen konde. 
wente yck juwes gudeíi rades vnd verseendes ser van noden 
hebbe wor yck mych ock tho vorlate. dat myth j. €• tho 
gude vnd trost syn werde alsze vorhen wonsol ydt vaö 
mych vnvordent ys. Doch wyl yck szulches vm alle gude 
van ]u tho verschulden wyllych vnd bereyth syn. Szo lange 
niy ym leuende spareth Godt allmectich. De spare j. lange 
gesundt yíi eynen lanckwerigeii vnde luckselygen Regimente 
tho syner Godtlicher ehre. Amen. 

1) = veren. 



1542. 



GIZUR BISKUP OFL 



149 



144. [35. Júlí 1542]. 

MiNNisGEEiN Gizurar biskups um það, er hann hefði gefið 
skipsfólkinu (á Stakknum, er hann fór með til Kaupmanna- 
hafnar). 

AM. 2^2. 8vo bl. S2b Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (XLVI). 
AM. 266, FoL bls. 18, Bréfabók Gizurar biskups f afskript síra 
Haldórs i Reykholli 1654—57. 

til minnJs. 

Gefit hofudbatzmanne silfurfesti litla vm ij lod oc vj 
alner wadmals. 

Jtem skipskockeíi } daler og vj alner wadmals. 
kockdreingenn ij alner wadmals. 
timburmanne ij alner wadmals. 
Byssuskytta ij alner wadmals. 



145. 25. Júlí 1542. á „Stakknum". 

CrizuR biskup, Klaues Otteson skipherra, síra Snorri Hjálms- 
son, síra Gísli Jónsson og tveir aðrir votta, að þeir hafi 
heyrt í návist allrar skipshafnarinnar (á Stakknum), að Po- 
(wel) Tombo neitaði því, að Eirikr Mánason hefði verið í 
verki eða vitorði í þjófnaði þeim, er hann framdi á Islandi. 

AM. 232. 8vo bL 33b (XLVII). Bréfabók Gizurar biskups í frumriti. 

Thet bekender wij efflerskreffne gyssur Einersson. Su- 
perintendent til Schalholt domkirke. klaues ottesson. skijpper. 
hans lemeke schyper tomes. her Snore hialmsson. her gisle 
]onsson thet bekende wij mett thette wort opne breff ad wij 
hort hauer og neruerendis alle schybsfolk ad po(wel) ttombo 
bleff formaned aff eyreck manesson. om han war y rad ell- 
dath mett hanem om thet tyuenj som haii bedreff po 
yslandt. da stod haii for oss og sande. ad han wyllde do 
der po ad haii wyste der ynthet vdaff eiler hedde nogen 
skylld vdj den sag. 

TiU ydermere widnesbyrd trycker wij wor Signett ned- 



150 



GIZUR BISKUP. 



1542. 



en for thette wort abne breff. schreuefl pa stakken k. maie- 
stetz schyb. xxv julij anno et cetera m d x 1 ij. 



146. 36. Júlí-31. Dee. 1542. 

Reikningskapb um ýmiskonar útgjöld Gizurar biskups frá 
því á Jakobsmessu og til ársloka. 

AM. 232. bvo bl. 34a^— 37b^ Bréfabók Gizurar biskups i frmmriti 
(XLIX). — AM. 266. Fol. bls. 18—21. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript sira Haldórs í Reykholti 1654—1657. 

peninga utlagning fyrir eitt og annad af minne hende 

Anno et cetera 1542. 
Kom eg i kaupinhafn til herbergis. miduikudag næstafl 
eptir jakobsmesso timanliga. 

Keypt j dufflud hufa fyrir vij^ mark. 
Jtem j par sko fyrir vij skilding. 
Jtem glofar einer fyrir xij h(vita). 
Jtem ein skrufa fyrir xij h(vita). 

Jtem tuenn paur skoleista fyrir sma mark eda 16 h(vita). 
Jtem eina linhufu fyrir viij h(vita). 
Sppeigil^) fyrir ij h(vita). 

Jtem fyrir bat ad sækia ij tunnur tyskt ol j skip j skild- 
ing enn þeim er þœr flutti heim a gardinn j uagni iiij h(vita). 
Gefinn skipsfolki jopendaler. 

■ 

Jtem keypt sæ xxiij alner uel mællt. fyrir jx Jochymdal. 

Jtem fodurduk quartel og xj alner. huer ahn fyrir xiiij 
skildinga. in summa ix. mark og xiiij skilding. 

Jtem keypt margarita theologica ad niels bibliopola med 
catechismo Justi Jon§ pro 20 solidos. 

Jtem stikadizt i hendur ofurskeraranum ix stikur sel- 
landzalin mitt klædi enn viij vt aptur. gaf eg skilding a 
hueria alin. 

Bok pappirs fyrer viij huita. 

spenill a bok fyrer 4 h(vita). 

Ordinantian hin nyia fyrer iij sma mork. 



1) Svo, 



1542 



GIZUR BISKUP. 



151 



Jtem til treygiunar minnar iiij sellanz alnar og uel 
quartiel. 

Jtem fodur ij aleri. 

Jtem sœ ad fodra framan vndir stackinn og stackserm- 
arnar. iij. sQlandsalnar og j lubecks alin. 

Jtem keypt iij skinn mier til hosna. gefit þar fyrer jo- 
pendal og. xiij. skildinga og j huit, latid eina s^landzalin til 
fodurs þar vnder. 

Jtem keypt mier til hosna .v- kuartiel med dokt klœdi 
alin jochimdal. enn quartiel fyrir xij skildinga. 

For Eggert fra mier ur herbergi og vpp a sina reisu 
þridiadag næstaíi fyrir laurencij. hora fere 9. [enn kom apt- 
ur sunnudagsquelldit næsta epter martini.^) 

Jtem keypt reimadusin fyrir viij huita. 

Jlem j las fyrer ij skildinga. 

Jtem j klaufhamar xvj huita. 

pikunne þeirre sem matreider j herbergi minv iiij skild- 
^nga. enn huorri hinne fyrer sig ij fyra huita. 

badstofupikunni j huse d. petri^J v skildinga og j h(vit). 
keypt kroka fyrir eirn huit, 

gefit skraddarasveininum til olpeninga iij skildinga. 
sagdi hann ad fyrir giorningslaunin klœda minna uæri ec 
skylldugur iij mork. 

enn fyrer silki viij skildinga. fyrer lerept vij skildinga. 
Skal ec betala þetta skraddaranum sem hann kemur heim. 
huad eg hefi suo utbitalad. 

ec skylldugur Stephani fyrir i^ pott klarett. skal 
huor ockar skrifa huad hann lætur vti. og bitala suo eitt 
sinn adr eg fer burt. bitaladi hann fyrir mic gefins j bar- 
skerabud sina iiij h(vita) fyrer huorn ockar sira snorra og 
^^^^ geldt. 

Jtem enn eirn pott klaret in prof[esto ómnium sanctorum^). 

Jtem keypt Commentaria Brentij in Lucam et acta apo- 
stolorum cum commentario in apocalipsin joannis et philippi 
nielanchtonis in epistolam ad Romanos fyrer v^) iochymdal 
og viij h(vita). 

1) [á spássíu. 2) þ. e. Dr. Pétrs Palladii. 3) [266; fúnaa úr 
þ. e, hálfan amt^. 



15á GIZUR BISKUP. 1542. 

Jtem gefid til ad lata giora lyckelinn ad herhergi minu 
viij. huita. 

Jtem sent til stephans epter pulueribus pro dentibus. 

Jtem er eg honum skylldugur fyrer brennuwin sem 
hann let til j mina litlu flosku. 

Jtem bok pappirs fyrir x huita innstadar keypt, 

Jtem Catechismus doctoris pet(ri) p(alladii) viij skildinga, 

Jtem cronica joannis carionis x skildinga. 

Jtem skeinkti commensalis meus Gristiernus mier pa- 
nem. caseum et butirum. enn eg gaf honum i gen sama 
dags j spon um ij lod uel uegiii ut opinor. 

Jtem ij poltar rinskt win honum skeinktir. 

Psallterium Bugenhagij cum commentario iiij mark og 
viij huita. 

Vtgefid iiij skildinga j bardskera bwd. 

Jtem skraddaranum bitalad fyrer fodrid under hosurn- 
ar. baundin vnder stackinn. silki leret og reimar ij stor 
morck minua enn iiij skildinga, 

Jtem arfideslaun fyrer belltisstackinn 24 skildinga. 

Jtem fyrer hosurnar .viij skildinga. 

Jtem ad binda commentarium in epistolam ad Roma- 
nos iij skildinga. 

Jtem keypt graskinna hufu. fyrir xxiiij skildinga. 

fyrir ad binda catechismum Jonæ uid margarita theolo- 
gica og fyrir ad binda cronicam joannis carionis viij skildinga. 

Jtem keypt ix stikur med fodurduk grænaíi fyrir viij 
skillinga huer alin, 

Jtem handlykt fyrir .vj. skildinga. 

Jtem j spil fyrer 8 huita. 

Jtem giorningslaun fyrir belltesstack minn xxiiij skildinga. 

Jtem fyrir reidstackinn xvj skildinga. hafdi skraddarinn 
utlagt fyrir baund og silke, þad honum bitalad. v. skildingar. 

pro compactura alterius partis Brentij xxiiij skildingar. 

Jtem fyrir reimadusin ij skildinga. 

Jtem fyrir fodur framan under reidstackinn xiij skild- 
ingar. 

Jtem gaf ec skraddaranum x fiska og xx sma titlinga 
(ut vocant), Skraddarasueininum olpeninga, 



1542 



GIZUR BISKUP. 



153 



Jtem keypt vj kuartel til hosna fyrir iiij inork minnr 
ii h(vitum). 

Jtem hentadr eirn pottur klaret til stephans apot(ekara). 

Jtem XX skildingar feingner sira Snorra til ad bitala 
giorningslaun fyrir hans sækraga. 

Jtem pottur HÍnskt wijn fyrer viij huita. 

Jtem j pottur miod in die Michaelis fyrir 4 h(uita). 

Jtem vij huita fyrir vj potta rost(ockar)ol in presen- 
tiam Erlendz tho(rvardzsonar). 

Jtem viij huita fyrir ad bæta minar ledurhosur. 

Jtem viij skildinga fyrir giorningslaun minna hosna. 

Anno 1542. 

Jtem ij skildinga fyrir kerti. 

Jtem xj huita fyrir skarklofa. 

Jtem skohorn fyrir iiij huita. 

Jtem fyrir j hlass uidar viij skildinga. 

Jtem tilreidd skeinking fyrir cancellarium cyfflett med 
festi og þar um beygd vj einglott og þad suo afent lofandi 
nner ad lata mic fa enda ol minum ærendum. 

Jtem hafa þeir komid til min .ij. ganga sera sug(urdur) 
et cetera. j huort sinn hentad fyrir viij huita Rost(ockar)ol. 
drack ec þui nærri miced aul j þetta malid. 

Jtem skeinkt portenernum upp i slotid .j. gott ma(r)kstycki. 

Jtem kluckurunum fyrir hringingar halfan jochymsdall, 

Jtem henta latid 3 potta uin in die conesrationis^). 

[Lofad Gisla presti vaztfiardarstad þegar sira jon hefdi 
hann ecki leingur. 

Jtem sagt þad eg ynti honum uel holtz kirkiu uæri suo 
ad hann uæri þar til kiorinn af godum monnum. 

vppkastid skipherrans. uill hann hafa 24 lub(eks) skild- 
inga fyrir allan minn fa[rangur . . . ]. jtem fyrir sialfs 
níins personu xij skildinga.^) 

Gefid Doctor petri p(alladio) s(uperintendenti) s(ialandiœ) 
tannstaup silfurbuid. þo þad uæri lifid. uar eg sinar vj eda 
;^yj;eisur híins gestur. 

J^-^^^' 2) [Skrifuð neðst á blaðinu, en sýnist eiga hér inn, því 
skriptin á npestu greinum á uncjan lík og á þessum klausura, 



154 



6I2UR BISKUP. 



1542. 



Jtem fyrir brefin x iochymsdale. 

Jtem bitalad Doctor Cristiern fyrir worn kost xiij joc- 
hymdale j goda mark og ij skildinga. voru uid snorri j 
kaupinhafn nærri xvij uikur. enn eggert iij. 

fimtudaginn næstafl epter presentationis Mariœ skilid 
uid folk j minu herbergi gefid þeim ij pikum og aummunne 
sitt markstycke huerri. Barbaru } daler. Doctorinnunne j 
einglott. þennan sama dag fared til skips. gefid flutnings- 
manni skilling fyrir huern mann. enn a faustudags morgun- 
enn farid j land timanlega og nied hermann hollender her- 
bergi tekid. bitalad þar til skipta þad sem tært uar. Woru 
gefner v huitar sierhue(r)s uegna fyrir hueria maltid. forum 
þadan a laugardagsmorguninn nœst epter og til skips. kom- 
unzt ecki leingra helldur enn sudur ] sundfloann. enn a 
sunnudags quelldit gegnt Drageyri. komum uier til war- 
minneíi fyrir utan Rostock miduikudaginn j saumu uiku 
sem uar nœsti dagur fyrir Andresmessu. Bitalat sidan til 
skipta þad tœrt hefur uerid. 

Worum uier j sama þorpe tii warneminne iij uiku og 
reiknadizt þad eg þar tærdi .v. dab'r. Dominica 3^ aduen- 
tus forum uier til rostock og lagum til herbergis med cle- 
renbeke by hellige geystes kirkiu. enn þadan a manudaginn 
og um kuelldit til þorpsins bukow þar eggert fell þa hinu 
skitnu skioduna^) um morgunenn. þridiudaginn ferduduzt 
wier um stadinn wismar og atum þar til middags. enn for- 
um um kuelldit til Greiffeswollen. þadan til lubeck um morg- 
unenn og herbergdum med Hans krus yn der becker grottz. 
Worum þar j .ij. nætur og forum þadan snemma a fostv- 
dagin enn komum seint a laugardags kuolldit til Hamborg 
fyrir joladag. huern ad bar a næsta manudag þar epter 
Anno 1542. 



Skeinkt herra Meyni staupkanna vm 23 lod og þar j 
iij einglott. 

Jtem frunni gyllt silfurflaska um xiij lod og þar med 
ij einglott. 

1) þ. e. byltu (Skaptfellska}, 



1542. 



GIZUR OG JÓN. 



155 



Jtem Annu Hansdotter j kruna gii^gelsk. 

Jtem Magdalenu j kruna ging^lsk. 

Jtem Anek: skuldske j einglott og j silfurspon. 

Reiknazt þad eg tœrdi og utgaf fra þui eg sigldi af 
kaupinhafn og kom til Hamborg x jochymsdaler. þad ad 
auk sem eggert fortærir og utgefur þar til ad hann kemur 
hingad aptur til min. huad ath reiknadizt vj daHr. 

Skeinkti fruin j minv herbergi mier dæilega skyrtu. 1 

Jtem utlagdi herrann vid þa sem baru kistil minn ti 
herbergis nærri skilding. 

Jtem sendi hans van lubeck mier j st(amp) vsans med 
Rautt win. lagdi herrann ut dobbolskilding uid þann sem 
þad færdi mier til herhergis. 

Jtem sendi henryck hynsken mier st(amp) klarett ny- 
[ars apttan.i) 



147. 30. JiLií 1542. í H61aí)iskupsdænil. 

Brí3f J5ns biskups á Hólum til Kristjáns konungs Friðriks- 
sonar hins III., ritað með sendimönnum sínum, síra Sigurði 
Jónssyni „kanuk Þrándheims dómkirkju", ísleifi bónda Sig- 
^rðssyni og síra Ólafi Hjaltasyni. 

Rikisskjalasafn Dana, „Island" 27, frunirit á pappír, og hefir bréf- 
inu verið lokað meÖ innsigli biskups. Bréfið sjálft og undirskript 
með einni hendi. — Prentað hjá Harboe í Khavns Selsk. Skr. V. 
(l'^öl) bls. 269, og á latínu i Kirkjusögu Finns biskups II, 661—662. 
öbr. Rikisréttindi íslands, Rvík. 1908, bls. 68-69. 

Vorum heygbornasta herra herra kong Cristian Fridriks- 

syni kome brefit til.^) 
Vorum heygbornasta herra herra kong Christian heils- 
eg kiærliga med gudz kuediu. 
Þackar eg ydrum herradomi audmyukliga oU milldheit og 
goaa giorninga er ydar herradomur hefur mier iafnan giort. 
eg vnderuisa ydar magistets nade at ec fýeck ydar 

í) [266; fúið úr 2) Utanáskript bréfsins, 



156 



JÖN BISKUP. 



1542 



nadar skrifelsi hlydandi at ec skyllde koma til ydar nade 
med ydart skip en þat sama skip kom ecki til islandz og 
suo sæker uors likamligs kranckleika sem gud og goder 
menn vita þeir ydur uilia satt seiga er ec ecki mann til at 
gefa mig til sios uppa suo langa reisu tilydar nadar herra- 
doms sem ydar magistets nadar herradoms bref og bod- 
skapur til min uppa hlyder. þui med godra manna raadi 
heíi ec utsent vora kiærustu vini herra sigurd jonsson ca- 
nuk þrandheims domkirkiu og jsleif bonda sigurdzson og 
sira olaf hialltason. treystum uier at þessir fyrr skrifader 
menn mune best forstand a hafa at forfara ydar herradoms 
vilia islandz gagn og bistand. 

þat ec og fatækur almuge j holadomkirkiu stickte kann 
og ma gudi og ydar herradomi til heidurs og æru giora 
suo og huad sem þessir menn vilia ydrum herradomi lofa 
minna vegna og ydar kongligt magistet uill vppa mig setia 
skal ec at gudz uilia vel hallda epter allri minne formegun 
þat ec kann og ec ma og get giort. 

kunna þessir miner sendibodar at seigia ydar nad þat 
fleira eg skrifa ecki þui þat þeir seigia ydur skal fyrir minn 
part alleina sem ec uæri sialfur þar nalægur. 

Hier med bifalar ec ydar verdugu nad almecktugum 
gude nu og alla tima. 

var þetta bref skrifat j holabiskupsdæmi j islande næsta 
dag epter olafsmesso fyrre þa lidit var fra gudz burd m^d xlij. 

Jon med gudz þolenmœdi 
Biskup (L holum j islande. 



148. 30. Júlí 1542. á Hóluin. 

Tbansskbiptabbeéf. 

AM. Fasc, LXVII, frumtransscriptum á skiuni, og eru enn heil 
2 innsigli fyrir. Bréfið fékk Árni Magnússon frá Rognheiði Jónsdótt- 
ur í Gröf á Höfðaströnd, ekkju Gísla hiskups Þorlákssonar og Ein- 
ars biskups Þorsteinssonar. Hefir bréfið flækzt frá Hólum raeð Ragn- 
heiði, Transscriptum þetta er gert sama dag og bréf Jóns hiskups til 
Kristjans konungs þriðja (Nr. 14)) með sendimönnum sínuro, síra Sigurði 



1542. 



TRANSSKRIPT 



syni sínum, ísleifi Sigurðssyni á Grund, teingdasyni sínum, og síra 
Ulafi Hjaltasyni, og hefir þetta transecriptum án efa verið eitt af 
gognum þeim, sem þeir áttu að hafa með sér á konungs fund af 
tendi Jóns biskups. 

[I transscripto eru þessi bréf: 

1» Verndarbréf Magnúsar konungs minniskjaldar handa Ormi 

biskupi áHólum frá 10. Marls 13i6, DI, II, Nr. 517; X, Nr. 8. 
% Utanstefnubréf Magnúsar knnungs minniskjaldar til átta 

bœnda fyrir norðao land sökum mótþróa við Orm biskup, frá 

2. Jtiní 1350. DI, II, Nr. 529. 
3, Urskurðar og staðfestingarbréf Þorsteins lögmanns Eyjólfsson* 

ar um verndarbréf Orms biskups (10, Marts 1346), útg. 8. 

Maí 1393. DI, III, Nr. 401; X, Nr. 11. 
4'i Samþyktar og staðfestingarbréf Friðriks konungs fyrsta um 

biskupskosning Jóns prests Arasonar, þar sem konungr jafn- 

framt tekr hann í vernd sína, frá 25. Aug. 1523. DI, IX, Nr. 

140 B.]. 

Þath giorum uær thomas eireksson. hallur asgrimsson 
prestar. Þorsteinn jonsson og Oddur Þorkelsson leikmenn. 
viturlegt med þessu woru opnu brefi ad uær hofum sed og 
yferlesid so latandi bref. med heilum oskauddum jnciglum. 
sem hier skrifud standa. Og til sanninda hier vm setium 
vier uor jncigle fyrir þetta bref. Skrifat at domkirkiunne cn, 
holum j hialltadoLl. sunnudaaginn næsta epter Olafsmesso 
fyrri, anno. domini. CO.^ xl**. secundo. 



149. 1. August 1543. í Kaui^mannahðfn. 

Brép Gizurar biskups til Hans Reffs biskups í Ósló um 
skuldir Vigfúsar Erlendssonar og Ögmund biskup. 

AM. 232. 8yo bl 41a— 42a. Bréfabók Gizurar biskups í frunariti 
(Lni). _ ^ 266. Fol. bls. 24—25. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykholti 1654—67. — Prentað í F. Joh. Hist. 
Eccl. Isl. II, 569-570. 

[B(iskup) Hans RefF.i) 
Þacka eg ydur auU godheit [herra^) Byscup sem þier 
syndut mier j sizt sem [eg^) var j yduar naueru. huad ec 
,8iar[nani) uil med godu forskullda. 



1) [2665 fúnað úr 232. 



1'58 fefeNDlBRÉP. i54l 

Vitanligt sie ydur ad ec feck b(iskup) augmund (huers 
sal gud nadi) þad memorial j hendur er þier beiddut mic 
um. Likadi honum litt þad hann fornam þier taulud(u) um 
huort hann hefdi uppborid þa peninga af grfingium Vigfus- 
ar (írlindzsonar sem til stodu og þier beiddut hann ydur 
þad ad [kunn^)giora. huar til hann suaradi ad þar upp da 
hefdi hann aungua peninga vpp borid ne kynni hann ad 
fa helldr. mœtti erfingiar fyrrgreindz Wigfus þar til suara. 
Suo understod ec oc suo af ordum yduars þenara hier 
nu til kaupinhafn. þad b(iskup) augmund skuli hafa skrif- 
ad ydr til edur bodskap giaurt j fyrra sumar sem hann 
kom hier til landz^) þad hann hafdi sent ydur med sira Gisla 
ionssyni. alias uocatur Gilbert. nockura peninga og eirnen 
med mier þann tid ec ferdadizt fyrir minn herra. Þui skuli 
þier uita ad med mier hefur hann ydur aungua peninga 
sent. og ecki reynazt þad sannendi. [huort hann hefur ydur 
suo bod giort edur ecki.^) þui eg hafdi ecki eirn halfpening 
medferdar þann sem honum til kom. j þann tima eg fann 
ydur. enn huad hann hefur ydur sent med sira Gisla eda 
gdrum ueit eg ecki þui þad er mier hardla okunnigt nema 
þad sem eg hefi heyrt þar vera vm talad. Hafdi b(iskup) 
Augmund þa nockura hluti j framme til orda og atburda 
fra þui eg kom aptur j jsland. sem ecki uoru riel(e)gir ne 
suarligir. sem honum gud fyrirlati. huar ad nu giorizt ecki 
þorf um ad skrifa. kynni eg ydur j nockrum hlutum til 
uilia ad uera skulu þier mig þar reidubuinn til finna. 

Hijs commendo uos omnipotenti deo. 

Haffniæ Kalendas augusti anno 1542. 

G(izur) E(inars3on) S(uperintendens) 

S(kalholtensis). 

Ornatissimo uiro pariter ac piissimo domino Joanni 
Reff Osloensi episcopo domino suo uigilantissimo. 



■ - ■ ■- ■ ■ '_■ ■ - - . - - - , . 

1) [266; fúið úr 232. 2) Sbr. Nr. 137. 3) fstrykað út í 232. 



1542. 



HRÓALDSSTAÐIR 



1^9 



150. 6. Áugust 1542. á Bustarfelli. 

Katjp- og landamerkjabréf um Hróaldsstaði í Vopnafirði. 

AM. Fasc, LXVII, 9, frumrit á skinni. Af 3 innsiglum er 1^2 
fyrir bréfinu. í innsiglaþveingina hefir verið rist niðr annað eldra 
bréf þversum yfir linurnarj og verðr ekkert samstœtt úr því lesið, 
— Afskript af þessu bréfi er í Bréfahók Brynjólfs biskups AM. 
275. Fol. XIV, 285, í Iransscripto frá 30. Marts 1664. 

Gamalt kaupbref fyrer hroalldsstodum ] vopnaíirde 

med tilgreindum landamerkium 1542. 
Þath giorvm wier jon hakunarson. gudmundur kolbeins- 
son. jon kolbeinsson godum monnum kunnigt med þessu 
Woru opnu brefi. at aa sunnvdagin næstan epter olafs CDesso 
seirne. di bustarfelli j vopnafirdj. vorum vier j hia. savm 
og heyrdvm da ord og handaband þessara manna Arna 
brandzsonar og lofs kolbeinssonar. at suo fyrir skiUdv. ad 
íoptur kolbeinsson feck Arna brandssyni jordina alla hro- 
hallzstadj. er ligur j hofsstadar kirk(i)u sokn ] vopnafirdj. 
med ðllum þeim gognum og giædum. sem greindu kðtti fylt 
hefur at fornu og nyu og hann vard fremst eigandj at. med 
þessum ummerkivm. fram j skarszda og vt j huamscu vp ] 
vps og ofan j seldoL med tueimur veidivotnum, hier j mot 
skylldj arne kuittvn fa af jone peturssyni, þriu kugilldj er 
loftur kolbeinsson hafdi halldit j sex ar. ] a^ngu hanz frelsi. 
suo og atti fyrskrifadur arne brandsson at kuitta hann uid 
þorstein finbógason. kongz umbodsmann^) um halld og tokv. 

at þessu feingnu skylldi jordin obrigdanlig eign arna 
brandssonar, bæd arne lopt þrattsinnes at fa hier anan til 
enn loptur kuad þar jamopt nei vid, Og til sanenda hier 
vm setium vier vor jnsigle fyrir þetta bref skrifad a skridv- 
kla^stri arum epter gudz burd, CO. dc xxxx og u ar. 



1^1* 15. August 1542. á Mel í MiðfirðL 

CruNNLAUGR Ásgrimsson selr síra Birni Jónssyni tuttugu 
nundruð ijörðiinni Torfuslöðum í Miðfirði fyrir hálfa Barka- 
^^^ðiíSvartárdal, en kaup þessi höfðu þeir fyrir sex árum. 



1) umbogzmann, frbn 



i60 



JARÐABRÉF. 



1542 



AM. 238. 4to bl. 43b^ 44 (Bessastaðabók), skr. c. 1570. — Apogr. 
364 (eptir transskr. c. 1550). 

Brief fyrir torfastada parti, 
Þat giore eg einar gislason, þorlakvr jonsson. jon 
magnvsson godvm monnvm kvnnigtt med þessv vorv opnv 
brefi arvm epter gvdz bjrd^) OD. d. xlij ar. manvdagenn 
næstan fyrir assvmcionis marie virginis^) ol mel j midfirde. 
vorvm vier j hia savm og heýrdvm ol ord og handa- 
band sira biarnar jonssonar af einne alfv. en af^) annare 
gvnlavgs asgrimssonar at svo fyrir skilldv at gvnlavgvr 
selldi nefndvm*) sera biriie til fvllrar eigíiar xxc j jord- 
vnne torfvstodvm er liggvr j stadarbacka kirkiv sokn 
med ollvm þeim gognvm og giædvm sem greindvm jardar 
parte ocl med logvm at fýllgia. Hier j mot sellde sira biorn 
gvnnlavge halfa jordena barkastade j svartardal j bergstada 
[kirkiv sokíi^) med ollvm þeim gognvm og giædvm sem 
greindre halfre jordv da med logvm at fýllgia, Medkiendizt 
þessir badir^) fyrnefndir menn sira biorn og gvnnlaugvr þar 
fyrir oss at þeir hefdv^) [þenna^) kavpskap haftt advr fyrir 
vj arvm forlidnvm.^) skýllde hvor vm sig hallda [þeirre 
jordv til laga^'^) er keýpte en sa svara laga riptingvm er 
selldi. Og til sanninda hier vm setivm vier^^) fyrnefnder^^) 
[kavpavottar vori^) insiglli fyrir þetta bref er^^) skrifat var 
j sama stad [oc (are).^^) deige sidar enn fyr seiger. 



152. 18. August 1543. á Mel í Miðfirði. 

Ljótr Arngrímsson geldr í vald síra Björns Jónssonar alt 
þaS tilkall, sem hann þóttist eiga til jarðarinnar Forsæludals 
í Vatnsdal, og lofar að veita þar aldrei neitt ákall til. 

AM. 238. 4to bl. 36b_-37 (Bessastaðabók), skr. c. 1570. 

1) burd 2) þ. e. 14. Aug.; virginis, sl. 354. 3) sl. 3í4. 4) 

greindum 364. 5) [þingum 364. 6) sl. 3ö4. 7) hefdi 364. 8) [sinn 
364. 9) þ. 6. 1536. 10) [til laga þeim jordum 364. 11) vid 3j4. 12) 
fyrrskrifader 364. 13) [menn ockur 364. 14) huert 364. 15) [sl 361» 



154á. jARÐABREF. iéi 

Annad bref fyrir samri jordv^). 
Þat giore ec þorfinnvr prestvr Sveinsson og einar gisla- 
son. þorlakvr jonsson godvm monnvm kvnnigtt med þessv 
voro opno brefi. arvm epter gvdz býrd CDdxlij ar. da mel j 
midfirde. fostvdagenn næstan epter assvmtionis marie. vorum 
vier j hia savm og heýrdum da ord og haudaband Sira 
biarnar jonssonar oc liotz angrimssonar. at svo fyrir skilldv 
at liotvr gaf og gallt j valld Sira biarna(r) alltt þat tilkall 
sem hann þottizt eiga til jardarennár forsælvdal(s) j vatzdal 
J grimstvngna kirkiv sokn. lofadi fyrsagdvr liotvr at hann 
skýllde alldri hedan j fra nockvt akall veita eda veita lata 
vp da greinda jord forsælvdal. og skillde hana vndan sier 
og sinvm erfingivm og vnder Sira biorn og hans erfingia. 
Og til sanninda hier vm setivm vier fyrnefnder menn vor 
innsi(g)Ie fyrir þetta bref. er skrifat var j sama stad sem 
fyr seiger. 



153. 12. og 13. Scptcmber 1543. á Mcl í Miðfiröi. 

f UBiÐR Arngrímsdóttir selr síra Birni Jónssyui jörðina Gröf 
n^eð kotinu Freysivíkrbakka, báSar i Miðfirði, fyrir þrjátíu 
hundruS í lausafé, en Hallr Arngrimsson fékk Þuríði systur 
smni þessar jarðir móti æfinlegri framfærslu, auk fleiri greina, 
er bréfiS hermir. 

AM. 238. 4to bl. 44b_ 45 (Bessastaðabók), skr. c. 1570 

Bref fyrir grof og freysevikvrbacka. 
Þat giorvm vier loptvr prestvr petvrsson, einar gisíason 
þorsteinn Sigvrdzson godvm monnvm kvnnigtt med þessv 
vorv opnv brefi at arvm epter gvdz hýrd CD.d. xLÍj ar da 
iiielstad j midfirde þridivdagenn næsta fyrir krossQDesso vm 
havstid vorvm vier j hia savm og heýrdvm da ord og handa- 
band þessara manna. Sera biarnar jonsonar og þvrridar 
arngrimsdottir2) at svo fyrir skilldv at greind þvrridvr selldi 
scra birne jordina grof med kotinv freysevikvrbacka. liggi- 
Mdi badar j hvams kirkiv sokii med ollvm þeim gognvm 

. 1) þ. e. ForsœludaL 2) Svo. 



I 



162 JARÐABRÉF. - KAÚPMÁLABRÉF. 154^. 

og giædvm sem greindvm jordvm íýlger og fýlgtt hefir at 
fornv og nýiv vndan sier og sinvm erfingivm en vnder sira 
biorn og hans erfingia. Hier j mot gaf sira biorii xxxc j 
þridivnga peningvm. malnytv. gielldfie og davdvm peningvm. 
Svo og savm vier j sama stad at hallvr arngrimsson fieck 
fyrgreindri þvrride sýstvr sine til fvllrar eignar fyrr sagdar 
jarder med handsolvm en þvrridvr lofadi honvm þar j moti 
æfinligri framfœrslv sem sa giorningvr gior tilvisar. Skýllde 
sera biorn fyrgreindvr giallda sera lofte eda þvrride alla 
fyrsagda peninga og kvitta vm svo mikit sem þav medtæki 
eda kvitt giordi. Skýlldi sera biorn hallda fyrskrifvdvm jord- 
vm til laga. eíi sera loptvr lofadi med handsolvm sira birrie at 
svara lagariptingvm dx optt nefndvm jordvm. Og til sann- 
inda hier vm setivm vier fyrnefnder kavpavottar vor insigli 
fyrir þetta bref er skrifat var j sama stad, deige sidar enn 
fyr seiger. 



154. 21. September 1543. í Engíhlíð. 

13. Apríl 1545. á Skarði. 

Festíngar og kaupmálabréf Guðmundar Skúlasonar og Guð- 
nýjar Brandsdóttur. 

AM. Fasc, L, 7, frumrit á skinni. Af 5 innsiglum eru 2 epHr. 

festingarbref gvdmvndar skvlasonar. 

ihesus. 

Jn nomine domini amen. 

lystest vpp sagdest og stadfestizt svo felldr kavpmale aa 
giptingardeigi miUvm þessara manna gvdmvndar skvlasonar 
af eirne alfv gnn gvdnyar brandzdottur af annare þa er 
lidet var fra gvdz bvrd QQo d xl og ij a mattevsmesso vm 
havsted j eingehlid j langadal at svo fyrir skildv at sera jon 
brandzson gipte adur nefnda systur sina gvdnyv brandzdott- 
ur fyr greindvm gvdmvnde skvlasyne CDed svo greindu fe- 
kavpe at gvdmvndur skvlason talde sier Ixxxc jordena hat 
stade fyrir íimtige hvndrvd er fader hans gaf honum og þar 



1541 KAUPMÁLABRÉF, - GIZUR BISKUP. Í6á 

til xxc j þarfligvm peningvm enn gvdmvndur skvlason skyllde 

■ 

eiga xc sialfur. Hier j mot skyllde gvdny brandzdotter eiga 
nivtige hvndrada. Jtem gaf opt nefndr gvdmvndr skvlason 
kvinnv sinne gvdnyv brandzdottur fiordvngsgiof vr fe sinv. 
skilde fyr nefndr sera jon brandzson systur sina gvdnyv 
nialakonv j gard gvdmvndar skvlasonar. Hier med feste 
gvdmvndr skvlason gvdnyv brandzdottur sier til logligrar 
eigenkonv med þeim bokarennar ordvm sem þar til heyra 
at a heyrondvm þessvm monnum jone brandzsyni. pall 
brandzson. arne havckzson prestar. skvle gvdmvnzson. filpvs 
olafsson. jon jonsson. 

Og til sannenda hier vm setivm vier fyrr nefnder menn 
vor jnsigle fyrir þetta kavpmalabref skrifat a skarde j langa- 
dal svnnvdagen nœstan epter paskavikv þrimvr arvm sidar 
enn fyrr seiger. 



155. 8. Oktol)er 1542. í Kaupmannahðfn. 

TíGSLu- og skipunarbréf handa Gizuri Einarssyni til biskups- 
dóms í Skálholti, útgefið af Pétri Palladio Sjálandsbiskupi. 

AM. 232. 8vo bl. 56b_— 57b_— Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(LXXIII). — AM. 266, Fol. bls, 35. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs í Reykholti 1654-57.- Prentað hjá Harboe i Khavns Selsk. 
Skr. V, 241— 242. — Ártal þessa bréfs 1512 er víst með öllu rétt. Þó að 
ííizur biskup feingi konungsbréf fyrir biskupseinbættinu 15. Marts 1540 
(^h X, Nr. 228), hefir hann þó ekki verið vígðr það ár, heldr hefir hann 
þá farið óvigðr til íslands, og er til íslands koiniun 19. Mai um vorið 1540. 
PI, X, Nr. 237), og á Alþingi er hann þá um sumarið (DI, X, Nr. 242, 243 
244, 245). Hann er og á íslandi, en ekki í Danmörku, i Oktober 1540 (Dl| 
X, Nr. 263, 270), en 3. Oktober er hann vigðr. Vígsla hans hefir einmitt fram 
farið i utanförinni 1542. Sbr. reikninga hans frá þessu ári bls. 153 aðfram- 

neðanmáls gr. 1; þar getr hann vigslu sinnar. Að visu hefir þar mis- 
skrifaztí bréfabókinni„conesrationis", sem er oröleysa, fyrir consecratiO' 
Wis. Hann hefir þvi gegnt biskupsembœttinu í Skálholti í 2 ár óvigðr, Leið- 
rétting Harboe^s á ártali þessabréfs í 1540 úr 1542 er þvi raung, 

piis lectoribus S. p. 
Petiuit a me uir uenerabilis dominus Gizerus ginari 
natione Islandus suœ ordinationis testimonium. id pro mea 
oeneuolentia erga eos qui sacris literis dediti sunt neutiquam 



164 



GIZUR BISKUP. - STAPI. 



illi negare potui. Mea itaquei) hac propria manu coram 
omnibus testatum uolo quod hic dominus Gizerus ginari 
post^) quam legitime uocatus fuerat^) in Superintendentem 
trium partium Jslandicæ terræ scilicet orientalis. australis et 
occidentalis. Deinde ab vniuersitatis Hafniensis professoribus 
examinatus et approbatus. postremo postquam serenissimo 
regi nostro Ghristiano fidelitatem iurauerat ab eodem con- 
firmatus. tandem hic Hafniæ in Ecclesia maiori more apost- 
olico per uerbum et orationem cum manuum impositione 
a me et fratribus meis ordinatus est. quod foeUx faustum- 
que sit. cedatque in gloriam dei sempiternam. Spero Ghristum 
suo spiritu studium predicandi Euangelii ita in eo aucturum, 
ut doctrina et pietate plurimum proíuturus sit ^cclesiæ Ghristi 
ad gloriam dei et multorum salutem. proinde rogo quoque 
pios omnes ut quantum possint huius uiri studia prouehant. 
Dignus enim omnino est qui a bonis et piis uiris ad Ecclesiœ 
et Reipublicæ utilitatem foueatur. 

Datum Hafniæ eodem die quo ordinatus est nempe 
dominica jairi anno domini m d xlij^). 

sub meo signeto. 

Petrus Palladius 
doctor Superintendens Selandiœ Danorum. 



156. 19. Oktober 1542. í Viðey. 

ViTNisBUEÐE Odds Eyjólfssonar um, að Ögmundr biskup hafi 
gefiS Pétri Einarssyni jörðina Stapa undir Jökli i þjónustu- 
laun. 

Ríkisskjalasafn Dana, „Island" Nr, 30, transskript á skinni frá 7. 
Dec. 1543. 

■ 

Þad giðri eg Oddur Eyolfsson godum monnum kunnigt 
med þessu minu opnu brefi. ad ek var þar j hia. sa ek og 
heyrda eg a. ad biskup Augmund godrar minningar gaf 
jordina alla Stapa. er liggur ] Knarar kirkiu sokn. Petre 

1) igitur Harboe; AM. les: itaqve. 2) plus(l) 266 og Harboe. 
AM. les: post 3) fuerit, Harboe; AM. les : fuerat. 4) 232 og 266 
hafa bœði nmdxlij"; hjá Harboe er ártalið 1540. 



1542. TRANSSKRIPT. - KAUPMÁLABRÉF 165 



Einarssyni j sin þionustulaun. med auUum þeim gaugnum og 
gædum sem greindre jordu fylger og fylgt hefer ad forrnu 
nyu. fyrre enn eg heyrda nockunn pata edur ordrom a 
þui. at hann hefdi selt fyrrgreinda jord Stapa sira Frey- 
steine Grimssyni. hier epter uil eg sueria ef þurfa þycker. 
þui at forordslaust uar þessi jord gefin Petre Einarssyni j 
litlu biskupsbadstofunni j Skalhollti. 

Ok til sannenda hier um set ek mitt jnsigle nedan firer 
þetta^) mitt uittnisburdarbref skrifad ] Uidey fimtudagen 
næstan firer undecem milium virginum. Anno domini <:o.d.xl.ii. 



157. 31. Oktober 1543. á Stað í Steingrímsflrði. 

Tbansskeiptabbkéf. 

AM. Fasc. XLVÍI, 27, frumtransskriptið á skinni, og eru öll (3) 
innsiglin dottin frá. - Apogr. 992. 

[Hér kemr Vatnsfjarðardómr frá 1. Júlí 1530, DI, IX, Nr, 545]. 

ODedkennunzt uœr indride arnason. Biarne biarnasoú. 
þorsteinn jonsson. prestar. jon þorbiarnarson. þorsteinn ket- 
elsson. eyuindur marteinsson leikmenn. at vier haufum yfer- 
lesid og heyrtt yferlesid opid domsbref med heilum og o- 
skauddum hangande jnnciglum fyrr greindra manna so lat- 
ande ord epter ord sem hier ad ofan stendur skrifad. Og 
til sanninda hier um festum vier adur nefnder menn vor 
jnncigle tyrir þetta transkriptarbref hvertt at skrifad war œl 
stadarstad j steingrimsfirde in vigilia omnium sanctorum 
anno dcmini CQo do xl. ijo. 



1^8. 3. NoTember 1543. í Djúpadal. 

Kaupmálabeéf Árna Pétrssonar og Þuríbar Þorleifsdóttur. 

AM. Apogr. 719 „Ex originali" á kálfskinn með hendi Jóns Magn- 
^ssonar bróður Árna. Innsiglunum lýst. — Afskript með hendi síra 
Eyjólfs Jónssonar á Völlum (d. 1745) i ÍBfél. Khd. 67. 4to bl. 80-81. 

Karpmaalabref aarna petrssonar og Þorridar Þorleifsdottur 
Grimssonar.2) 

1) „þetta bref" hefir upprunalega staðið hér i nr. 30 a, en er út- 
strikað, 2) 67. 




166 



K AUPMÁLABRÉF. KVITTLN. 



1542. 



Jn nomine domini aiuen. var þessi kaupmali lystur og 
stadfestur i miUvm tveggía vel borinna manna af eirne alfv 
arna pieturssonar. enn af annari hans eiginkuinno þuridar 
þorleifsDottur & maudrvvoUum j eyafirdi, Sunnvdaginn næst- 
an eptir^) simons messo. vm haustid^) [þa lidit var fra hingad 
burd vors herra jhesu christi^) m, d. xl og ij ar. dSi þeirra 
brvdkaupsDeigi ad þorleifur bondi grimsson gipti fýrnefnduni 
arna pieturssyni dottur sina þuridi. med suo felldu íiekaupi. 
ad greindur arne hafdi til kaups med^) nefnda þvridi, ijcð) 
hundrada. hier j mot gaf þorleifur bondi dottur sinne þvridi. 
hundrad hundrada. og tilskilin jordifi arnastadi^) i eyiafirdi. 
er liggur ] gnupvfellz kirkivsokn. fyrir Ic. og jordin palm- 
hollt. ] horgardal [er liggur'^) j maudrvwalla kyrkivsokn. fyrir 
xxc. og þar til lc. oaf optnefndur arne þvridi kvinno sinne, 
Ixc. j tilgiof. og tilskilin xxx [hundrada iord^). og þar til 
xxxc. Reiknadist^) þa mali hennar og tilgiof hundrad hundr- 
ada og Ix.c og hier eptir feste arne pietursson þvridi þor- 
leifsDottur sier til eiginkonv logliga eptir bokarinnar orduvn. 
þessvm vottvm hiaverondvm^ö). Torfa Jonssyni. halldori bene- 
dictssyni. Thomasi Jonssyni. jlluga gudmundssyni prestum. Joni 
magnvssyni. þorgrimi þorleifssyni. Joni þorlakssyni og eyolfi arn- 
grimssyni, hvorier thil sanninda hier vm settv sin jncigli fyrir 
þettabref skrifad j ytra Diupadal j gyiafirdi faustuDagin næstan 
eptir allra heilagramessu. aa sama ari sem fyr seigir. 



159. 19. NoTemlber 1542. í KaupmannaMfn, 

KviTTUNAEBEÉF Kristjáus konuugs ni. um 700 lóð silfrs á 
Kölnarvog, fimm lóðum íátt í, frá Skálholtsdómkirkju, ásamt 
guUkaleik; sömuleiðis fyrir 60 Jochimdali og 20 einglott frá 
Gizuri biskupi sjálfum. 

AM. 232. Svo bl. 51ft_Bréfabók Gizurar biskups í frurariti (LXVII). 
— AM. 266. Fol. bls. 34. Bréfabók Gizurar biskups i afskript sira 

1) íyrir 67 (= 22. Okt.) 2) velurinn 67 ; þ. e. 29. Okt. 3) [car- 
um epter Guds burd 67. 4) vit 67. 5) 67; ij. 719. 6) -er 67. 7) 
[b.v. 67, 8) [hundrud{l) 67, 9) reiknast; 67. 10) cqiheyrondum 67» 



1542. 



KViTTUNARBRÉF. 



167 



Haldórs í Reykholti 1654-57.— MSteph. 57. 8vo bls. 233-234, með hendi 
Páls Hákonarsonar fyrir Árna Magnússon. — Landsb. 72. 4to bls. 
355—356 með hendi síra Jóns Haldórssonar c. 1720. — Prentað í F. 
Joh. Hist. Eccl. II. 299. — Lagasafni Magnúsar Ketilssonar I, 243 - 
244. — Christian den tredies Historie Kh. 1778 II, 369-370. — Bisk- 
upasögur síra Jóns Haldórssonar í, 35. 

Um Silfur-glenodi Skalholltzkirkiu.^) 
Anno 1543 skoda annat kongsbref tueimur blaudum fyrr.^) 
Wy Christian [mett Gudsz Naade Danmarckis. Norgis. 
Wend is och Gottis Koning. Hertug vdi Slessuig Holstenn. Stor- 
niarnn och Dytmerschenn, Greífue vdi Oldenborg och Delmen- 
horst.3) 

Giore alle uitterligt at oss elskeHge her Gittzer giners- 
sen Superintendent udj Schalholtstigt paa^) wort landt jslandt 
haffuer nu wæret her huos oss och mett oss elskelige 
Ghristoffer huitfeldtz^) wor mandt tiennere oc embitzmandt 
ther samme sted abne*^) besegelde quittandtz beuisth huorledis 
ött han paa wore wegne haffuer antwordet og fornoyet forne 
Cristoffer huittfeldt vdaff Schalholt Domkirkes klenodij siw 
hundridde lodt sollf fem lodt myndre Colnisk wight. och enn 
guldkalck, Tesliigeste trysindtz tiuge jochymdaler och tiuge 
eniglotter som hand oss aff sitt egett skenckit haffuer. thii 
lade wii forne her Gittzer ^inersseiin och hans arffuinge 
quUt frii leddich och loes for oss og wore arffuinge effter- 
kommere konninger udi Danmark ock norge och alle andre 
íor ydermere kraff eller tiUtale for for^e sum sulff '^) guld och 
jochymdaller effter forne Cristoffer huittfeldtz quittantz lydelse 
i alle made. 

Giffuit paa vor(t) Slott Kopenhaffn Sunnudaginn nest 
for wor frue^)dach presentationis aar et cetera m d xhj. 

vnder uort Signet. 
Christian, 




57. 2) Svo, en eins og bókinni (232) er nú komið, kemr þetta 
ekki heim. 'ó) [MK ; et cetera 232; med Gudz Naade etc. 57; med 
Guds Naade Konge til etc. HE, 4) paa 57, MK., HE. 5) Huitlíeldt MK. 
57, HE. 6) obne MK.; aabne 57, HE. 7) Solff MK., HE.j sl. 57 
8) fruess MK., 57, HE. 



168 



UPPHELDI PRESTA. 



1542. 



160. 19. Noyemlber 1542. í Kaupmannaliðfti. 

Bréi' Kristjáns konungs IIL uni uppheldi presta í Skálholts- 
biskupsdœmi. 

Á dönshu. 

AM, 258. 4to bls. 1—2, með hendi Hákonar Ormssonar 1643, 
eptír frumrítinu meðal konungsbréfa kirkjunnar f Skálholti, og er 
afskript þessi staðfest i Skálholti 28. Marts 1643 af Brynjólfi biskupi, 
Jóni ráðsmanni Haldórssyni, Ðirni skólaraeistara Snœbjörnssyni, Pétri 
heyrara Gizurarsyni, Halli kirkjupresti Árnasyni, Stepháni biskups- 
skrifara Ólafssyni og Hákoni landþingsskrifara Ormssyni. — Afskript- 
ir af bréfi þessu á dönsku eru og i MSteph. 57. 8vo bls, 241—244 
með hendi Páls Hákonarsonar fyrir Árna Magnússon, og i Lands- 
bókasafni 72. 4to bls. 356—357 með hendi sira Jóns Haldórssonar í 
Hitardal c. 1720. — Prentað í Lagasafni Magnúsar Ketilssonar I, 
241-243 og í Kh, Selsk. Skr. V, 277— m - Christian den tredies 
Historie Kh. 1778, II, 368—369. - Biskupasögur síra Jóns Haldórs- 
sonar I, 37 — 39. — Lagasafn handa íslandi I, 57 — 58. 

Wmm Vpphellde Skaalhollts Presta. 
Wii Christian met Gudtz Naade Dannmarkis Norgis 
Wenndis och Gottis koning, Hertug vdi Slessuig. Holsten. 
Stormaren och Ditmerschen. Greffue wdi Oldenborg och 
Delmenhorst. Giðre alle witterligt. att menige Sogneprester 
wdi alt Skarholt^) stigt paa wort landt Jsslandt haífue nu la- 
det giííue oss thillkiende thennem beclagendis att epter di 
misse och vigilier Rennthe och annden saadan wgudelige 
Ceremonier och Misbrug som her thiU. thess verre. haffuer 
weret brugt ther paa lanndet schulle nu bliffue som thill- 
bðrligt ehr afflagde. Tha wiU theris Rente och wnnderhold- 
inge ther met bliffue thennem formyndschet och forringe 
fore at opholle thennem och theris hustruer och bðrn met. 
Tha paa thed att sognepreste och the Gudtz ordtz Personer 
och thienner som schulle predike och lere thenn fattige sim- 
pell och wforstandige almue Gudtz hellige ord oc theris siels 
salighedt mue ligeuell haffue och fange theris nottðrfftige 
vpholdinge. Och ther mett tiiden icke schall bliffue brðst 
for Sogneprester for theris vpholdt skyldt. Tha schall wor 



1) Svo, 



1542, 



UPPHELDI PRESTA, 



169 



Lennsmanndt ther paa lanndet met oss elskelig her Gitzer 
Enertzenn wor Superintendent wdi Skarholt stigt haíFue fuld 
wiagt och befaling att forfare samme Sognepresters Rente 
och vpholdinge. Och huilke sognepreste tha íinndis som icke 
haffue Rente nok at kunnde nottorfftíg holle sig aff. Tha schulle 
thei) tage saa mðgen Rente aff kirkernis part aff tiender 
huor kirkerne ehr saa bigde. att The thet icke sielff behoff 
haffue. och legge samme kirkenns part thill sogneprestern(e)s 
^nnderholdinge thiU saa lennge wii kannd wdj anndre maade 
lade finnde raadt fchill samme sognepresters wnnderholdinge. 
Tessligeste villewii at Bynnderne och allmuen ther offuer alt 
Skarholtz stigt schulle her effter som thill forn giffue The- 
"s sogneprester Theris höotold. Jordeferdt efftersom The aff 
gammel tiid giort haffue. Jcke wille wii heller att sogne- 
presterne Ther offuer alt Skarholtz stigt schulle besueris 
niet nogen tiunge eller wdgifft aff wore Lennsmendt. wden 
The wore egne obne breffue therom fangenndis worder, 
Giffuit paa wortt slott Kiðbnehaffn. sðnndagenn nest for wor 
frue dag præsentationis. aar mdxlij. 



Vnder Vort Zignet. 



Christian. 



B. 



AM. 232. 8vo bl. 52a —53. (LXIX). Bréfabók Gizurar biskups i 
frumriti. 

Wii Cristian et cetera. 

Giore alle witterligt ath menige sogneprester vdj alt 
Schalholtzstigt paa wort landt jslandt haffue nu ladet giffue 
oss tnlkende thenom beclagendis at epter thij messer och 
^igilier renthe. och anden saadaö ugudelige Ceremonier och 
niiszbrugh soín her tiil thes werre haffuer weret brugt ther 
Pa landett schulle nu bliffue som tiilborligt er afflagde. Tha 
^ill theris rente och vnderholldinge ther mett bliffue thenom 
formyndschett och forringe íore att vpholle thenom och the- 
ns hustruer och born mett. Tha paa thet att Sognepreste 



1 — ^ 



1) MK.; tha 258, 



170 



UPPHELDl PRESTA. 



1542. 



och the gudzs ordzs personer och tienere som schulle pre- 
dicke och lœre then fattige simpel och vforstandige almue 
gudzt helh'ge ordt och theris siels salighedt mue ligeuell 
haffue och fange theris nottorfftige vpholdinge och ther mett 
tiidhen icke skali bliffue brost for sogneprester for theris 
uppholdt skyldt. Tha skali wor lensmandt ther pa landet 
mett oss elskelige Her Gitzer ginerszen wor Superintendent 
vdj Schalholtzstygt haffue fulldtmagt och befalling att for- 
fare samme Sognepresters renthe och vpholdinge. och huilcke 
sognepreste tha findis som icke haffue rente noch att kunde 
nottorftig holle seg aff Tha schulle the tage saa megen ren- 
te aff kirkernes part aff tiienden huor kirkerne ere saa bygde 
att- the thet icke sielff' behoff haffue och legge same kyrkens 
part tiil Sogneprestens vnderhoUdinge tiil saa lenge wij kunde 
vdj andre maade lade finde rad till samme sognepresters 
vnderholdinge. Thessligeste wille wi] att bynderne och al- 
muen ther offuer alt Schalholtz Stigt schulle her effter som til 
forne giffue theris sogneprester theris hðötoldt jðrdeferdt ep- 
ter som the aff gammel tiidt giordt haffue. Jcke wille wij 
heller att Sognepresterne ther offuer alt Schalholtzstigt schulle 
besueris met nogeii tiunge eller udgifft aff wore ienszmendt 
vdhen the wore egne obne breffue ther om fangendis worde. 

Giffuet paa wort slot kiobnehaffn Sonnedagen nest for 
wor frue dag pr^sentationis aar et cetera m d xlij. 

Vnder wort Secrett 

Ghristan.^) 

C. 

A íslemku. 

AM. 345. Fol., bls. 164, skb. skr. c. 1570 (lögbók Einars ísleifs- 

1) Neðan við þetta bróf ritar Gizur biskup þessa grein úr Ordi- 
nanziunni : 

„Ordinaniian. 

Skulle prester og dcgne nyde samme priuilegier som de haffdc 
vdi bispernis tijd og icki ydermere besueris der med af osz end de 
til forn waare besuerede af Bisperne. Dog wiITe wij hafe ein christe- 
lig tilsiun. ad de Blijfe forskonede. eplir leijlighedl og hues ný Be- 
suering som Bisperne hafe og wij hafe aflagd. skal Blijfe aflagd ep- 
ter denne dag og icke mere paaleggis." 



1542, 



UPPHELDl PRESTA. 



171 



sonar á Reykjum). — MSteph. 57. 8vo bls. 237-23ÍÍ með hendi Páls 
Hákonarsonar fyrir Árna Magnússon. — Afskript af þessu bréfi áís- 
lenzku er og í Landsbókasafni 72. 4to bls. 41—42 raeð hcndi sira 
Jóna Haldórssonar i Hítardal. 

Af Prestanna Rentu^). 
Wier kristian^) med gudz nad danmerkur. noregs, [sla- 
gottlandz kongur. hertugi vti slesvik. holsten. star- 
marin og ditmerskinn. greiíi vti oldinborg og delmenhorst^) 
giorum aullum vitvrligt ad [almenniliger soknarprestar j 
skalholltz stigti aullv*) hafa latid underuijsa oss og þad klag- 
andi^) ad saker*^) þess messur. uigslvr') vigilivr og adrar þui- 
likar ogudligar skickaner') cerimoniur [og misferdi ad verr 

]^ar jdkad j landid skal nv allt^) afleggiast sem tilheyri- 
%t er ad þa muni þeiiTa renta og upphelldi minkasfc fyrir 
þaa. þeirra hvstrvr^) og bavrn. og [til þess^'^) ad soknarprest- 

og þeir gudz ordz þionustvmenn og personvr sem pre- 
*iicka skvlv fyrir einfoUdum'^) faafrodum almuga^^) gudz 
heilog ord og hialprædi sinna salna meigi lika vel faa sijna 
navdþvrft og upphelldi svo') ad framveigis verdi ecki fætk- 
un a prestunum fyrir rentunnar skuUd þa skal vor liens- 
niadur þar ji^) landinv og oss elskuligur herra gissur einars- 
son svperintendens [j skalholltz ummdœmii^j hafa fuUa makt 

bijfaulvn^*) ad umskigna^^) prestanna rentv og [astædu 
og^®) hvern soknarprest sem þeir finna þann sem ecki hafai') 
'^oga rentv aduri^) til ad hallda sig navdsynliga þa skvlv 
þöir laka so mikid af kirkiunnar parti til upphelldis [prest- 
unum þar [til] vær kunnum annad til sia prestunumi®) til 
"Pphelldis ogís) þeirra folki. 

J annann mata þo ei ad sijdur vilium vier ad bænd- 
urner og almvginn þar j avllv Bkalholltz [stikti og ^^) vmm- 



1) Um Prestanna upphelde jtem heytoUa. legkaup og liksongs 
Eyrir 57. 2) sa þridie b. v. 57. 3) [og Gotta kongur et cetera 57. 
*) [allmarger prestar j öllu Skalholltz Stipti 57. 5) klagad 57. 6) 
soKum 5/. 7) og b. V. 57. 8) [(sem þvi verr þar i landenu idkadar 
vered hafa) skulu nu allar 57. 9) husfreyiur 57. 10) [uppa þad 57- 
57 ^"^" ^^^^ ^*^' [Skölholltz Stiptis 57. 14) bifalniní 

Í5) soknar b. V, 57, IG) [inntekt 57. 17) hefur 57. 18) sl. 57 
lö) [sl 57. 



172 



SIÐABRBYTING. 



1542. 



dœmi skvlv^) hier epter svo sem til forna gefa^) sijnum 
prestum sinn heitoll og^) legkavp og firer liksong svo sem 
ad fornu hefur verid. ecki viliumm vier og^) helldur ad 
soknar prestvnum sie upp^) m lagdar nockrar þvinganer til 
nockra vtlata af vorum liensmonnum*^) [nema þvi ad'^) eins 
ad vort opid bref þar til komi, 

gefid [vppa vort slot^) kavpinhafn dominica [ante pre- 
censationem(!) marie^). Anno m. d. xl. og .ij. ar. 



161. 19. NoyemTber 1542. í Kaiipinannaliöfti. 

Beép Kristjáns konungs IIL til klerka í Skálholtsbiskups- 
dæmi, að þeir útskýri fyrir alþýðunni það, sem í lögunum 
(Kristinrétti) stendr um messur, vigiliur og annað þvi um Ukt. 

AM. 232. 8vo bl. 53b_54b. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(LXX). - MSteph. 57. Svo bls. 215—218 með hendi Páls Hákonar- 
sonar fyrir Ái-na Magnússon. — Landsb. 72, 4to bls, 354—355 með 
hendi síra Jóns Haldórssonar c. 1720. — Prentað hjá Harboe i 
Khavns Selsk. Skr. V, 274—275 (stytt og afbakað), í Lagasafni 
Magnúsar Ketilssonar I, 239—241, í Christian den tredies Historie Kh. 
1778, II, 367—368, og í Biskupasögum síra Jóns Haldórssonar 1,36—37 

Um hiAlpsamliga kienning aa möte þeim gamla 

villulærdöme^^). 
Wij Cristian [met Gudts Naade. Danmarkis. Norgis. Ven- 
dis och Gottis Konning. Hertug udi Slessuig. Holstenn. Stor- 
marn och Dytmersken. Grefue udi Oldenborg och Delmen- 
horst.^^) Helsse eder alle sogneprester och Gudz ordtz predikere 
som bygge oc boe vdj alt Schalholt stigt paa wort land js- 
land ewindeligefi mett gud oe wor naade. Wiider ath oss 
er till widendis wordet huorledis att eblantt andet schall ]S- 
landtz landtzlaug ther pa landet jnneholde huorledis att 
mennescherne formiddelst vigilier messer och andre men- 
neskelige jnnsetninger och andre vgudelige Cerenionier schulle 

1) skule 57. 2) 57. gefido45. 3) b.v.57. 4)sl.57. 5) b.v.57. 6) 
-manne 57. 7) [57 ; þeir (!) 345. 8) [a voru sloti 57. 9) [La_ 57 (= 
Quinquagesíma = 19. Febr. 1542!). 10) 57. 11) [MK.; et cetera 232. 
og Harboe; sl. 57, 



Í542. SIÐABREYTING. l73 

tunde fange och forhuerffue theris salighedt. och mange aff 

^ore fattige vndersotte ther paa landet aff uforstandt och 

aíf simpelhedt schulle end nu sta^) bygge och forlade seg 

pa same messer vigilier och andre gode gierninger och for- 

tieneste ther aff ath fange theris salighedt. och icke formid- 

delst gudz naade och barmhierticheit och formiddelst hans 

sons Dðdt och blodtz vdgydelsze skyldt Thij bede wij ether 

alle och huer serdelis biude attj same artickell vdj same 

Jslandz laug forklare for etthers sognemend och fattige 

simpel almue then att uere emodt then hellige schrifft 

^ny att theris salighedt icke staar vdj saadanne mess 

vigilier. faste oc andre fortieniste som theris loug inne 

holder och the her [tiil thes werre^) haffue bygdt oc for 

Jadett thenom paa. Meden^) staar alieniste paa then all 

ínechtigste*) gudz store och runde naade och mischundth 

och formiddelst hans Sons uschuldige dðdt och pijne som 

handt for wore sonders^) schyldt haffuer lidett paa korsens 

galge haffuer handt afftoodt alle wore sonder^) och ther 

ftiett forhuerffuett oss then ewige salighedt mett andre 

gudtz ord ath underwisse och forclare thenom vdj ath 

the mue bliffue vnderviszede huor raett the schulle fange 

theris sallighedt, Och ther hos och fremmerst dagligen 

och jdeligen lœre thenom theris cathechissmum och borne- 

lœrdom som gode Sogneprester och hiordere bor att giore 

theris rette faar och sognemendtt, ladendis thet inge- 
lunde. 

Befallendis ether gudth. 

Schreffuett paa wort Slott Kiðbnehaffn Sonndach nest 
for wor frue dag presentationis aar et cetera m d xl ij. 

Vnder wort Signett. 

Christian.'?) 



1) staa 67, MK.; staae, Harboe. 2) [til (verre) 57, MK. (!). 3) 
^edens MK. 4) almeglige 57, MK. 5) synders 57, MK. 6) synder 
MK. 7) b. V. 57, 1% MK., Harboe. 



1^4 



ÖGMUNDR BISKUP. 



1542. 



163 31. líÓTemlier 1543. í Kanpmannahöfn. 

Kristján konungr III staðfestir KýraugastaSadóm frá 13. Apr. 
1542 (DI, X, Nr. 435; sbr. Nr. 434), að Gizur biskup sé 
eíngu skyldr að svara til skulda Ögmundar biskups. 

AM. 232. feTo bl. 51b— 52. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(Lxviu). — AM. 266. Fol. bls. 34—35. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykbolti 1654— 57.— MSteph. 57. övo bls. 207— 
209, með hendi Páls Hákonarsonar fyrir Árna Magnússon. — Prentað 
1 F. Joh. Hiöt. Ecol. Isl. II. 298-299. — í Lagasafni Magnúsar Ket- 
ilssonar I, 238-239. — Christian den Iredies Historie Kh. 1778. II, 
366—367. 

Om skýldt efter Biskop Augmund. ad Herra Gissur Rinars- 
son sie ei skjlldugur til hana ad betala.^) 
Wii Christian [med gudts naade Danmarkis. Norgis. 
Vendis och Gottis Konning. Hertug udi Slessuig, Holsten. 
Stormarn och Dýtmerskenn. Grefue udj Oldenborg och Del- 
menhorst.2) Giore alle uitterhgt att oss elskelige her Gitzur gin- 
erssen Superintendent j Skalholtszstegt^) psa wort land islandt 
haffuer nu wæret her for oss mett ett obet beseglett pergmendz 
breff som Snorre Hialmsson. Jon Hedensson mett flere 
sande mendt och prestmendt psa wort landt jslandt wdgiffuet 
haffue. jndhoUendis att the^) haffue dðmpt forne her Gitzur 
at wœre frii oc icke skulldug^) at uere at betale byscop 
Amundt^) skyldt epter laugen. for thij handt haffuer ingeií 
penninge eller godz wndfangen eller upboret aff hanem. som 
samme bref ydermere indholler och udwiisser. huijlcket breff 
wii nu aff wor synnerlige gunst oc nadhe haffue fuldbyrdt') 
sambtykt oc stadfest oc nu mett thette wort obne breff 
fuldbyrde sambtycke oc stadfeste weed fuld makt ath bliffue. 
weed alle szijnn ordt puncter och Artickle som thett wdj alle- 
made vdwisser och jndholler. Thij forbiude wij alle ehuo 
the hellzt ere eller were kunde serdelis wore fogeder 
bitzmendt laugmendt och alle andre forne her Gitzer ^inerts- 
zen her emodt effther som forschreffuit staar att hindre eller 



1) 57. 2) [57, MK.; sl. brb. og hefir: et cetera. 3) — stigt 57. 
4) thene 57. MK. 5) skyldug 57; skyldig MK. 6) Aumunds 57, MK. 
7) fuldbyrdet 57, MK. - . . - 



1542. 



SKÖLAR. 



1% 



vdj noger^) moode forfang att giore vnder wort hyldist oc 
naade. 

GifFuit paa wort slott kiopenhaffn wor frue affthenn 
presentationis Aar et cetera m. d xlij 
wnder wort Secrett. 

Ghristian. 



163. 31. NoTemlber 1542. í Kaupinannaliðfn. 

Bbéf Kristjáns konungs III. til Haldórs ábóta á Helgafelli 
conventubrœðra í Viðey um aS halda latínuskóla. 

AM. 232. Í5V0 bl. 54:b-55b (bréfabók Gizurar biskups í frumriti. 
txxi). — AM. 258. 4to bls. 4-6, með hendi Hák onar Ormssonar eptir 
Writinu í Skálholti, staðfest afskript 28. Marts 1643 af Brynjólfi 
^iskupi og 6 öðrum. — MSteph. 57. 8yo með hendi Póls Hákonarson- 
fyrir Arna Magnússon. — Landsb. 72. 4tp bls. Íi50— 351 með hendi 
slra Jóns í Hitardal. — Prentað hjá Harboe í Khavns Selsk. Skr. V, 
27o. — Lagasafn Magnúsar Ketilssonar I, 234 — 235. — Ghristian 
•ien tredies Historie Kh. 1778, II. 364—365.— Biskupasögur sira Jóns 



Haldó 



rssonar 1, 39—40. 



Copiæ af Klaustrabrefunum^). 

Wij Christiann [met Gudtz naadeDanmarkis. Norgis Wenn- 

<iis och Gottis koning. hertug wdi Slessuig Holstenn Stormarenn 

öch Dittmerschen. Greffue wdj Oldenborg och Delmenhorst.^) 

Helsze ether oss elskelige regelbonden mendt Ahbett Hall- 

ðor vdj Hellefeldz Gloester. Och forstandere och menige 

Gonuent wdj Wiidðð Gloester euindeligen mett Gudt och wor 
naade. 

Vijder att wij haífue forfarett huorledis att ther mett 
tijden om ther icke findis raad tiiU vdj tiide schall bliflfue 
stor brost paa Sogneprestere Sognedegne och andre Ifrde 
personer som mandl kand bruge ther paa wort landt jslandt 
tiil Religionens behoff vdj thet att her tiiU thes werre icke 
naffuer werett hollett gode scholer ther paa landett som 
andersteds her vdj wortt rijge Danmarck och Norge. Thij 
bede wij ether och wyile attj for saadan leiHghedz gud all- 

1) nogen 57, MK. 2) Vmm Skola m Helgafelle og Videy 258. 
[258. 57; et cetera 232. 



176 



skólar. 



154Í 



mechtigste^) tiill œre och Religionen och Cristendomen tiiU 
beste rette ether epther huer alt holle enn rett god latinesche 
Schole ther vdj hellefeldz Cloester och Viidð Cloester och be- 
sorge the scholemeystere. locatere och personer theris not- 
torfftige och tiUborlige vnderholldinge tiiU klede fðde och 
anden nottorft som oss elskelige her Gitzur ^inarsson wor 
superintendent ther vdj Schalholtzstykt huer ether tijUsigendis 
worder. Tesshjgeste besorge the fattige peblinge och vnge 
personer som same schole tiiU lærdoni besðgendis worde 
theris vnderholdinge ther vdj tov^^ Closter paa thet att onge 
personer mue saa mogett thes bedre dragis tiiU SchoUe ath 
öíFue seg vdj bógelige lærdom och gode kunster gudt tiill 
œre och Cristendommen tiill nytte och bestandt. och schall 
wor fogedtt och leenszmandt nar^) handt kommer ther paa 
landet haífue tijlisiun mett att thette hollis, Her viider al- 
tingis ath rette ether epter och lader thet ingenlunde. Befall- 
endis ether gudt. 

Schreffuitt paa wort Slott Kiðbnehaffn wor frue afften 
prœsentationis Aar et cetera m d xlij 

Vnder wort Signett. 
Christian.8) 



164. 21. NoTeinber 1543. í Eaupmannahöfn 

Bréf Kristjáns konungs III. til Sigvarðs ábóta í Þykkvabæ, 
Brands príors á Skriðu og Haidóru abbadísar í Kirkjubœ 
um að halda lestrarskóla á klaustrum þessum. 

AM. 232. 8vp 55b— 56b (bréfabók Gizurar biskups í frumriti, Lxxn) 
— AM. 258. 4to bls. 2 — 4, með hendi Hákoaar Ormssonar eptir frum* 
ritiuu í Skálholti, staðfest afskript 28. Marts 1643 af Brynjólfi bisk- 
upi og 6 mönnum öðrum. — MSteph. 57. 8vo bls. 211— 213 með hendi 
Páls Hákonarsonar fyrir Árna Magniiasonj samskonar afskript og i 
232. - Landsb. 72. 4to bls. 352—53 með hondi sira Jóns Haldórs- 
sonar. - Prentað hjá Harboe i Khavns Selsk. Skr. V, 271—272. — 
Lagasafn Magnúsar Ketilssonar I, 23ö-— 237. — Christian den tredies 

1) allermegtigste 258. Sii) naar íi58. 3) b. v. 258, og 57, sem 
bœtir við: „Propria Regis manu Scriptum est nonien". 



1542. 



SKOLAR. 



i11 



Hislorie Kh. 1778 II, 365—366. - Biskupasögur síra Jóns Haldórs- 
sonar I, 41—42. 

Breft wmm Schola Klaustrum.i) 
Wij Ghristiann [met Gudtz naade. Dannmarkis Norgis 
Wenndis och Gottis koning, Hertug i Slessuig. Holstenn. Stor- 
ttíaren och Dytmerschenn. GreíFue wdi Oldenborg och Delmen- 
horst^). Helsse ether oss elskelige Regelbunden mendt her Sig- 
uard abbett vdj Tyckebeyer Cloester. her Brander priier vdj 
Schredwfeldts cloester. och Regelbunden Soster haldoro^) 
Abbedisse vdj Kirkebeyer Gloester euindeligenn mett Gudt 
och wor naade. 

Wiider ath wii haffue forfarett huorledis att ther paa 
^oi't landt Jslandt mett tiiden om ther icke findis raadt tiill 
vdj tiide schall bliffue brost paa Sogneprestere Sognedegne 
och andre leerdhe personer tiiil Religions hehoff vdj thet att 
ther paa landet thes werre heer tiill jcke haffuer werett 
holdne gode scholer effter som anderstedis*) heer vdj wore 
Hiige Danmarck och Norge. Och effter thij attj icke ere saa 
well formuendis som andere wore Gloester Helgefelld cloester 
och Widðo Gloester et cetera. at holle huer ether enn latinsche 
schole. Tha bede wij ether och wiille at huer ether retter 
effter att holle enn liidenn borneschole ther vdj huert 
Gloester att vptugtis och læris unge born theris abcd och 
andefi bornelærdom vdj. Tessligiste besorge the scholmæs- 
^ereö) och the personer som kunde leere och uptugthe samme 
"nge born och oss elskelige her Gitzer wore Superintendent 
^her vdj Schalholtzstigt huer eder tiil schickendis worden 

"^ris tiilborlige vnderholdinge tiill klede fðde och anden 
nottrofftö). Thesliigiste besorge samme unge born som up- 

^gtis ] same schole theris vnderholdinge paa thet att unge born 
saa mogett thes willigere maa dragis tiiU schole och lærdom 
Gud tiill ære och Religion oc Ghristendomen tiill besthe och 
Jorbedringe. Och schall wore fogett oc leendsmandt neer') 
hand kommer ther tiili landett sielft haftue tiillsiun mett 



^ 1) 258. Um skola á Þyckvabæiar kl: Skridu klaustre og Kirki 
^œiar klaustre 57. 2) [258; et cetera 232. 3) Haldora 258. 4) annder- 
eatz 25y. 5) Scholemestere 2>8. ö) Svo bæð i. 7) naar 258. 
Wpl. lai. XI. B. ^ 



178 



VERNDARBRÉF 



1542. 



ether att thette saa holdis. heer wiider altingist att rette ether 
effter och ladher thet jiigennlunde. Befalendis edher gudt. 

Gifl'uett paa wort Slott kiobnehaff'n wor frue afften præsen- 
tationis Aar et cetera m d xlij. 

Vnder wort Signet. 
Christian.i) 



165. 31. Nóvember 1543. í KaupmaunaliOfn. 

Verndaebeííf út gefið af Kristjáni konungi III. handa síra 
Sigurði Jónssyni á Grenjaðarstöðum, 

Lagasafn Magnúsar Ketilssonar I, 245—246 „Epter Bók Ara 
Thorkelssonar". — Christian den tredies Historie Kh. 1778, II, 370. 
— Eingar afskriptir hafa fundizt af þessu bréfi að svo stöddu. 

Vi Christian med Guds Naad et cetera. giore alle 
vitterh'gt at vér af vorre sierlegre Gunst og Nád hoíum 
teked. annamed og undfanget. og nu med þessu opnu 
brefe tokum. anname och undfange denne brefviser oss 
glskulegan Sr. Sigurd Jonsson Sóknar Prest til Grenia- 
stada Prestegield. hannem. hans Hustrú. Born. hiu. þienara 
Kyrkiu og Gots hrærande og uhrærande. eckert undanteked 
hvad helst þad er edr nefnaz kan. under vora Konglega 
Hegn. vernd og frid. og beskiermelse besiunnerligen at ville 
forsvare. beskierme och fordagtinge til alle rette. Thi for- 
biude Vi alle ihvo de helst er edur vera kune. sierdeilis 
vora Fougeta. gmbættismen og alla adra fornefndan Sr. 
Sigurd Jonsson her imod paa Personen. Hustru. born. Hiu. 
Þienara, gots hrærande edr óhrærande eckert undanteked 
ad hindra. hindra láta eller udi nogen Maade at uforrette. 
under vor Kongelige Hefnd oc vrede. 

Givet paa vort Slot Kiabenhavn. Dag Præsentationis.^) 
Anno 1542. 



^ ■ _ I _ _j_ 

1) b. V. 258. 2) Hér á eptir standa þrjá stryk i útg. eins og 
eitthvað vanti í* sem þó þarf ekki að vera* 



166. 35. Deeembei' 1543. í Eaupmannaliöfii. 

Kbistján konungr III. aptrkallar bréf frá 21. Nov. sama árs 
i^ni latínuskólahald í Viðey (Nr. 163) og leggr eyna undir 
umboðsmann sinn yfir landinu (Otta Stígsson). 

AM. 232. 8V0 bl. 61 a— b. Bréfabók Gizurar biskups f frumriti 
(Lxxxu) — AM. 266. Fol. bls. 39 og bls. 122 (==b). Bréfabók Gizurar 
^iskups í afskript síru Haldórs í Reykholti 1654— 57. — Prenfcað í F, 
Joh. Hist. Eccl. Isl. lí, 298, í Lagasafni Magnúsar Ketilssonar I, 
247—24«, og í Christian den tredies Historie Kh. 1778. II. 371. 

Copia aff kongsbreffinu vm Videy.^) 
Ghristiernn mett gudz naade Danmarckis Norgis Wendis 
Gottis koning et cetera. 
Vor synnerliige gunst tiil fornn. 

Wiider att som i ther y nu siist wore hoos oss e blannt 
ander erennde forwerffuit wor screffuelsse tiill alle closter 
att ther schulle holle^) scholer oc epther thij wij nu forfare 
att wij haffue ingenfi bequem kongis gaardt ther paa landet 
som wor lensmandt kand haffue sijn werrelse paa oc lade 
jndlegge wore landskylldt oc andenn kongeh'ge rennte oc 
rettighet som oss ther paa landitt tiilkommer saa wij ther- 
fore icke kunde ombere huidðed^) closter menii wille haffue 
thet. oc bruge tiil wor kongis gaardtt. Thij bede wij eder*) 
wiUe att i^) inthet forkynde samme abbiit aff huidððs) at 
handtt skal holle skole vdi] same closther. Thij haffue wij 
beffalit oss elskelige otte stijgson wor mandtt og^) tiener, 
wij nu same landt wdíj beffaling giiffuit haffue att 
skulle wdi same closter paa wore wegne sijnn werrelse haffue 
och thett bruge tiil eifin kongis gaardtt. Dog schall handtt 

esorge thee muncke oc brðder som y same closther nu 
nndis oc indgiifne ere. theris klæde oc föde saa leinge the 

eiTue. Wdii the andre closthre skuUe skoller vppe hollis. 
paa thet att religionen má thes beder hollis wedt magtt. 
Her uiider att rette etther epther och lader thett ingenlunde. 
hefallendis ether gudtt. 



1) b. V. 6. 2) holdis 6. 3) Widey &. 4) þ. e. Gizur biskup. 
h. V. &. 

13* 



lÖÓ Verzlan. 1542. 

Schreffuit paa uort Slott kiðpnehaffún. juledag Aar et 
cetera. [m dxlij.^) 

Wnnder wort Signett. 

Ghristian, 



167. 25. Deccml>er 1543. í Eaupmaunaliöfn. 

Keistján kónungr III. bannar útlendum kaupmönnum vetrar- 
legu á Islandi og vetrarverzlan framar en gömul venja sé til. 

A. 

Landsbókasafn 6. Fol. bl. 41, skriíað c. 1610, an efa fyrir um- 
boðsmennina á Bessastöðum og líklega eptir frumrifci bréfsins, sem 
þá hefir legið þar (Tiglabók). — Landsbókasafn 10. Fol. bls. 194, 
skr. c. 1650. — MSteph. 57. 8vo bls. 221—223 með hendi Páls Há- 
konarsonar fyrir Árna Magnússon. — Afskript frá c. 1100 er í Tbotts- 
safni 2108. 4to — Prentað í Lagasafni Magnúsar Ketilssonar I, 248 — 
249 og í Christian den tredies Historie, Kh. 1778, II, 371-372. 

Konng: Majttz: Breff at jngen wdlenske skall ligge Winter- 

leýe. Daterit (15)41,2) 

[Wii Ghristian den Tredie Med Guds Naade Danmarkis. 
Norges. Wendis och Gottes Koningh. Hertug wdj Slessuig. 
Holstenn. Stormarra och D/tmarschen. Greffue vdj Olden- 
borgh och Delmenhorst^), Giðre alle witterligt. att oss ehr 
tili Wiidendis worden. huorledis mange Vdtlenske Kiöbmend 
och andre. Csom pleige att zeigle och Bruge hanndell och 
kiðbmandshaff wnder wortt land Jssland gmod gamble Sed- 
uaaner. och emodt Norges laugh ligge Windterleýge der 
vnder landet. adt Bruge dieris Handel och Kiðbmandshaff 
der paa landet. Oss och worre Vndersette landtzens jnd- 
bðggere till stoer skade och forderff. Thi forbiude wij alle 
Vdlenske kiðbmend och anndre her epter att ligge Wintter- 
leýe. eller bruge nogen handell paa forne wort landt Jssland. 
ýdermehre och lenger end det haffuer veridt seduonne*) aff 
gammell tiidt och epter lougen. Befindes^) nogen her emodt 
att giðre. och bliffue straffet der offuer. da wille wi dennem 

1) tvískritaðí232.2)Svob; elckí 42.lJtiá spássíu meÖ hendi frá c. 1670: 
„Epterlegumenn sieu ecki," Kongsbiref uinm vetrarlegu utlenskra 57. 
3) [Ghristianus dei Gratia et cetera 5 /. 4) Sedwanligt 57. 5) Fiudes 57. 



1542. 



VERZLAN 



181 



her med till fornne aluorligen adtuaritt haffue. Giffuett paa 
Wortt Slott Kiðbenhaffn. Juledagh Aari) 1542. 

Vnder wort Zignett 
Christian. 

B. 

A íslemku. 

AM. 345. Fol. bls. 162, skínnbók skrifuð c. 1570 (lögbók Einars 
ísleifssonar á Reykjiim). - Stokkhólrassafn 9. 8vo (áðr C8) meðal 
islenzkra skinnbóka (bl 2.6b), skrifað c. 1608. - GI. kgl Saml, 
1159. Fol. bls. 528, skrifað c. 1640 á pappír. — MSteph. 57. 8vo bls. 
225 — 227 með hendi Páls Hákonarsonar fyrir Árna Magnússon. — 
Margar afskriptir fleiri eru til af íslenzka textanum af þessu bréfi, 
svo sem AM, 55. 8yo (bls. 24), skinnkver frá c. 15'ÍO og AM. 458. 8vo 
(bls. 77 — 78), einnig á skinni frá c. 1570. Á pappír eru afskriptirnar 
margar til. Allvíða er þessi texti ártalslaus og stundum með raungu 
órtali, svo sem 1462 (MSteph. 62. 4-to bl. llla-b, skr. c. 1650). 

R(ettar) B(ot) K(ristians) K(ongs)2) 
Wier kristian med gudz nad [Danmerkur. Noregs. 
Vendis og Gottis kongur et cetera^) giorum aullum uiturligt*) 
ad oss er uitaiiligt ordid ad marger vtlensker menn^) kaup- 
menn og adrer sem [ad sigla plaga*^) og [bruka skipti') og 
kaupslaga^) [aa voru landi jslandi^) aa moti^°) gomlum sid- 
vana og noregs laugum og hggia vetrarlegu þar j landid 
og hafa svo sijn skipti og kaupskap j landinu oss og vorum 
vndersatum landzins innbyggiurum^^) til stors skada og for- 
diorfunar^s)^ Þvi fyrirbiodum vier aullum vtlenskum [monn- 
og kaupmonnum^^) hier eptir ad liggia^^) uetrarlegu ed- 
ur hafais) nockud^*') skipti [edur kaupskap^') uppa fyrr nefnt 
vortis) land jsland og framar meir nie^^) leingur enn þar 
hefur verid^o) sidvani til epter laugum. finst nockur sem 
hier j xnote giorer [verdi hann^i) þar fyrir strafPadur. þui^^) 

1) Anno 57. 2) R. B, K. C. vm kaupskap vtlendskra og vm 
þeirra vonda voru 9; Kongsbref uram vetrarlegu þyskra 57. 3) [b. v. 
57. 4) vitanlegt 57. 5) sl. öll, nema 345. 6) [plaga ad sigla 9, 1159, 
^'^- 7) [bruka skipta 345. 8) kaupskap 57. 9) [upp a vort land Js- 
land 57. 10) aullum b. v. 9, 1159. 11) sl. 345. 12) fordiarfs 9, 1159, 
^7. 13) [kaupmönnum og ödrum 57. 14) nockra, b. v. 1159; þar b. 

57. 15) þar b. v, 57. 16) nockur 57. 17) [sl. 1159. 18) b. v. 9, 
1159, 57. 19) og 9 ; ei 1159. 20) s]. 345, 21) [og verdur 57. 22) þá57. 



182 VERNDARBRÉF. 1542. 

vilium vier þaa hier med adur^) alvarliga^) [vid vara^) 
hafa giort. 

Gefid uppa vort slot kaupinhafn joladaginn^) [Anno 
Domini^) m. d, xl og ij. 



168. 25. Deeemlber 1542. í Eanpmaiinaliðfn. 

Yekndarbeéf útgefiS af Kristjáni konungi IIL handa Daða 
Guðmundssyni í Snóksdal, 

A. 

Lagasafn Magnúsar Ketilssonar 1,249 —250. — Kirkjusaga Finns- 
biskups II, 300. — Christian den tredies Historie Kh. 1778, II, 372— 
373. Afskriptir af danska textanum af þessu bréfi hafa ekki að svo 
stöddu fundizt. 

Vi Christian mett Guds Naade et cetera. 

GÍ0r alle vitterligt. att vii nu aff wor synderlige Gunst 
och Naade haffe tagitt. annamitt och undfangitt. och mett 
thette Vortt opne breff tage. annamme och undfange thenne 
Breffviser Dade Bunde paa Vort Landt Jsslandt, hanem. 
hans Hostrue. Bornn. Hionn. Tiener. Gosz rorendes och 
urorendes intet undentagenn ehvadtt thetth helst er eller 
neffnis kandtt udindenn Vor Kongelige Hegenn. Vern. Fredtt. 
oc beskermelse. besonderligen at ville forsvare och fordag- 
tinge thill alle Retthe. Thi forbiude Vii alle ehvem de helst 
ere eller vere kunde. serdelis Vor Fogether. ^mbidsmendtt 
oc alle andre. fornefnte Dade Bunde heremodtt paa Per- 
sonn. Hostrue. Bornn. Hionn. Tiener. Godz rorends eller 
urorendz at hindre. hindre lade eller udi noger Maade att 
uforrette emodtt Lougenn. under Vor Kongelig Heffenn oc 
Ureede. 

Giffvet paa Vort Slott KÍ0benhaftn Juledag et cetera M. 
D. xL ij. 

Under Vort Signett 
Christian. 



1) b. V. 57. 2) aminna og b. v. 1159. 3) vid varada 9; vid- 
varan 67 (og sl. þsa). 4) joladag 9, 57. 5) [b. v. 9. 



1542. VEBNDABBEEF. - REIKNINGSGREINAR. 183 



B. 

Landsbókasafn 72. 4to bls. 632-633, með hendi sira Jóns Hal- 
dórssonar í Hítardal c. 1720. 

Christiani Tertii Verndar Bref Dada Gudmundssýne 

utgefid Anno 1542. 
Wii Christian med guds nad Danmerkur. Noregs kong- 
ur et cetera. 

giorum ðllum viturlegt ad vier nu af vorre sierlegre 
gunst og ndd hðfum teked. annamet og undfanget. og nu 
^ed þessu voru opnu Brefe tðkum anndmum og undfðng- 
^ni þennan Brefvijsara Dada Bonda Gudmundsson d voru 
lande Jslande. hann. hans hustru. bðrn. hiön. þienara. gotz 
hræranligt edur ohrærande. eckert undantekid. eda hvad 
hellst þud er. edur nefnast kann. under vora konunglega 
hegnd. vernd. frid og Beskermelse. sierdeilis vilium vier for- 
svara hann og hialpa til alls riettar. Þvi fyrerbiodum vier 
ÖUum og sierhvðrium. hvorier hellst þeir eru edur vera 
kunna. sierdeilia vorum fogetum og umbodzmðnnum og ðll- 
um ðdrum fyrrnefndan Dada Bonda hier i mðte d personu. 
hustru. æru. hiönum. þenurum. fðstu edur lausu gotse ad 
hýndra. hýndra Idta. edur i nockurn mdta ad oforrietta i 
niote logum under vora konunglega hefnd og reide. 

giefed d voru slote Kaupenhafn joladag Anno 1542. 

under vort signet 
Christian. 



169. [1542]. 

NoKKRAs reikningsgreinar Gizurar biskups. 

AM. 232. 8vo bl. ^Hh^ Bréfabók Gizurar biskups i frumriti (XXVIII), 
— AM. 266. Fol. bls. 12. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs i Reykholti 1654-57. 

giorningslaun fyrir hringinn minn 24 skildingar. 
hyacinct x skildingar. 
noch vj skildingar. 
sem hann uegur nu meir. 



184 ÖGMUNDR. - MINNISGREINAR. 1542. 



bitaladi ec þetta hans Lubeck og skeinkti honum þar 
um fram xv grott. og spon um ij lod. en fyrir reikningskap 
Gudrunar og annad feingit honum c. fiska. 



170. [1542], 

Skeá um silfr það, er Danir höfðu í burt með Ögmundi 
biskupi (1541). 

AM. 232. 8vo bl. 24a. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti fXXX). 
- AM. m Fol. bls. 12. BréfabókGizurarbiskupsíafskript síra Hal- 
dórs í Reykholti 1654-57. — Sbr. F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 568-569. 

pro memoria. 

hefur hinn nordzki laugmadur^) sem uar j jslandi latizt 
summera huad þad silfur uar upp a uikt sem [þeir daner^) 
hofdv j burt med b(iskup) augmundi. Summa summarum 
aff silfrum ær iijc og xxv lod. 

Jtem iijo tirœd einglott. 

Jtem þar ad auk xl og xi stycki. 

hefur sira ^ínar Olafsson skrifad smatt og stort. 

Jtem ] litlum posa. Ixxx stycki og eitt. 

Jtem eitt stort c jopendal og xiiij. 



171. [1543]. 

MiNNisGEEiNAK Gizurar biskups, meðal annars um það, hver- 
ir klerkar hafi nokku8 til gert að gjalda aptr það, sem biskup 
„útlagði fyrir landshjálpina". 

AM. 232. 8vo bl. 25b — 26a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(XXXIII). - AM. 266. Fol. bls. 13-lé. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 



1) þ. e. Peder Andersen lögmaðr i Túnsbergi, sem var f för með 
Kristofer Hvitfeld 1541. Sbr. Alþingisdóm frá 30. Júní 1541. £:) [fyrst 
skrifað „hann", en það aptr dregið út og þetta sett í staðinn. 



[Giaurer godum monnum kunnigt med ])essu minu opnu 
breíi ad þa peninga sem Schalholltzkirkiu til íiellu vegna 
sira jorundar steinmodzsonar.^) 

Jteni Bíorn Þorleifsson fra Reykiaholum bedit mic at 
utuega landzuistarbref fyrir son sinn Jon Biornsson huer ed 
leigid hefur þa konu. sem hans broder hefur adur haft med 
ad skyllda. 

takmark profastzpartz þess ec heíi lient jorundi a mille 
langaness og audnu^). 

€nn annar parturenn er þa epter a millum gilsfiardar 
og audnu2). 

Jtem vegin skreidin vr westmanneyium xi tiger wætta. 
og halfur enn .vij. fiordungur betur. 

Lofad sira þorleifi biornssyne parte af profastdæmi Sira 
Arna. sem er arnessþing. nessþing og stadarþing. £nn sira 
Arne hefur tunguþing. fellzþing, bitruþing. hrutafiord. 

Jtem sira [loptur narfasonar^) takmark a millum langar 
ö myrum og hitardir. 

Þessir prestar hafa nockud til giort aptur ad gjallda 
þad sem ec utlagdi fyrir landhialpina. 
Sira Magnus Jonsson ij^ jochymdal. 
Sira Olafur kolbeinsson iij^ iochymdal. 
Sira Marteinn x iopendali. 
Sira magnus viij ioch(ymdali). 



1^3. [1543]. 

MiNNisGEEiNAK Gizurar biskups, meðal annars um Haukadal 
i Biskupstungum. 

AM. 232. 8vob.l27t. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti (SXXVI). 
— AM. 266. Fol. bls. 15. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs i Reykholti 1654—57. 



[1) Utstrykuð i frumbók, og stendr ekki í 266. 2) [Svo, 



186 



KLAUSTRAMENN OG KLERKAR. 1542. 



Veittur Jone b(onda) Jonssyne Schalholltzkirkiu reka^) j 
hrutafirde um næsta óir. 

til minnis. 

Vard Petur Einarsson fouite Jslands þui samþyckur ad 
ec skylldi frelsilega haukadal hallda þettta dcLr. vndir þa 
grein sem ec fæ biuising vppa af kongligre maiestet. uílie 
hans nad vnna mier halldz a sama gardi framleidis edur 
eigi. [medkenuzst ec petur Einai'sson mina handskript.^) 

Jtem lofad og asattur ordit uid gisla snæbiarnarson ad 
hann skylldi omakslaus bua a stadarins jordu nupum næsta 
d8ir og hafa j sinne uardueizlu geymdar leigur og landskylld- 
ir þar til gud uilldi ec aptr kœmi. 



173. [1542]. 

Skeá um munka og klaustramenn í Skálholtsbiskupsdæiní, 
svo og um tölu presta. 

AM. 232. 8vo bl. 28b — 29a. Bréfabók Gizurar biskups i írumriti 
(XXXVII). — AM. a66. Fol. bls. 15-16. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. — Prentað í Biskupasög' 
um sira Jóns Haldórssonar I, 79—80. Sbr. bls. 33. 

Jtem samanreiknadir prestar j Schalholltzstikti ad taulu 
tirætt hundrad oc .1. annars ad aullum til reiknudum sem 
nu lifa. 

Suo margir mvnkar j Schalholtzstikti. 
ad skriduklaustri. 

priur brandr. 

brodir olafur. 

brodir magnus. 

brodir þorsteinn. 
ad þyckuabæ. 

aboti siguardr. 

Brodir jon arnason. 



1) Svo. 2) [Þetta kynni að vera með hendi Pétrs sjálfs, þó að 
lik sé hún þeirri, sem er á þvi, sem Á undan er komið, 



1542, 



KLAUSTRAMENN OG KLERKAR 



187 



brodir ]on oddzson. 

brodir magnus. 

brodir jon grani. 

brodir Sæmundr. 

] Videy. 

brodir petur. 

brodir 'þorleifur. 

brodir halluardur. 

brodir kluckari jorundur. 

Ad helgafelli. 
aboti halldor. 

Brodir olafur. 
brodir jon backi. 
brodir gunnar. 
[brodir gunnlaugur.i) 
J Kirkiubæiar klaustri. 
Abbadis halldora. 
systir Gudrid. 
systir Oddny. 
systir arnleif. 
systir astrid. 
systir margriet. 
systir Valgerd, 



1''4. [1542]. 

MiNNisGEEiN úr bréíi til Gizurar biskups frá ónafngreindum 
^anni um skipti á búi nokkru, er konungr sýnist gerafjár- 
kröfur í. 

AM. 232. 8vo bl. 29a. Biéfabók Gizurar biskups i frumriti (XXXIX). 
— AM. 266. Fol. bls. 16. Bréfabók Gizurar biskups i afskript sira 
Haldórs i Reykholti 1654-57. 

pro memoria. 

at eg sendi ydur kongs brefin og nockut skial annat 
þad sem til bata ma koma. skulid þier ecki lata merkia yd- 
um ad þier hafid brefin fyrr enn þier uitid huad ýdur 
Q g^mier a ad skiptazt ur þeim peningum sem þad kallar til. 

1) [Strykað út. 



188 



MINNISGREINAR. 



1542. 



þad nu min kærlig bon til yduar ad þier seut nu 
fyrir mina haund og ydar ollum minum bornum til hins 
bezta suo framt sem onnur min syskin og maagar klaga 
sig, ath klaga epter ollum þeim peningum sem ecki hafa 
komizt til rettra skipta og minn fadir matti med logum eiga 
og ecki hafa med logum undan geingid eda med uoru sam- 
þycki undan oss iatadir uerid. 



175. [1542]. erleiidis]. 

MiNNisGREiNAE Gizurar biskups um ýmsar greiðslur til Egg- 
erts Hannessonar. 

AM, 232. 8vo bl. 33b. Bréfabók Gizurar biskups í frumrili (XLVIII), 
— AM. 266. Fol. j8. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra Hal- 
dórs í Reykholti 1654—57. 

J jslandi a eyrarbacka dedi ei^) dalerum pro danico 

nummo ualenti 12 danicos solidos. 

Jtem feingin Eggert ] jslandi hia sira Einari wod wad- 

mals og wætt smiors vpp a reikningskap. 

Jtem feingner eggert v jochimsdaler adr hann for til 
hamhorgar oc x eing(elsk) grott vpp j sin pionuztulaun. de- 
di ei gladium. qui constabat ad minus duas lubecanas marcas. 

Jtem þad sama kuelld er eg feck mitt afskeid sent hann 

uppa slotid epter þui brefi sem epter hafdi gleymst. gefid 

honum eirn dalur sem hann kom aptur. 

Jtem dedi ei meum pileum qui constabat .j. magnam 
danicam marcam. 

Jtem feingnir honum 4 iochimsdalir sem hann kom til 
min j fra lubeck. 

Jtem .j. krunu eingelska que ualet iij marc sem eg feck 
hinum henryck skraddara. at hann skylldi hafa snidit mier 
fyrir, kom hier nidur j iochimsdalur ed Eggert uar henryck 
skylldugur. 

Jtem adhuc 3 daleros. 

Jtem heilafi jochymsdal fyrir halfan j westmanneyium. 



1) þ. e. Eggert Hannessyni, 



Í542. 



MINNISGREINAR. 



189 



1^6. [1543]. 

MiNKisGREiNAR Gizurar biskups af ýmsu tagi. 

AM. 232. 8vo bl. 46b — 47a. Bréfabók Gizurar biskups i frurariti 
(LX). — AM. 266. Fol. bls. 29—30. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykbolti 1654-1657. 

Jtem sellt andresi guUsmid xvij lod brotasilfurs huert 
lod fyrer xxij skildinga. lofadi tiann mier ad bitala huert 
lod hedan j fra fyrir xxiiij skildinga. keypti hann af mier 
ij d(ðnsk) mork og ij skildinga. 

[Jtem druckit hia honum ij potta win.^) 

Jtem uegur sa Htle hringur sem hann a ad giora skopu- 
l^gra fyrir mig rinsgylleni og j ort. 

Jtem selltenn vppa ny Andresi gullsmid xxxij lod b(rota)- 
silfur quintin minnur. var þad oklart bædi af blye og kop- 
sem þar uar a kueikt. suo og sumt huert ] sialfu sier. 
vard ec uid hann sattur ad hann skylldi mier bitala xxviij 
Jod. huert lod fyrir xxiiij skildinga dansk(a). er þad ad vpp- 
hæd xiiij daler. 

Jtem fægdi hann fyrir mig silfurkonnu mina. 

Jtem grof (hann) fyrir mig Signetshringinn. 

[Jtem druckit hia honum .3. potta win.^) 

Gaf eg sueinuni hans xij skildinga til dryckiupeninga 
hier upp Æl. 

[Jtem latid sækia til stephans apothekara j pott klaret. 

Jtem feingid sira Snorra xx danska skildinga ad bitala 

giorningslaun fyrir hans sækraga.2) 

Jtem lanad Andresi guUsmid j Rins g(ylleni) og þad apt- 
ur feingit. 

Jtem latid til j einglott ad gylla minn silfrkross. [giorn- 
ingslaunin obitolud.2) 

Jtem til silfurlindans j einglott. fyrir lindabordann } dal- 
og xij skildingar dansker. 
Jtem smidadi hann mina skeid iiij lod ad uikt wozt 
emu quentin meir ur hans haundum. skeinktennþa 4 skild- 



sueinenum ad 


forlagi Andresai 


r. vo lindinn 











l)Hérverðrekkiráðiðúreinuordi. 2)[á spássíu. 3) [útstrykadað í223. 



Í9Ö 



MlNNISGRElNAR 



Í542. 



xviij lod og ] quentin. [huer alin fyrir 20 skildinga^) [obi- 
taulud.2) 

Jtem uerid gestur andresar .iij. sinnum. 

Jtem meistara Clawes flywerk .ij. sinnum. 

Andres gullsmidur armliga klarad rninar spennur. 

Jtem lagdi ec upp .ij. fyra huita stycki hia Andresi 
þar hann liet henta iij potta rostocksaul. 

Jtem miduikudag næst epter martini^) druckner hia hon- 
um iij edur iiij pottar Rostocksaul. 

moti þui eg for ] fra Kaupinhafn sellt Andresi gullsmid 
XXX lod silfurs. huad ad reiknoduzt xv daler. 

Jtem andresi gullsmid goUdit upp a allan ockarn reikn- 
ingskap sem til stod og hier fylger. fyrir ad smida skeidina. 
silfurlindann, belltid mitt. fyrir bada hringana. ad gylla 
krossinn. klara spennurnar. jtem feingit mier ij sinnum smior 
] minar eskiur .iij. osta. halftunnu oc munngat. til skips 
litinn dallkopp og steikt j hæns. jtem feingid mier stora 
flausku til skips. jtem eina skinku og þar til j stycki kiot 
og wurst. og fyrir allan^) goda sem hann hafdi mier giort. 
honum feingid .ix. lod silfurs og j quentin. jtem nidur slegit 
vj smamark af hinum gamla reikningskapnum, jtem hans 
dreingium feingid adur eg for burt j gott mark stycki til 
dryckiupeninga. 

Jtem pikunni j haus huse j gott markstycki fyrir þad 
ad hun þuodi nockurar minar skyrtur. 



177. [1542]. 

Skeá um bækr þær, er Gizur biskup hafði með sér af Is- 
landi, og aðrar, er hann við jók erlendis, 

AM. 232. 8vo bl. 50a— b. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(LXVI). — AM. 266. Fol. bls. 33—34. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Þessar bækur hafdi ec med mier af jslandi. 
Jn primis postillam Martini, 

1) [fyrir neðan á spássíu. 2) [á spássíu. 3) þ, e. 15, Nov, 1542. 
4) tvískrifað. 



Í542. BÓKASKRÁ. Iði 

Nouuni testamentum hier(onimi). 

Nouum testamentum in lingua materna. 

confess(ionem) fidei , . 
T ^ \ phmppi. 

^ocos communes ^ 

Caspar Huberinum. 

conciliationes locorum pugnantium. 

3 partem veteris testamenti. 

Jtem postiUam coruini de sanctis quam ego transtuli. 
Jtem postiUam eiusdem œstiualem partem in materna 
lingua de tempore. 

Acta ratisbonensia, 

Ordinationem ecclesiasticam danicam. 

Gatechismum petri p(alladii) d(octoris). 

Vocabularium. 

Librum juris. 

Breuiarium, 

Ordinationem in materna lingua. 

Þessum bokum hier uid aukid. 

Jn primis Commentaria brentii j tueimur storum bokum. 

Jtem commentaria philippi super epistolam ad [Ro- 
^anos.i) 

Jtem Margaritam theologicam. 

Jtem Cronica Joannis carionis. 

Gommentaria Bugenhagii super psalterium. 

Dictionarium. 

Ordinationem danicam. 

librum tabularium. 

Jtem commentariorum libros quos scripsi. 
Þessar bækur feingnar h(enryck) h(ynsken) til uard- 
ueizlu og yfer ad flytia med sier j jsland. 

jn primis ij storar bækur brentio authore. 

jtem postillam martini. 

vocabularium. 

Dictionarium. 

Breuiarium. 

locos pugnantes. 



1) [266 ; fúið úr 232. 



m 



bÓkASKRÁ. - MINNISGREINAR. 



154Í 



locos communes philippi. 
Gonfessionem íidei. 
cronica Jo(annis) Garionis. 

psallterium d(octoris) Joannis Bugenhagii pomm(erani). 
Ordinatio Ecclesiastica. 
laugbok jslendzk. 
pars æstiualis jslendzkrar postillu. 
Acta Ratisbonensia. 
Jtem postilla de sanctis j jslendzku. 
Gommentaria in Epistolam ad Romanos. 
Jtem margarita theologica. 
Jtem 3. pars ueteris testamenti, 
Annotationes in Epistolam ad Galatas. 
Annolationes Doctoris mach. in loannem. 
Jslendzki bæklingurinn continens cathechismos, 
nouum testamentnm Hier(onimo) interpræte. 
nockurar af þessum bokum urdu efter. 

Þessi klædi h(enryck) h(ynsken) med sier flytur. suort 
kaapa. 

Jtem belltisstackur lifraudur. 



178. [1542]. 

MiNNisGREiN, að Gizur biskup hafi lofað að senda Jóhanni 
kanzlara Friis góðan gangara með Hamborgarskipum. 

AM. 232. 8vo bl. 59a. Bréfabók Giziirar biskups í fruinriLí (LXXVÍ). 
AM. 266. Fol. bls. 87. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs f Reykholti 1604—57. 

Jtem skiladi Cristoffer Trondzsson til min wegna cant- 
zelerins M, Joann ffrijss ad hann hefdi bedit mic um j god- 
an gangara ad senda yfir hingad med Hamburgar skiputn 
enn ecki til Kaupinhafn huad ec hefi lofad ef þad kynni 
ath fdoizt af þydzkum ad þeir flytti hann yfer fyrir maugiJ" 
liga penínga. 



1543. 



KAUPMiLABRÉF 



1. Janúar 1543. í Kálfanesi. 

Festingab og kaupniálabréf sira Þorleifs Björnssonar og 
I^agnhildar Jónsdóttur. 

AM, Fasc. L, 8, frumrit á skinni frá síra Arna Jónssyni á Brekku. 

Sex innsiglaför, en ekkert innsigli nú fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 
1248. 

Þat giorum uær þordur asgrimsson. aurnolfur kolbeins- 
son. brandur gudmundzson godum monnum kunnigt med 
þessu uoru opnu brefi. ad arum epter gvds bvrd. CD. dc xl, 
iij j kalfanesi ] steingrimsfirdi uorum uær uid stadder 
til kallader at suo felldur giorningur for fram aíta dag 
] lolvm um ueturin oss oa siaundum j millum þessara 
^anna sera þorleifs biornssonar af eirne dalfu og ragnhilld- 
]onsdottur af annare med radi og samþycki faudur henn- 
jons þorbiarnarsonar og modur. ok ad [samii) sera þor- 
'eifur biornsson tok j hond adur nefndrar ragnhilldar jons- 
dottur og med suo felldum ordum og giorningi at hann lof- 
Q-di at hallda uid hana suo leingi sem þau lifdi bædi sem 
uid sina eigin konu huort hun kynne uerda siuk og sar 
sem osiuk. slikum ordum taladi hun og hennar fader med 
fullu jayrdi. Hier med j sama handabandi lofadi greindur 
sera þorleifur at gefa henne. xxc uar þar til skilin jordin 
borg er liggur j reykhola kirkiu sokn fyrir xuiij^- og þar til 
|iio kujjlldi. til æfinligrar eignar undan sier og sinvm erf- 
|ngmm. enn vnder fyrr skrifada ragnhilldi og hennar erf- 
^^gia. Ok giora sitt hionaband uid hana fullkomliga þegar 
þat uære samþyckt af almuganum og þat giordi fleire prest- 
.^^ og honum uæri til sagt aí sinum^) yfermanne suo þeirra 
örn uæri komin til allra arfoa og reittar^) fara sem annara 
^anna. gnn ef þat geingizt ecki vid at prestar giptizt þaa 
SKylldi hann og hun arfleida aull sin born sem þau ætte til 
samans til allra peninga sinna fastra og lausra. og frda tek- 
^nne hans fiordungsgiof. Samþyckti biorn bondi þorleifsson 
tader hans med sinu brefi þui er þar uar upp lesid. Hier 
J sama hand(a)bandi lýsti jon þorbiarnarson þui at 

1) [Sýnist eiga að lesast svo. Apogr. 12i8 les: „þau'^. 2) á 
spassiu. 3) Svo. 

Dlpl. Ifll. XI. B. . 



hann gaf dottur sinne ragnhilldi halfa jordina kalfanes, iiijc 
og XX. þa hann villdi ecki sialfur ol henne bua og þar til 
sex c ] silfri og audrum peningum. Ok opt nefndur ]on lof- 
adi þratt nefnduni sera þorleifi ad leysa halfa iordina fyrir 
adra fasta eign. enn hafa jordina as til halldz og medferd- 
ar og afdratta aa medan hann fær^) ecki hina. Hier med 
skylldi hun af sinum partte arfleida þeirra born til sinna 
peninga ef ecki giordizt þeirra hionaband. Reiknazt þoi henn- 
ar peningar allz med hans tilgiof fimtiger hundrut. 

Ok lil sanninda hier um sette sera þorleifur sitt incigli 
med uorum fyrr nefndra manna jnciglum fyrir þetta giorn- 
ingsbref huert at skrifad uar j sama stad ijur daugum sid- 
ar en fyrr seiger^). 



180. 1. Jan.-6. Apr. 1543. 

MiNNisGREiNAB og reikniugar Gizurar biskups erlendis. 

AM. 232. 8vo bl. 38a — 40b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(L). — AM. 266. Fol. bls. 21—24. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript sira Haldórs í Reykliolti 1654—1657. 

Anno domini m. d. xlíí]. 

Svnnudaginn fyra j jolum^) forum uier j sledum til 
Barnabecke. lagdi herra meyni ut fyrir alla sem j lagino 
woru XX skildinga. Vm kuelldit forum uier heim aptur og 
druckum goda collatiu þui þad uar nyaars aptan. 

Anno salutis m. d. xl. iij. vtinam sit faustum et fælix. 

kom hans lubeck til min epter sialfan simon. hinn x j 
iolum*) liet ec uti vid henryck marteins x iopendale oc xx 
skildinga lubska upp a þa skuUd sem epter stod fyrir org- 
ans skrifled. 

Jtem keyptar j tufflur fyrir 8 skildinga og ij d. til 
drankgellt. 

manudaginn nœstan epter fpiphaniam domini^) druckit 

1) á spássíu. 2) þ. e. 3. Janúar. 3) þ. e. 31, Dec. 1542. 4) Þ- 
e. 3. Jan. 1543. Symon stylites 5. Jan. 5) þ. e. 8. Jan. 



.1 vinkiallara med Hans lubeck og ad kuelldi adur enn eg 
heim for bitalad ij niork iiij skildinga. 

Jtem gefit dubbladan skillding knecktinum sem mier 
fylgdi heim til herbergis. 

[[Jtem giort skilmala uid henryck pok vp der nygen- 
borch og til lans tekid af honum brunt tannet xiiij stikur 
^idur einu quartieli [huer ahn nœrri .35, skildingai), huad 
ath reiknazt in summa peninga hædin xxx mark lubsk og 
vii]. skildingar. Bijdur hann min vm þessa peninga þar til 
6g kem ] jslandt. skal eg þa afgreida þa henryck hynsken 
J gemgiligri mynt. hefi ec lofad j iochymsdaulum. jtem ad 
giora honum suo miked til thienustu sem þad er uert ad 
hann bidur min suo leingi um peningana. Stendur mier til 
boda at taka annat fleira til laans hia honum sem er til 
hosna og annars fleira sera uidwikur nær sem ec uiUdi. 
enn gefa honum mina handskript þar upp aa adur eg sig[ldi 
þad eg verd sky]lld[ugur] honum.2) 

Jtem gefid .iij. skilding fyrir at binda litla psalltarann. 
suo og fyrir hann sialfan, 

Jtem iiij skilding fyrir lierept til stackanna. 

Jtem xij akildinga fyrer met og skaler. 

Jtem keyptar ij hufur fyrir xix skildinga huora. 

Jtem gefit .v. skildinga til ad klara skaler minar. 

[Jtem vttekid af henryck pok . , .^) stikur fodurz hon- 

ecki enn bitalad.^) 

Jtem fyrir drauma practiceran d. joan(n)is wolmar. 
viij. d. 

feria 2a_ Ix^^) for ec til skreuenhauen med minum land- 
^onnum Sira Sig(urdi). Jsl(eifi) og Olafi. Snorra og henryck 
hynsken og hans kuinnu. Bitaladi eg lagit fyrir oss alla j 
fyi'stu iij skilding fyrir huern. ath auk þad sem eg lagdi 
sidan upp j mille wor sialfra jslendinganna. Jn summa tærd- 
upp jochimsdalur vpp a vij skildinga og iij d nær med 
þeim .vj. skildingum sem eg gaf þeim sem hlupu yfer um 
elfina medur oss. 



1) [á spássiu. 2) frá [[ stiykað út 'í 2'3a. 3) eyða Irá uppliafi. 
[útstrykað. 5) þ. e. 29. Jan. 



Iðé 



GlZUR BISKUP. 



1543. 



[Jtem er ecki plagsidur at reikna konur at neinu til 
betalings j lagi.^) 

Jtem sellt Clawes oferlender silfurfat um xxvij lod. bi- 
taladi hann mier huert lod fyrir .xv. skildinga. feck ec in 
summa xij dale. j halfan og þar til x skildinga. 

Jtem keypt Summaria veteris testamenti med cronica 
(ut uocantur) super Bibliam. til hopa fyrir xvj skildinga. 

Jtem latid kaupa xiij stikur rygis sogeii fyrir xj skild- 
inga hueria alin. er þad in summa ix mork j skildingur. 

Jtem vttekid af henryck pok. iij. stikur suart want huer 
alin fyrir 25 skildinga. 

Jtem j alin grænt fodur fyrir .vij. skildinga. 

Jtem vj ahiar rautt fodur vnder helltisstack minn huer 
alin vij skildinga. 

Jtem vndir kapu mina viij alin. vij skildinga huer alin. 

Jtem vij stikur med suart klædi fra pok huer alin fyrir 
xxiiij skildinga. 

Jtem viij alnar fodurs þar undir. huer alin .vij skildinga. 

Jtem iii} aUn brunt kamlot xiii^ skildinga huer alin, 
þad uar ecki keypt ad henryck pok. 

Jtem keypt ,v. skinn seimskt ledur til treyiu og upp- 
hosna. geíit þar íyrir in summa .v. mork. vj skildinga. 

Jtem til ledurkapunnar vij skinn eingelskt ledur. huert 
skinn fyrir vij skilding. iíi summa iij^ mork vj skilding. 

Jtem j skinn yfer reidhattinn fyrir viij skiidinga, 

Jtem uttekid til fodurs under kapuna iiij alnar minnur 
enn quartiel af pok. 

[Jtem til tuennra underhosna,^) 

Jtem gaf Elsabe kuinna Heinreks mier j skyrtu. ij hufur 
liereptz. ogij nasaduka. kodda med tueimur uerum uel giord- 
um. Dedi ei coclear plus quam duarum unciarum og j nobel. 

Jtem \i} skilling fyrir eina grunna sko. 

[Jtem fyrir stiguiel ij mork.^) 

Jlem fyrir saudu]tosk(u). 

Jtem ij skildinga fyrir eggiakauku paunnu. hefur hen* 
i-yck hana ] sinne uernd. 



1) [á spássiu. 2) fslrykaá út i 232. 



1543. GIZUR BISKUP. 197 

Jtem ]} alín klædis af henryck pok. alin fyrir 24 skildinga. 

Jtem einar tufflur fyrir viij skildinga. 

Faustudaginn næstaii fyrir passionem domini^) reiknadi 
uid henryck pok og bitaladi honum xv dale og ix skild- 
^"ga vpp a þenna fyrr skrifada reikningskap suo allt [þetta^) 
®r bitalad. nema fyrir hit lifrauda tannet, þar stendur epter 

lybsk mork suo stendur upp da. 

Jtem keypt ad pok ii} alin rautt. alin fyrir xviij skild- 
^"Sa. gefid 8 d. til ad ofurskera þad. 

Jtem }(/^) skilding fyrir lerept til reidsocka. 

Jtem V huita fyrir leirkrus. j skilding fyrir adra minne. 
g^fid til ad giora lokin a þœr badar vj skildinga og iij d. 

Jtem fyrir hrossakamb 4 skildinga. fyrir hestafodurs 
%dd i skilding. 

Jtem vj alnar kamlott, alin fyrir xiiij skilding. in summa 
V mork j skilding. 

Jtem fyrir annaíi hinn stærra filldhattinn .xj. huita. 

kom frater meus halldor j herbergi til min þridiudag- 
inn næstaii efftir passionem domini.*) 

Jtem keypt stiguiel ad honum frá Harborg fyrir ij mork. 

Jtem halldori puero meo. v. alnar Saraduks til treyiu 
^Jij huita ahn, jn summa xiij skildingar j huitur. 

Jtem til fodurs þar undir .v. alnar med huitaii fodur- 
duk. xiiij d. aHn, in summa v skildingar. x. peningar, 

Jtem j alin rautt kastur kumisk fyrir xviij skildinga. 
'^il tuennra nidurhosna, gefinn j huitur ad ofurskera. 

Jtem til fodurs vndir gesetid iij quartiel gottingsk fyrir 
V} skilding. 

Jtem skeinkt p(etre) k(ordeners) sifflett med klofesti ad 
"ikt. vj. lod. 

Jtem hans kuinnu silfurskeid um ij lod. 
Jtem fyrir ij skrufuhana vtgefit vj skildinga. 
Jtem fyrir iij skrufur v*) skilding, 
j skilding fyrir innsigla uax kokur .ij. 
Jtem j skilding fyrir annis. 



1) le. Marts. 2) [útstrykað. 3) þ. 47,. 4) þ. e. 27. Marts. 5) 



198 



GIZUR BISKUP 



1543. 



Giorningslaun fyrir hringinn 38 skildingar. fyrir flugels- 
hufu iij mark. 

Jtein fyrir sko piUtz mins Halldors vj skilldinga og iij d. 
bok pappirs xviij d. 

Jtem halldori stikkhnifur. keyptur fyrir xiij skildinga. 
Jtem pungur og hellti fyrir ix skildinga. hattur fyrir 5 
skildinga. 

keypt tuibyrd blahufa fyrir v^ skilding. 

Jtem hafdi gullsmidurenn lagt til staups mins j lod silf- 
urs og iij ort. reiknazt huert ort j skilding. fyrir giornings- 
laun vj skildingar, og ad klara staupid. 

Jtem vj skildinga fyrir eina ledurhandzka. 

lofar henryck ad flytia smaltunnu humla j Jsland, reikn- 
andi ad hun komi til ad standa 22 skildinga uiliandi gefa 
mier hana þa ofur fyrir somu peninga. 

Jtem keypt halldori til stakks half fimta stika hornesk. 
stikan fyrir xij skildinga. in summa íacit iij mark vj skild- 
ingar. 

Jtem selldur henryck hynsken silfursponn ad uikt v lod 
minnur quintin. feingit þar fyrir iiij mork x skildinga. gefid 
honum | giorningslaunen skilding. 

Jtem hefur min meynun Anneke skulldzkœ gefit mier 
j badkappa og þar med hofudduk fj mark. ij ruUen.^) 

Jtem goda skyrtu og ij nasaduka. [linsock.^) 

Jtem puero meo iij skyrtur uel saumadar. 

Jtem gaf fruin honum ij skyrtur og ij nasaduka. 

Jtem mier sialfum ij skyrtur og ij nasaduka, 

Jtem gaf Anna Eggerdes mier eina skyrtu. 

Jtem keypt eina kistu fyrir 24 skildinga. 

Jtem minn saudul fyrir ix lybsk mark og ij skildinga. 

Jtem saudul halldors fyrir iij mark. giord jstaud med 
■olum fyrir x^) skilding. 

Jtem ij eingelske vellen til treyiu pueri mei 14 skildinga. 

Jtem til hans kraga ij ryske vellen. viij skildinga. 

Jtem gefit ut fyrir mitt beizl. brióstgiord. reida og giord 
iii| mark minnr einum skilding. 



1) [milli lína. 2) þ. e.:Q% 



GIZUR BISKUP. 199 
feingnir sira Snorra .iiij. daler. 

Jtem bitalad skraddaranura matz. x. mark. xiij skildinga. 

Jtem skraddarasueinunum fyrir þad sem þeir hofdu ut- 
lagt xxiij skildinga. 

Jtem viUdi herra meyni aunguan reikningskap uid mig 
hallda. huar fyrer ad ec skeinkti honum silfurkonnu ad wikt 
Ix oc vj lod. sæmiliga gyllt oc giord. suo ec hefdi ecki gef- 
íns kost oc aul þær .xv. uikur sem uier þrir til samans 
hofum her uerit. Anno 1543 3 die Aprilis. 

Jtem gefit frunni hans tannkupu litla. cum vno ducato 
et vno anglotero, 

Dedi matri vnum anglott. coclear trium unciarum pau- 
•o minus. og litinn silfurfork. 

Jtem gaf hun mier silkisaumadan langan duk. 

dedi annæ sorori Eggertz coclear 2 vnciarum et unum 
florenvm. 

vj. dag aprilis manadar flutta ec til skips minar kistur 
og þad mier til heyrdi og þau xxxiij lybsk mark sem epter 
stod henryck pok af mier upp a ockar fyrrskrifadan reikn- 
ingskap gallt ec henryck hynsken j skipe petur kordoners 
negna lýtken smyth. þui hann uar henryck peninga skylld- 
ugur. enn lytke smytt skylldi bitala þessi xxxiij lybsk mark 
nimna uegna. huad henryck pok liet sier uel lika. 

Jtem gefid smadreingium j huse herra meyni sinn litill 
silfursponn huorum. 



181. 7. Janúar [1543]. 

Brép Gizurar biskups til Erlends lögmanns Þorvarðssonar, 
þai' sem biskup kvartar yfir, að lögmaðr hafi ófrœgt sig og 
klerka sina. 

AM. 232. 8vo bl. 58a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (LXXIV). 
— AM. 266. Fol. bls. 35—36. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
sira Haldórs í Reykholti 1654—57. 

G(izur) €(inarsson) S(uperintendent) S(kalholltsstigtis). 
S(alutem) per christum. 

Sie ydur kunnigt Erlendr laugmadur þad nockurar eer- 



200 GIZUR BISKUP. - FRAMFÆRSLUMÁL. 154-3 



ligar persoinir j Kaupinhafn lietu mig fa ath uita oc sia 
nockura articulos epter ydrum framburdi og under ydru eig- 
inligu nafni m skriptis framborna. þa ed helldur mattu reikn- 
azt mier og Schalholltzstiktis kennimonnnm til hneyksla oc 
hneckingar hefdu þeir sumer huerier sannir uerid sem þo 
munu oauduellega uerda sannprofadir. Suo og sagdizt sa 
hofudbatzmann sem uar upp oa þui hinu sama nadugasta 
herra kongsins skipe sem eg med ut sigldi af jslandi hafa 
setid j samdryckiu med ydur huer ad og suo hermdi og 
fullkomliga fornumid hafdi þau ord sem ec ecki ueit ne 
uisse nockura won til ad med rettu mætti upp ca mig koma. 
kom mier slikt mioc da ouart af ydur tiil^). og ecki meinta 
eg ad þier mundud hafa ydur uiHad til þess uirda ad fara 
med slikum ærendum. þui litill styrkur og forsuar synizt 
mier sem uoru fatæku fosturlandi mundi þar af mega uerda. 
Byriar og þeirri hendinne hreinni ath uera sem af þickezt 
mega þuo annara saura. 
Jn Christo Vale. 

Skrifat sunnudaginn næstaii epter hinn þrettanda. 



182. 16. Janúai' 1543. á ííauteyrí. 

■ 

Ttlptardómr, út nefndr af Jóni Olafssyni í umboSi föbur 
síns, Ólafs Guðmundssonar sýslumanns í Isafjarðarsýslu, um 
framfæri barna Ólafs Jónssonar. 

AM. Fasc. L, 9, frumrit á skinni. 12 innsiglaför eru á bréfinu, 
«n öll innsiglin vantar. 

Ollvm monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
sender jon einarsson. gudmundur jonson, einar jonson, jon 
jonsson, jon steinsson. jon einarsson. markvs magnusson. 
jon illugason. jon jonsson. svartur biarnason, helgi gud- 
munszson. olafur magnusson kvediv gudz og sina kunigt 
giorandi þa lidit var ba gudz burd. CD. d. xl og iij elr sa 
þridivdagin næsta fyrir niv vikna favstv vm veturin vorum 
vœr sa navteyre aa langadalsstrond sa þingst(ad) Rettum til 

nefnder af jone olafsyne er þa hafdi mjns herra kongsins 

_____ — 



r 



1543. FRAMFÆRSLUMÁL. 201 

syslv vm jsafiord j vmbodi olafs bonda gudmunszsonar favd- 

sins. at skoda *og fiansaka og fvUnadardoni sa at leggia 
vm þat þrot og hreps vandrædi sem til fiell epter olaf heil- 

jonson gud hans (sal) nadi hver at epter atte v born og 
avll vng. Skodvdvm vær og vmh(v)xvdvm þa skyllda menn 
sem þessi born eiga ætlartolv til. hveria vær toldvm epter 
skynsamra manna tilsogn manne fir en systrvngai) fra Rett- 
vni syskenvm at telia sem erv þeir brædvrner eyolfur kol- 
beinsson og jon kolbeinsson. og þeir fleire adrer sem þess- 
bornvm erv iafnskylder og nockra fiemvni hafi fram 
yfer sina og sin(n)a framfærslv^) þeirra sem adr erv lavg- 
komner æ. þeirra fie. gnn 3 anare grein erv og skyllder 
þessvm bornvm þesser menn aa nordurstrondvm sem er jon 
olafsson, brandur jonson. helgi jonson og leitz oss þesser 
^enn ecki mega hia sjtia edur hlvtlavser vera vm fyr sagt 
efni. Nv af þvi at so stendur ] vorri lan(d)slaga bok at þar 
skal hver hrepzmadur vera sem hann hefr vpp fæst^) eda 
þar sem erfingiar hans erv vistfaster þrimenningur edur 
nanare. og at so profvdv og fyrir oss komnv dæmdvm vœr 
^dr greinder menn med fvllv doms atkvædi epter þessvm 
81'einvm og þeim flejrvm sem hier at Ivtta. Hana konvna 
hoUv olafsdottur modur þessara barna aptur j sina sv(e)it 
nordur j steingrimsfiord þangat sem hvn hefur vpp fædzt 
^pter bokarenar ordvm med þat yngsta barnit en anad dæmd- 
vm vær barnit til framfærslu adr greindum brædrum eyolfi 
kolbeinszsyni og ioni brodr hans hvorvm epter sinv fiemegne 

þeim fleirvm sem þeim slanda ]afnfram(t) og fiemvne 
hefdi til. Jtem ] anare grein dæmdvm vær þridia barnid 
nordur sa strander til þeirra frœndana ions olafssonar. brans 
jonsonar og helga jonssonar og þeirra fleire sem iafnskyld- 
er erv bornvnvm þessvm sem þeir vttan anat provizt lavg- 
Hgra. hit fiorda og .v. skyldi hafa heimila vmferd anat 
vm vasfiardarþing en anat vm langadalshrep þar til er god- 

menn sia þeim anad betur soma. 
Samþyckti þenan vorn dom fyrnefndur syslvmadur og 
setti sitt insigle med vorvm fyr nefndra domsmanna insigi- 



1) [systrvngra, frbr. 3) — fœrlsv, frb. 3) = fædst. 



202 



GRIÐABRÉF 



1543. 



vm fyrir þetta domsbref hver(t) er skrifat var j vasfirdi 
fimtvdagin næsta fyrir niv vikna fostv aa sama are og fyrr 
seger.i) 



183. 6. Febrúar 1543. í Yiðey. 

GrBiÐABÉF útgefið af Pétri Einarssyni kongs umboðsmanni 
yfir Islandi handa Þorleifi Þóroddssyni til næsta Alþingis. 

AM. 232. 8vo bl. fi2a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (LXXXV). 
— AM. 266. Fol. bls, 40. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs i Reykholti 1654— b7. 

fridbref sakamannzins (Þorleifs) Þoroddz(sonar). 
Medkennuzst ec petur ^inarsson kongs umbodsmadur 
ýfer jslande ad ec hefe unt og gefit ^ipter bon og begeran er- 
ligrar personu sira ions hiedinssonar officiales^) og radzmans 
heilagrar schalholltzkirkiu þolleifi þoroddzsyni grid og fullan 
frid. upp di mins herra uegna til næsta alþingis. suo hann 
mege nadugUga epter minu radi hialpa sinum baurnum. 
Þui bid ec um alla goda menn. ad þeir seu þessum þolleifi 
helldur hialpandi. enn miog auitandi. þui uors herra ord 
seigia. at uier skulum elska uorn naunga. sem sialfa oss. 
enn hata uont uerk. fyrir rieltœtis saker og cetera. oc til 
sanninda hier um þrycki ec mitt innsigle nedan fyrir þetta 
bref. skrifat j vidö þridiudag 3 fostogang Anno 1543, 



■ 

184. 24. Febrúar 1543. í Gufudal. 

SiGHVATE Guðmundsson kvittar Jón Guðmundsson bróður 
sinn um þann arf og peninga, sem hann átti að honum aS 
sœkja, með þeim greinum, er bréfið hermir. 

AM, Apogr. 12fc3 með hendi Slyrs Þorvaldssonar „Ex. orig. Ava 
Þorkelssonar". 

ihesus CBÍstus nostra salus, 
Þat giorum wier jon þorsteinsson. magnus jonsson. 
magnus hromunzson godum monnum kunnigt med þessu 

1) þ. e, la Jan. 2) Svo, 



1543. 



KVITTAN. - CLAUS. 



203 



^oru opno brefi at wier vorum j hia og heýr(d)um og 
saum aa ord og handaband þessara manna af eirne alfu 
]on gudmundsson enn anare sigvatur gudmundsson. þad 
faldizt og skildiz vnder þessu þeirra handabande at adur- 
skrifadur sigvatur gudmundsson kvitan gaf og akiærulaus- 
J allan mata adurgreindan ]on gudmundsson brodur sinn. 
vm þann arf edur þa peninga sem hann atte at honum at 
SÐekia eda hvad annat er han mætte med logum til hans 
tala. skilde og svo iyrrskrifadur jon gudmundsson til j þessu 
þeirra handabande. at íyrrgreindur sigvatur gudmundsson 
hetdi aungva heimilld fyrir þeim peningum sem hann brvtt 
hafde og hann honum afgreidde nema hann være i allan 
'^ata kvittur og akærulaus af honum til um þat er hann 
iiiœtte til hans tala. lofade og optnefndur sigvatur þui at 
hann skyllde þar alldri vpp da tala þo hann mætte. Og til 
sanninda hier wm festum wier fyrrnefnder menn wor jnsigle 
fyrir þetta vitnisburdarbref. hvert at skrifat war j gufudal j 
gvfufirde wm veturenn jn festo sancti COatthei^) apostoli. 
anno domini CQO d^ xl tercio. 



185. 8. Marts 1543. í Ilendsl)org. 

Claus van der Marvetze lýsir því, að hann hafi um nokkur 
af Kristjáni Norðmanna og Dana konungi haft Island að 
léni og sérstaklega eitt klaustr þar í landi (Viðeyjarklaustr), 
það embætti hafi hann af sér brotið, meðal annars með 
oeirðum þar í landi; því næst hafi sér verið varpað í fang- 
elsi og mál höfðað gegn sér af konungs hendi, en hann síð- 
af náð konungs laus látinn úr fangelsi og málsóknin lát- 
falla niðr, og hann tekinn aptr til náða; lofar hann því 
og heitir fyrir sig og alla sina eptirkomendr, alda og óborna, 
konungi og öllum hans örfum og eptirkomendum, og öllum 
þeim, er með ráði eða dáð hafi unnið að fangelsan hans, 
og þeirra eptirkomendum, að kæra það aldrei né kylja, og 
vera konungi hollr og trúr og hans eptirkomendum, og 



1) Svo = Matthie. 



m 



CLAUS VAN DER MERWITZ. 



1548 



hvorki skaða lönd hans né lýði; leggr hann frá sér alt til- 
kall til hirðstjórnar, og lýsir forléningarbréf þau, er hann 
hafi af konungi feingið fyrir íslandi og klaustrinu (Viðeyjar- 
klaustri) dauð og ekkert afl hafa, svo og, að hann skuli 
aldrei né hans arfar, né neinn fyrir þeirra hönd, gera nein- 
ar skaðabótakröfur til neinna, nfieð fleirum þeim orðum, er 
bréfið sér líkast hermir. 

Ríkisskjalasafn Dana, „Island &F8erÖe" Nr. 29. Frumrit á papp- 
ír með innsigli drepnu i oblátu á pappírinn. 

Claus von der Maruitz sein orpheyde^). 
Jck Claws van der Maruetze Bekenne hirmit vor my 
vnnd myne eruen, och sust vor alzwemenn. Nachdeme de 
durchluchtigeste Grothmechtigeste hochgeborn Furste vnnd 
here here Christian tho dennemargken Norwegen der Got- 
tenn vnnd Wendenn Koningk hertoch tho Slesewigk holsten 
Stormarn vnnd der dithmarschen Graue tho Oldenborch 
vnnd delmenhorst my mit deme lande Jsslande etliche tidt 
vnnd Jare vp geborliche aífgifft vnnd jn sunderheit mit ei- 
nem closter vp demesuluen Lande belegenn de tidt mynes 
leuendes quidt vnd fryg gnediglich vorsorget vnnd belehnet 
hadde na lude vnnd Jnholde syner ko^- Mt breue vnnd se- 
gelle my darup gegeuen. Welliche breue ]ck darna van et- 
liches vprores vnnd segelle wegenn de dursuluest vp deme 
Lande dorch my vnnd myner denere vororsakent entstan- 
denn wedderumme vorborefc vnnd vorbraken hebbe Darauer 
syne koe Mt my ock tho rechte gefencklich angenamen vnnd 
bestricket hadde. Vnnd dewile ]ck my des rechtegandes 
hoch beschweret jnn ansehentt dat my solliche veleche 
ssware fallen mochte, vnd syne ko^. M^ my dorch sunder- 
liche hoge vorbede erer Mt rode vnnd andere my sollichen 
rechteganck gnediglich nagegeuen vnnd vann sollicher ge- 
fencknisse gnediglich wedderumme entfriget vnnd tho gna- 
den genahmen hefft. dat jch derwegenn syner koe Mt ock 
dersuluen eruen vnnd nackomelinge sampt allen den gennen 
de tho solcher myner gefengnisse sadt edder dath gegeuen 



1) Utan ÉL bréfinu. Þar er og gamalt merki „D. 4:." 



Í543. 



CLAUS VAN DER MERWITZ. 



205 



gelauet vnnd thogesegth hehbe. Laue vnnd thosegge ehn 
sollechs och also jegenwardigen jnn krafí't vnnd macht des- 
ses niynes apenen vorsegelden breues dat jck edder myne 
eruen geborn vnnd vngeborn edder nemandes van vnnser 
aller wegen nimmermehr darvp saken edder sprekenn ock 
nichtes dat syner ko^ Mt vnnd dersuluen medebenameden 
noch eren Riken Landen effte luden noch denerenn efl^te 
vorwantenn entwgen vnnd tho nadele syn mach, wo sollechs 
dorch mynschen synne erdacht werden konde, derwegenn 
^i^nd ock sust vornehmen effte handelen vnnd dersuluen 

jnn vngude medemer reppen effte gedenckenn will, jn 
keinem wege. Segge derwegen ock alle de breue segelle 
vorschriuinge vnnd begnading de syne ko^ Mt my vp dat 
vorberorde Landt vnnd closter gnedichlich gegeuen hirmede 
doth vnnd crafftloess szo dat ]ck edder myne eruen edder 
^emandes van vnnser wegenn syne koe M* vnnd dersuluen 
ínedebenameden jn jeniger maten darumme ock vmme al- 
len schaden den jck derwegen gehat vnnd geleden wider be- 
schuldigen effte anlangen wilienn effte scholenn sunder sol- 
lichs schal hirnamals eine ewige vnwedderreppliche vor- 
dragenn sake synn. Des tho orkunde vnd tuchnisse der 
^arheit dat jck vnnd myne eruen sodanes getruwelich vast 
vnnd vnnerbrakenn holden willen hebbe jck Clawes vann 
der Marwitz vor my vnnd myne eruenn geboren vnnd vnge- 
boren myn signet tho ende desser schrifft gedrucket. 

Geschein tho Rendesborgh na der gebort Christi vnn- 
ses heren jm vofften hundersten vnud drey vnnd vertigesten 
]are am donnerdage na deme sondage Oculj. 



186. 16. og 28. Marts 1543. í Hamboi'g. 

MiNNisaREiNAE Gizurar biskups um nokkur viðskipti hans og 
Claus Overlenders. 

AM. 232 8vo bl. 59 a. Bréfabók Gizurar biskups i frumntí (Lxxvh) 
AM. 266. Fol. bls. 37. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
Haldórs í Reykholli 1654-57. 



2Ö6 



klIÍNfeGREINAR. — JARÐABRÉF, 



1543. 



Jtem haufum vid Clawes ouerlendur keypzt uid. skal 
ec lata hann fa xx voder uadmals tuitugar j jslandi. enn 
hann skal ffa mier hier. xxiiij. jochimsdali. tokum uid 
haundum saman hier um fostudaginn næstan ante palma- 
rum. Anno et cetera (15)43. 



€g Gizur ginarsson superintendens Schalholtzstikis med- 
kennunzt þad eg er skulldugur Glaws auerlender xx wodir 
uadmals tuitugar fyrir fuUa peninga sém ec hefi sialfur af 
honum þar fyrir uppbored. Set eg til sira Olaf^) jonsson J 
hoUti at afgreida Glawes greindar xx uodir nu j sumar af 
minum tiundum. Og til sannenda þrycki eg mitt Signet a 
þetta bref. utgefid j Hamborg fiorda dag paska Anno 1543. 



187. 20. Marts 1543. á Hrakstööum. 

KAUPBitÉF þeirra Odds og Fúsa Helgasonar og annarsvegar 
Daða bónda Guðmundssonar um jarðirnar Brekkur íSaurbee, 
Rauðsdal og tíu hundruð í Vaðii. 

Jarðabókarskjöl Árna Magnússonar, Dalasýsla Nr. 9, afskript 
gerð eptir „sínuin original á kálfskinn" og staðfest J9. Júli 1704 við 
Öxará af Sigurði Sigurðssyni og Hákoni Árnasyui (á Vatnshorni). 

Þad medkennust vid Oddur Helgáson og Fuse Helgason 
at vid hofum giðrt suo felldan kaupskap vid^) Sigurd bonda 
Odzson med fullu handabandi at vid hofum sellt og feinget 
Dada bonda Gudmundssyni jardernar Breckur er liggia j Saur- 
bæ i Huolskyrkiu sokn med ollum þeim gognum og giæduin 
sem greindum jordum filger og filgt hefur at fornu og nyii 
og vid hofum fremst eigandi at ordit vndan ockur og ockr- 
um erfingium enn vnder firrskrifadaii Dada og hans erfingia' 
og epterkomendur, Hofum vid fulla peninga vpp bored sen^ 



1) Olafur m 2) Svo» 



I 



Í^4;7^ JARÐABRÉf, - KVlttAN. 20*? 

ockur vel anæger fyrir adurskrifadar jarder. Suo og skal 
hann alla sok og sokn Æ eiga kirkiu kugilldunum og oUu 
þuj sem kirkiu til kemur a nedre Brecku. skulu firrskrifader 
Brœdur Oddur og Fuse suara lagariptingum a firrskrifudum 
jordum. enn adurskrifadur Dade hallda til laga. enn ef adur- 
nefndar jarder ganga af optnefndum Dada at logum þa skal 
hann mega frialsliga aptur ganga at sinum jordum an doms 
i^edra Baudsdal^) og xc i Vadli og þar til ij kugilldum. for 
þessi giorningur fram þridiudagin næsta epter passionem um 
veturin a Hrakstodum a Bardastrond i Hagakirkiu sokn ar- 
epter guds burd M. d xl og iij ar þessum monnum 
hiaverendum Narfa Sugurdssyni og Sigurdi Bofvardssyne^). 

til sannenda hier um setium vær fyrr nefnder menn vor 
jnnsigli fyrir þetta jardar kaupa bref huort er skrifad var j 
sama stad og dag sem firr seger. 



188. 30. Marts 1543. í Saurbæ. 

Púsr Helgason kvittar Andrés Arason um það sakferli, er 
Andrés átti að gjalda móður Fúsa, og samþykkir Oddr bróð- 
Púsa það. 

AM. Fasc. L, 10—11, frumrit á skinní. Af 2 innsiglum er annað 
<3ollið frá. 

Andres AraCfon kuijttun og Odds Helgasonar.^) 
Þat giore eg fvsi helgason godvm monnum kvnnigt 
"^öd þessv minv opnv brefi ad eg medkennvnzt ad andres 
arason frændi minn hefur giort mier glogvan reikningsskap 
þeim peningvm er hann atti ad giallda modur minni j 
þat sakferli er af honum var dæmd(t) henar vegna er var 
halft fiorda hvndrad ad vpphæd. hefur hann þar j goUdit 
malnytv kviUdi og skak fyrir iic vnder sialfvm mier og ,x. 
avra hia oddi brodur minum œi nesi og eitt x. þar til þat er 
ockur semdi. ViU moder min eda onnur min sysken þar 

1) Randsda]^ hdr. 2) Svo. b) Utan á bréfinu með hendi frá 17. 

öld. 



É08 



F 

KVITTAN. — JARÐABRÉF. 



1543. 



vppaa tala þoL heíi eg lofad ad setia mína peninga þar j 
borgan fyrir gn hann vr ollv svarj og sokvm vm adur 
greint gialld. medkennvnzt eg fyr nefndur fvsi helgason ad 
eg hefi fvlla peninga vpp borid af adur nefndvm andresi 
sem mier vel ói næger. Þvi giori eg og gef þratt skrifadan 
andres arason oUvngis kvittan og dakærvlavsan fyrir mier 
og ollvm minvm epterkomendvm vm fyr greint sakferli. 
Vorv þesser giorningsvottar til kallader erlingr gislason og 
þordur svarzson hverer ed settv sin jnsigli med minv jn- 
sigli fyrir þetta kvittvnarbref skrifad j savrbæ A ravdasandi 
favstvdægin j paskavikv vm vorid arvm epter gvdz bvrd. 
(10. d. xl. og iij. ar. 

Þat medkennvnzt eg Oddur helgason ad eg hallad^) og 
samþycki þann giorning allan stodogan og myndogan sem 
fvsi broder minn hefur giort vit andres arason vm þessar 
niv merkur sem hier fyrir standa skrifadar. skvlv þær so 
kvittar fyrir mier sem fyrir bonum. Og lil sanninda hier vm 
heingi ec mitt incigli og fyrir þetta sama bref til meiri avd- 
syningar og stadfestv. 



189. 16. Apríl 1543. á Auðkúlu. 

Ormr Sturluson selr Ara Jónssyni jörðina Hleinargarð í 
Eyjafirði fyrir lausafé, en Þorbj'örg Þorleifsdóttir kona Orms 
átti jörðina, og fær hann henni Staðarfell á Fellsströnd, en 
lofar Ara forkaupsrétti á öllum þeim jörðum, er hann vilji 
selja. 

AM. Fasc, L, 12, frumrit á skinni. Af 8 innsiglum eru 7 enn 
fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 3721. — Bréfið er úr skjalasafni Hóla- 
^ stóls og aptan á þvf stendr „sk" (=skilist). 

kaupbref ara og orms 1543. Hleinargardur.^) 
ÖUvm monnvm þeim þetta bref sida edr heýra senda 

1) halUt frbr.; er líklega misssript fyrir: helld, 2) Þetta orð 
stendr utan á bréfinu með hinni sömu hendi, sem á flest Hólabréf 
befir ritað á 11. öld, og skjalatala biskupsstólsins á þessu bréfi «4:3". 



ÍSÍS. ÍARÐABRÉF. ^Óð 

oddr arnfinsson. biorn þorualldzson. arne gislason. Biarne 
helgason. Steindor jonsson og biorn jonsson kuediv gudz og 
sina kvnnigt giorandi at dxrum epter gudz burd ClOd xl og 
oa avdkvlv j svinadal mdoLnvdaginn nœstan fyrir ions- 
dag holahiskups vm vorid vorvm vær j hiíö. S(&-vm og heyrd- 
utn (XI ord og handaband Ara jonssonar og orms stvllasonar 
at suo fyrir skilldv at ormr stullason selldi Ara ionssyni til 
fuUrar eignar jordina hleinargard j eýafirdi j savrbœiar 
kirkiv sokn fyrir Ixc med avUvm þeim gognvm og gœdvm 
sem greindri jordv fýlgir og fýlgt hefr at fornv og nyiv og 
^'gí er med logum fra komit og hans kvinna þorbiorg þor- 
Jeifsdotter vard fremst eigandi at vndan sier og sinvm erf- 
^íígivm (en) vnder ara og hans erfingia, Hier j moti gaf 
jonsson xxx kvgilldi og fimtan hvndrvd j fridvm pening- 
og fimtan hvndrvd ] ofridvm peningvm. skýlldv xx 
JívgiUdi gialldazt vt j hvnavatzþingi da audkvlv og ca 
^sgeirsda. gnn at havsti og at vore allt golldit. £nn fyr- 
þessa greinda jord hleinargard setti ormr stvllason 
gallt þorbiorgv þorleifsdottr kvinnv sinne jordina stadar- 
fell (XL fellzstravnd til fullrar eignar med þui skilordi at 
bavrn orms og þorbiargar skylldi eignazt jordina stadar- 
föll epter þorbiorgu frafallna þo so kynni at verda at 
gí'emd þorbiorg œtti avnnvr skilgetin bavrn enn þav sem 
ætti med ormi. Suo og medkendizt ormr stvllason at 
hann hefdi lofat og suo lofadi hann þdoi enn med handa- 
savlvm ara jonssýni at selia honum fyrstvm allar þœr jard- 
sem greindr ormr villdi selia med iofnv verdi og adrer 
^ydi vid. skylldi Are jonssson hallda iordvnne hleinargardi 
til laga £nn ormr stullason suara (xl henne lagariftingv. Og 
til sanninda bier vm setivm vid Are jonsson og ormr stvlla- 
son ockr insigle med fyr grelhdra manna jnsiglvni fyrir 
þetta bref er skrifat var j sama stad dag og dSir sem fýr 
skrifat stendr. 



21. Aprfl 1543. á Mel £ Mlðflrði. 

Oemr bóndi GuSmundsson selr síra Birni Jónssyni jarðirnar 
Kamb, Reykjarfjörð, Kiós, Naustvikr, Kjesvog og Ávík, all- 
á Ströndum, fyrir lausafé. 



210 



jAfeÐABRÉF. 



1543 



AM. 238. 4to bl. 41, skr. c. 1570 (Bessastaðabók). 

Brefit fyrir Strandajordvm. 
Þat giore eg biarne prestvr biornsson. jon gvdmvndz- 
son. ]on þorleifsson. þorlakvr jonsson. jon magnvsson godvm 
monnvm kvnnigtt med þessv vorv opnv brefi. at arvm epter 
gvdz býrd CD. d. xl og iij ar da mel j midfirde lavgardag- 
enn næstan fyrir jons dag vm voret vorvm vier j hia savm 
óg ' heýrdvm da ord og handaband þessara manna sera 
biarnar jonssonar og orms bonda gvdmvndssonar at svo 
fyrir skilldv at greindvr ormvr selldi fyrsogdvm sera birne 
til fvllrar eignar svo heitande jarder: Kambvr og Reýkiar- 
fiordvr badar xlc. kios og navstvikvr fyrir xc. kiesvogvr x^. 
avik viijc. liggia allar fyrskrifadar jarder ca strondvm j arnes 
kirkivsokn. Sellde greindvr ormvr allar advr sagdar jarder 
itakalavsar med ollvm þeim gognvm og giædvm. rekvm og 
hlvnnendvm sem greindvm jordvm fýlger og fýlgtt hefir at 
fornv og nýiv vndan sier og sinvm erfingivm. en vnder sera 
biorn og hans erfingia. Hierj mot lofadi sera biorn greindvm 
ormi j malnytv xxijc. xvc j gielldfiar peningvm, j smiore og 
vadmale xc. oc xiijc j ollvm peningvm sem j fvllvm avrvm 
stæde. en ef sira biorn gyllde skreid fyrir svnnan þa skýllde 
ormvr taka jc og kxx fiska til tals fyrir malnýtv kvgillde. 
SkiIIde þessi sol oa fýrsogdvm peningvm. fýrslv at næstvm 
fardogvm. Avnnvr at Michaels messo eíi alUt vt golldit at 
næstvm fardogvm þar epter. enn þat dýrre være fyrskrií- 
adar jarder enn Ixc skyllde nidvr falla af þeirra verde. þvi 
at þœr voro þa nidvr fallnar at hvsvm og todvm. og flestar 
allar j ejde. kynne advr sagdar jarder med logvm af at 
ganga sera birne þa skýllde ormvr svara laga riptingvm 
oUvm tittnefndvm jordvm. Og til sanninda hier vm setivm 
vier fyrnefndir kavpavottar vor insigle fyrir þetta bref er 
skrifat var j sama stad og are deige sidar enn fyr seiger. 



191. 4, Maí 1543. á KjarlakssiJöum* 

Í)ÓMB, útnefndr af Þorleifi lögmanni Pálssyni, um ákæru Þor* 
leifs til Orms Sturlusonar um hald á jörSunum Orrahólij 



1S43. jARfeARílL. ^li 

Kjarlaksstöðum, Emburhöfða og Ormsstöðum, sem Þorleifr 
taldi sína eign eptir gjöf Solveigar Björnsdóttur móður 
sinnar. 

Landsbókasafn 42. Fol. 154—156, með hendi sira Jóns Erlends- 
sonar í VilHngahoIti 1666. — Landsbókasafn 286. Fol.. með hendi 
síra Jóns Ólafssonar á Lambavatni c. 1678. - Landsbókasafn 115. 
4!2 I, 59—61, með hendi sira Jóns Haldórssonar i Hitardal c. 1720 
^ Afskript af þessum dómi er i ýmsum kopíum af œttartölubók 
síra Jóns á Lambayatni. 

Enn einn Domur vm jardabrigde Þorleifs Píalssonar log- 

manns. 

Ollum godum monnum sem þetta bref sia edur heyra 
seiida Þorleifur Einarsson. Gudmundur Gudraundsson, Biorn 
Jonsson. Jon Bergsson. Sigurdur Oddsson^). svarner log- 
rettumenn. kvediu Guds og vora^) kunnigt giorande ad þa 
lidit var fra Guds burd 1543 ftr. a kiarlakstodum a fells- 
strond faustudaginn næstaíi epter krossmesso þa þriar vikur 
^oi'u af sumre vorum vier j dom nefnder af erligum h(err)a 
Þorleife Pdlssyne logmanne nordan og westan a Jslande ad 
skoda ransaka og fullnadardðms atkuæde a at leggia huoria 
^^gt edur afl hafa skyllde su klogun og akiœra er Þorleif- 

Palsson logmann hafde til Orms Sturlasouar vm þœr 
jarder er^) hann hiellt. enn [fyr nefndur þorleifur logmann*) 
kallade sina eign epter þeirre giof sem hustru Solveig Biorns- 
dcitter möder hans hafde honum geíit sem Testamentisbref 
Þ^r vfia giort utvijsar og jnnehelldur huoriar jarder^) liggia J 
íellskirkiusok n a medalfellsstrond er heita Orraholl og kiar- 
lakstader og Emburhofde^) og Ormstader (er) liggia ] Skards 
kirkiu sökn. 

J fyrstu grein kom þar fram fyrir oss landabrigdastefna 
or svarin var af tveimur skilrijkum monnum. leitst oss 
stefnau myndug og skialleg ] allan mdta og Orm Sturlason 
þar riettiliga stefndaii og fyrerkalladan. Nu fyrirþagrein 
^^_Qj^n ^^ Sturlason kom ei lil svara j rietta lagastefnu og 

1) sjötta dómsmanninn vantar í öll hdrr. í2) sijna 115, 3) sem 

^l^. 4) [115 ; [nu (b. V. 28fi) [fyrir gveindum Þorleife logmanne 42. 286. 

^ V. 115. 6) leiðrétt; Einkurhofde 42; Emkurhofde 2tí6; Eirekz- 
hofde 115. 



hu 



1* 



+ 



JARÐAMÁL. 



1543. 



einginn af hans hende sa er logsvar hefde fyrir hann ad 
greida, enn hans var krafed og bedist. þui dæmum wier hann 
sekan mork j stefnufall. gnn þa kom þar fram fyrer oss 
Appelerun af hans heiide. huer oss leitst ei^) afl hafa, þui 
huorki^) stendur ] Landslaga bokinne at landabrigdastefna 
skule Appelerast. Enn frijheitzbref er hann vændist af kong- 
inum til. koro ei fram og einginn visse hann hafa nie haft 
hafa. 

J annare grein var þar vpplesinn vj manna dömur 
hvor so jnne hiellt ad þeir hofdu dæmt Þorleife b(onda) 
Palssyni logmanne^) logleg forfoU [til hafa*) geingit þo hann 
hefde ei brigdt sin ödul j þann tima er bðk skipar [mðnnum^) 
riettelega birgdt hafa. þvi dæmum wier fyrrgreinder doms- 
menn adurgreindar jarder eign Þorleifs b(onda) Palssonar 
vera og verit hafa og hann riettelega meiga ad sier taka 
ad næstura fardogum. Enn hvorn þann sekan er fyrir stend- 
ur epter þvi sem logbok utvijsar. Enn Ornie b(onda) and- 
virde sitt af þeim sem hans faudur sellde edur þeirra log- 
legum erfingium. 

J þridiu grein kom þar fram fyrir oss herra pavans 
bref med heilu og oskoddudu hangande jnsigle [hvort er*^) 
so hliodade ad hann hefde med H(eilags) anda ndd vt gefit 
Pale Jonssyni fullmegtugt leyfe'^) ad binda sitt Hionaband 
vid Solveigu Biornsdottur an allrar hindrunar af kirkiunnar 
vallde under hans vidlðg. Somuleidis kom fram fyrir oss 
bref med godra manna jnsiglum huad jnne hiellt ad þeir 
saugdust vita íyrir full sanninde ad Pall Jonsson hefde bæde 
fest og keipt Solveigu Biornsdottur. 

J fiordu grein kom þar fram fyrir oss dandismanna dom- 
ur lœrdra og leikra er af biskupe 0gmunde var ut nefndur. 
ad þeir hefdu sied so latande bref med heilum og oskodd- 
udum jnsiglum ad þeir hefdu hia \erit og heyrt upp a ad 
Solveig Biornsdotter sör so felldan eid ad sig hefde einginn 
madur fest nie kejrpt annar enn Pall Jonsson bonde hennar. 
þui ad H(eilags) anda nad tilkalladre ad so profudu og fyrer 



1) ecke 1Í5. 2) hvorge 115. 3) s]. 116. á) [b. v. llö. 5) [115; 
einum 42, 28(5* 6) ed. 286; [er 116. 1) frelse 115. 



1543. 



TÍUNDÍR. 



213 



oss komnu med þeim fleirum greinum sem her til luta 
[dæmum vier med fullu doms atkvædei) tijttnefndaii Þorleif 
[Bonda^) Palsson skilgetinn og riettan eríingia epter faudur 
smn og mödur og brödur og alla sina frændur ad oUum 
þeim gotsum sem þav hafa med logum matt eiga. 

Samþyckte þennan vorn dom [fyrnefndur logmadur^) 
Þorleifur Palsson og sette sitt jnsigle med worum fyrir 
þetta domsbref. Skrifad a Skarde a Skardsströnd (a) sama 
aare deige sijdar enn fyrr seiger^). 



192. 9. Maí 1543. á Einarsstððum. 

DóMR tólf manna, útnefndr af Ara lögmanni Jónssyni, um tí- 
und þeirra manna, sem ekki eru í skiptitíund, út af ákæru 
lögmanns til Stígs Jónssonar, 

• Landsbókasafn 63 4to bl. 3a_ — skr. c. 1640 (eptír gögnum sem 
Jón lögmaðr Sigurðsson hefir haft.) - ÍBfél. 315A 4to bls. 59—61 
skr, 1680 (ágrip nokkuð langt).-Advoc. Library Edinb. 21.3, 10. 4to, 
skr. e. 1750 (sama ágrip og i ÍBfél. 315), og mjög viða er til ágrip 

þessum dómi, sem öll eru ónýt. 

Domur ara Logmans effter hans þijngbok skrifadur vm 

tijundargiord firir jnnann skiptetijund. 
Ollum monnum sem þetta Bref sia edur heyra sendum 
vier Einar Briniolfsson. Magnus Briniolfssón. Brýniolfur 
Magnusson. Þorsteirn Sugurdsson. Biorn Þorualldsson. As- 
grimur Jonsson. Fimbogi Eijnarsson. Thorlakur Fimbogason. 
Eirijkur Þordarson. Þorsteirn Þordarson. Rogualldur Kraks- 
son og Runoiffur Olaffsson kuediu Gudz og vora kunnigt 
giorande, ad þa lijded var fra lausnarans fæding 1543 ar 
miduikudœginn nœstann eftter krossmessu vm vorid d Ein- 
arsstodum j Kuæklingahlijd^). vorum vier i dom nefnder af 
heijdarligum herra Ara Jonssyne Logmanni n(ordan) og 
v(estan) d Jslande. er þa hafde kongsins sýslu j Vodluþijnge. 
tíl (ad) skoda. ransaka og fuUnadar domz atkuæde d ad 
^^ggia. þcL ákiœru sem adur greindur logmann haffde til 



1) [115 ; med fullu doms atkvœde dœmum wier 42, 286. 2) [b, v, 
115. 3) greinar 115, — Dagsetning hér 5. Maí. 4) Svo. 



214 



TIUNDIR. 



1543. 



Stijgs Jonssonar, ad hann hefde ongua tijund giort j ij sam- 
felld ctr. þar þo beuisadist. ad hann atte ijc j friduirtu fie, 
ad þessu þridia vori og hefde nu latist giallda tijund. enn 
giorde þo ongua j haust. firir þui dæmdum vier þa tijund 
okuitta. sem huorkie er vppsogd nie bodin firir marteins- 
messo effter logum. og med þui ad Stijgur Jonsson hafde 
ongua vorn hier ] mote adra enn þa. kongs vmbodsmadur 
œtte sig ecki hier vm ad klaga. þui hann være ecke skylld- 
ugur konginuni vm neina tijund. þui ætte hann sig ecki vm 
þessa sok ad sœkia. þar íyrer beiddist nu adurnefndur 
Lðgmadur hier doms d. huort honum væri eij riett ad gefa 
þessum manni saker ct þessu 0ni og odrum þuilijkum sem 
fyrer jnnann skiptetijund finnast j hans vmdœmi, ongua 
tijund giorandi edur þui nær. þar hreppstiorar vildu eckirt 
til þeirra leggia. Enn flester eru þeirrar meiningar sem 
Stijgur. ad kongur og hans vmbodsmenn eige onguann hlut 
med tijandargiord, fyrr enn tijund skifftest. Enn sokum þess 
ad kongurinn stirkir sijna þegna og vndermenn med lijn- 
kynd eg riettarbotum og edrum meira stirk ef þorf krefur. 
þa eru aller honum skylldugir vm tilbœreliga hlýdne epter 
logligum alþýdu eijde. so einginn aff hans þegnum forachte 
hans bod og befalning. Eij sijdur ero*) hans vmbodsmenn 
sijns €ijds og embættis vegna skýlldugir ad stidia og stirkia 
þar til ad kongligt mandatsie vid magt halldid. so loginn sie 
huorkie fo(t)trodin, nie konganna skipaner forachtadar og ecki 
meige fauitrir menn synia hofdingium riettrar þegnskýlldu 
firir ovisku edur þriosku sakir. 

Vottar suo logmalid. ad yferbodarar hrepps huors skule 
Bansaka vm tijunder og taka fiareijda aff nionnum. 

Jtem domur Raffns Brandssonar Logmanns sem gieck 
ÍL Þorkelzholi j Vijdidal 1482^) af .xij. monnum hliodar so: 
Dæmdum vier soknarmenn syslumanna skyllduga^) ad ad- 
giæta. huort bœndur og almugie tijundi sitt fie rietteliga. ef 
hreppstiorar leita þar eij effter. þa skulu þeir meiga semia 
og sekta þa sem þar vti brotlegir finnast epter logum. þa 
syslumadur er ecki nær. virdest oss þesse domur þad nog- 

1) tuo, hdr.O) 2) 1402, hdrr. Sjá dóm frá 20. Mai 1482., DLVÍ 
Nr, 396, 3) sl, 63. 



1543 



TIUNDIR. 



215 



lega vtskýra, ad valldsmadur hafe full mindugheit til ad 
sækia sierhuorn mann j sijnu vmbodi vm ranga tijundar- 
giord. og þar þurfe eij fleiri doma vm ad ganga. þui dæmd- 
um víer Stijg Jonsson rietteliga firir kalladann og fallinn ad 
niale effter þui sem adur seiger. 

Jtem Christenriettur og gamler domar nogliga vtskyra. 
Somuleides Christur sialfur. þar hann seiger. giefed þad 
keisaranum huat hans er og gudi huad guds er, 

Þui firir þessar greiner og þœr fleiri sem j Guds logum 
og landsins standa. og þær naudsyniar. ad slijk ofdijrf(d) og 
laganna foroktun leggist ecki of miog j oveniu. enn vier vit- 
um dom og riettindi ad giora er gudi þægeligra enn offur. 
þuijGuds naffne Amen. ad H(eilags) A(nda) N(ad) tilkaliadri 
ad ollu so profudu og firir oss komnu dæmdum vier nefnder 
domsmenn med fullu doms adkuæde og dliktunarorde. 

Jn primis vera riett ad kongs vmbodsmadur huor j 
sijnu vmdæme Bansakie vm tijundargiord. þar sem mistrýgd 
er ði. 

J annann mata dæmdum vier Stijg Jonsson og alla 
hans maka j þessu vmdæmi. sem vier vorum til krafder af 
logmanninum. sem eiga .x. aurum meira fie enn. vc. minna. 
og sitia so .xij. manude. ad þeir giora ongua tijund edur 
þui nær og eru Iogradan(d)i þess fiar sekan sierhuorn .iij. mork- 
um epter Christinnriett. Enn tuijgiallda þo tijundina enn konge 

■ ■ 

synum mork firir sijna ofdirfd og forochtun og lagabrot og 

■ 

sieu þar med aminter til leidrettingar. Situr hann adra .xij. 
nianude so hann tijundar eij. síe sekur. vj. morkum þurfta- 
ínanni og hreppstiorum. enn giallde konge ,ij. merkúr firir 
sijna ðhlýdne forochtun og lagabrot. Situr hann þz-idiu. xij, 
manude fare vtlægur af þeim fiordunge og sie þo sekur 
•xij. niorkum vid hreppstiora og þurfamann enn .iiij. mork- 
um vid kong firir ohlýdne og lagabrot. enn ef hann hefur 
6i fie til, og fær onguann borgunarmann firir sig og eij ad 
vinna firir sokinne. hafe keyrishogg firir huoria mork sem 
ogolldiíi er ad næstum fardogum effter firir sijna ofdirfd ohlýdne 
og lagabrot odrum til epterdæmis. nema scí vilie meire misk- 
un cl giora sem kongs valld hefur j hendi. 

Samþyckti þennann vorn dom med oss adur greindur 



VISTARRAÐ. - BISKUPSTIUNDIR 



1543 



logmann Ari Jonsson og sette sitt ]nnsigle med vorum ]nn- 
siglum firir þetta doms Brief, 



193. 10, Maí [1543J. 

GizuB biskup ræðr Ljót Þorvaldsson til sín um næstu tólf 
mánuSi sem meSreiðarsvein, staðarsmið og lestamann. 

AM. 232. 8vo bl. eOb. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti (Lxxxi). 
— AM. 266. Fol. bls. 38-39. Bréíabók Gizurar biskups í afskript 
sira Haldórs i ReykhoUí 1654-57. 

Fimtudags kuelldit nœsta fyrir huitasunnu riedzt liotur 
þorualldzson hia mier nœstu xij manudi med þessum hætti. 
ad hann skylldi mier sialfum fylgia og med j reidum uera. 
enn nærr ec uæri heima a gardi smida og giora annad þad 
sialfum mier til kæmi. Jtem j lestaferdir fara þa ec bædi 
hann þar um. skildi hann sier wadm(al) epter þorfum sinum 
enn um kaup stædi til min epter þui sem hann þionadi til. 
Lofadi ec ad leggia honum gott til þad ad kœmizt (til) 
skodonar og yfersynar godra manna þad klavgumal sem 
hann þickizt med riettu hafa mega oa iordu er liggur j 
kolbeinsstadahrepp. 



194. 11. Maí 1543. 

Bbéf Gizurar biskups, að Magnús Pétrsson hafi goldið sér 
þrjár vættir smjörs í biskupstíundir eptir síra Jón heitinn 
Héðinsson, svo og „bíhéldi" biskup tygjum síra Jóns, með 
fleirum greinum, er bréfið hermir. 

AM. 232 8vo bl. 60b. Brófabók Gizurar biskups i frumriti (Lxxx). 
— AM. 266. FoU bls. 38. Bréfabók Gizurar biskups i afskript sSrá 
Haldórs i Reykholti 1654—57. 

Anno 1543. 

Fostudaginn næstan fyrir huitasunnu giordu uid Magn- 
us Petursson þennan sama ockar da mille þad hann iatadi 
med handsaulum og gallt mier j decima part epter Sira Jon 
heitinn Hiedinsszon þad smior sem uar j þui fiogra tunna 
keri ad saugn þorunnar sem stod j GuUsraidiu, enn kerid 



1543 



PRESTASTEFNUBRÉF 



217 



skylldi hann fa sialfur seirna meir. skylldi hann suara þor- 
unni og fullu nœgia ] audrum peningum fyrir þær .iij. 
uœtter sem honum uoru þar af tileinkadar og ragnhiUdi 
burkonu fyrir smiorstamp. j godri reidu, Hier med liet hann 
sier lika ad ec bijhiellda hans tygium sira ]ons heitins þeim 
etí kann ad fa. suo ec klagadi þa ecki framar meir upp cla 
peninga sira Jons heitins uegna xa. partzins. 

Voru þessir menn tilkalladir þessarar ockarar giordar 
]n primis sira Jon Biarnason. Oddur Godtskalksszon. Eggert 
hannesson. Liotur þorualldzson. 



195. 12. Maí 1543. í Skálholtl. 

PnESTASTEFNUBEíii' Gizurar biskups (til klerka i VestfirSinga- 
fjórðungi). 

AM. 232. 8vo bl. 62a. Bréf Gizurar faiskups i frumriti Lxxxiv). — 
AM. 266. Fol. bls. 40. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra Haldórs 
í Reykholli 1654-57. 

prestastefnubref. 

Eg Gizur Einarsson Superintendens Schalholtzstiktis 
héilsa ydur aullum prestum og prelatum sama stiktis sem 
þetta bref sia edur heyra kœrliga med Gudz kuediu og 
ttiinne, kvnngiorandi ydur ad fyrir naudsynia sakir hefur 
^ier litizt med godra manna rdcLdi. at hallda wort almenne- 
lögt prestamot da þinguelli. laugardag^) næstan fyrer Peturs- 
roessu og Pdoils. er kemur. þui mega profastar officiales og 
prelatar reida sig uppda ath koma j greindan stad ath a- 
kuednum tima, Byd eg oc bijfala. stadaprestum og þinga- 
prestum ad þier lated þetta mitt bref flytiazt kirkiu fra kirkiu. 
suo þad komizt fram j tima vm vestfirdinga fiordung. 

Og til sannenda hier um þrycki ec mitt jnnsigle da 
þetta presíastefnubref. Skrifat j Schalhollti laugardag nœst- 
an fyrir huitasunnu. anno 1543. 



1) Svo, sem 1548 er 23. Júnf ; hlýtr hér þvi að vera misskrifað 
laugardag í staðinn fyrir : föstudag = 29. Júní 1543. 



218 



ENSK VERZLAN 



1543 



196. 21. Maí 1543. í Vestmannaeyjum. 

DóME, útnefndr af Páli Vigfússyni kongs umboðsmanni í 
Rangarþingi, um kæru Páls kongdómsins vegna til Þorláks 
Indriðasonar um þá skipgerð og kaupskap, sem þorlákr 
hafði ranglega gert við eingelskan mann Jón Parfit. 

AM. Apogr. 5912 „Ex originali Hlidarend." „Under þessum dome 
hafa aldri vered nema 3ia domsmannanna innsigle'' (AM.) 

Þeim godum monnum sem þetta bref sia edur heyra. 
senda skuli Thomasson. philippus runolfssoh. snæbiorn 
halldorsson. jon jsleifsson. biarne einarsson og haukr arna- 
son. kuediu gudz og sina kvnigt giorandi ad þa liditvarfra 
gudz burd CD. d. xl. og iij. ar. a uilborgarstaudum a uest- 
mannaeyum. a þingstad riettum. vorum vier j dom nefndir 
af pali uigfussyni. kongs umbodzmanni ] rangarþinge. ad 
skoda og ransaka og fullnadardom a at leggia vm þa a- 
kiæru. sem fyr greindur pall klagadi til þorlaks jndridason- 
ar kongdomsins uegna og sinna. vm þa skipgiord og kaup- 
skap. sem hann hafdi rangh'ga giort wid eingelskan mann 
]on parfit, lagdi þoUakur (sig) þar til laga sua wier saum sa 
og lofadi ad hallda þad sem domr dæmde. þui leist oss 
hann EÍettiliga fyrer kalladr. Enn saker þeirra doma. sem 
þar eru adr um dæmder. ef þeir selldi sinn pening dýrra 
wetur en sumar. se vpptækt kongs wmbodzmanni. aller 
þeirra peningar. En þeir suo sekir sem vid þa kaupa sem 
þeir keypti wid wtlægan mann. CDed þeim fleirum greinum 
sem þar inne standa. þui at sua profudu og fyrer oss komnu. 
dæmdum wier fyr nefndir domsmenn med fullu doms at- 
kuædi. greindan þorlak sekan xiij. morkum wid kong. og 
suslumann.i) en þetta sama skip wpptækt sua micill partr 
sem fyr greindur jon parfit hatdi til lagt. tittskrifudum pale 
til handa og eignar. og þetta sama skip fyr sagdur pall at , 
sier mega taka nær sem hann uilldi, En um þa peninga 
sem af þollake voro dæmder skal greidast eirn þridiungr nu 
strax. Annar michelsCDesso i haust. þridie at næstum far- 
dogum heima aa hans heimile. wœndist þorlakur þui at þessi 



1) þannig. ;= sýslumann. 



1543, 



GIZUR OG GISLI. 



219 



same jon parfit hefdi lofat at giallda svo mykla peninga 
þorlake sem hann^) yrde skýlldngur kongdomsins uegna 
um greindan kaupskap. þui dæmdum wer þorlak skylldugan 
at leida .ij. uitne loglig at hann hefdi þessu lofad. Og ad 
þessuni vitnum leiddum dæmdum wier þrat(t) skrifadau jon 
parfit skylldugan at giallda titt neíndum þorlaki suo micla 
peninga sem samgegnde þessum .xiij. CDorkum. 

Og. til sannenda hier um setti fýrnefndr pall wigfusson 
kongs wmbodzmann sitt insigle med worum fýr nefndra 
^anna innsiglum fyrir þetta domsbref huert skrifad var i 
^estmannaeyum manudagen eptir huitasunnu viku. a sama 

sem fýr seiger. 



23. Maí 1543. á Eyrartakka. 

CriZTjR biskup lýsir því, að hann hafi lofaS síra Gísla Jónssyni 
^atnsfjarSarstað, þegar síra Jón Eiriksson gefi hann upp, 
®^ þangað til hafi síra Gíslí Selárdalsstað. 

AM. 232. 8vo bl. 62^. Bréfabóh Gizurar biskups í frumriti (Lxxxvi). 
— AM. 266. Fol. bls. 40-41. Brófabók Gizurar biskups i afskript 
sira Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Vegna sira Gisla. 
Eg Gizur Einarsson Superintendens Schalholztstiktis med- 
í^ennunzt sakir þess ad heidarhg persona sira Jon gireksson 
hefur uid mic nockud um talad þad fyrir sokum sinnar elli 
uanmattar uilldi hann uppgiefa uatzfiardar stad. at ec 
hefi lofat Sira Gisla Jonssyne greindum stad þegar sira Jon 
heJldur stadinn ecki leingur edur vill hann vilianliga upp- 
g^fa, [enn hefi hifalt fyrnefndum sira gisla framuegis og 
þangat til selardals stad.^) Til sannenda set ec mitt Signet 
þetta bref skrifat aa eyrarbacka miduikudag næstan festo 
corporis chrisli Anno domini 1543. 



profastzdæmis part uill hann fa og allt h(eilagrar) kirkiu 
ualld j þessu takmarki sem kallad er. aa mille audnu og 



1) vantar í Apogr. 2) [á spássíu. 



m 



JARÐABRÉF. — MEÐMÆLABRÉF 



1543. 



langanes. Bidur hann ad lata skrifa sier til af prestastefn- 
vnne et cetera. 



198. 9. Júní 1543. í Hjarðarliolti. 

AaNES Grímsdóttir samþykkir, að Haldór Brandsson bóndi 
hennar megi selja síra Birni Jónssyni jörðina Litlu-Hvalsá 
í Hrútafirði. 

AM. Fasc, L, 13, frumrit á skinni með 2 innsiglum. 

Þath giorvm vid einar salamonsson (og) gudmundur 
snorrason godvm monnum kvnnigt med þessv ockrv opnv 
brefi j hiardarhollti ] stafhollzt tvngvm lavgardQgin nQstan 
fyrir barnabi^) apostoli vorvm vid ] hia saum og heyrdvm sa 
ord og handaband þessara manna af eirne alfv halldors 
bonda brandssonar en af annare agnesar grimsdottur kvinnv 
hans. falldizt þath og skilldizt vnder þessv þeirra handa- 
bandi ath adur nefnd agnes hvsfreya gaf þar til fullt og allt 
jayrdi og samþycki ath fyrr nefndur halldor selldi sira birne 
jonssyni jordina alla litlu hualsaa er liggur j hrvtafirdi j 
prestbacka kirkiv sokn. So og lofadi hvn þui ath hvn skylldi 
þar alldri vpp di tala. Og til sanninda hier vm setium vid 
fyrr nefnder menn ockur insigli fyrir þetta uitnisburdarbref 
hvert skrifat var aa borg j borgarfirdi arvm epter gvds burd. 
CD. d, xl og iij aar. 



199. 11. Júní 1543. á EyrarTbakka. 

MEÐMÆLABEÉff Gizurar biskups með Hans Nyhus, sem sé 
sinn þénari og liggi hér ekki i landið með nokkura kaup- 
handling, heldr bjargi sér svo sem aðrir innlendir menn. 

AM. 232. 8vo bl. 65a_ Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (xci) 
— AM. 266. Fol. bls. 44. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykbolti 1654—57. 

Bref Hans nyhus. 
Giore godum monnum kunnigt ad hannes sem ad uid- 



l) Svo, 



1543. 



HÓLSEIGNÍft. 



urnefni er kalladur nyhus er minn eigin madur og þenari. 
suo hann liggur ecki hier ] landit med nockura kaupshandl- 
lug a uetur sem adrer Þydzkir menn hafa giort ol moti 
worum landzskap, helldur leitar hann sier og sinni kuinnu 
naudþurftar og biargar suo sem adrer innlendir menn. Þar 
fyrir bid ec alla. einkum naadugasta herra kongsins um- 
bodzmenn ad þeir giore fyrrgreindum hannes nyhus eckirt 
omak. lati hann helldur mega uera med frij og hialpa sier 
þad bezta hann kann, Til sanenda þrycki ec mitt Signet ol 
þetta bref skrifat & eyrarbacka .xj. dag junij manadar 
Anno m. d. xl. iij. 



200. 80. Júní 1543. á Öxarárjingi. 

Tylftaedómr, útnefndr á Alþingi aS konungs boði af Erlendi 
'ögmanni Þorvarðssyni, um ákæru Þorleifs lögmanns Pálsson- 
til Hóls í Bolungarvík og annara þeirra jarða, er þar 
'ígg]a» og Ögmundr biskup hafði haldið um nokkur ár. 

AM. Fasc. Lxvni. 14, transskript á pappir frá 14. Maí 1568. — 
Fasc. Lxvii, 20, transskript á skinni. nokkuð iUa skrifað og með 
^ondu bleki á sumardaginn fyrsta (= 11. Apr.) 1560; er sú afskript 
siðri (AM. Apogr. lOOlL er gert eptir þessu transskr. frá 1560). — 
AM, Apogr. 100la_ „Ex orig, Sœmundar MagnusBonar á Hole i Bol- 
ungarvik" (=6). 

Ollum monnum þeim^) sem þetta bref siaa edr heyra 
Senda Olaatur Gudmundsson. Þorleijfur Einarsson. Sygurdr 
*-'adsson. Gudmundur^) Gudmundsson, Biorn Jonsson. Oddr 
tumaasson. philippus Runolfsson. Biorn þorleijfsson. Olaafur 
^'Sbiarnarson. Erlendur einarsson, magnus jonsson og^) 
*-*adr Sygurdsson kuediu Gudz og sijna kunnigth Giorandi 
þaa er lidid war fra Gudz burd CD d xl og iij sar^) laugar- 
aaginn næstau efter pieturs messo og paals aa almenniligu 
auxaraarþingi worum wier j dom nefnder af heijdarligum 
GRa ^llendi Þoruardssyni laugmanni efter skipan og bodi 
^ors högbornastaS) heua kongs kristierns ath skoda og 



1) sl. 6, 2) oiafur (I) Lxvu, 20. 3) hegbornasta ö. 



HÓLSEtGÍÍIR. \Ut. 

Bansaka og fullnadardöm aa at leggia huert afl ath hafua 
skylldi su klaugun og aakiæra er þorleijfur bðndi paalsson 
laugman hafdi thil höls j bolungarwijk og annara þeÍRa 
jarda er þar med liggia og biskup augmundr^) hafdi halldid 
wm nauckur aar. J fyrstu grein kom þar fram fyrir oss 
laugriettumanna domur huer wt war nefndr af ara jonssyne 
er þsa war laugman fyrir nordan og westan aa Jslandi huar 
ad inne stöd þessi gardr holl med audrum þeim giofum sem 
hanz möder hafdi honum giefid og oss wirdtist efter laugum 
giort wera. Jtem i annari grein kom fyrir oss tueggia manna 
witnisburdarbref med suordum bokar eijdum med heijlum 
og ðskauddum innsiglum huert ath suo war laatanda ath 
þeÍR hefdu heyrt ginar heíjtinn Jönsson þui [lysa oftliga^) ath 
aadr greindr þorleijfur ætti þennaíi oft skrifadaii gard hol og 
hann mætti taka hann þegar hann wiUdi þui hann hefdi 
hann af honum. þui mætti hann greiiida ]ord huorki giof- 
um giefua nie saulum selia eda j nauckurn maata fyrir 
ath^) fara, Nu af þui suo stendr skrifad*) j worí landz laga 
bok gfter gaugnum og wítnum skal huert maal dæma. Þui 
ath suo pröfudu og fyrir oss komnu dæmdum wær fyB 
nefnder [domsmenn^) med fullu döms atkuædi þennan oft 
skrifadan gard hðl med aullum þeim iordum er^) þar med 
fylgia wera fullkomliga €ign og werid hafa oft nefntz 
þorleijfs paalssonar og hann med BÍettu meiga ath sier taka 
nœr hann wiU. 

Samþycti þennan^) worn dom ^rlcndr laugmadr og 
setti sitt jnnsigh med vorum fyn nefndra manna innsiglum 
fyrir þetta domsbref huert skrifad war j sama stad og dag 
sem fyR seigier. 



201. 1. Júlí 1543. á ÞingYelli- 

JóN prestr Gíslason gefr, fyrir bón Erlings bróður síns Gísla. 
sonar, Andrési Arasyni kvitt þau tiu hundruð í Melanesi, 

1) Augmund ö. 2) [optliga lyst &. 3) sl. Lxvii, 20. 4) sl. 
5) [menn &. 6) Lxvn, 20; sl. Lxviu, 14 og 6. 



1543. KVlTTUNARBRÉF. - SNORRAStAÐlR. ^23 

sem sira Jóni og Erlingi höfðu til erfða fallið eptir Þórdísi 
heitna Gisladóttur systur sina. 

AM. Apogr, 1195 og 1360 „Ex orig. membr." — Bœjarskjalabók 
á Rauðasandi með hendi Orms Daðasonar c. 1726, stafrétt eptir frum- 
^^ti: „Under brefenu hanger eitt jnnsigles brot ólesande. Var brefed 
a kalfskinn so hliodande ad öllu sem ofan er Ritad. Jtem er þetta 
l>ref heillt og lœselegt." 

Þat giore eg sira jon gislason godum monnum kunnigt 
nied þessu minu opnu brefi at eg medkennuzt at eg hefi 
giort fyrir bon og bænastad ellings gislasonar brodur mins, 
^t eg hefi ge(f)it andrese arasyne kuitt þau .xc. sem honum 
og mier hefur til erfda fallet eptir systur ockra þordisse 
heitna gisladottur j jordunne melanesi er liggur cL rauda- 
sande j saurbæiarkirkiusokn til frials forrædis og fullrar 
^ignar undan ockur og ockrum erfingium enn under hann 
oc hans erfingia æíenliga upp hiedan. og til saninda hier 
um set eg mitt jncigle fyrir þetta kuittunarbref skrifat d 
þinguelle sunnvdagenn næsta epter petursmessu um sumar- 
arum epter gudz burd. CD.o d, xl. iij ar. 



203. 1. JúJÍ 1543. í Hítarnesí. 

VmisBXTRÐB, að jörbin Snorrastaðir (í Hnappadalssýslu) hafi 
aldrei veriS seld né keypt né áklöguð frá þvi hústrú Ólöf 
Loptsdóttir gaf hana (1479) Arnóri Finnssyni og tiiþess, er 
I*ýrafinnr Arnórsson afhenti þessa jörð börnum sinum. 

Eptir afskript staðfestri á Reykhólum 15. Maí 1704 af Gísla Jóns- 
syni og Steindóri Helgasyni, en sii afskript er gevð eptir transskripti 
ntuðu á Kneri í Breiðavík 13. Dec. 1612. Sbr. DI. VI, Nr. 203. 

Þad giórum vier^) Hromundur Eyvindsson og Are Jons- 
son gðdum (mðnnum) viturlegt med þessu ockru opnu briefe 
^d vid hofum alldrei heirt þad nie vitad ad Snorrastader 
hafe vered sellder nie keiffter edur nockur klðgun (L vered 
írd, þvi ad Hustru Oiof Loptsdotter gaf þessa firgreinda jörd 



1) Svo 



SNORRASTAÐIR. — SENDffiRÍF. 



1543. 



Arnore Finnssýne og til þess er Dýrafinnur^) Arnorsson af- 
vente þessa jord bornum sijnum og hier eíFter vilium vier^) 
sveria ef þurfa þiker. Og eruiö. vier^) attræder menn og 
leingstum vered ockar œfe i Myrasvejt. og mðrg dr vered 
hans braudbijter, Og tii sannenda hier um sefeium vier íir- 
nefnder menn ockar jnsigle fyrer þetta vitnisburdarbrief 
hvort ed skrifad var i Hijtarnese sunnudægenn efffcer Pet- 
urs (messu) og Pals um sumared árum effter Guds burd. 
M. D. XL og iij ar. 



203. 9. Júlí 1543. i Skállioltl. 

Bréf Gizurar biskups til Geble Pétrssonar biskups i Björg- 
vin um „íslendingagarðinn" í Björgvin og skuldaskipti Giz- 
urar biskups nokkur; segir harðindi á Islandi og hafis mik- 
inn hindra sigling. 

AM. 232. 8vo bl. 66b- Bréfabók Gízurar biskups i frumriti (XCV). 
— AM. 266. Fol. bls. 45—46. Bréfabók Gizurar biskups i afskript 
síra Haldórs i Reykholti 1654-57. 

Anno 1543. 
Dei gratiam et pacem per Jesum Christum. 

Thackar eg ydur kœri herra og fadir fyrer allt gott. 
Þier wited uel ad nu er mikell okyrrleiki da ferdum. suo 
ec hirde nu ecki ad kosta mikels kapps ut ath senda hied- 
an af ]slandi ath suo bunu. þui get eg ecki ad sinne neitt 
bod til yduar haít suo sem eg giorda rdad til uid ydur j 
minu skrife, þa peninga sem þier haíid hia ydur og til uoru 
ætlader ad bitala þa skuUd sem stod upp aa Jslendingagard- 
enn vid hinn^) Stig Bagga. bid ec þier eigit og giored þad 
rad fyrer sem ydur lijkar. vpp da reikningskap fyrir minn 
dreÍDg sem hia ydur var. Enn ef nockur weitir aklaugur 
fyrir þa saumu skuUd. vil eg hana j godri reidu bijtala. 
megi husen þa uera frij j yduari forsia og vmbodi. þegar 
ad ec fæ bodskap af ydur til hueisu þar er um hattad. 
Hafa hier uerid micel hardindi j jslandi þetta aar. allra mest 

1) Svo. 



1543. 



TORFASTAÐIR. 



225 



íyrir sakir hafiss suo siglingaskip hafa uarla kunnad ad fa 
vpp sokt landit. Stendur hier enn sampt til um Religionen 
ina kalla. huar allzmectugur Gud er umbidiandi ath hann 
umne bot da. Vil ec ydur giarnan til uilia uera huad eg forma 
fyrir yduarar goduilldar sakir sem þier haíid mier bijuisat. 
Bene Vale jn Ghristo Jesu. 

Raptim Schalhollt Juhj. 9. Anno 1543. 

Gizerus Einari 
Superintendens Schalholtensis. 

Humanissimo uiro pariter ac piissimo domino ma- 
gistro Geblero Superintendenti Bergensi vigilantissimo suo 
Domino. 



204. 10. Júlí 1543. í SkálholtL 

CrizuE biskup í Skálholti samþykkir og staðfestir bréf frá 
13. Júlí 1456 um landamerki Torfastaða i Biskupstungum 
(DI, V, Nr. 132; sbr. X, Nr. 171). 

Visitazíubók Brynjólfs biskups uin Snnnlendingafjórðung, bls. 
129, og er afskriptin staðfest í Skálhnlti 10. Maí 1646 af Salbmon 
presti Jónssyni og Böðvari Sturlusyni. — Landsbókasafn 108. itobls. 
405—406 með hcndi síra Jóns Haldórssonar c. 1720 (eptir transskript- 
inu frá 10. Maí 1646). 

[Medkenning Gijssurar Byskups um þetta Bref. 

Anno 1543.1) 

Þad giore eg Gissur Einarsson Superintendens Skaal- 
hollts sticktess gödum mónnum kunnigt med þessu mijnu 
opnu Briefe. ad d þridiudægen næstan fyrer Benedictus 
niessu um sumared j skrudhuusenu j SkaalhoUte nær ver- 
ande sijra Bryniölffe Halldorssyne Raadsmanne og Sijra Jone 
Einarssyne kyrckiupreste. yferlas eg og skodade gamallt 
landamerkia Brief kyrkiunnar a Thorffastðdom med audr- 
um þeim jtökum og jskylldum. sem þad sama Brief inne- 
helldur. leitst mier og oss óUum þetta Brief j allan maata 
skiallegt stödugt og mýndugt med auUum sijnum greinum 
punctum og articulis so sem þad innehelldur. Jtem j ann- 

' ' — ~~ — — " . ' - - - - _ — - — — _ _ _ — ' 

1) [b. V. 108. 

DiDl. Ui, XI. B. 15 



2^6 



HJONABANDSMÁL. 1543. 



are grein kom þar fram fyrer mig mætrar minningar Brief 
Biskups 0gmundar sem Gud hans saal naade. med 
hans hanganda og oskðddu jnnsigle. huort ed innehiellt 
ad hann heffde skodad og yferlesid fyrrj sagt landa- 
merkia Brief. huort hann statt og stðdugt giðrde^). Þui ad 
Heilags anda nM til kalladre ad svo pröfudu og fyrer oss 
komnu. wrskurda eg þetta offtnefFnt landamerkia Brief vera 
loglegt og j sier ad aullu fullmecktugt so framt sem þar koma 
ecke adrer skiallegre maaldagar eda landamerkia Brief j mote. 
Og til sanne(n)da hier umm feste eg mift innsigle og fyrrnefnd- 
er prestar sijn jnnsigle fyrer þetta Brieff skrifad j sama 
stad og dag sem fyrr seiger arum effter Guds burd Mdxlu]. 



205. 20. Júlí [1543]. í Skálholtl. 

DóMsÁGRip Gizurar biskups um hjónabandÞorleifsÞóroddssonar. 

AM. 232. 8yo bl. (j9a, Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CI). 
- AM. 266. Fol. hh. 49—50. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs i Reykholti 1654—57. Sbr. Nr. 206. 

A Þorlaksmesso sialfa j biskupsstofunni j Schalhollti 
kalladi ec þessa epterskrifada dandimenn tii skodanar vm 
hiuskaparband Þorieifs Þoroddzsonar huort hann skylldi 
mega til samans vera suo epter sem adur uid sina konu 
sakir þeirrar hindranar ed greindur Þorleifur hafdi giort. 
þar hann hafdi legid systur sinnar kuinnu. leizt þeim ollum 
ad þeirra hiuskaparband stædi sampt stodugt fyst ad konan 
taladi epter mannenum og hefdi til samans med honum buit 
.epter hans misferli. 

Sira Bryniulfur Halldoraszon | 

Sira Oddur Halldorsson 



Sira Jon Biarnason 

Sira Jon ginarsson 

Sira Simon Jonsson 

Sira Þordur Gislason j 



Jon Biornsson 



1) Sjá bréf frá 7. Apr. 1539 (DI. X Nr. 171). 



1543. HJÖNABANDSMÁL. 

206. 20. Júlí 1543. [í Skálholti]. 

DóMB, útnefndr af Gizuri biskupi i Skálholti, um hjónaband 
Þorleifs Þóroddssonar, er legið hafði systur konu sinnar. 

AM. 232. 8vo bl. 70b_— 7ía. Bréfabók Gizurar biskups í frum- 
riti (CVIÍ). — AM. 26ti. Fol. bls. 51-í>2. Bréfabók Gizurar biskups 
í afskript sira Haldórs i Reykholti 1654r-&7. Sbr. Nr. 205. 

Bref sakamannzins Þorl(eifs) Þoroddzsonar. 
Gizur Einarsson superintendens Schalholtzstiktis. 
giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu breíi. 

oirum eptir gudz burd .m. d. xl. iij. þorlaksmesso um 
sumarit. kalladi ec til med mier þa dandimenn. sem hier 
standa eptir skrifadir. Sira Bryniulf halldorsson. Sira Odd 
halldorsson. Sira Jon biarnason. Sira jon ^inarsson. Sira 
Simon jonsson. Sira Þord Gislason og jon bonda biðrnsson. 
at skoda oc alita. huort ad hionaband þorleifs þoroddzson- 
skýlldi samt halldazt. saukum þeirrar hindranar. sem ord- 
hafde af hans brote. þar hann hafdi leigit sýstur sinnar 
konu. uar þad biuisat fyrir oss med innsigludum brefum. 
þad greindur þoroddr^) hafdi keýpt þessa konu. at uilia oc 
radi beggia þeirra forelldra. enn sijdan uar lyst med þeim 
^pter laugum ollum lýsingum j heilagre kirkiu. þui leizt oss 
hans hiuskaparband ecki mega riufazt. fýrst ad hans kona 
hafdi haft samræde uid hann eptir opinbert hans brot. 
og hun taladi epter honum. Jtem kom þar fram fyrir oss 
opid bref mins umbodzmannz, sem uar og officialis. sira 
jons heitins hiedinssonar. huert ad ec hefi samþýkt. sva lat* 
anda. þad hann hafde heilagrar kirkiu uegna afleýst og 
skripter settar greindum þorleifi fyrir þetta misferli. ^nn 
sakir þess at suo uottar kristenriettur at sliker sakamenu 
sieu fridlauser. þar til ad þeir taka lausn og skripter af 
biskupi. leizt oss naudsyn til uera þad hann hialpadi sinum 
fatækum baurnum og konu. og hann fridhelgr uera eptir 
kirkiunnar laugum. Og til sanninda. 



1& 



1) Svo. 



m 



JARÐABRÉF 



1543. 



207. 21. Júlí 1543. í SkállioltL 

Erlendr Jónsson selr Gizuri biskupi, með samþykki Guðnýj- 
ar Torfadótfcur, konu sinnar, jörðina Hóla í Biskupstungum 
yrir tiu hundruð í Þjórsárholti og tíu hundruð i lausafé. 

AM. 232. 8vo bl. 49 a— b. Bréfabók Gizurai biskups i frumrití 
(LXV). — AM. 266. Fol. bls, 32-33. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

fyrer holum. 

Þad giorum uid Bryniolfur prestur halldorsson og jon 
Biornsson godum monnum kunnigt med þessu ockru opnu 
brefi laugardaginn næsta epter thorlaksmesso wm sumarid j 
Biskupsstofunne j SchalhoUti worum uer j hia saum og 
heyrdum éí ord og handaband þessara manna herra Giz- 
urar ginarssonar S(uperintendentis) S(kalholltsbiskupsdæmis). 
€nn af annare alfu grlendz jonssonar, Skildizt þad og fald- 
izt under þessu þeirra handabande at med upplagi og sam- 
þycke kuinu sinnar gudnyar torfadottur selldi fyrr nefndur 
erlendur dadur nefndum herra Gizure jordina alla hola. xxo* 
at dyrleika. er liggur j eystri Biskupstungu j haiikadals 
kirkiusokn med aullum þeim gaugnum og gædum sem 
greindri jordu fylger og fylgt hefir at fornu ognyiu og dad- 
ur nefnd gudny uard fremzt eigandi at epter sinn faudur. 
Hier j mot selldi opt nefndur herra Gizur þrattnefndum 
linde jordina alla þiorsaarhollt. xc at dyrleika er liggur j 
eystra hrepp i gnups kirkiu sokn. med ollum þeim gaugn- 
um og giædum sem greindre jordu fylger og fylgt hefir at 
fornu og nyiu og þar med xo med suo wordnum fridleika 
fimm malnytu kugillde. c. j nautum. c i saudum, hundradz 
hest. xij fiordunga smiors jc klædi hundrad. Skyllde hwor 
hallda til laga sinne jordu og peningum og swara lagaript- 
ingu. €nn ef aunnur hwor þessi jord kynne af at ganga 
med laugum. þa skyllde huor þeirra ganga domlaust aptur 
at sinne jordu og peningum. Og til sanninda hier wm fest- 
um uer fyrr nefndir menn ockur insigle fyrir þetta kaup- 
bref. Skrifat j sama stad og dag sem fyrr seigir Arum ept- 
er gudz burd m. d xl iij. 



1543 



JARÐABREF. 



229 



Þiorsdarhollt keypti sira jon heitinn hiedinsson minna 
uegna og lukti allt ut fyrir af kristinu magnusdottur sem 
atti gudrnundr heitinn þorgeirsson. 



208. 10. August 1543. í Hóluin. 

ViTNisBUEÐE um útgfeiðslu Guðlaugs heitins Loptssonar á 
andvirði fjögnrra hundraða í Þyrisvöllum. 

Jarðabókarskjöl Árna Magnússonar, Strandasýsla Nr. 5, afskript 
S^rð „orðrétt" eptir „pergameniisblaði", staðfest á Skarði á Skarðs- 
strönd 11. Apríl 1704 af Lýð Magnússyni og Þórði Egilssyni. Árni 
^^tar á: „fra Skardi d Skardzströnd.« 

Vitnisburdur um Andvirdi ijc Þirilsvalla 

CD vc xl iij, 

Þad giðre eg folkuatur^) oddgeirsson godum monnum 
kunnugt med þezu mijnu opnu brefi og medkienuz ec tök 
ut af Gudlauge heitnum Loptssyne. Gud hanz scLl nade. 
^^gna dætra Olofar heitinnar Þorvalldsdottur. huoriar so 
heita. Gei]rlaug Biarnadotter oc Gudrun Biarnadotter. fiðgur 
^Æhiitu kugilldi. ij kyr og ij asaudar kugilldi fyrir þann 
fiogra hundrada part sem þeim tilkom j jðrdunni ÞýrisvoU- 
um. og þeirra moder vard ad selia i þeirra þaurf, voru firr 
greindar stulkur ecki elldri enn ðnnur xiij vetra. aunnur 
IX vetra. vil eg hier epter þezum mijnum vitnisburd sueria 
bokareid ef þurfa þiker. þezum monnum nærverandi £g gaf 
ut minn þennan vitnisburd. Eireke Gudmun(d)ssyne og bessa 
Gunnlaugssyne oc fleirum odrum. Og til saninda hier um 
setia þezer menn siju jnsigli med insigli adurgreinds folkuatz^) 
fyrir þetta bref skrifad i Hölum i Huamssueit Laurencius- 
iriesso um sumarid þa lidid var fra Guds burd CD v^ xl og iij ar. 



1) i afskript inni frá 1704 stendr „folknutur", en Árni Magnússon 
Itiiðrétti og segir : „Oddgeir Folkvatzson lifdi i Strandasyslu 1594«, 
2) folknutz, afskr, 



230 MINNISGREINAR. - EMBÆTTI PRÓFASTA. 1543. 



209. [Angust 1543]. 

MiNNisGREiNAB Gizurar biskups um biskupstíundir á Horn- 
ströndum. 

AM. 232. 8vp bl. 69b: Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CII). 
— AM. 266. Fol. bls. 50. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

War þetta handskript Sira halldors ca Snæfiollum. 

Jtem ftuo micit feingit Simon Gottkens uegna sira Olafs 
j tiundir af adaluik .iij. uætter fiska og eirn fiordung, enn 
af grunnauikurþingum sex fiordunga og wart .iiij. alnar wad- 
mals. enn af snæfiallastraund. ij wodir og halfuætt j giaftoll. 

reiknazt ij wættir fyrir wod. 

Seiger sira Olafur mier ad fall(i)d hafe 3 sinum prof- 
astzdæmisparti med þui sem fellur af peningum og monn- 
um sira Jons xxij woder wadmals. 



210. 16. August 1543, 

7. Júní 1555. í Eaupmannaliöfii. 

Bbép Pétrs Plade Sjálandsbiskups og fyrirmæli um það, 
hvernig héraðsprófastar skuli reka embættisverk sín, bæði 
um visitázíur, prestafundi, skóla og annað fleira. 

Frumútgáfa frá 1555. — Prentað i Danske Kirkelove. udg. af Hol- 
ger Fr. Rördam. Khavn 1886 II, 19— ;J8, og þeirri útgáfu er fylgl bér. 

Hér er og svo sem í íilgáfu Ríirdams undan feldr að niðrlagi 
kafli um fyrirlestra á Kaupmannuhafnarháskóla mfl., svo og niðrlags- 
orð frá Pétri Plade um afsökun þess, að rit þetta hafði ekki komið 
út fyrri en J555 sökum lasleika sfns. 

Fyrirmœli þessi aegja sjálF lil þess í upphafi, að þau eru meðal 
annars œtluð íslandi, og þvi er skjal þetta og skrif tekið hér upp í 
safnið. Annað mál er það, hvort vald Sjálandsbiskups hafi að réttu 
lagi náð til íslands, eða að hve miklu leyti þessura fyrirmœlum hefir 
verið fylgt hér á landi, 

Venerandis viria, Ecclesiarum et Scholarum in his reg- 
nis et terris, Daniœ, Noruegiæ, Rugiæ, Gothiæ, Is- 
landiæ et Farensium insularum, præpositis, suis 
Dominis et fratribus in Ghristo charissimis, 
Gratiam, misericordiam et pacem a Deo patre et Do- 
mino nostro Jesu Christo. Postquam, venerandi viri, Domi- 



I 



1543. 



EMBÆTTI PRÓFASTA 



231 



nís Superintendentibus huius regní Daniæ, quando nuper 
admodum ex mandato Serenissimi Regis hic Haffniæ con- 
gregati fuerunt, ita placuit, vt hunc libellum visitationis præ- 
positorum, cum aliis quibusdam vSynodalibus, quæ pro nos- 
tns tantum Ecclesiis et Scholis in vsum præpositorum Se- 
landinorum hactenus conscriptam, in primis excudi typis cu- 
rarem, vt in vsum aliorum quoque diuulgarentur, id quod 

petentibus pro mea qualicunque erga dominos et fratres 
nostros beneuolentia denegare non potui, quantumuis hæc 
eadem in nostris Ecclesiis et scholis propemodurn trita sunt, 
Hanc enim formulam visitationis prouinciaHs pio et íideli 
viro prouinciæ Calenburgensis præposito, domino Melchiori Jo- 
hannis, ante aliquot annos his verbis et hac Epistola dedicaui. 

Quanquam, optime frater et fidelis in verbo Dei com- 
nimister, formula visitationis tuæ non solum ex ipsa ordi- 
natione, sed etiam ex mea diœcesana Ecclesiarum visita- 
tione peti potest, tamen quia certam ex me visitandi for- 
^ulam petis, meam qualemcunque operam et quantulam- 
cunque tibi denegare non possnm, Video enim summe ne- 
cessariam esse non tantum Superintendentis, sed etiam præ- 
positorum visitationem, tam ruri quam in oppidis et ciuita- 
tibus, vt nemo sit, qui iure possit huic necessitati reclamare, 
Nam vt maxime accepti et expensi ratio seu computatio ad 
alios deuoluta non pertineat nunc ad officium præpositi 
inxta ordinationem hic in Sielandia, tamen adhuc plus satis 
habet, quod agat in singulis Ecclesiis, modo fideliter alioqui 
suo officio satisfacere velit. 

Primum enim qvantum ad ipsos Parochos attinet, non 
onines conseruant semper eandem et perpetuam vel in doc- 
trina synceritatem vel in vita puritatem, quin affectibus vi- 
tiosis interdum laborent ac indulgeant, vt homines sumus 
nihil humani a nobis alienum esse putemus. 

Deinde nociua et perniciosa illa quorundam ludimodera- 
torum in erudienda iuventute scolastica, tum diaconorum in 
catechizandis pueris ruralibus segnities non paruam huic 
visitationi occasionem præbet. 

Adhæc etiam negligentia tutorum Ecclesiæ et paupe- 
i'um in multis'^locis reprehendenda et corrigenda est. 



232 EEMBÆTTI PROFASTA. 1543. 

Postremó vulgi licenciam, impietatem, pertinaciam, in- 
gratitudinem, libidinem, et mores vitiosos emendare subinde 
necessarium esse quis non videt? Ideo non possum satis 
ridere temeritatem, ne dicam inuidentiam, illorum, qni hœc 
omnia nunc calumniantur et in peiorem partem interpretan- 
tur, nunc alios etiam summos viros perperam informant, 
quasi hœc visitatio sit instituta quœstus gratia, propter lu- 
cellum, quod inde corradi possit, et non magis ad gloriam 
Christi. Sed tales ex musca Elephantem, et ex Elephante 
muscam faciunt, excolantes interim culicem, et Camelum de- 
glutientes, vt Crocodyli lachrimis Ecclesiarum iacturam de- 
plorare videantur. Sed nos interim oportet quantum fieri 
potest, iraplere omnem iustitiam, hoc est nostrum officium 
fideliter facere, et laborare in vinea Christi. Plura sunt in 
humeros meos coniecta, quam vt ferendo par esse possim. 
Mea visitatio, si superstes fuero, vix intra quinquennium fi- 
nietur, vt taceam, quod vnus vir nullus vir. Quis ergo non 
animaduertit præpositos ex mera necessitate Superintenden- 
tibus additos esse, videlicet vt in rebus tam arduis eos iuua 
re et aliquot saltem oneribus leuare queant. Habent enim 
Superintendentes suos Præpositos eadem de causa, qua Mo- 
ses suos Centuriones ac decuriones, et Pauhis suos Thimo- 
teos et Titos, niniirum vt quid desunt, corrigant, et sint 
comministri in verbo et Episcopatu, ad subleuationem Su- 
perintendentis, ne tam ingenti occupationum mole prematur, 
vt ante tempus in opere deficiat et succumbat, sed vt id, 
quod ex gratia Dei præstare potest, diu possit, Quare nihil 
est, quod quidam Præpositi tergiuersantur et detrectant hanc 
visitationem, deterriti vociferationibus maleuolorum hominum, 
qui quœstum et auaritiam interpretantur. Habent eaim in 
ordinatione Serenissimi Regis mandatum, vt singulis annis 
visitent Ecclesias prouinciales, cnm non liceat Snperinten- 
denti nisi quarto quoque anno omnes huius diœcesis Ecc- 
lesias visitare, Quod regium mandatum, si quis contemnit, 
ignominiosa depositione cedat fideliori ministro, qui laboret 
et fructum faciat in vinea Domini. Proinde mi Domine Mel- 
chior, cum necessariis de causis instituta sit Præpositoruni 
visitatio, tuæ tam sanctæ, tam vtili, imo tam necessarise 



1543. 



EMBÆTTI PRÓFASTA 



233 



petitioni non grauatim morem geram. Interim in Christo 
vale. Ex prouinciis 16. Augusti 1543. 

Precor itaque, venerandi viri et fratres, vos omnes et 
singulos, vt hæc mea scripta qualitercunque scripta et edita 
boni consulere velitis. Deinde vestris Ecclesiis et Ministris 
Ecclesiarum et Scholarum hæc, vbi necessitas postulat, fi- 
deliter proponere et inculcare. Postremo cum omnibus piis 
ardenter orare Deum et patrem Domini nostri Jesu Christi, 
videlicet, vtipsemetsuo sáncto spiritu, qui nobiscum veritati 
testimonium perhibebit, tam scholas quam Ecclesias omnes 
his regionibus et terris ad suam sempiternam gloriam 
defendere et gubernare dignetur. Vos in Christo Jesu fæli- 
citer valete. Haffniæ 7 Junii 1555. 



Pormula Visitationis prouincialis seu præ- 

posituralis. 

Primum temporis, loci et personarum circumstantias 
videamus. 

Tempus. 

Tempori seruiendum, vt inquit Paulus. Quare mihi con- 
sultissimum videtur esse, vt, excepta hyeme, reliquas anni 
partes sibi sumat præpositus ad visitandum, vt vel in vere, 
cum frondent syluæ, cum formosissimus annus, vel in æstate, 
vel post collectas fruges, in autumno, si piscatura non ob- 
stat, visitationem inchoare et absoluere possii Præterea non 
continuis diebus sed successiuis septimanis, meo iudicio, susci- 
pienda est hæc visitatio. Danda est enim opera, ne propria 
preepositi Ecclesia propter visitationem detrimentum patiatur. 
Ideo nunc hanc, nunc illam ecclesiam, quasi aliud agens, 
Jnuisere possit, ne vel ipse laboribus obruatur, vel ipsius 
populus iusto et legitimo ministerio destituatur. Adhæc etiam 
non videtur consultum, vt diebus Dominicis visitet Ecclesias, 
ne vtrobique sacra impediantur ac negligantur, hoc est tam 
domi apud suos, quam foris apud eos, quos visitare die do- 
niinico presumit. Eligat potius vel diem Martis, vel diem 
Jouis, vel si libet diem precationis, vt vna et eadem opera 
tam precatio quam visitatio fiat. Omnia tempus habent. 



234 



EMBÆTTl PRÓFASTA. 



1543. 



Locus. 

Poterit semper domi suæ pernoctare, et summo mane, 
in curru vel in equo, se ad Ecclesiam visitandam conferre, 
ne nimiis sumptibus Ecclesia grauetur, quod quidam futu- 
rum suspicantur. Nec vltra duas aut tres horas apud tuto 
res manendum est, ne ventris causa visitationera institutam" 
esse causentur et calumnientur. Illud summe cauendum est, 
ne qnisquam inuitetur ad prandium quasi sub pretextu et 
nomine præpositi, ne graues tandem Ecclesiæ sumptus per- 
turbent ac destruant visitationem. Si quos volunt Tutores 
inuitare, faciant id ex priuato, vel suo nomine, non prœpo- 
siti, ne prandii sumptus in magnam pecuníæ summam con- 
trahatur. Imo meum consilium est, vt mox a prandio curet 
subduci rationem, vt certo sciat, quanti constiterit Ecclesiæ 
prandium, quod sumpserat, ne mendaciis eum circumueniant 
alicubi callidi Tutores et apud præfectum regium, cui com- 
missuni est hoc munus, vt bonorum Ecclesiasticorum ratio- 
nem habeat, accusent, ac visitationem Ecclesiarum impe- 
diant ac remorentur. Tales enim sumptuosi præpositi præ- 
bent occasionem huius mali, quod Ecclesiæ Christi, deinde 
miseri parochi, quibusdam aulicis, vt vocant, præpositis seu 
potius asinis onerentur et grauentur. 

Personæ, 

Personæ, cum quibus agere debet, sunt: 1. Pastores, 
2. Diaconi. 3. Tutores Ecclesiæ, 4. Tutores pauperum. 
5. Populus, 

Hic enim ordo seruari potest, vt de pastore et diacono 
populum et tutores, deinde vicissim de populo et tutuoribus 
pastorem et diaconum interroget, ita vt appellet ad cuius- 
que conscientiam, ne quisquam sit, qui vel ad alterius negli- 
gentiam et vitia conniuere audeat, vel de aliis mentiri præ- 
sumat. Et in quocunque negligentiam deprehenderit, hanc 
corrigat, et illum obiurget. Et vt Paulus inquit: Publice 
peccantes coram omnibus arguat, vt cæteri timorem habeant, 
1 Timot. 5. Sed cum mansuetudine et lenitate, ne quis in 
* conspectu multitudinis pudefiat, ita vt potius frangatur, 
quam vt se corrigi patiatur, 



1543. EMBÆTTI PRÓFASTA. 235 

Porro visitationis initium sumat ab inuocatione; Nu be- 
wi den hellig Aaand etc. Vt etiam interini Ecclesiam 
canentem audiat. Deinde pastor loci suggestum ascendat, 
breuem concionem habeat, videlicet vt vnum aliquem locum 
communem percurrat, ne prolixitate sua tam populo tædium 
pariat quam præpositi visitationem impediat. Finita conciun- 
cula canat populus: Ære være Gud fader i Himmerig etc. 
Finita gratiarum actione præpositus accedat populum, et 
ante omnía totum locum in ordinatione Regia de ofFicio 
P^sepositorum vaJde diserte et distincte recitet, vt omnes in- 
^^lligant totum illud, quod ad ipsius officium requiratur, ne 
de proprio ipsum aliquid loqui, sine mandato, suspicentur. 
■'^am sine mandato nihil presumat; et quod sua non inter 
^st, percontari desinat etc. Nunc vel stando ad latus altaris, 
^^1 collocando se in subselliis superioribus, de singulis au- 
diat, et discat ea quæ vera sunt, ita tamen vt vltra vnam 
horam non extendat, neque protrahat visitationem, cum siu- 
gulis annis ad Ecclesiam sit rediturus. 



De Pastore quærendum est, an 

Recfe et syncere prædicauerit euangelium. 
Crassius et rudius dociierit eos Catechismum. 
Sacramenta singulis et omnibus ministrauerit. 
In tempore visitauerit ægrotos. 
Vita ipsius respondeat Euangelicæ doctrinæ. 
An cælebs an maritus, 

Si cælebs: An habet apud se mulieres publicas et fa- 
n^osas. 

Si maritus: An habet liberos et familiam sibi obse- 
quentem in omnibus. 

Si Vxorem habet probam et honestam. 

Si cum grauitate domui suæ præesse potest, 

An ortum sit aliquod scandalum vel ex doctrina vel vi- 
ta vel familia ipsius. 

Vtrum conuersatio talis sit, vt omnes cum eo commode 

conuersari possint, in templo, conuiuiis, agris? 

Item an quæ sua sunt magis curet quam quæ Jesu 
Ghristi, 



236 



EMBÆTTI PROFASTA. 



1543. 



An intrepide vitia quorumcunque reprehendat, et facine- 
rosos excommunicet. 

Si dissidet in missa et ceremoniis aliis a reliquis fra- 
tribus prouincialibus. 

In summa, an talis sit, vt tuto suam salutem ei con- 
credere possint. 

Hic si quid ex aduerso responsum fuerit, diligenter expen- 
dat præpositus, an sit querela publica totius populi, an priuata. 

Si publica, mox, quantum possibile est, corrigatur neg- 
ligentia. Si priuata, citet ad se certo tempore tam actorem 
quam pastorem, vt ea controuersia, bene discussa et exa- 
minata, dirimatur. Nec opus est, vt quisquam respondeat 
ex populo, priusquam recitauerit præpositus omnes sedecim 
articulos, de doctrina, vita et conuersatione parochi, Tum 
demum interroget eos, an sit aliquis, qui habet, quod con- 
tradicat suo pastori, dent illi testimonium, vt meritus fuerit, 
salua cuiusque conscientia, ne quicquam vel propter ami- 
citiam dissimuletur vel propter odium exaggeretur. 

De Diacono. 

Populum interroget de diacono, siue adhuc sit Scola- 
sticus siue ruri maritus. 

An et ipse docuerit fideliter rusticanam iuuentutem Ca- 
techismum, tam in templo quam in pagis, tempore prse- 
scripto. 

An iuxta antiquam consuetudinem pulsat, Templum 
verrit, In æstate illud frondibus ornat. 

An in summis tribus festis latine et in reliquis danice 
consuetas cantilenas cecinerit, et populum ad cantandum 
instruxerit. 

Vtrum in omnibus, quæ ad oíFicium ipsius spectant, 
tam parocho quam populo debitam obedientiam præstiterit. 

Super hæc etiam de vita, conuersatione, vxore et fa- 
milia diaconi diligenter inquirat, negligentiam corrigat, vitia 
emendet. 1 Timoth. 3, 

De tutoribus Ecclesiæ. 
An sint rite vocati ad illud munus, et quam diu fue' 
rint in officio. 



1543. 



Embætti PRÓFASTA. 



237 



An Rationem habuerint tecti, fenestrarum, cemiterii, et 
totius structuræ templi. 

An quisquam sit, qui poterit iUos iure reprehendere 
vel accusare subtractionis aut negligentiæ. 

An fideliter in omnibus suo officio satisfecerint, circum- 
portando tabulas (vt vocant) in singulis festis. 

Hic circumspiciat præpositus et attendat ad suggestum, 
altare, ad sacrum fontem, ad fenestras, ad subsellia, ad 
testudinem, ad parietes, ad vestes, et alia requisita, si quid est, 
quod opus habet reparatione, correctione et emendatione etc. 

Consideret etiam foris templum et cemiterium, prius- 
quam ingrediatnr templum. 

Si opus fuerit admonitione, modeste ac moderate sal- 
admoneat tutores sui officii, rationem vero accepti et 
expensi remittat ad regium præfectum. 

De tutoribus Pauperum. 

An smt veri pauperum diaconi seu ministri, vt Ste- 
phanus Hierosolimis et Laurentius Romæ. 

An visitent ægrotos morituros pro colligenda stipe in 
vsum pauperum. 

An ex ærario pauperum ad ianuam templi posito di- 
stribuerint collecta, pro cuiusque necessitate. 

An fuerint pauperihus fideles in omnibus. Hic exponat 
^s, quinam sunt veri pauperes in pagis illius parochiæ etc. 

Domestici pauperes, Husarme folck. 

Qui habitant in domunculis, Gadehusfolck. 

Decrepiti viri et mulieres. 

Qui laborant paralisi, morbo gallico et aliis difficultatibus. 
Miseræ viduæ, 
Orphani et pupilli. 
Pauperes puerperæ. 

Pauperes puellæ, quibus detur subsidium, vt fiant con- 
luges. 

Summa omnes pauperes in illa parochia. 

De Parochianis. 
Populus diuidatur in duas classes. Seniorem scilicet et 
Juniorem, seu in quatuor classes. 



238 



EMBÆTTI PRÓFASTA. 



1543. 



In prima classe sunt, qui duxerunt vxores, et vel ho- 
die sunt vel ante fuerant mariti. In secunda sunt mulieres 
omnes innuptæ in domino. In tertia sunt virgines et puellæ 
omnes. Híc ex singulis classibus eligendi sunt duo vel tres, 
(Jui simul ordine recitent Catechismi partes. Id fiat inprimis 
cum consilio parochi et diaconi, quinam sint eligendi, ne 
confundantur, qui ignorant, et inde fiat visitatio non parum 
odiosa. Paulus omnibus omnia factus est, vt multos Christo 
lucrifaceret. 

Omnia fiant ad ædificationem. Hic interroget parochum 
et diaconum de profecto vulgi in doctrina religionis et in- 
cremento verbi, de pietate et honestate publica. 

An omnes ament veram pietatem. 

An in tempore frequentent sacra. 

An sæpenumero communicent. 

An concinunt psalmos et cantilenas sacras. 

An seruent publicas et honestas ceremonias, procum- 
bendo, stando, sedendo, provt res postulat in templo. 

An conferant aliquid in vsum pauperum. 

An conueniant ad letanias, hoc est, ad prædicationem et 
orationem pro pace. 

An honeste se gerant in omnibus, cum sint in templo. 
Om kircke steffne heller sogne steffne. 

An animos adhue papatui addictos habent. 

An adhuc rosaria secum gestant. 

An potationibus indulgent. 

An juramentis et maledictionibus assuefacti sunt. 

Sint ne inter eos, qui Sacram concionem contemnunt. 
Publicam vitam in adulterio, fornicatione, aut scortatione 
ducunt. (Om trol koner). 

Item sint ne inter eos, qui publicam pænitentiam con- 
temnunt, vt excommunicati, homicidæ, adulteri et oppres- 
sores infantis proprii. 

Sint ne denique inter eos, qui male domi audiunt apu^ 
vicinos. 

Tandem exquirat, quomodo affecti sint erga parochum 
et diaconum. De sustentatione eorum. De decimatione vera 
De donationibus. De testamentariis donis. De oblationibus 



EMBÆTTI PRÓFASTA. 



^39 



festiuis et honoriíicis, adeoque de omni debita et consueta 
ii^ercede ministrorum verbi etc. 

An sint e diuerso, qui pertinaciter resistunt eis. Qui non 
recte decimant. Nec dant diacono debitam pensionem. Vt 
^dmoneantur et vel resipiscant, vel iusto Dei iudicio pe- 
reant etc. 

Admoneat eos de ratione festorum, ieinuniorum, intro- 
ductionis, et de cura pauperum. De visitatione ægrotorum. 
^e conuiuiis, nuptiis, puerperiis, iustitia, dilectione, chari- 
tate et veris bonis operibus. De obedientia magistratus. De 
^ittendis ad scholam pueris. De hospitaUbus iuuandis. De 
diligentia domestica. Si maritus est leo in domo sua. De pia 
honesta conuersatione cum vxore, familia, vicinis et om- 
nibus. De hospitalitate. 

Poterit etiam quam breuissime declamare contra Ebrie- 
^^tem, malam tractatioiiem vxoris, Scortationem, obtrecta- 
honem, negligentiam in educatione Hberorum, et alia com- 
í^unissima vitia, quibus nouit ipse vulgus rusticanum labo- 
rare, Idque affectibus debitis, vt si vis ahos flere, flendum 
sit tibi ipsi etc. 

Nunquam placuit mihi, quod quidam in concionibus 
verius cantillant quam prædicant aut concionantur. Tales 
enim gestus, in monasteriis contracti, aut parum aut nihil 
sedificant Ecclesiam Ghristi. Garent enim affectibus, tam mi- 
tioribus quam vehementioribus, quibus vulgus ad pietatem 
^pl uUici vel compelli deberet. Ideo loquendum et præ- 
"iicandum est in Suggesto, non cantandum aut cantiUandum. 

habitum et impietates monasticas ex gratia dei relique- 
runt, etiam gestus monachorum, quantum fieri potest, de- 
discant et omittant. 

Nihii enim tam difficile est, quin adhibita diligentia fa- 
cile fiat. Porro priusquam præpositus claudat seu finiat hanc 
visitationcm ac necessariam functionem, videtur mihi valde 
consultum, vt primum ex 3 capite ad Timot: recitet di- 
stmcte et breuiter textum de officio et vita ministrorum 
verbi, scilicet parochorum et diaconorum, vt vulgus intelli- 
gat eis præscriptum esse vitæ suæ modum. 

Deinde vt pari diligentia recitet textum, qui est vel ad 



EMBÆTTI PROFASTA, 



1B43. 



Gal: vel ad Ephe: in principio sexti capitis, de Statibus, 
vel ad Golos: 3: Mulieres etc. vel primæ Pet: ii. Charissimi 
etc. vel i Jo: ii. Scribo vobis íiHoh' etc. vel similes locos 
scripturæ. ex Jesu Syrach et aliunde, quibus ipsum rude 
vulgus ad pietatem et dilectionem institui possit, vt ambulet 
in fide erga deum et charitate erga proximum. 

Postrema clausula visitationis sit oratio, pro reHgione, 
pro rege, pro regno, et pro pace. 

Hœc sit formula et modus visitandi Ecclesias prouin- 
ciales, quomodo singuH præpositi aut imitentur, aut si opus 
fuerit pro circumstantiis temporum, locorum, et personaruoi 
mutent, corrigant, et pro sua prudentia excogitent ea, quse 
Ghristi Ecclesiam ædificant et exornant ad gloriam Dei sem- 
piternam. 

De his tamen eos admoneO; ne quicquam faciant quæ- 
stus gratia, sed propter conscientiam et propter eos, qui nos 
obseruant. Nec quicquam unquam dissimulent vel propter 
odium iilorum, quos visitare debent. Sed sine fuco sint fi- 
deles. Christus conseruet eos ac fortunet eorum studia et 
conatus ad suam gloriam et multorum salutem. Amen. 



De Collatione parochorum seu de prouinciali 

Syno do, 

Petrus PaHadius ad pium lectorem. 

Hœc prouinciaHs CoUatio, quœ danice Callent vocatur, 
et nomen habet vel a xaXecú, id est conuoco, vei a calendis, 
seu a primo die singulorum mensíum, Hoc quia toties con- 
uocatio fortassis a Præposito fiebat, IHud vero, quia parochi 
et diaconi per præpositum ad coHoquium pium ac necessa- 
rium aHquoties in anno conuocabantur, fuit prohdolor, vt 
aHa omnia apud papistas, in magno abusu, videHcet in cra- 
pula et ebrietate, in luxu et turpi ocio, non secus atque 
Bacchi orgia, in quibus nudi saltabant vtriusque sexus ebrio- 
si homines, celebrarentur. Verum quia frequens hæc mi- 
nistrorum verbi CoUatio suam habet vtiHtatem et fines noo 
contemnendos, abusu tandem sublato redeat in verum vsum 
et in integrum restituatur. Quod quidem hoc modo, qui se- 



1543. EMBÆTTI PRÓFSTA. 24Í 

quitur, commode, meo iudicio, per occasionem fieri potest, 
Ron vt nouæ leges ceremoniales in religione condantur, 
sed vt veteres obseruentur, hoc fine videlicet, vt eo melius 
onmia secundum ordinationis Ecclesiasticæ prœscriptum ser- 
uentur, 

De Tempore. 

Deberet quidem ad minus hæc CoUatio quater in anno, 
hoc est, in singulis anni quartalibus celebrari, sed cum id 
fortassis admodum graue parochis et diaconis esse videatur, 
'iberum, quoties fiat, modo bis ad minus in anno fiat, re- 
linquatur. 

De Die. 

Dies, nec dominicus, nec festiuus, ne sacra impedian- 
tur, esse potest, sed alioqui saltem vnus ex profestis díebus, 
vel tertia vel quinta feria præsertim eligatur. 

De Horis. 

Dies apud Judæos in quatuor magnas horas, sicut et 
nox in quatuor vigilias, quarum singulæ tres paruas horas 
complexæ sunt, diuidebatur, Quod etiam hodie nostri ope- 
rarii diurni, per totum diem a mane vsque ad vesperum, 
quando videlicet per ientaculum, prandium, merendam et 
í^œnam quatuor magnas numerant horas diei. Quos vel Ju- 
deos vel operarios in hac coUatione parochi prouinciales in 
hunc modum imitentur. 

Ab hora quinta matutina vsque ad horam octauam ad 
•ocum GoUationis confluant. 

Ab octaua vsque ad vndecimam de rebus religionis con- 
ferant. 

Ab vndecima vsque ad secundam horam promeridianam 
honeste conuiuentur. 

Denique ab hora secunda vsque ad quintam horam do- 
^nm in pace discedant. 

De personis. 

Parochi tantum et diaconi cum suis vxoribus ad con- 
^iuium huius Gollationis inuitentur, nisi ínterdum parocho- 
nipi, isi. XI. B. 16 



m 



EMBÆTTl PRÓFASTA. 



1543. 



rum singulares patroni, videlicet pii nobiles, prœfectus pro- 
uincialis, aut alioqui potiores et præcipui rustici suscipiantur. 

De loco. 

Loci duo, scílicet templum et domus parochiana cele- 
brantis Collationem. Templum, in quo de religione conferant, 
et domus, vbi conuiuentur. 

De causa efficiente. 
Causa efficiens est Spiritus Sanctus, qui singulos ad- 
monet in his duobus psalmis : Ecce nunc benedicite domi- 
num etc, Ecce quam bonum et quam iucundum etc. 

De materia. 

Conferendi materiam suppeditet Præpositus, conuiuandi 
vero Celebrator collationis. 

De materia coUationis. 
Hœc sit de doctrina, ceremoniis et vita seu conuersa- 
tione parochorum ac diaconorum. 

De materia conuiuii. 
Sit frugale prandium ad vnam tantum horam cum car- 
nibus maceratis ac recentibus et cum assatura, Deinde cum 
potu, quantum satis est ad refectionem seu hilaritatem non 
ebrietatem. 

De forma collationis. 

Hæc sit celebratio cœnæ, primum, si adsunt communi- 
cantes, sin minus concio tamen de loco aliquo communi, 
quem præpositus et cuius interest proponat, idque, ut cæteri 
iudicent de ipsius doctrina et eruditione. 

Deinde semotis laicis omnibus collatio et examen sin- 
gulorum parochorum et diaconorum fiat in Sacristia, vt vo- 
cant, seu in choro, si secretior locus non habeatur. Porro, 
singulorum examen sit de doctrina, studiis, libris et profectu 
seu progressu vniuscuiusque in cognitione sacrarum iiteraruui- 

Quisque pronuntiet libere, quod de fratre audierit, seu 
quod est in ore vulgi. 

Mox de ceremoniis vel similibus vel diuersis, ut siiit 



Í543. 



EMBÆTTI ÞRÓE'ASTA. 



omnes concordes Jandem iuxta ordinationem, ne vulgus ip- 
sum scandalizetur. 

Postremo, de vita, conuersatione, domo, familia, dome- 
sticis, structura, œconomia, fama, vxore et liberis, vt vita 
cuiusque respondeat doctrinæ. In his tres horæ vsque ad 
prandium collocentur. 

De forma Conuiuii. 

Conuiuii forma sit mediocris apparatus duarum aut 
tnum mensarum, prima pro parochis, secunda pro vxoribus 
^t tertia pro diaconis et famulis seu aurigis. 

Conuiuio dentur tres horœ, quibus ex dispensatione 
quarta si libet addatur, ut prima tantum sit prandii, reli- 
quæ duæ aut tres honestæ compotationis, a duodecima vide- 
licet vsque ad secundam vel tertiam horam, vt ante solis 
occasum quisque domum discedat. Nemo vero ex conuiuis 
in domo conuiuii nisi summa necessitate coactus pernoctabit, 
sed propriam domum petat. 

De CoUoquiis. 
Colloquia sint pia et honesta de rebus, quæ spectant 
ad religionem, vt tractant fabrilia fabri. Si vero interim ad- 
n^isceantur iucunda, non tamen scurrilia seu iocularia scom- 
niata. Nec admittantur Cytharedæ, Lyrani, tibicines, aut 
scurræ pro exhilarandis conuiuis. 

De Gratiarum actione. 

Sint post gratias lectas hæ cantiones porro cantandæ 
pro gratiarum actione, In prima hora post prandium: Sum- 

Trinitati etc. In secunda; Apparuerunt Apostolis etc. 
lu tertia: Ite in orbem etc. Deinde sit conuiuii finis, vt om- 

* 

uia mediocriter et honeste gerantur, sicut decet sanctos. 

De causa finali. 
Fines huius collationis hi sunt præcipue, videlicet mu- 
tua fratrum concordia, charitas, auxilium, consihum, contri- 
butio, patrocinium etc. Vt sibi inuicem perpetuo seruiant el 
se consolentur, ægrotis mittant subsidium. In causis iustis 
pro se inuicem respondeant et demortui fratris funus ad se- 
puUuram deducant. 



244 



ÉMBÆTTI PRÓFASTA 



1543. 



De poena Transgressionis. 
Transgressores horum mediocri iuxta consilium fratrum 
et leges sumptuarias mulcta puniantur. Contemptores vero 
vel in ordinem redigantur vel prorsus arceantur. 

Tabula continens diuisionem Synodi. 

Synodus deriuatur a syn et odos, quasi comes in via, 
et significat conuentum, cœtum, concilium, comitia, in qui- 
bus multi comites, qui sunt inuicem in comitatu, et vel ciui- 
lia negotia, vel ea quæ (ad) religionem spectant, serio tractant. 
Inde Synodalia, qnæ in Synodo tractantur. 

Concilium dicitur a latino verbo antiquo concalando, hoc 
est, conuocando, nec tamen dubíum est, quin verbum calo a 
greco xaXecú, id est voco, dicatur, vnde Galendæ dicuntur. 

Differunt ergo Synodus et concilium a se inuicem præ- 
ter Etymologiæ rationem, vt genus et species. Nam Synodus 
dicitur omnis conuentus vniuersalis aut particularis, quæ fit 
ad conseruandam religionem. Goncilium vero est Synodus 
conuocata ab aliquo Monarcha, propter grauissimas causas in 
religione. Estque duplex Synodus: Vniuersalis et particularis. 

De vniuersali Synodo. 

Vniuersalis est Episcoporum et aliorum Ecclesiæ prí- 
niorum conuentus et comeatus ad certum locum, ex man- 
dato Principis seu Monarchæ conuocantis eos ex toto im- 
perio, vt conferant de dogmatibus, iuxta Analogiam fidei, 
contra hæreticos et schismaticos, Ideo vocantur tales Synodi 
concilia, quia conscribuntur et conuocantur a seculari pote- 
state, vtpote custode vtriusque Tabulæ, quantum ad exter- 
nam obseruationem attinet. Porro vniuersales Synodi, seu 
vniuersalia concilia sunt præcipue quatuor, vt Nycena Syn- 
odus, Constantinopolitana, Ephesina et Galcedonensis^), 

Hæ quatuor sunt primæ et principales Synodi, quæ 
vniuersales dicuntur, quibus aliæ quatuor addunt. Vt 

Gonstantinopolitana, sub Agapito, contra Theodorum 
et Anthimum, quod Maria sit Theotocos, Id est, mater Dei. 
Anno 541. 

1) Hér er hleypt úr skýrslu um þessi 4 þing. 



1543. 



EMBÆTTI PRÓFASTA 



245 



Constantinopolitana contra Monotelitas damnantes se- 
cundas nuptias. Anno 677. 

Nycena de habendis iniaginibus et de spiritus sancti 
processione. 

Constantiensis in Sueuia, vbi Johannes Hus et Jeroni- 
nius de Praga iniuste necantur, 

De particulari Synodo. 

Particularis est conuentus Episcoporum et aliorum Ec- 
clesiæ Ministrorum sine conuocatione imperiali. Tales etiam 
dicuntur particularia concilia, quia ab ipsis Episcopis con- 
uocantur, et particulares Synodi sunt aliæ Nationales, aliæ 
diœcesanæ efc aiiœ prouinciales. 

Nationales, quando extoto aliquo regno conueniunt pri- 
mores Ecclesiæ et summa capita religionis. 

Diæcesanæ, quando singuli Episcopi cum suis prœpositis 
6t parochis conueniunt in causis religionis. 

Prouinciales vero, quando singuli præpositi suarum 
prouinciarum parochos et alios verbi Dei Ministros conuo- 
cant, vt supra de collatione Parochorum. 

Tabula de exercitiis Scholasticis^). 
Schola priuata seu triuialis, vt vocant, et latina pro 
pueris instituendis ordinata bifariam diuidi potest^ vt altera 
sit minor, altera maior. 

De minoribus Scholis. 
Minor Schola triuialis dicitur, quæ est in oppidis, cui 
præsit Bacchalaureus promotus, vel sine vel cum Coliabora- 
tore vno atque altero, prout numerus puerorum crescit vel 
decrescit. Hæc in duas classes distribuatur. 

De prima classe. 
Prima sit eorum puerorum, qui versantur in Abcdario 
libello, in Donato legendo, in vocabulis discendis, in Cate- 
chismo ediscendo, in pingendis literis, 



1) Hér er hleypt úr „de scholis^ frá biskupafundinuin í Ant« 
vcrskov 1546 (Danske Kirkelove I, 257), : 



246 



EMBÆTTI PRÓFASTA 



1543. 



De secunda classe, 
Secunda sit eorum, qui exercentur in Catone et Sulpitio 
construendis ac ediscendis. In Grammatica Torrentini, in qua 
seorsim examinentur. In Grammatica Philip. Melant. et Jo- 
hannis Spangebergii. In fabulis Æsopi. In Pœdologiis Mosel- 
lani. In Sententiis ediscendis. In vsuali musica. In epistola 
scribenda. In Catechismo. In Dominicali EuangeHo. In Psal- 
mis. Potest autem hæc secunda classis, per occasionem cres- 
cente numero discipulorum, diuidi in duas partes, vt acce- 
dat etiam tertia Classis et secundus Collaborator. 

De maioribus SchoHs. 
Maior Schola triuialis dicitur, quæ est in ciuitatibus et 
locis CathedraHbus, cui præsit Magister artium promotus 
cum quatuor Bacchalaureis promotis. Hæc in quinque clas- 
ses distribuatur. 

De prima classe. 
Prima Glassis eorum sit, qui hæc agunt, videHcet in 
Abcdario HbeUo Hterarum combinationem discant, in Donato 
legendi rationem, in Catone construendi modum, in Cate- 
chismo, vt discant pietatis exercítium, in vocabuHs discendis 
atinæ Hnguœ copiam, in Hteris pingendis vsum scribendi. 

De secunda classe. 
Secunda classis eorum sit, quibus proponuntur: Gram- 
matica Torrentini, PhiHppi et aHorum pro decHnandi et con- 
iugandi ratione. Æsopi fabulæ pro exercitio Grammatices. 
Pædologia MoseUani pro informandis moribus. CoHoquia 
Erasmi, vt discant loqui latine. Sententia prouerbiaHs, vt 
discant copiam latinæ Hnguæ. Epistola scribenda, vt discant 
latine scribere. VsuaHs musica pro Cantandí ratione. Domi- 
nicale Euangelium et Psahiii, vt discant pietatem. 

De tertia classe. 
Tertia eorum sit, quibus proponuntur: Grammatica Tor- 
rentini, PhiHppi etc. pro exacta Etymologiæ et Syntaxios 
cognitione. Terentii et Plauti Gomediæ puriores pro exerci- 
tio Grammatices. Epistolee Ciceronis pro latine loquendi et 



1543. 



EMBÆTTI PRÓFASTA. 247 



scribendi vsu. Exercitium scribendi epistolam semel ad mi- 
nus in septimana. Exercitium cantandi ex vsuali Musica. 
Exercitium ediscendi, per duo carmina moralia, Exercitium 
pietatis in Euangelio Matthei, in Prouerbiis Salomonis, in 
Epistola ad Timotheum et in prima Johannis Epistola. 

De quarta classe. 
Quarta sit eorum, quibus propronuntur Grammatica 
Torrentini, Philippi etct. præsertim pro exacta Prosodiæ co- 
gnftione. Opera Vergilii. Metamorphoses Ouidii. Officia Ci- 
í^eronis. Epistolæ familiares, Ratio scribendi carmina. Libel- 
lus musices artificalis. Exercilium scribendi Epistolas et car- 
^iina. Psalterium Eobani, Jesus Syrach et Epistola Pauli ad 
Titum, pro exercitio pietatis, 

De quinta classe. 
Quinta sit eorum, quibus propununtur præter ea, quæ 
ad Grammaticam spectant, Elementale græcum. Dialectica et 
Rhetorica Philippi. Epistola ad Romanos cum Euangelio do- 
minicali pro exercitio pietatis. Exercitium styli semel in sep- 
timana ad minus. Exercitium musices artificialis^). 

Synodalia quædam de Scholis triuialibus. 

Dabunt operam Superintendentes et præpositi, vt in par- 
^is etiam oppidis instituatur aliqua schola, ad quam ha- 
beant rationem, ne rursum per negligentiam dissipetur. 
Idem in Monasteriis agendum est. 

Scholastici pueri statim excitentur hora quinta mane, 
vd ad extremum sint in Schola per æstatem in medio 
sextæ, per hyemem vero sexta hora, vt plagas euadant, et 
sit Donatus eorum prima lectio semper, qui singulis septi- 
nianis iuxta antiquam consuetudinem repetatur, et applicen- 
tur pro Remigio Rudimenta Despauterii de octo partibus 
orationís. 

Ludimagistri et hypodidascali debent perpetuo suas lec- 
tiones seruare, vt in Collegio. Et si quis eorum ebrius m- 



1) Hér er enn hleypt úr „de seholaslico exercitio in templis" frá 
Antvorskov-í'undinum 1546 (Danske Kirkelove I, 258). 



248 EMBÆTTI PRÖFASTA. - JARÐABREF- 1543. 



gredi scholam præsumat, vel plagosus inueniatur, non ser- 
uans iustum corripiendi modum, is cum ignominia ab of- 
ficio deponatur. Similiter si per ebrietatem aut negligentiam 
ofíicium suum intermittit. Præterea nemo debet vti ferula, 
qua membra puerorum luxari possunt, sed alias debet virgis 
corrigere pueros, tamen in hunc vsum ferula concedatur, si 
Ribaldus aliquis opponat se ludimagistro vel hypodidascalis. 

NuIIi ex Scholasticis gestabunt pileos vel alia capiteg- 
mina, quæ non decent Clericos, sed ordinariam vestem iuxta 
morem clericalem pro sua virili portent, nec quisquam gestet 
pugionem aut dagerum, vt vocant. 

NuIIo modo debet hic articulus ab vllo Ludimagistro 
negligi, de ratione ingenii puerorum habenda, nec omittat 
significare parentibus ingenii tarditatem, vt in tempore tali- 
bus, qui non sunt apti, nati ad studia bonarum literarum, 
prospiciatur. 

Hic admoneantur Ludimagistri, vt libenter hortentur 
adultos nonnihil Scholasticos, vt deinde visitent Vniuersi- 
tatem. 

Quicunque inter Scholasticos inueniuntur, qui potafioni- 
bus indulgent, aut nocturnis discursionibus per plateas. Item 
tabernariis commertiis, scortationi, stupro, pugnationi vel 
aliis turbationibus, primum corripiantur, deinde a schola 
arceantur, postremo rogandus est Magistratus, vt etiam ci- 
uitate eos expellat. 



211. 21. Angust 1543. iindir Mpi. 

SíRA Filippus Jónsson fær GuSrúnu Björnsdóttur eldri jarð- 
irnar Hvailátr og Keflavík til fullrar eignar. 

Bœjarskjalabók á Rauðaaandi (bls. 96) í Landsskjalasafninu með 
hendi Orms Daðasonar c. 1726, stafrétt eptir frumritinu : „2. Insigle 
hanga under bret'enu olesande, bœde til skiemda brotin, Var brefed 
sialft íi kalfskinn so hlió'dande ord fyrir ord sem hier fyrir ofan er 
Ritad.« 

Þad giorum uid Snorri prestur hialmsson og Simon 
prestur jonsson godum monnum witanligt med þessu ockru 



í 



1543 



JARÐABRÉF. - SÁTTARBRÉF. 



249 



opnu breíi ad wid worum hia saum og heyrdum œi wnder 
nupi j dyrafirdi þridiudaginn næsta fyrir Bartholomeus messo 
anno domini. m. d. xliij. ad sira philippus jonsson fieck 
Gudrunu biornsdottur hinni elldri þessar jardir hualatur 
xxxc oc keflawijk xijc. sem liggia j saurbæiar kirkiusokn til 
fuUrar eignar oc frials^) forrædis undan sier og sinum erf- 
^ngium ^nn under Gudrunu og hennar erfingia. Skylldi sira 
philippus suara lagariptingum ca greindum ]ordum en fyrr 
nefnd Gudrun Biornsdotter halldi til laga epter þui sem op- 
id bref med hans jnnsigli wtuisar. Og til sanninda hier wm 
Wyckiu wid ockur jnnsigle upp di þetta uitnisburdarbref 
Skrifat j sama stad og are sem fyr seigir. 



213. 23. Áugiist 1543. uiidir Mpi. 

Crizim biskup í Skálholti gerir sátt milli þeirra systra Guð- 
runar og Olofar Bjarnardætra, meðal annars um hval, sem 
Olof og hennar menn höfðu tekiS. 

. AM. 2.32, 8vo hl 69b_—70a. Bréfabók Gizurar biskups í frurariti 
(CIII). — AM. 266. Fol. bls. 50. Bréfabók Gizurar biskups i afskript 
síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Medkennunzt eg Gizur ginarsson Superintendens Schal- 
holltzsticktis med þessu minu opnu brefi. ath oa þridiudag- 
inn næstan fyrir bartholomeusmessu^) wnder nupi j dyra- 
firdi arum epter gudz burd m. d, xliij. giorda eg fullkom- 
liga sciitt med þeim systrum gudrunu og olofu biarnardætr- 
um, skylldi aull(u) osamþycki og hugmod uera nidur sleigid 
seni þeiria war ol milli. gaf gudrun biornzdotter sina syst- 
olofu aullungis kuitta og aakærulausa fyrir sier og sin- 
epterkomendum. wm þann hual. sem hun og hennar 
^enn hofdu ad sier tekit. Skylldi þeir og wera aller kuitter 
og akærulauser þar fyrir. Og til sanninda hier wm set eg 
nutt signet fyrir þetta bref Skrifat j sama stad og care 
tueim dogum sidar enn fyr seigir. 



1) frialf, Apogr. 2)^ 21. Aug. 



250 



NAUÐGUNARMÁL 



1543 



213. 28. Áugust 1543. Tið Yallalaug. 

DóM, út nefndr af Stíg Höskuldssyni, um þann útlenzka 
niann Jelis (= Elis), er þar var þá fanginn, og dæmdr und- 
ir lög fyrir þá sök, að Herdís Helgadóttir hafði því lýst, aS 
hann hefSi legið sig nauöuga. 

Landsbókasafn 8'/3. 4to bls. 40—42, skrifað c, 1620. - ÍBfél. 
Khd, 67. 4to nr. LXXIII, með hendi sira Eyjólfs Jónssonar á VöIIum 
(d. 1745). Sbr. MSteph. 60. 4to nr. LXVIL — Prentað í Sýslumanna- 
æfum I, 333 — 3o5 (eptir afskript síra Eyjólfs). 

(Utskript) af domi StYgs Höskulldssonar um Iclis þjdskai). 
(Þ)ad giorum vier Eyolfur Arngrijmsson. Eývindur 
Gunnarsson. Oddur Þorkiellsson. Narfe Jngemundarson. Jon 
Jonsson, suarner logriettumenn. Sæmundur Simonarson. Go- 
skalk Tumasson. Þorgrijmur Gudmundsson. Magnus Jons- 
son. Magnus Gunnsteinsson. Jon Jonsson og Einar Jonsson. 
godum monnum kunnugt med þessu voru opnu brefe. ar- 
um eptter guds burd, 15432). þridiu^)dægenn næstan epter 
Bartholomej Apostoli*) vid vallalaug j skagafirde. cL almenne- 
legu hieradzþinge. vorum vier ] dom nefnder. af ærlegum 
manne Stijge Bonda Hoskulldssyne, ad dæma vm þann vt- 
lendska mann. sem Jelis^) nefnest. er þar var þd fangenn 
og dæmdur vnder log fýrer þd sok. ad Herdijs Helgadotter 
hafde lyst. ad greindur Jelis^) hefde leiged sig nauduga. enn 
landzlogen skipa þcL so. ad þo ej sie vittne tiL Ef kona 
seigist naudug leigeii hafa vered. þd skal sueria huortt þeirra 
sem lijkara þýkier til sannenda. Kom þar fram brefogbod- 
skapur tueggia skih-ijkra manna skipherrans Hans Meyar**) 
og kaupmansens Hans Benichs. med þeim Bænastad. ad 
þesse niadur mætte komast d Herra kongsens nader. og fcl 
lijfs grid af honum. ef þad væri ej d mote logum. Sagde 
Byskup Jon og fleijre goder menn. er þar voru a þijngenu. 
ad þesse skipherra og kaupmadur hefdi sijgit hingad morg 

1) 67, sem alstaðar nefnir manninn ranglega Iclis fyrir Jelis^ og 
eptir því ranga nafni hefir Jón sýslumaðr Jakobsson nefnt bókina 
sjálfa (ÍBfél. 67) „Iclis'* (!) 2) M. d. xl. og iij, 67. 3) þridia 67. 4) 
b. V. 67. 5) Svo 873; Iclis 67 (alstaðar), sem er beint mislestr. Jelis 
5= EIis. 6) Meyer 67, 



1543 



NAUÐGUNARMÁL. 251 



sumur. og alldrej giort jslendskum monnum nockur ðskil. 
edur ofurvalld. helldur hefdi þeir fared med riettum kaup- 
skilum. Þuj ad suo profudu male sem fýrrer^) oss kom, 
Dæmdum vier greindum Jehs^) týlftareýd. ad hann hefdi 
greinda Herdijse eckj nauduga leiged. þo med þuj skilorde. 
ad nefnder menn. skipherran Hans meyar^) og kaupmadur- 
enn Hans Benichs. med odrum godum monnum loglega til- 
nefndum af riettaranum. sanne þenaii ejd med honum. fall- 
est honuni þetta vndanfære. þcli hafe hann fyrergiort fie og 
fnde. lande og lausum Eyrer. enn lijf hans stande til Herra 
kongsens ndda. huoria skipun hans Majestat viU þar (Ja 
giora. af ad taka. edur vid ad auka, og med þuj sie hann 
fljtiande fram af landenu. ad þesse fyrrnefndur skipherra 
og kaupmann setie fulla Borgun fyrer med sijnum jnncigl- 
udum brefum. ad hans mdl skule fyrer Herra kongenn 
koma jnnan næstu tolf manuda. suo ad hann hlaupest eckj 
"vndan logum gda giore nockur oskil j Noregs kongs rijkie. 
Enn fyrer þær saker. ad þad var openberlega ryktad og al- 
niennelega bygdarfleýktt. ad nefndur Jehs hefdi vilia og at- 
burde tii haftt. ad giora soddan verk. sem fyrr skrifad stend- 
ur. med morgum konum j möte þeirra vilia. Enn so stend- 
skrifad j landslaga bokinne. ad þo kona gete vared sig 
fyrer godkueusku saker. suo ad hann kome ej vilia sijnum 
fram. þcL ber med onguo mcSte. ad hann misse refsing epter 
dome, Þuj dæmdum vier. ad hoggva skýilde hinn minsta 
fingur af fyrrsogdum Jelis. þo ad hann giorde adur sagt 
vndanfære. enn ef hann giorde eckj fyrrgreint vndanfæri. þcí 
skyllde hoggvast tueir fingur af hans hægri hende. Enn ef 
hann eda nockrer adrer hans vegna villdu leisa fyrr sagda 
refsing. þcL skýlldu þeir giallda kongs vnibodsmanne 4 merk- 
ur fyrer huorn fingur. Og skai hann sig suo j frid kaupa 
vid Herra kongenn. sem hans ncíd og mýskun er thil. Hier 
nied dœmdum vier Herdijse Helgadotter j tuefalltt fullriette 
fimm merkur fyrer þd þrugun sem greindur Jelis giorde 
henne. suo storann HcLtijdisdag. 

Samþycktte þennan vorn dom adur sagdur kongs vm- 



1) Svo 873. 2) Svo tvímœlalaust hér 873. 3) Meyer 67, 



252 



ÆTTLEIÐINGARBRÉF 



1543. 



bodzmann. og sette sitt jnncigle med vorum fyrer þetta breí. 
er giort var j Glaumbæ j Skagafýrde d sama are og deige 
sem íyrr seiger. 



214. 31. Áugust 1543. á Melstað. 

Björk prestr Jónsson og Steinunn Jónsdóttir arfleiða og 
ættlei(5a börn sin Jón, Magnús og Ragneibi, meS sam])ykki 
afa barnanna, Jóns biskups Arasonar og Jóns bónda Magn- 
ússonar. 

AM. Fasc. L, 14, frumril: á skinni. Af 8 innsiglnm eru 5 fyrir 
bréfinu. — AM. Apogr. 5l7 (eptir þessu frumriti; „Ex orig."). 

arfleidslvbref Barna siera Biarnar. 
Þath GÍorvm wier oddur þorlaksson. Gudmvndur skida- 
son. þorfinnr sveinsson prestar. oddur þorkelsson. hallr 
styrkarsson. biarne arason leikmenn oodvm monnum kvnn- 
igt med þessv woro opnu brefi. Ath aarvm epter ovdz bvrd. 
CTD. d, xl. og iij. a fimtudaginn næstan epter Barttholomeus 
messv^) aa CDelstaad j midfirdi worum vier j hia saum och 
heýrdvm da ord ok giorninga er þar forv fram ath þesser 
menn aller oeingv fyrir kirkivdjR og hielldv ga einni bok 
herra biskup jon arason. biorn prestur jonsson. jon biorns- 
son. CDagnus biornsson. ok Ragneidur biornsdotter. jatadi 
och samþýckti biskup jon arfe þeim sem hann þaa til stod 
epter sira biorn ionsson son sinn. vndan sier och vnder arf 
oc ættieiding fýR nefndra barna biarnar ionssonar. Hier eptt- 
er ættleiddi ok arfleiddi fyrrnefndur biorn prestur sin adur 
sðgd bðrn. jon oc magnus ok Ragneidi. til allz arfs epter 
sig. och allz þess Eettar er logbok wottar at ættleidingar 
eiga at hafa. 

Suo ok j sama stdad oc deigi worum vier j hia 
savm oc heyrdvm &. at þesser nienn aller geingv fyrir 
kirkivdýr. og hieildu aa einne bok. jon bonde magnusson oc 
hans dotter steinvn jonsdotter, ok hennar born. jon biorns- 
son. CDagnus biornsson. ok Ragneidur biornsdotter. Jatade 



J) J). e. 30, Aug. 



1543 



MORÐSMÍX. 



253 



fyrr nefndur jon magnusson vndan sier þeim arfe sem hann 
tiili) stod epter sina dottur. fyrr nefnda steinunne ocvnd- 
6r arf ok ættleiding adur sagdra barna greindrar steinvnnar. 
Hier med ættleiddi og arfleiddi optt nefnd steinunn þessi sin 
fyr nefnd born jon. magnus. Eagneidi til allz arfs epler sig, 
allz þess Rettar sem logbokin skipar. at ættleidingar eiga 
^ed logvm at hafa. Og til saninda hier vm settvm vier 
biskup jon og jon magnusson ockur innsigle med fýrr^) 
skrifadra manna jnsiglvm fyrir þetta bref. er giortt war j 
sama stad och are deigi síjdar enn fýr seiger. 



215. 7. September 1543. á Egilsstöðum. 

^OJÆR sex manna, útnefndr af Erlendi lögmanni Þorvarðssyni, 
þann bygðarrymt, sem lék á um Ceciliu Loptsdóttur, 
hún hefði veitt bónda sínum bana. 

Add. British Museum 11,242. 4to bl. 54b, (Syrpa sira Gottskalks 
1 Glaumhæ, og er þetta skrifað um 1543). — ÍBíel. Khd. 309. Svo bl. 
^'^1— 58a, Öxnafellsbók, skrifuð c. 1620. — Dómabók Landaskjula- 
safnsins frá Jóni bœjarfógeta Magnússyni, skr. c. 1600 (= JM). — 01. 
^gl- Saml. 1159. Fol. skr. c. 1640. — Landsbókasafn 67. 4to bl. 111, 
hendi síra Jóns Erlendssonar í Villingaholtí c. 1650. — Afskript 
Gottskalks af þessum dómum er svo sem frumrits ígildi, því að 
"^nn var með Erlendi lögraanni á þessum árum. Shr. DI, X, Nr. 239 
240. Shr. og Þjóðsögur Jóns Árnasonar 11, 119—121 (Hamra-Cetta). 

domur vm cecilio lopzdottvr.^) 
OUvm monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
sendum vier þorer sveinzson. oizvr helgason. jon magnusson. 
svarner logrettumenn. hiallte^) gvdbranzson. biorn stefanzson 
oddur nvpsson^) kvediv gvdz oc sina kvnnigt giorandi, 
arym epter gvdz bvrd .CD. dc xl oc iij æ. eigilstodvm j hier- 
adi aa þriggia hreppa þinge favstvdagen næstan íirir mariv- 
niesso sidare vm hostid. worvm vier j dom nefnder af heid- 
ursamligvm herra EUendi Þorvardzsyni logmanne svnnan oc 

1) Svo, 2) fýr', frbr, 3) Domur vm Bygdarrymt ÍL manndrcLpe 67. 
V Svo öll, nema 11,242, sem hefir: halldor, og er áh efa rangt. 5) 
11.2^2; Narfasou fem, nema 67, sem hefir: Refsson. 



254 



MORÖSMÁL. 



1543. 



avstan aa islandi vm þann^) sama bygdarrymt^) sem liek sa 
vm ceciliv lopzdottvr at hvn hefdi forradit sinn bonda oc 
bana veitt. Beiddiz logmann hier doniz aa hvert afl et hafa 
skylldi þeir eidar sem þeir hofdv svarit Biarne ellenzson oc 
gvitare^) valtyrsson j [hveriv svo vorv^) latandi. þa þesser 
fyrr greinder menn grofv vpp steingrim heiten boduarzson. 
var hann allur storken ] blodi. leitvdv þeir þa vm likaman 
oc fvndv stijng aa þvnna^) kvidnvm. tokv þeir þa j averkan 
oc var hann allur ofven oc seigur oc þvi sorv adur nefnd- 
er menn svo felldan®) bokareid. at þat hefdi verit manna 
verk. oc efter þessum likindum oc svornum eidum þa dæmd- 
vm vier adur nefnder domzmenn med fvllu domz atkuædi 
logmannen skylldugan vpp at bera [aa heimilismennina'). 
En þar vorv ecki adrer aa þessvm bæ en hvn cecilia oc sa 
dreingur sera med henne hafdi legit [fram hia^) bonda henn- 
ar lifanda. 

Samþyckti þennan dom med oss. 



216. 7. Septcmber 1543. á Egilsstööuin* 

Tylftabdómr, útnefndr af Erlendi lögmanni Þorvarðssyni, 
þar sem Cecilin Loptsdóttur er dæmdr tylftareiðr fyrir dráp 
bónda sins, en ef eiSfall verðr, þá líflát og hálft fé hennar 
undir konung. 

Add. British Museum 11,24-2. 4to LI. 54 Syrpa síra Gottskalks 
i Glanrabæ, og er þetta ritað nálœgt 1543. — ÍBfél. Khd. 309, öí? 
bl. 58a — b, Öxnafellsbók með hendi Ara Magnússonar í Ögri, skr. 
1020. — Dómabók Landsskjalasafnsins í Fol. fra Jóni bæjarfógeta 
Magnússyni, skr. c. 1600 (= c). — Landsbókasafn 6. Fol. bl. 201^ 
202, skr. c. 1640. - GI. kgl. Saml. 1159. Fol. bls. 636-638, skr. c, 
1640. — Fleiri eru afskriptir dómsins til, og er sú bezt, sem í syrpu 
Gottskalks er, Auðsæar afbakanir ýmsra handrita er hér ekki skeytt 
um í orðamun. Sbr. DI, X, Nr. 239 og 240 ogNr.280og290hér á eptir. 



1) þad JM, 67. 2) bygdarrymíi JM. 3) gvnnar, flest hdrr. 
[huerium so war JM., 67. 5) þuma, JM. 6) fullan JM. 7) [heimiHs^ 
manna JM. 8) [ad JM. 



1543 



MORÐSMlL 



255 



Annar domr vm hana ceciliv. 
Ollvm godvm monnvm þeim^) sem þetta bref sia edur 
hpyra sendum vier Biarni ellendzson. Þorer Sveinzson, As- 
biorn^) arnason. Þorsteinn Þordarson. CDagnus eigilsson. jon 
^rngrimsson. ]on magnusson. hiallti gvdbranzson. svarner 
íogrettumenn. biorn^) stefanzson. oddur nvpsson^). Gizvr 
liölgason. ginar Þorvallzson^). kvediv gvdz oc sina kvnnigt 
giorandi ad^) arvm epter gvdz bvrd CO. dc xl. oc iij ar aa 
&gilstodum j hieradi sa þriggia hreppa þingi fostvdagen 
næstan firir nativitatem niarie vm havstid. worvm vier ] 
Qom nefnder af gUendi Þoruardzsyni logmanne svnnan oc 
avstan aa islande til ad skoda oc rannsaka oc fvUnadar dom 
^ '^ggia vm þann aabvrd sem ellendr þoruardzson^) log- 
^ann'^) bar ceciliv lopzdottvr epter fullum likendum oc^) ij 
skialliger menn hofdv svarit^), oc fyrnefndur ellendr log- 
^ann var dæmdr adur skylldvgur vpp at bera. at hvn hefdi 
forradit sinn bonda. badi med rad oc verk til fvllnadar lif- 
honz svo hann íeck þar bana af. Og af þvi at svo stendr 
3 vorre landz laga bok, at sa skal synia sem firir sok verdr. 

þvi dæmdvm vier adur nefndri ceciliv tylftareid epter 
'ogvm. vij at sanna [oc^^) sialf en atta. oc logmannen at 
^iefna til iiij fangavotta. oc suo giordi hann, oc villdu ong- 
ver med henne sanna af þeim sem þar vorv. Skylidi hun 
þennan eid vnnit hafa jnnan manadar særra daga at heyrd- 
^ni domenvm. Enn at follnum eidnum þa dæmdvm vier 
fymefnda ceciliv rett tekna af konvngz vmbodzmanne j þeirre 
syslu til liflatz. sem stendur j obotamalum j mannlielgi^^). 
Ef kona vegr bonda sinn. Þvi [ad heilax anda ndd tilkall- 
^dri. ad suo profudu og fyrer oss komnu^^) dæmdum vier 
fy»'greinder domzmenn med fullu domz atkuædi halfa alla 
hennar peninga j fostv oc iavsv. at tilgreindri jordunne gig- 
ilstodum halfri. vnder nadugasta herra konvngen til æfven- 
'igrar eignar. Enn ef svo kynne til at bera. at fyrgreind 
cecilia kæmiz aa adra hvora domkirkivna. þa skylldi hvn 

1) b. V. c. 2) Biorn 309. 3) biarne c. 4) Nepsson 009 {!); Narfa- 
c, H, 1159. 5) þorvardsson c. 6) b. v. 7) sl. c. 8) er c. 9) 
sied c, 6. 10) [en hun c. 11) þar suo stendur b. v. 6, 1159. 12) 
V. 6. U59. 



256 



MÝRABRÉF 



1543 



med fri aa donii) kirkivnne vera. medan hun þar væri. firir 
konvngz ualdzmanne^). Enn samt halfa hennar peninga vnd- 
er konvngen^). þo hvn þangat kæmiz^). [oc erfingiana skylld- 
vga at selia konvngenum fyrstum þessa jord halfa^). 

Samþyckti þennan vorn dom [med oss^) [adurnefndur 
Logmadur og setti sitt jnnsigle med worum et cetera. Datum 
anno die et loco ut supra'^). 



217. 8. September 1543. á Mýi-um. 

Magnús officialis Eyjólfsson kvittar (Jón biskup á Hólum) 
um gamlan og nýjan reikningskap Mýrakirkju í Dýrafirði. 

AM. 912. 4to bl, 2—3, blöð frá c. 1622; ,,komid til min fra Leyr- 
árgördum" (AM.). 

Þad medkiennist eg Magnus Eýolfsson ofFicialis Heilagr- 
ar SkdlhöUtz kýrkiu gödum mðnnum kunnugtt (giðrande) 
med þessu mijnu opnu brefe. ad eghefe svo fallna peninga 
vpp borid vegna Mýra kirkiu ] þann Eeikningskap Biskup 
Jon lofadi ad giallda kýrkiunne ad Mýrum j Dýrafirde. Jn 
primis jordena fell fyrir ISc Rekavijk fyrir 10^. 20e j Bok- 
um og messoklædum. x málnýtu kugilldi. ijc j vadmdle. ijc 
] waxe. ijc j Reykelse. ijc j guUe og Brendu silfre, þar til 
voru golldin 18 kugiUdi. þar til lagdi Biarjae Narfason vj 
kugilldi vegna greindz Biskup(s) Jonz Arasonar. voru kyrkiunne 
golldin iiij og XX kugilldi og tveir hestar j ganilan reiknings- 
skap kýrkiunnar cL Mýrum. er fallid hafde a dögum herra 
Biskup(s) Oddgeirs j SkdlhoUti. þui giðre eg og gieí cídur skrif- 
adan neikningskap gamlan og nýaii kýrkiunnar Æ Myrum J 
Dyrafirde kvittan og cLkiærulausan fyrir mier og mijnum 
eptterkomenduín heilagrar Skdlholltzkýrkiu vmbodzmðnnum. 
Og til sanninda hier vfá set eg. mitt jnnsigle fyrir þetta 
kvittunarbref. hvort er skrifad var d Mýrum j Dýrafirde 

1) [b. V. 6, 1159. 2) umbodsmanni c, 6. 3) og, b. v, c. 4) wid 
þennan dom stendur b. v. c. 5) [sl. 6, 1159. 6) [sl. 6, 1159. 7) [b. 
b, V. 6, 1159. 



r 



1543. kAUPMÁLABRÉF. Íhl 

Nativitatis SanctQ Mariæ. þcL er lidid (var fra) hingadburd 
vorz herra Jesu Ghristi Anno 1543. 



218. 9. September 1548. í Skálliolti. 

Kaupmíxabrép Gizurar biskups Einarssonar og Katrinar 
Hannesdóttur. 

AM. Apogr. Í273, með hendi Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara 
í'orkelssonar". Sbr. Nr. 221. 

Þad giorum uid Snorre prestur hialmsson oc jon biorns- 
son godum monnum knnnigt med þessu ockru opnu breíi 
þi'idiudaginn nærsta fyrir bartholomeus messu^) under gnupi 
3 dyrafirdi uorum uid i hia saum og heyrdum ccl. ad suo 
íelldur giorningur for fram med fullum handsaulum j mille 
herra Gizurar ^í'^arsLTonar og jungfru katrinar hannesdottur 
íned jayrdi og samþycke Gudrunar biornsdottur modur fyrr- 
"^efndrar jungfru katrinar sem þa war hennar giptingarmad- 
ad greindur herra Gizur gaf þrattnefndri jungfru katrinu 
hundrud i tilgiof med suo vordnum fridleika. xx hundrud 
] jordune horne er liggur j hornafirde j biarnanes kirkiu- 
sokn. XX hundrud j fridum peningum og xxc j godum og 
geingelegum peningum. Hier med skyllde tittnefnd jungfru 
katrin hafa i sina heimanfylgiu tiutige hundrud, med til- 
greindum peningum jaurdina aluidru er liggur j dyrafirdi j 
Gnups kirkiusokn. þar til .xx. hundrud j godum peningum, 
voru þar þa uid staddir allir hennar brædur ggert. biorn oc 
Warne. jatudu og samþycktu med handsaulum þessum giorn- 
^iige og baurn þeirra herra Gizurar oc jungfru katrinar 
skylldu skilgetin wera suo sem annarar festarkonu baurn 
oc þeir skylldu þar alldrej seirna meir upp & tala, Og til 
sannmda hier um festum uid ockar jnnsigle fyrir þetta bref. 
Skrifad j Schalhollti Sunnudaginn nærsta epter Mariumessu 
seirne arum epter gudz burd. m. d. XLÍij. 



1) þ. e. 21. Aug. (1543). 
Dipl. iBl. XI. B. 17 



2S8 



kVITtmÍARBRÉF. 



1543. 



219. 21. September 1543. í Auðtorekku. 

KviTTUNAEBRÉF og samningr þeirra hvors til annars Orms 
Sturlusonar og Ara Jónssonar um öU þeirra féskipti. 

Landsbókasafn 61, 8vo með hendi Styrs Þorvaldssonar fyrir Arna 
Magnússon „Ex orig. Stadarhol". 

Þeím godum monnum sem þetta bref sia edur heyra 
senda Arne Gijslason. Þordur Þorsteinsson. Jon Olafsson og 
Jon Sigmundzson Q. G. og sijna. kunnigt giorandi at arum 
epter Gudz burd m. d xLÍij. dr j audbrecku i horgardal 
Matheusmessu um haustid, vorum vier hia saum og heyrd- 
um d ord og handaband Orms Stullasonar ogAra Jonsson- 
ar at svo fyrir skildu. at hver fyrrgreindra manna gaf ann- 
aii kvittan um allaii þann kaupskap. skipti og býte sem þeir 
hofdu haft þar til. bædi jardakaup og onnur skipti síjn á 
miUe utan þat ved skýlldi standa sem greinder menn hafi 
adur med sier giort med brefum og jnnsiglum. utan þau 
skipte edur kaupskapur sem Ormur bondi giordi med kvinnu 
sinne Þorbiorgu Þorleifsdotter. Lofadi greindur Are at tala 
ecki uppa. Hier med medkiendist Ormur bondi. at hann 
hefdi svoddan peninga upp borit af Ara Jonssyne fyrir jord- 
ina hleinargard j fyrstu. xxiij. kýr. hesta ij. fyrir iijc- smior 
IX. vætter fyrir vjc. gomnl naut ij. fyrir iiijc. Hier til hafdi 
biskup Jon lofad at giallda Oriue StuUasyne nu i haust. xv. 
vætter smiors fyrir x^- gðmul naut ij fyrir iiijc þrevetur naut 
ij. fyrir ijc og ij. naut tvævetur fyrir jc og xl. ahier. og vj 
asaudar kugilldi. Og at þessu gialldi golldnu sem biskupin 
atti at giallda. skylldi Are kvittur um allt adurskrifad jard- 
ar verd. enn jordin hleinargardur obrigdanlig eign Ara Jons- 
sonar. Og til sanninda hier um setium vid fyrskrifader menn 
Ormur Stullason og Are Jonsson ockur jnsigli med fyrr- 
skrifadra manna jnsiglum fyrir þetta bref er skrifat var j 
sama stad dag og dr sem fyr stendur skrifat. 



I 



.1543. 



CLAUS VAN DER MARWITZ. 



5?' 



220. 28. Septeml^er 1543. í Rendsbor 

Claus van der Marwitze kvittar um eitt hundrað og fimm 
dali, er (Kristján) Danakonungr hafi látið greiða sér í Rends- 
borg fyrir hús það, er Claus lét gera á kongsins garði á 
Bessastöðum á íslndi í þann tíma, sem hann var þar fógeti. 

Ríkisskjalasafn Dana, frumrit á pappír með á drepnu innsigli. 

Clawes v. der Marvitz quitantze vp v. daler.^) 
Jck Clawes van der Marwitze Bekenne hirmit vor alfs- 
^Gtnenn. Nachdeme dat gebuwete wíUichs ick an ko^ 
fto dennemargken mynes gnedigesten heren Garden tho 
Besestedegarden vp Jsslant jn der tidt do jck dar vaget was 
gedan hebbe, dorch de warderes lude darsuluest, welche de 
Erbarre Christofíer Ottensen van kor Mt wegen dar tho gee- 
schet hadde vp Einhundert vnnd viff Jochimsdaler geschat- 
tet vnnd tho gelde gesettet js, na lude des besegeldenn breues 
den de gemelte Christoffer my darup gegeuen hadde, Dat 
syne koe Mt my derwegen solliche hundert vnnd viff daler 
dorch den Tolner tho Rendesborch Engel landtweren wol to- 
dancke gnedichlich entrichten vnnd betalen lathen hefft. Wor- 
vnime quitere vnnd vorlate jck syne koe M^ solches vorbu- 
"^eden goldeshaluen hirmit vor alle furder ansproke vnnd 
namaninge jn krafft vnnd macht desses mynes breues. 

Datum tho Rendesborch am auende Michaelis Archan- 
gGli Anno ein dusent viffhundert vnnd dre vnd vertich vnn- 
der mynem signete. 

(L. S.) 



221. 7. Oktober 1543. í Skálholti. 

Pestingakbréf Gizurar biskups Einarssonar og Katrínar 
Hannesdóttur. 

AM. Apogr. 1274, með hendi Styrs Þorvald ssonar „Ex orig. Ara 
Þorkelssonar". Sbr. Nr. 218. 

Þad giorum uier snorri hialmsson, Gudmundur jonsson. 
orynjulfur halldorsson. prestar. jon biaurnsson, . Snæbiorn 



1) Aptan á bréfinu. 



17 




FESTINGARBRÉF 



1543 



halldorsson og erlendur jonsson. leikmenn. godum monnum 
kunnigt med þessu uoru opnu brefi. Sunnudaginn næsta 
epter franciscus messu j storustofunni j Schalhollti uorum 
vier j hia. saum og heyrdum da ad suo felldur giorningar 
for fram mille herra gizurar ginarssonar og jungfru katrin- 
ar hannesdottur. ad fyrnefndur herra Gizur festi sier adur- 
nefnda katrinu til eiginkuinnu epter gudz laugum og landz 
at hiauerau(n)dum og samþyckiundum Gudrunu biornsdott- 
ur modiir greindrar kafcrinar og brædrum hennar ^getL biaurn. 
biarne med þeim skilmala og tilgreindum peningura sem 
bref þar adur um giort utvisar oc jnne helldur og þar uar 
þa upp lesid oss aheyronduni. skilde gudrun biornsdotter 
optnefndri katrinu fiordungsgiof ur fie herra gizurar feingnu 
og ofeingnu huar til ad hann suaradi at hann villdi þui 
samþyckur vera þar um sem godum monnum uirtezt skial- 
legt og lauglegt. Voru þar og vid stadder allir brædur herra 
gizurar. Sira jon. þorlakur. og halldor. huerier jatudu og 
samþycktu med handsaulum þessum giorninge. og baurn 
þeirra herra gizurar og katrinar skylldu skilgetin wera. og 
þeir skylldu alldrei seirna meir þar upp oi tala. Og til sann- 
inda hier um festum vier fýrnefndir menn uor jnnsigle fyr- 
ir þetta festingarbref. Skrifat j sama stad oc deige arum 
epter gudz burd. CD. d. xliij. 



232. 7. Oktober 1543. á Munkatverá. 

28. Janúar 1544. í Núpufelli. 

Kautmálabbéf Hallgríms Pétrssonar og Sigríðar Einars- 
dóttur. 

MSteph. 27. 4to bls. 153—54, Svartskinna, með hendi Benedikts 
lögmanns Þorsteinssonar c. 1730. 

Copium af kaupmalabrefe H(allgrims) P(eturs)s(onar) 

og S(igridar) E(inars)d(ottur). 
In nomine domini Amen. 

lystist og stadfestist svo felldur kaupmdli millum Hall- 
grims Peturssonar og Sigrijdar Einarsdottur a Mukaþuerd i 



1543 



KAUPMÁLABRÉF. 



261 



Eyafijrde drottinsdagenn næstann íirir festum Reliqviarum 

^ni haustid á þeirra brudkaupsdeige arum eífter Gudz burd 
1543. 

Reiknade Hallgrimur sier til eignar og kaups vid Sig- 
^yde Einarsdottur halft ed þridia hundrad hundrada j svo 
íelldum peningum og jordum sem hier seiger. 

Stærra os i Midhjrde med Grðf og Grafarhole i Mels 
tirkiusokn firir 80c. 

Itre lauga i Rejkiadal i Einarsstada kyrkiusokn íirir 60^. 

Stafn i Rejkiadal i samre kyrkiusokn firir 12c. 

ij ]arder i fliotum er so hejta Hol firir 30^ og Mola- 
stader firir 20c i Holltz kirkiusokn. 

Reiknast þessar jarder firir SOc og .jc'^* og þar til i odr- 

peningum kvikum og daudum. fridum og ofridum svo 
fullt yrde up- 

Hier i mot gaf Einar Briniolfsson dottur sinne Sigrijde 
jcc. og 30c. þessar jarder tilskildar: 

Hialmstader i Eyafirde og Hrafnagils kyrkiu sokn fir- 
ir 30c. 

Svertingstader i Káupangssveit firir 30c. 

Brecka i Kaupangssveit firir 20c. er liggia i Kaupangs 
kyrkiu sokn. þar til .xx. kugillde og .xxc igielldum pening- 

xxxc i ofridum peningum, og skiUde Einar eiga frest a 
"ser hann villde ut giallda. 

svo og gaf firrgreindur Hallgrimur Petursson adur 
^efndre Sigrijde Einarsdottur. Ixc. i tilgiof. voru þar tilgreind. 
xxxxc. upp i adurnefnda lauga og .x. Malnitukugillde og .xc. 
1 odrum þarflegum peningum og eige erfingiar lausn d firir 
goda .xxxxc. jord sem log seigia: Ef madur gefur i bestu 
^ign sinni et cetera. 

Reiknast mcíle og giafer Sigrijdar .jcc og 90c i gard 
^durgreinds Hallgrims Peturssonar. Enn ef kinne nockur 
brestur ad verda i peningum adurgreinds Hallgrims Peturs- 
sonar. þa gaf adurnefndur Einar þeim mun minna sinne 
dottur Sigrijde. og eífter þessum giordninge og skilmala feste 
sadurskrifadur Hallgrimur Petursson adurnefada Sigrijde Ein- 
arsdottur sier til loglegrar eiginkonu effter riettum bokarinn- 
ordum. 



262 



JARÐABREF. 



1543. 



Voru þesser menn festingarvottar og brudlaupsvottar ad 
adursogdum giordningi. J fyrstu verdugur herra Jon med 
gudz (nsad) Biskup a Holum, broder Petur Abotí ðL adur- 
nefndu klaustre Mukaþverct. Sijra Thorfe Jonsson. Ólafur 
Hallsson. Jon Philippusson. Sijra Thomas Jonsson. prestar. 
Jsleifur bondi Sigurdsson. Jon Bondi Magnusson. Þorbergur 
Bessason. Jon Þorlaksson. leikmenn. 

Og til sannenda hier um setium vier firrskrifadir menn 
vor jnnsigle firir þetta kaupmcLlabref er skrifad var i Nupu- 
felle i Eyafijrde Manadagenn effter conversionem Pauli apo- 
stoli are sijdar enn firr seiger. 



233. 13. Oktober 1543. á Mððruvðllum. 

JóN biskup á Hólum selr i umboði Ara Jónssonar Þorsleini 
Finnbogasyni jarðirnar Hofstaði við Mývatn og Haldórsstaði 
í Laxárdal fyrir Breiðamýri i Reykjadal meS landi fram á 
Fljótsheiði, og Berghól í Kræklingahlíð. 

Landsbókasafn 61. 8vo, tvœr afskriptir gerðar fyrir Árna Magn- 
ússon eptir vidimus frá 24. Marts 1551, og er önnur þeirra staðfest 
í Skálholti 6. Nóv. 1711 af Árna Magnússyni, Þorleiíi Arasyni, Gísla 
Bjarnasyni og Þorgils Sigurðssyoi. — AM. 255. 4to bl. 314—315, 
bréfabók síra Skúla Þorlákssonar skrifuð á árunum 1687 — 1698, ept- 
ir sama vidisse, Er hór fylgt staðfestu afskriptinni. 

Part j Halldorstðdum og Helluvad ahrærande^). 
Þeim godum monnum sem þetta bref sia edur heyra 
senda jon magnusson og arne gislason Q. G. ogsina kunn- 
igt giorandi. at arum epter Gudz burd CD. d. xl. og iij. a 
liosavatne i liosavatzskardi. þridiudaginn næstan epter Matt- 
hias CTDesso^) um haustid. vorum vid j hia. saum og heyrd- 
um a ord og handaband verdug herra biskup ions og þor- 
steins finnbogasonar. at suo fyrer skildu. at Biskup ion j 
umbodi ara ionssonar. selldi nefadum þorsteine iordina Hof- 
stade. er liggur vid myvatn j Reýkiahlidar kirkiu sokn og 

1) 255. 2) þ, e. Matthœusmessu 21. Sept. Verðr því dagsetn- 
in hér 25. Sept. 



1543 



JARÐABRÉF. - FALSBREF. 



263 



iordina halldorsstade j laxardal j þverar kirkiu sokn. med 
oUum þeim gognum og gœdum sem jordinne a med laug- 
um at fýlgia. og nefndur are vard fremst eigandi at. bier i 
^ot gaf greindur þorsteinn jordina breidamyre j Reýkiadal 
6r liggur j ^ínarstada kirkiu (sokn) med auUum þeim gaugn- 
um og gædum sem þeirre jordu a med logum at fylgia. og 
greindur þorsteinn vard^) fremst eigandi at ordinn. og at 
tilskildu þvi landi sem liggur frani a fliotsheide og fyrnefndri 
lordu niyre hefur at fornu fýlgt. og iordina berghol er ligg- 
ur j kvæklingahlid^) i Glæsebæiar kirkiu sokn. med ollum 
þeim gognum og gædum sem þeirre iordu a med logum at 
fylgia. Skylldi huor hallda þeim jordum til laga er keypti 
enn svara lagariptingum a þeim er selldu. Og til sannenda 
hier um setium vier fyrnefndur biskup jon og þorsteinn finn- 
bogason ockur insigle med fyrnefndra manna insiglum fyrer 
þetta bref er skrifat var a modruvollum j haurgardal laug- 
ardaginn næsta fyrer festum luce gvangeliste a sama are 
sem fýr seger. 



234. 13. Oktober 1543. á HrafnagilL 

Falsbeéf um, að Jón biskup Arason hafi skipað síra Jóni 
Filippussyni að afleysa Jón Magnússon á Svalbarði „heim- 
uglegri aflausn undir tveggja manna vitni" fyrir „fordæðu, 
fjölkyngi, galdra og forneskju". 

Eplir bvéfabók Gúðbrands biskups i Biskupsskjalasafninu í Reykja- 
vík, bls. 223, og er þetta skrifað 1592, en ekkí með hendi biskups, 
nema fyrirsögnin sjálf. — AM, Apogr. 3896 eptir transscripto frá 2. 
Júní 1595, sera gert er eptir transscripto frá 11. Aug. 1592. — Prent- 
öð i Sögu Magnúsar prúða eptir Jón Þorkelsson, Khöfn. 1895 bls. 
120—121. — Bréf þetta hefir auðsjáanlega orðið til á Hólum í mál- 
um Jóns lögmanns og Guðbrands biakups, hver sem höfundr þess er, 
og biskup storkaði lögmanni með bréfinu og notaði það í kœrum sín- 
um gegn lögmanni. Hafi hann þá ekki vitað, að það var falsbréf, 
hefir hann þó feingið að vita það síðar, og lýsti þvf þá, að bréfið 
skyldi að eingu hafa. 



l) Svo, 



264 



FALSBRÉF. 



1543. 



Falsbref vp(p)a jon magnussoni). 
Wier jon med gudz nad Biskup ax holum [giorvm god- 
um monnum kunnugt med þessu vorv opnv breffi^) ad vier 
höfum bijfalad [sijra jone phi(l)pussýne heilagrar hola kirkiu 
sýne^). vorum heimvgligum trvum vin. ad afleýsa ]on bonda 
magnusson heimvgligre afflavsn vnder tueggia manna vitne. 
firir þa fordædv. [fiolkýngi. galldra og forneskiu^) sem hann 
sialfviliugliga heffur medgeingid firir oss vottum hiaverond- 
um. sijra jone philpussýne og olÖLffe ormssýne. ad hann 
hafi langa tima framid og morgum manne þar med skada 
giort. Og ad hann mœtte sanna kuittvn og affsolutiv fa af 
gudz alfu og vorre þa hefur hann loffad gudi og oss sonnu 
aflati. 

Og til meire stadfestu hier vm. ad nefndur sijra ]on 
skal hann afleysa þa setium vier vort Secretvm med adur 
nefndra manna insiglum firir þetta Breff. Datum a hraffna- 
gili in festo Reliquiarum anno m d xl iij.^) 

Þann vitnisburd berum vier Jon Arngrimsson. Jon Syg. 
urdzson. Sygurdur Einarsson prestar Holastigtis. Jon Eiiiars 
son skolameistari. Jsleifur Þorbergsson og Þorsteinn Jonsson 
ad vier hofum sied og yferlesit so latandi bref sem hier fyr- 
er ofan stendur skrifat ord fyrer ord, oskafid klart og oras- 
urad, med heilu hanganda secreto biskups heitins Jons og 
insigli sijra Jons philpussonar heilu (og) oskoddu, ogadso i 
sannleika er. setium vier aller fyrrskrifader menn vor jn- 
sigli fyrer þetta bref skrifat a Holum xj. dag Augusti Anno 
Christi M. D. xcijo. 

Þad giorum vier Jon Arngrijmsson. Sygurdur Einars- 
son. Jon Sygurdsson prestar og Jsleifur Þorbergsson godum 
monnum kunnigt med þessu voru opnu briefe og medkienn- 
ust ad þad dr CD, d. ix tiger ij. heima a holum þar j bisk- 
upzbadstofunne, vorum uier til nefnder og bedner af herra 
Gudbrande Thorlakssyne ad skoda þad galldrabrief. huðrz 

1) b. V. siðar með hendi Guðbrands biskups. 2) [medkiennum 
3896, 3) [vorum kiæra syne og heilagrar Holakirkiu sera jone philp- 
ussyne 3890. 4) [galldur. forneskiu og fiolkyngi 389B, 5) Trans" 
scrípta, sem nú koma. eru tekin eptir Apogr, 3896, 



r 

1543. 



TRANSSKRIPT. 



265 



Copium ad hier er medfest. og ad adgiæta vandlega ef vær 
sæum nockurn falskleika edur nyuerke^) a |)ui briefe edur 
þess innsiglum. hvad vier og giordum. og þvi berum vier 
fullkomlegt vitne þar um. ad j þann tima saum uier ecki 
nockurt falz edur nymerke^)aþui briefe. huorke a skriftenne 
ei helldur a þeim jnnsiglum. sem þar voru íyrer. meig- 
um vier þetta med eide sanna ef ad þorf krefur. Og til 
sanninnda hier umm setium uier vor innsigle fyrer þetta 
brief. sem er skrifad a Holum Manudagiim j attundu viku 
sumarz Anno Domini CD. d. xc, v. 



325. 35. Oktober 15á3. á Hólum. 

3óN biskup Arason, Ari sonr hans og Þormóðr Arason trans- 
skríbera Launguréttarbót frá 26. Nóv. 1450. (DI, V, Nr. 55). 

AM. 187A. 4to frumtransskriptiö á skinni. 

Þat giorum vier Biskup jon arason. arejonsson öc þor- 
ttiodur arason godum monnum kunnigt at vær hofum sied 
oc yferlesid bref med heilu oc holldnu herra kongs Kristierns 
insigle so latande ord efter ord sem hier íirir skrifad stend- 
^i". Og til sanninda hier vm setium vær fyrr nefnder menn 
vor insigli fyrir þetta transkriptar bref er skrifat var aa hol- 
^ni i hialltadal fimtudaginn næstann fyrir tueggia postula- 
niessu simonis et jude anno domini CD^. d^. xl^ tercio. 



226. 7. Dceemfter 1543. á STarfhöli. 

Teansskeipt af Stapabréfum. 

Ríkisskjalasafn Dana, „Tsland, Færöe og Grönlan d" Nr. 30, frum- 
transskriptið (vidimus) á skinni með þrem innsiglum. 

[í transscripto eru þessi bréf og í þessari röð : 
Bréf Ögmundar biskups frá 2. Janúar 1537, þar sem hann lofar 
Pétri Einarssyni 60 hundruðum í þj'ónustulaun. Nr. 114 að framan, 
2, Bréf Gísla prests Jónssonar frá 30. Júní 1540 um að Ögmundr 
biskup hafi gefið Pétri Einarssyni Stapa undir Jökli í þjónustu- 
laun. DI, X, Nr. 246. 



1) Svo. 



266 



TRANSSKRIPT. — JARÐABRÉF 



1543. 



3, Bréf Odds Eyjólfssonar frá 19. Okt. 1542 um sama. Nr. 156 að 
að framan. 

4-, Bréf Gizurar biskups Einarssonar um sama frá 3. Sept. 1540, DI, 
X. Nr. 260. 

5, Bréf Ögmundar biskups frá 4. Júli 1541 um sama. DI, X, Nr. 343. 

6, Bréf Kristophers Hvilfelds frá 4. Júlf 1541 um sama. DI, X, Nr. 
342]. 

Þat giorum uær Jon prestur Þolleifsson. Sijgurdur Odds- 
son og Loptur Gudlaugsson. suarnir laugrettumenn. godum 
monnum kunnigt med þessu uoru opnu brefi. ad uier liaufum 
sied og yferlesit so latandi bref. ord epter ord sem hier firer 
ofan stendur skrifad med heilum og oskauddum aullum sin- 
um insiglum. Ok til sannenda hier um festum uier uor jn- 
sigle nedan firer þetta bref huert er skrifat uar aa Suarfhole 
j Laxardal j Hiardarholzs kirkiu sokn aa faustudagin næstan 
firer concepcio Marie virginis arum epter gudzs burd. CD. d. 
xl. og iij ar. 



227. 17. Becember 1543. í MððrufellL 

Stephán Einarsson selr Ara Jónssyni jörðina Dísastaði og 
átta hundruð í jörðunni Fagradal í Breiðdal fyrir jörðina 
Vatnsleysu í Fnjóskadal og tólf hundruð í lausafé. 

AM. Fasc. L, 15, frumrit á skinni frá Hólastól („sk" og „1543 f. 
566«). Af 4- innsiglum eru 2 fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 3722. 

bref Stefans og Jons einarssonar. 
Þeim godum nionnum sem þetta bref sia edur heyra 
senda jon finbogason. arni gislason. ]on sigmundzson og 
benedict olafson kuediu gudz og sina kunnigt giorande at 
arum epter gudz burd mdxHij j audbrecku j horgardal 
Sunnudagin næstan fyrir luce evangehstei) vorum uier J 
hia saum og heyrdum d ord og handaband ara jonsonar og 
steffans einarsonar at suo fyrir skildu at steffan einarson 
sellde ara jonssyne til fullrar eignar jordina disastade og 
viijc j iordunne fagradal. liggia greindar iarder j breiddal j 



1) þ. e. 14. Okt. 



1543. 



JARÐABREF. - VISITÁZÍUBRÉF, 



267 



heydala kirkiu sokn. med ollum þeim gognum og giædum 
sem greindum ]ordum fylger og fylgt hefur at fornu og nyu 

eigi er med logum frakomit og greindur steffan vard 
fi'emst eigandi at. hier j mot gaf are jonson jordina vatz- 
•eysu j fnioskadal og þar til xijc j klædum og þarfligum 
peningum at fra skildum kugiUdum og fridum peningum. 
suo og lofadi steffan at selia greindum ara fyrstum aptur 
jordina vatzleysu med iofnu verdi og hann mætti selia hana 
odrum. skyllde huor hallda til laga þeim jordum er keypte 

suara lagaryptingum 4 þeim er selldi. Og til sanninda hier 
setium vier fyrrskrifader menn vor jnsigli fyrir þetta 
'^ref er skrifat uar j modrufelli j eyafirde manadagen næstan 
fyrir thomas messo dag fyrir jol aa sama círe og fyr seiger. 



238. 19. Decembev 1543. í Skálholti. 

CrizTjE biskup boðar visitázíu sína eptir 1. Janúar 1544 um 
Snæfellsnes og þar sem leið hans Hggr um. 

AM. 232. Svo bl. 71 a. Eréfalók Gizuror bi&knps i frumríti (CVIII) 
AM. 266. Fol. bls. 52. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

€g I « I et cetera heilsa þeim godum monnum sem þetta 
bref sia edur heyra kærliga med gudz guediu og minne 
kunnigt gíorandi ad med gudz uih'a fyrirberunzt ec at ferd- 
^zt heiman ur Schalhollti eptir hinn Atta (dag)^) og uestur 
yfer fiall vm Snæfellznes. og þær sueitir sem þeim uegi 
^iduikia ef þa ero færdir og uedratta raoguleg. þess ærend- 
is sem mino embætti og andligri laugsaugu til kemur. sier- 
huerium hlutum suo at skicka og skipa med godra manna 
roidi sem bezt hœfir. Bid ec alla goda níenn lærda og ieika 
ad senda þad mitt bref huer fra sier. suo þad megi j tima 
komazt um þær sueitir sem minn uegr liggr. Og til sanninda. 
Skrifat j Schalhollti xix dag Decembrismanadar Anno 1543. 

lesi prestaner brefit at kirkiunum j greindu takmarki. 



1) þ. e. 1, Jan. 1544. 



268 



MINNI SGREINAR. - GAUTASTAÐIR 1543. 



239. 20. Deeeinber [1543]. í GYÖt 

MiNNisGREiNAB Gizurai' biskups úr dómum geingnum í Gröf í 
Ytrahrepp. 

AM. 232. 8vo bl. 70a. Bréfabók Gizurar biskups í frurariti (CV). 
— AM. 266. Fol. bls. 51, Bréfabók Gízurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Þessir uoru prestar j domum fimtudaginn næstan fyrir 
thomasmessu ] Grauf j ytrahrepp. Bryniolfur og Oddur hall- 
dorssyner. Gudmundur jonsson. ]on einarsson. jon biarna- 
son. þorkell gudmundson. 

1. Sættust þeir fullum og heilum sattum sira ]on jsolfs- 
son og Þorsteinn Gr(imsson). skylldi sira ]on greida þor- 
steini vj aura. 

2. Hallbera dæmdizt ad uæri og uerid hefdi lauglig eigin- 
kona Snorra. |)ui Snori klagadi epter hallbero. 

3. hid þridia mal vm kirkiu kugildin sem dait hofdu j 
þessum nautadauda sem geingid hefur. huerninn ad þar um 
skylldi fara war dæmt til næstu prestastefno. 



230. 1543. í Hvarfl. 

ViTNisBUBBn, að Helgi heitinn Vigfússon hefði gefið Helgu 
og Guðrúnu dætrum sinum jörðina Gautastaði í Fljótum, 

Skjalabók Landsskjalasafnsins í 4to bl. 26j skrifuð c. 1600. 

Helge giefur dætrum sijnum Gautastade. 

Suo felldaíi witnesburd Berum vid Jon Oddsson og Sijg- 
urdur Jonsson ad vid heyrdum Helga heitinn Wigfusson 
lysa þuj ad hann hefde giefit dætrum sijnum Helgu og Gud- 
runo jordina Gautastade j fliotum er liggur j Hnappstada 
kirkiusokn til fullrar eignar og EÍettra erfdaskipta suo mick- 
it sem hun neme og hann vard fremst eigande ad og hann 
hefde þessa jord ongum fyrr giefit edur anefntt. 

Og til sanninda hier vm setium vid fyrr nefnder menn 
ockur jnnciglj fyrir þetta vitnisburdar Bref skrifad j Huarbe 
] Suarf(ad)ardal Anno 1543. 



1543, GIZÚR OG ÞORVARÐR. 2éð 

231. 1543. 

MiNNisGREiN Gizurar biskups um biskupstíunda gjald á Vest- 
fjörðum, 

AM. m 8vo bl. 40b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (LII). 
- AM. 266. Fol. bls. 24. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654:-57. 

Anno m. d. xl. iij. 
Jtem urdu epter ij smauoder j hollti hia sira Olafi um 
sumaret er mier hafdi feingit jon j sudauik. enn sialfur gaf 
hann mier hina þridiu. enn hann sagdi til .vj, gialldauoda j 
hunder, skylldi hann lata þetta koma jnn a bardastrond j 
^eginn fyrir mic og kom alldrei, 



233. [1543]. 

Bbéf Gizurar biskups til Þorvarðs Einarssonar (námsmanns 
61'lendis), að ekki geti hann látið honum í té til námsstyrks 
neitt af íjársjóði (dóm)kirk)unnar; þann fjársjóð hafi hann 
^kki feingið; hann hafi flogið burt tiIDanmerkr, — og „hvíli 
hann í friði!" En ráðstafanir kveðst biskup hafa gert til þess, 

síra Marteinn Einarsson, bróðir Þorvarðs, styðji hann 
nokkuð af tekjum prestakalls síns (Staðar á Olduhrygg), svo 

hann þurfi ekki að gefa upp nám. Getr að lyktum um 
nokkurn orða miUiburð marklítinn. 

AM. 233. 8vo bl. 58b. Bréfabók Gizurar biskups i frumríti (LXXV). 
— AM. 266. Fol. bls. 36. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Gizerus Schalholtensis superintendens thoruardo ginari 
S. p. d. 

Scripsisti te nescire quomodo accideret quod nullas a 
literas accepisti eo quod tuas ad me dedisti literas in 
^uibus petiisti ut ex thesauro Ecclesiæ ueliem tibi aliquid 
porrigere. Sed ego thesaurum illum non adeptus sum. Auo- 
'auit in Daniam. Requiescat in pace, Porro propter uaria 
quæ eo anno acciderunt negotia non potui tibi rescribere. 



270 



GIZUR. — ÞORVARÐR. — PETR. 



Curaui tamen prouisi ut frater tuus D(ominus) martinus 
ginari pro sustentatione de decimis et portione (ut uocant) 
Ecclesiæ sui beneficii tibi aliquid mitteret, ut non esset opus 
a studiis literarum desistere. an hoc fecerit nescio. 

Scribis preterea mihi plura esse dicta tuo nomine quæ 
nunquam feceris. quod ego non satis intelligo quia mihi tuo 
nomine nihil sinistræ nunciatum est. non enim est credibile 
ut aliquis Tiiediocri ingenio preditus homo minimo quidem 
damno aut incommodo suæ patriæ uelit consentire. Jdcirco 
quod dominus deus suis donis et cognitione diuini sui uerbi 
te illuminHuerit spero te (auxiliante deo) maxime profuturum 
Ecclesiæ Christi et Reipublicæ nostræ patriæ. hijs commen- 
do te Deo. 

Studioso boneque spei iuueni thoruardo öíiai'i 

in Christo charissimo. 



383. [1543]. 

Bréf Gizurar biskups til Petrs (Einarssonar), þar sem þakk- 
að er hestlán og jafnframt þykt og talið ótrúlegt, að Pétr 
hafi „boðið þeim héðan af garði ofan" til sín, „sem mér 
hafa sýnt svívirðu og forræðelsi". 

AM. 232. 81? bl. 59b. Bréfabók Gizurar biskupa í frumriti (LXXVIII). 
— AM. 26(5. Fol. bls. 37. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Gizur ginarsson. 
Heilsa j iesu christo med minne uinsamligri kuediu. 

Mikiliga þacka ec ydur kæri uin fyrir hestalaneii. kunna 
ec aungua hesta ad fa þa ec kom upp yfer heidina þar fyr- 
ir neydduzt ec til ad hafa yduar(a) hesta heim j Schalholt. 
Sende ec nu pilitinn þann raier fylgdi ofan aptur med þa. 
og eru oskemdir og færir ad iarnum. hann fer hiedan med 
þa fra niier, Vil ec giarnan giora ydur suo miked til goda. 
Otrulikt þiki mier petur minn ad þier munid hafa bodit 
þeim hiedan af gardi ofan til yduar sem mier hafa synt 



1543. 



GIZUR OG HALDÓRA ABBAD S. 



27Í 



suiiiirdu og forrædelse^J. hefdi ec ecki uar uid ordit og ecki 
trui eg þui þo þad sie sagt, þui þad skal ec alldri giora 
huercki ydur nie nockrum dandimonnum, Hefdi ec giarnan 
godaii uinskap uid ydur. Skrifa ec ydur þui suo til ad ec 
Uöit þad þier muned (saker yduarar dandimendzku) ecki 
hafa þann plagsidinn ad syna nie opinberliga lesa lata heim- 
uglig sendibrefin sem sidur er til ouingeinginna manna. kann 
ec ydur nu ad sinne ecki fleira til ad skrifa þo ec þyrfti 
sakir naums tima. 

Bifel eg ydur allzmektugum Gudi, 



234. [1543J. 

Brép Gizurar biskups til Haldóru abbadísar í Kirkjubæ um 
hald á konu Bergs Ingimundarsonar. 

AM. m 8vo bl. 60&. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (LXXIX). 
— AM. 266. Fol. bls. 37-38. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs í Reykbolti 1654—57. 

Klausan um kuinnu Bergs j brefi abbadisar. 
Kiæra systir. heyri ec ad kuinna bergs jngemundarson- 

skuli dualizt hafa og enn uera þar hia ydur. ^nn fyrir 
þann skulld ad þad er ecki skihiadar sauk uid hennar mann. 
epter gudz laugum og landz þott hann ueiti henni. ouistum. 
"^^^d slaugum og audru illu. þa er þad minn fullkomligur 
uilie og radlagning ad þier halldit hana ecki leingur hia yd- 
^r. helldur ad þier siaid til suo hun komizt aptur hingad da 
sudursueitirnar. Verda þa einhuerier til ad leggia honum 
gott til. þess betra mal sem hun hefur til handa ad bera. 
annars (kann) hier uerda meira mal ut af. Enn eg uil yd- 

giarnan hid bezta til leggia. og þad eitt rad leggia. sem 
6c ueit ad bezt muni gegna. Takid ydur þui ecki til ouiHa 
þetta mitt skrif þui j huern mata ad eg kann ad uera yd- 

til goda skuli þier mic ueluiliadan til finna. 
his paucis commendo uos omnipotenti deo. 



Hér kynm að vera átt við síra Eystein ÞórðarsoDr sem barn 
aoi heitmey Gizurar biskups. 



GÍZUR BiskuÞ. i543. 

335. [1543]. 

MiNNisGRBiNAR Gizurar biskups. 

AM. 232. 8vo bl. 61D. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (LXSXIII). 
— AM. 266. Fol. bls. 39. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1651-57. 



Petur skrifar j 
brefi gisla 



Trui eg at honum sie þad nockut j 
hug sem hann uiU ydur einum opin- 
bera. þar fyrir þicke honum makt aa 
liggia at hann finne sig et cetera. 



Jtem da Jon ginarsson wonen(a) da ijc fiska j grinda- 
uik sem ad er j geymzlu stadarmannzins. 

En da ^yrai'backa hia Ornolfi sem roid hefir da skipe 
Oddz Gudmundzsonar. x. tiger edur. xj. tiger. 



336. [1543]. 

Bréf Gizurar biskups lil Bárðar Guttormssonar um jarða 
ágreining nokkurn í Utlandeyjum. 

AM. 232. 8V0 bl. 62b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (LXXXVII), 
- AM. 266. Fol. bls. 41. Bréfabók Gizurar hiskups i afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Sendibref til bardar gudmundssonar. 

Vitanligt uerdi ydur bardur gudmundsson at mier er 
sagt. þad þier veitid aklaugun da stadarins iord j landeyi- 
um uestrum. huad mier Hkar ad þad komi til riettra laga. 
hue nær sem þier uiliet. og minn umbodsmadur kann til ad 
koma. gnn i aunguan mdata er ydur þad riett. ad taksetia 
eda kyrsetia nockurs mans peninga. an doms eda laga. þui 
ad laugmalid er best um allt þad er menn a greiner. 

Jn christo uale. 




1543, GIZUR OG EYJÓLFR. 

237. ^[1543]. 

Bréf Gizurar biskups til Eyjólfs Einarssonar í Dal undir 
Eyjafjöllum um jörðina Eyvindarmúla í Fljótshlíð iit af frá- 
falli hústrú Hólmfríðar Erlendsdóttur, móður Eyjólfs, en hún 
hafði jörðina „í láni" af formönnum Skálholtskirkju, 

AM. mSvobl. 63a. Bréfabók Gizurar biskups í frumrifci (LXXXVIII), 
AM. 266. Fol. bls. 41. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

til Eyolfs ^inarssonar. 
Vitanligt uerdi ydur kæri win ])ad mier er kunnigt 
ordit vm frafall ydrar modur hustru hohnfridar Erh'ndzdott- 

huerrar sdal at gud ncadi, þui megi þier wita og íleiri 
íidrer godir menn at Eyuindarmule j fliotzhlijd er domkirki- 
unnar eign og uerit hefur og hun hafdi hann j lane af mier 

audrum domkirkiunnar formonnum j sina Hjfstijd. þui 
uænhr mic ad þier munet ecki hier j moti tala, nie lala 
adurgreinda jord ] nockurt skipte koma. þo þier uilied at 
hun sie j ydru ualldi um nærstu tolf manudi. Villda ec þar 
uissuiigan bodskap aft fa þad snarazta þier giætud. eda ad 
þier kunngiorid minum officiaH Sira Snorra til ef þier gior- 

ecki med greindre jordu. Hier med er ec ydur Gudi bij- 
ffalandi. 



238. 1545^ 

^EiKNiNGSGREiNAB Gizurar biskups ýmiskonar. 

AM. 8yo bls. 63a_— Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(^SXXIX). — AM. 266. Fol. bls. 41—43. Bréfabók Gizurar biskups 
^ afskript sira Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno 1543. 

giUding XX yfer c. 
Jtem ut tekid hia þeim skipherra [hans lubeck og Jo- 
*yni Daming. 

J fyrstu .V. tunnur maltz fyrir c. xxx fiska. 
Jtem iij tunnur .salitz fyrir ixxxxx til tals. 
Jtem ] tunna biors. 

í^inVIrt. XT. B. 18 



274 



GlZuft 



1543. 



Jtem jarnfat, i 

Jtem litenn kordahnif x fiska. 

Jtem xij eikebord vpp a Ix fiska. 

Jtem viij arar 48 fiska. 

Jn Summa cccc og xl fiska. 

Jtem sko .v, paur karlmanns sko og j par konusko 
fyrir xx fiska. 

Jtem iiij snæri fyrir xlviij fiska. 

Jtem striga bleiktan xl og vij stikur fyrir ij^. 

Jtem bryne fiogur fyrir viij fiska. 

Jtem iij raksturhnifa fyrir iiij fiska. 

Jtem tunna miadar upp a xl fiska. 

Summa summarum vijc til giUdingar. 

Hier uppa honum afent xl fiska meir enn j reikning- 
skapnum tilstod. 

Jtem lofad mastur Raf duns x eda xij alnum wadmals. 

Anno 1543. 

gillding .XX. j^er. c. 

Sellt Cristoffer hartmann kaupmann j Westmanneyium 
vc fiska til gilldis. hier uppa ut tekid. 

J íyrstu ij tunnur miadar upp a .c, fiska. 

Jtem j iarnfat uppa xl fiska. 

Jtem j ketiU ad wikt xxx mark(a) fyrir Ixxxx fiska, 

Jtem iij kordahnifar fyrir xl fiska. 

Jtem j ridsuerd fyrir xxx fiska. 

Jtem iiij snæri fyrir xl viij fiska. 

Jtem j kanna fyrir xlij fiska. 

Jtem j litel kanna fyrir xxj fiska. 

Jtem under .x. hesta iarn fyrir .xl. fiska. 

Jtem XX og ij stikur lereptz fyrir iiij fiska huer stika. 
facit in summa 88 fiska. 



Reikning mastur rafduns Anno 1543. 

gillding xxiiij fiska yfer c. 
Sellt rafduns kaupmanni j Westmanneyium ij læster 
fiska til gilldis. hier uppai ut tekid. 

Jn primis ij winpipur uppœi vijc fiska. 
Jtem vj tunnur malltz vpp ol ,c. fiska. 



l54S. GiZUR. 275 

Jtem j iarnfat uppa c fiska. 
Jtem j tunna smiors vppaa .c. íiska. 
Jtem ij halfstycke uarnings klædi upptSi .ijc fiska. 
Jtem j stycke med blanieingat klædi ad upphœd fyrir 
iwj^ fiska. stikan fyrir xij fiska. 

Jtem vj oxar uppóx xxiiij fiska, 
Jtem lierept uppoi iijc fiska og Ixxxx. 

Eodem anno. 

Sellt Tiiomas dei kaupmanne j Westmanneyium lest 
fiska til giUdis. feingit þar fyrer. 
IX tunnur malltz vppda ijc. 
iij tunnur miols uppaa niutie fiska. 
klædi vpp OL iiijc fiska, 
lierept vpp oa ijc 

hestaiarn vppa tiutie fiska tii gilldis. 
Smakram ad auki. 

Gefnar sira Snorra hialmssyne kuittar minar tiunder 
þser sem a fiellu hid fyrra ared. enn af pessa dars tiundum 
skal hann standa mier reikningskap. 

Jtem lofat Eireki bonda Þorsteinssyne ad sira pall skuli 
koma til almennilegrar prestastefnu et cetera. hefur hann 
uiliad ganga fyrir þui ad giallda ecki mina tiund sem plag- 
^zt 3 Westmanneyium ad saugn Pals tomassonar. 

Jtem lofad at Eirekur bondi gylldi minar tiunder þær 
tilstanda af hans godzij þeim peningum sem hann kynni 
stad ad koma fyst ad ecki wæri wadmal til. 

Skreidartala epter þui ad geymzlumadurenn j þorlaks- 
hofn sagdi mier til, iiij. lester. vijc xl xiij fiskar betur. Hier 
"Ppaa reiknazt mier ad wanti Ix fiska. ætla ec þa þo .viij. 
fiska fyrir wanholldum ad fallit hafi yfir bord. þui þa hier 
kom a backann reiknadizt þessi skreid suo morgum fiskum 
n^innur ad til reiknudu þui fiska og j storfiske sem hans 
lubeck tok uid upp a ockar kaupskap. ero nu j stora husi 
fiskar at taulu. iij. lestir. viijc. 



18» 



á76 GÍZÚR OG OTfi. i543. 

339. [1543J. 

Beéf Gizurar biskups til Otta hirðstjóra Stígssonar um að 
láta Odd Oddsson ná lögum, og aS útvega landsvistarbréf 
og kvittan handa einum staðar kotung (Oddi?) fyrir mann- 
slag, sem fyrir laungu er bætt. 

AM. 232. 8vo bl. 64b_— 65a^ Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(XC). — AM. 266. Fol. bls. 43— 44-. Bréfabók Gizurar biskups i af- 
skript sira Haldórs í Reykholti 1(554—57. — Bréfið sýnist ritað í Júní. 

Bref til fouitans. 
Gudz naad og fridur sie ætid med ydur. kæri Otti Stigs- 
son. Vited þessi mann. ad nafni Oddr Oddzson. hefur bed- 
izt minnar fyrirskripter til yduar. vpp &. þad ad þier uilld- 
ut þess helldur hlyda hans ærendi og lata hann na retti 
epter jslendzkum laugum j hæfiligan tima. Huad eg uil yd- 
ur uni bidia ad suo uerdi. megi þier fornema af vtskript 
þeirra doma og brefa sem hann hefur medferdis. huad hann 
skadar. kann hann ecki laugum ad na hier heima j sueit 
sem hann sialfur ueit ydur framarmeir ad seigia. þui er yd- 
ur uel giort ad sia suo til ad hann megi noL laugum. Og 
er min kærlig bon til yduar ad þier hialped til ad fazt mætti 
landzuistarbref og kuittan eins mins kotungs fyrir mannslag 
sem fyrir laungu er sked. hefur þann sami mann golldit 
þegn og bætur eptir laugum. og ef þier uilied suo uel giora 
fyrir mina skuUd. ad skrifa epter þessa mannz landzuistar- 
brefi nu j sumar suo þad mætti aptur hingat koma ath 
dare. þa uil eg bitala ydur suo myklu sem maugulegt er 
fyrir sama bref. ma suo ske ad ec finne ydur aa Alþingi. 
Vil ec þa lata ydur fa domsbrefit sem hlydir um fyrrgreint 
mannslag ef þier uilied senda þad fram nu j sumar jafn- 
framt ydru skrife. hier med er eg ydur gudi bijfalandi. 

Gizur Einarsson 
Superintendens Schalholtsstigtis. 

Heidarlegum manne Otta Stigssyne kongs vmbodz- 
manne yfer Jslande kærlega sendizt brefit. 



1543 



KYITTAN. - MINNISGREIN. 



277 



340. [1543]. 

CrizuE biskup kvittar Árna Ólafsson af umboði og yfirbryta- 
starfi um tvö næst um liðin ár. 

AM. 232. 8yobl. 66a^ Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXIII). 
— AM. 266. Fol bls. 4. Bréíubók Gizurar biskups í afskript sira 
Haldórs í Reykholli 1654-57. 

Kuittanarbref Arna Olafssonar 

At Arne Olafsson hefur giort og stadit godaíi og greini- 
legaii reikningskap af þui umbodi og yferbrytastarfi sem 
hann hefur haft j næstu lidnu .ij. dar. sem mier uel anæg- 
ir. Þui gef eg hann og giore aullungis kuittan og akiæru- 
lausaii fyrir sama yferbrytastarf og peninga medferd fyrir 
niier og aullum minum eptirkomendum domkirkiunnar for- 
n^onnum. 

Og til sanninda. 



241. [1543]. 

MiNNisGEEiN um það, er Henrik Hynsken flytr Gizuri biskupi 
»ð ári (frá Hamborg). 

AM. 232. 8vo bl. 66a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (XCIV) 
AM. 266. Fol. bls. 45. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 165Í-57. 

flytur Henryck hynsken mier ad oare. 
] fyrstu j sæstack fodradan med suortum eingilskum 
k(innum). 

Jtem j kamlotz treyiu, 
Jtem tuennar hosur. 
Jtem ij par scho annat sitt. 
Jtem j stiguiel. 

Afent heinrek hier upp oa xx jochimsdale. 



s 



278 



CLAUS OG DIÐRIK 



1543. 



343. [1543]. 

MiNNisGEEiN Gizurar biskups um konungsbréfa fals þeirra 
Claus van der Merwitz og Diðriks van Mynden um Viðey, 
og að konungr hafi lofað sjálfr að skrifa undir bréf sín 
framvegis hingað til lands, svo menn yrði síðr á þeim 
sviknir. 

AM. 282. 8yo bl.67a^ Bréíabók Gizurar biskups í frumriti (XCVI). 
— AM. 266. Fol. bls. 46—47. Bréfabók Gizurar biskups i afskript 
sira Haldórs í Reykholti 1654—57, — Prentað á latínu bjá Finni 
biskupi í Kirkjusögu hans II, 281, 

Pro Memoria. 

Fyrir |)ann skuUd at uier mættuui uita nadugazta herra 
kongsins uilia og uissuh'gan bodskap suo uier uærum ecki 
suiknir med brefum lofadi hans konglig maiestet at setia 
sina eigin haund under þau bref sem hann skrifadi oss til 
hingat i landit. huad ec kunngiorda laugrettunni sa alþingi 
og sueigdi þui at Clawes van der merwilz ath ] hans tijd 
oc hans medfylgiara hefdum uier helldur med brefi suiknir 
uerit þui sem hann hafdi fyrir Wideyiarklaustri. Huad ec 
uil suo bijuijsa ad fyst þa hann fann b(iskup) Augmund 
[Anno 1539^) at Reykium j Oluesi og hann hafdi ut skilad 
herra kongsins brefum og ærendum sagdizt hann eingin 
fleiri hafa er hann uar epter spurdur af b(skup) Augmundi. 
og leyndi þui sem hann birte seirna meir da þinge. fyrir 
Widð. enn tok jnn klaustrid suo forrædiliga sem allir uissu 
og nu sijdan eru domar um geingnir. enn sendi upp medan 
] sinu læstu brefi til b(iskups) Augmimdar Copiam af þuí 
brefi sem hann reiknadizt fyrir Widð hafa. huar ad ecke 
stod suo allt jnne ord epter ord sem uerid skylldi hafa og 
hid innsiglada brefit jnehiellt. ^im da alþingi las ec upp þad 
hid jnnsiglada brefit, og uar þa afskafit þad datum sein 
skrifad hafdi uerid undir eins og þa brefit uar utgefit (sem 
uar Anno mdxxxvj ni fallor) suo giorla sa da. enn eg þekta 
giorla handskript dyrycks van mynden dx þui dalo Anno 



1) [á spássíu, 



1543. JÓN OG GIZUR. 279 

1538 sem j stadinn war skrifad. huer skript ed uar fast 
^ui olijk sem ói breíino uar^). 



243. [1543]. 

Bréf Jóns biskups á Hólum til Gizurar biskups í Skálholti, 
þar sem hann þakkar honum fyrir sendimenn sína erlendis 
(1542), minnist skjallegra loforða þeirra hvors við annan, 
viU, að þeir mæli sér mót að gera út um Bjarnanessmál. 

AM. m, Svobl. 67^1 Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (XCVII). 
AM. SifiC). Fol. bls. 4=7—48. Bréfabók Gizurar biskupa i afskript 
síra Haldórs í Reykholti 1654-57. - Landsb. 115. 4to bls. 90-91 
hendi síra Jóns Haldórssonar í Hilardal c. 1720. — Prentað í 
Joh. Hiat. Eccl. Isl. n, 730-731. 

Bref Byskups Jons til herra Gijssurs^). 

Salutem et indissolubile charitatis ac fraternitatis vin- 
culum jn christo continuo obseruandum. 

KiærUga og winsamhga þockum wier ydur oll godheit 
^8 sierliga þa heidurlegu æru er þier syndut wid uora 
sendeboda utanlandz. truum wier ydru broderni sie minne- 
lígt huad þier og wier hofum medlofazt sem beggia ockar 
''^ref med innciglum innehallda. huad uier wiHuni og skul- 

at gudz uiHa uel hallda. Og þad sama treystum til yd- 
ndidar. Wm þad biarnanes og þa peninga sem teitur 
þorleifsson atte til forna og herra kong íredrich godrar 
^inningar hefer sellt og wier hofum fuUum peningum bital- 
^t. bidium wier kærlega at ydar broderne willdi Idita koma 
W skodunar þau skilrike sem þar eru um giord. af ydrum 
parte og worum. boLdum ockur næruerandi þui fyrir margra 
Rfema skulld uillda ec giarna ad þier settud einn stad og 
dag ad uid mættum personuliga finnazt og i þeim funde 
niæth auduellíga skodazt þad ydur og oss best somer. 0' 
oss sagt ad þier uilet reisa ydar uisitacionem nu j sumar j 
i^estfiordu og ef so er þa uerdur þad minzt omak at uid 



1) Sbr. bréfságrip frá 25. Dec. 1536 og ennfremr bréf frá 21, 
Sept. eða siöar 1539 (DI, X, Nr. 66 og 204). 2) b. v. 115, 



m 



JÓN OG GIZUR. 



1543. 



finnunzt ] hrutafirdi. wiU ydar ndad so lotta wera ])a wiUd- 
um wier giarna þier lietud underuisa oss þad og annad 
sem ydur bezt likar. med worum þienara Olafe Ormssyne. 
Kann hann seia^) ydur nockud af vorum parti þad wier hof- 
um honum vnderuijsad. 

Cum his paucis valete ac iterum valete deo summo op- 
timo feliciter [commendati et cetera^). 

Reverendo in christo patri Domino Gizero ^piscopo 
Schalholtensi detur hoc in caritate. 



344. [1543]. 

Beéf Gizurar biskups, þar sem hann svarar fyrírfarandí 
bréfi Jóns biskups á Hólum. 

AM. 232. 8vo bl. 68a. Bréfabók Gizurar bisknps í frnmriti (XCVni)' 
— AM. 266. Fol. bls. 48. Bréfabók Gizurar biskiips f afskript Hal- 
dórs í Reykbolti 1654— 57.— Landsb. 115. 4to, bls. 91-92, með bendi 
sira Jóns Haldórssonar i Hitardal c, 1720. 

[Andsvar herra Gijssurs hier uppa^). 
Gratia et pax dei in christo. 

Kom ydar þenare Olaíf Ormsson til min med yduart 
bref i hueriu þier skrifudut ad mier mundi minneligt huad 
eg og þier hefdum medlotazt sem beggia ockar bref med 
innsiglum innehielldi huad þier uilldut ath guds uilia uel 
hallda. og þad sama treystud þier til min et cetera. Skal 
og ecki onnur raun ca uerda christilegi broder enn su ath 
þad halldizt af minum parti. þier beiddut at biarnarnes og 
þeir peningar sem teitur þorleifsson datti ad eg wildi Idata 
þáu skilrike koma til skodunar sem þar eru um giord af 
ydrum parti og minum. b(udum ockur næruerandi. þar fyrir 
uilldut þier ath eg sette einn stad og dag ad uid mættum 
personuliga finnazt. og meintud ad þad mundi uerda omaks- 
minzt ] hrutafirdi ef suo uæri ath eg reista nu i sumar um 
uestfiordu. £r ydur þad hier tíl ad seigia kœri broder þad 
þau skilrike eru nu icke^) suo nær hendi nu ] þessu sinne. 



7 



1543. 



GIZUR OG SIGVARÐR. 



281 



eg kunne þau ad foa adur eg ferdunzt heiman. gnn hefdi 
fyrri uitad yduarn uilia hier um þa skylldi suo hafa ord- 
ít. £nn fyst þad kann ecki fyrri ath uerda. þa likar mier 
uel, ef yduar(e) nad þiker suo uera mega. ad þetta skodizt 
fullkomliga ut greidizt oa næsta auxarairþingi huort sem 
uid sialfer erum þar næruerandi edur eigi. 

Cum his paucis prospere et bene ualete jn Christo Jesu. 

Ornatissimo uiro pariter ac piissimo domino Joanni 
dei gratia Holensi episcopo íratri suo in Christo 
perdilecto, 

[Jtem skeinkt biskup jone wintunna ad hun sie til 
r^idu iiœr sem hann lœtur uitia.^) 



245. [1543]. 

-^GRip af bréfi Gizurar biskups til Sigvarðs ábóta í Þykkva- 
bæ í Veri um mótfall nokkurt ábóta við sig, um prófasts- 
dsemi hans, um klögun munka hans, og aS ábóti láti sig fá 
slátrnaut, 

AM. 232 8vo bl. 68b. Bréfabók Gizurar biskupa í frumriti (XCIX). 
- AM. 266. Fol. bls. 48-49. Bréfabók Gizurar biskups i afskript 
sira Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Klausur j brefi Abotans. 

mint Abota Siguard ool j sinu^) (brefi) vm þad motfall 

hann hefur mier giort mins embættis uegna. 

Veittur honum heima sampt profastzparturinn. 

giord honum auisun vm klaugun munkanna hans. og 
B^dit hann um .j. naut eda ij til slaturs. 

Jtem þad hann uilie fa mier drapsnaut fyrir gellda 
saudi sem ec berunzt fyrir ad lata reka austan ur horna- 
fii'denum j haust. 



1) [á bl, 68b. 2) sumar 266. 



282 



STAÐARBREF. — PRÓFASTSDÆML 1543 



346. [1543]. 

€rizuB biskup veitir, fyrir uppgjöf síra Jóns Þorleifssonar, 
Pétri bónda Einarssyni stað og kirkju í Hjarðarholti í Lax- 
árdal frá næstu fardögum svo leingi sem hann vill. 

AM. 232 8vo bl. lO^ Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CIV). 
— AM. 266. Fol bls. 50. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykbolti 1654-57. 

Bref fyrir HiardarhoUti, 
Giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi. af þuí ad erh'g persona Sira jon þolleifsson hefur 
uihanliga uppgefid og med handsolum godum monnum 
næruerondum i mitt ualld resignerad stad og kirkiu hins 
blezada [Johanni& baptistœ^) HiardarhoUt j LaxœLrdaL oc 
sakir þess ath Petur bondi Einarsson hefur giorzt minn 
madur og tilsagt mier sina holluztu og trua þienuztu leynt 
og liost sem honum mogulegt œr. huar fyrir at ec hefi unt 
ueitt og gefit honum til fuUrar eignar og frials forrædis 
adurgreindan stad og kirkiu hiardarhollt ] Laxardal at næst- 
um fardogum suo leingi sem hann uill. 



247. 1543. 

MiNNisGEEiNAB Gizurar biskups um prófastsdæmi i Austfjörð- 
um og annað fleira. 

AM. 292. 8yo bl. 70^: BréÍBbók Gizurar biskups í frumriti (CVI> 
— AM. 266. Fol. bls. 51. Bréfabók Gizurnr biskups í afskript sira 
Haldórs i Reykholti 1654—57. 

Anno domini ,m. d. xL iij. 
Takmark officialisdœmis sira Einars dx millum lagarfliotz 
og skeidaroar. 

€nn profastzdæmis fra huamsdi j faskrudsfirde og til 
borgarfiardar. og þad hann hefur adur ] hieradi hafí^L 



1) [fyrst skrifað: „peturs postula", en })að síðan dregið út og 
J»etta sett i staðiníj. 



1543 



BRÉFSFORM. 



283 



Jtem bijfalad honum ad byggia maudrudals stad j ])riu 
oo-r. og þeir under hans riegeran blijfa sem hann hallda. 

Jtem gefit Gudrunu sem uar hia Gudna kuittan og 
skipad henni aptur sinar alner. 

Utgefid sira Olafi Arnasyni collationem fyrir HallorrniS- 

stad, 

Gefin sira Einare kuittan fyrir profastzdæmis partenum 
teim hann hefur haft. 



248. [1543]. 

FoEM Gizurar biskups fyrir klaustr-ráðsmanns bréfi. 

AM. 232. 8vo bl. 73^— 74a^ Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(CXÍI). ^ AM. 266. Foí. bls. 55. Bréfabók Gízurar biskups í aískript 
síra Haldórs í Reykbolli 1654—57, 

Klausturs umbodzbref. 
Giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi at ec hefi sett og skipat minn kæra son sira | <=> \ 
forstandara og íFullmectugan Hdadzmann klaustursins | o 
íned Eaade og samþycki conuentubrœdra. bædi j andlegum 
hlutum og weralligum. Skal hann ]ardir byggia og land- 
skyllder uppbera hion roada og kaup giallda. Suo og skal 
hann inn kaupa naudsynh'ga hluti og laugh'gar skullder wt 
greida. Hier med sekta og sækia oc sakir aa gefa. hnar 
sem klaustursins peningum er rangliga halldit edur olaug- 
liga med þa farid. suo og forsuara ok uernda af klausturs- 
ins hendi þad sem di þad uerdur kiært med laugum. Skal 
adur greindr sira | o Þessari minni skipan og umbodi 
adfylgia nærstu | « | og hafa íyrir sitt starf. N.c og uera uid 
•I ® |. mann a stadnum med hestamanne. skal hann alla 
þessa hluli giora vnder rettau Reikningskap uid mig. Og til 
sannenda hier um et cetera. 



1) ^helgi" skrifað fyrst, en svo dregið út, 



284 



RÁ±)SMANNSBRÉF. 



1544 



249. 3. aamiar 1544. 1 SkállioltL 

GrizuE biskup í Skálholti skipar síra Brynjólf Haldórsson 
ráðsmann biskupsstólsins og prófast „í Árnesi". 

AM. 232. 8V0 bls. Ih^^ Bréfabók Giziirar biskups i frumriti 
(CXVIII). — AM. 266, Fol, bls. 57— 5b. Bréfabók Gizurar biskups 
í afskript síra Haldórs i Reykholti 1654—57. 

Raadzmannztbref^) sira Bryniolfs. 
Giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi at ec hefi sett og skipat erliga personu sira Bryniolf 
halldorsson fullmectugan radzmann yfer oUum SchalhoUtz 
stadar eignum faustum og lausum frijdum og ofrijdum. 
Skal hann iarder byggia hion roada vtbuaradzmenn setia 
med minu radi og sierhverium kaup giallda epter þui sem 
mauguligt ær. Stadarins vitaskulder utgiallda og inntaka og 
auUum hlutum fuUmectugur domkirkiunnar Eadzmadur vera. 
epter þui sem gaumul Eadzmanna bref SchalhoUtz biskupa 
innehaUda. Hier med bifala ec honum fuUt oc aUt officiaUs 
uaUd og profastuaUd j arnesi, at hann þui framfylgi til 
vppheUdis og styrktar h(eilagre) Schalhoiltz kirkiu. og giore 
yfer þeim malum sem tilstanda og til kunna at falla ] 
greindu takmarki og kirkiunnar uaUdi tiUieyrer epter þui 
sem laugmal utuisar. Skal hann þessum uoUdum og radz- 
manzstarfi framfylgia næstu xij manudi hier epter. epter 
þui sem hann sier ad domkirkivnne er gagnlegazt og hent- 
ugazt. vnder retta grein og reikningsskap uid mic og dom- 
kirkiuna. [oc hafa fyrir sitt starf sem veniulegt er^). Bid eg 
aUa goda menn. at þeir seu adurgreindum sira bryniolfi 
haUdorsyne til gagns og goda j auUu þui sem hann kann 
med ath þurfa. oc bijfala oUu stadarins folke. ath vera 
honum hlydit oc audueUt da niedan hann stendur j þessu 
starfi. Og til sannenda hier vm et cetera. Skrifat j Schal- 
hoUti. IX dag Jola, Anno domini. m. d. xl. iiij. 



1) Svo. 2) [á spássíu og vísað inn, 



1544. REKAR. - MIKLAHOLT. ^SS 

250. 8. Janúar 1544. í Bæ. 

<>izuK biskup í Skálholti gefr Jóni „bónda" Jónssyni í Bæ 
og Daða bónda Guðmundssyni umboð yíir nokkrum stað- 
arins rekum. 

AM. 232. 8vo bl, 74a^ Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXIII). 
— Sbr, 266. Fol. bls. 55 (hlauplö yfir að mestu). Bréfabók Gizurar 
liiskups i afskript sira Haldórs i Reykholli 1654—57, 

Vmbodzbref ions ]onssonar fyrir rekanum et cetera. 

at ec hefi bifalad og laugligt umbod gefit ]one bonda 
Jonssyne yfer SchalhoUts stadar reka sem liggur j hrutáfirde 

bitru ,] næstu .xij. manudi og aullu pui sem þar kann 
^PP (XL ad reka og rekid hefur sidan j sumar vnder rietta 
grem og reikningskap vid mic. Skrifad j bæ j borgarfirde 

• « « 

vnj dag Januarij manadar aiuio. 1544. 



Gefit Dada bonda vmbod yfer þeim fiorda parti sem 
dornkirkiunni heyrer til j galmastrandar reka og þui sem 
þar hafdi vpp ol rekit. 



251. 13. Janúar 1544. á Stað í StaðarsTeit. 

CrizuE biskup kvittar síra Snorra Jónsson um reikningsskap 
Miklaholtskirkju. 

AM. 233. 8vo bl. 74b^ Bréfabók Gizurar biskups i frumrili (CXIV). 
■~- AM. 266. Fol. bls. 56. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654—57. 

giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnv 
brefi at arum epter drottinliga holldgan .m. d. xl, oc. iiij. 
Sunnudag næstan epter þrettanda dag jola^). j myklahollti j 
myklaholltzhrepp. stod erlig persona Sira Snorre Jonsson 
fyrir mier reikningskap niyklaholltzkirkiu. þann sem fallid 
hafdi sidan næst ad hann hafdi þar kuittan fyrir. gallt hann 
kirkiunne ] þenna reikningskap kalek er hann sagdi uega 



1) þ. e. 12. Jan. 1544. 



^86 



BÚÐARDALR. 



1544. 



xiiij lod og eina saungbok medur hatida historium enn þad 
sem meira reiknadizt ad fallid heffdi fiell nidui* fyrir stadar- 
bot. huar fyrer at ec gef og giore fyrgreindaii Sira Snorra 
aullungis kuittan og akiærulausan fyrir mier og auUum min- 
um eptirkomendum domkirkiunnar formonnum vm adur 
sagdaíi kirkiureikningsskap. Og til sannenda hier um festi ec 
mitt jnnsigle fyrir þetta kuittanarbref. Skrifad ca stad j 
stadarsueit. deige síjdar enn fyrr seigir. 



253. 17. Jamiar 1544. á Helgafelli. 

18. Marts 1644. á Hjaltabakka. 

GrizuR biskup í Skálholti samþykkir, að kirkjan í Búðardal 
eignist tíu hundruð í heimalandi fyrir jörðina Tinda, er 
kirkjan átti. 

Bisk. Skalh. Fasc. XIII, 6, transskript í frurariti á skinni. Af 4 
innsiglum eru 3 fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 2459. Sbr. synodalbók 
Brynjólfs biskups 30. Júni 1647 (I. 113). 

Biskup Gissur. 
Þetta Bref var j logretto vpplesid nýtt og mýndugtt 
dæmtt 1644 þann 1 Julij. 

Arne Oddzson m. e. h. Magnus Biornsson eh. 

Jesus. 

Eg Gissur Einarsson Superintendens Skalholltz Bisk- 
upsdæmis giori godum monnum kunnigt med þessu mi]nu 
opnu Brefi. Saker þess Ad Sugurdur Oddsson kom fyrir 
mig og beiddi mig samþyckis ad hann mætti skickun og 
vmskipti a giora kirkiunnj j Budardal. Ad hun eignadist x° 
j heimalandi enn hann mætti ad sier taka og eignast þa 
jord sem kirkian ætti er Tindar heita. oc þar liggur ed 
næsta.til fullrar eignar. og þad af ad giora sem honum lijk- 
ar. Skal þessi min skickun standa obrigdanlega kirkiunnar 
vegna fyrer mier og oUum mijnum epterkoniendum heilagrar 
Skalholltz kirkiu formðnnum.Og til sanninda hier vm þryckj 
eg mitt jnnsigli nedan fyrer þetta Giorningsbref huert ad 



1544 



DAÐI 



287 



skrifad var A Helgafelli vm veturinn jn festo Sanctj Antoni 
Abbatis þa lidid var fra Gudz burd CO. d, xl og iiij, 

Þad giorum vier epterskrifader menn Magnus Sigfusson 
og Biarne Olafsson prestar. Jon Finnsson og Halldor Jonsson 
leikmenn godum monnum kvnnigt med þessu voru opnu 
Brefe. Ad vier hofum sied og yferlesid so latandi Brief A 
pappijr sem hier fyrer ofan skrifad stendur ord epter ord 
ined heilu og obrakudu cíþrycktu jnnsigli Herra Gissvrs 
Einarssonar Biskups j Skalhollti. Og til sanninda hier vm 
setmm vier fyrrskrifader menn vor jnnsigli og signeth fyrer 
þetta Transskriptar Bref. huort ed skrifad var a Hialltabacka j 
Hunavatzþingi vm veturinn manvdaginn næstan epter Gregor- 
lus messu dag Arum epter Gudz burd 1644. 



353. 19. Janúar 1544. á Helgafelli. 

Crizna biskup í Skálholti staðfestir kvittanir þær um kvenna- 
>^ál, er Daði bóndi Guðmundsson hefir feingið af Ögmundi 
biskupi, og kvittar Daða einnig að sínu leyti. 

LandsbókasaFn 115. 4to^ I, 268—269, með hendi sira Jóns Hal- 
dórssonar í Hífcavdal c. 1720. 

Stadfesting Gyssurar Byskups uppa þessar kvittaner Anno 

15441). 

Eg Gyssur Einarsson superintendens Skalhollts Stigtis 
giöre gíJdum mðnnum kunnigt med þessu mijnu Brefe. ad 
erlegur mann Dade Bonde Gudmundsson kom fýrer mig. 

sýnde mier nockrar þær kvittaner. sem hann hafde af 
lííijnum Brodur og forverara Herra 0gmunde PÆlssýne. 
hvors sal gud gledie^). hvðriar mier virtdust^) skiallegar og 
niýndugar i ðllum sijnum greinum og eftter Iðgum giðrdar 
hafa verid. þvi samþicke eg ðU þaug^) Brief og kvittaner 

1) þ. e. kvittan frá 2. Jan. 15íJ0 (DI, IX, 425); 25. Apr. 1532 
(DI, IX. 508); 7. Apr. 15^6 (DI, IX, 631) og frá 18. Marts 1642 
(BI. X, Nr. 424). 2) „0gmundur biskup er daudur þa þetta Bref er 
utgiefid", sira Jón á spássíu. 3) Svo. 



^88 



DAÐI. — ÞORSTEINN RÖGNUSON 



1544 



stðdug og Iðglig med ollum sijnum greinum og articulis, sem 
Býskup 0gmundur hefur fit gefid ddurnefndum Dada Gud- 
mundsáýne med sijnu ]nnsigle. Svo og ei sijdur gefe^) eg og 
gióre fýrrnefndan Dada bonda Gudmundsson ðlldungis kvittan 
og dkiærulausan fyrer mier og ðUum mijnum ^ffterkomend- 
um. heilagrar Skalhollts kýrkiu formðnnum. um allt þad 
sem hann hefur brotlegur ordid vid gud og mig og heilaga 
Skalhollts kirkiu i meira hlut edur minna ad ðllu tilskildu 
enn ðngvu frateknu, sem eg mcL framast med Iðgum giðra, 
sierdeilis um þaug^) kvennamdl. sem offtsinnis hefur um 
verid talad hans vegna. og tilkiemur af Jngvðllde Arnadott- 
ur. eda hvðrri annarre sem hann hefur í þeirre grein brofc- 
legur mcttt um verda inn til þess nu er komid. hefur hann 
lofad mier og domkyrkiunne hoUur og trur ad vera. og til 
stýrks og göda i ollu þvi honum mðgulegt er. Og til sann- 
enda hier um þrýcke eg mitt ]nnsigle ct þetfca Bref. skrifad cL 
Helgafellzklaustre 19 dag Januarii. arum effter drottinlega 
holldgan 1544. 



25 í. 23. Jaiiúar ISU. í Nesi í SelTogi. 

DÓMR sex manna, útnefndr af Erlendi lögmanni Þorvarðssyni, 
um kærur lögmannsins til Þorsteins Rögnusonar (Jónssonar) 
fyrir illyrði við sig, hald á peningum fyrir sér og fyrir 
skatthald. 

Add. British Museum 11,242. 4to_ bl. 64a^ Syrpa síra Gottskálks 
Jónssonar í Glaumbæ, og er þetta skrifað samtíða (1544), enda er 
Gottskalk einn af dómsmönnum, og er því afskript hans sem frum- 
rit. — Til eru nokkrar afskriptir aðrar af dómi þessum frá ýmsum 
tímum og í ýmsum myndum, svo sem í iBfél. Khd. 309. 8vo bl. 
55 — 96, Öxnafellsbók, með hendi Ara Magnússonar i Ögri, skr. c. 
1620. — Landsbókasafn 69. 4to^ hl 207, ekr. c. 1640. — Landsbóka- 
safn 790. 4to_ bls. 154, frá 17. öld. — ÍBfél. Khd, 125B_4to nr. 176, 
skr. c. 1680 eða fyrri (fúið). — ÍBfék Khd. 113, 8vo bls. 303-204, 
skrifað 1678. — ÍBfél. Khd. 114. 8vo CGCLXXXIX, ágrip með hendi 
c. 1700 eða síöar. — Ennfremr i dóraabók í Pol., sem eg fékk 1894 



1) Svo. 



1544. 



ÞORSTElNN RÖGNÚSOÍI 



289 



frá síra Guðlaugi Guðmundssyni á Ballará, rituð 1665 af Guðmundi 
Jónssyni á Fróðá. 

domur vm þorstein rognvson. 

OUvm þeim godum monnum sem þetta bref sia edur 
heyra sendvm vier þorer sveinzson suaren logrettuman. 
Ormur þorsteinsson. Olafur Olafsson. Biorn þordarson. Jon 
þordarson oc Gottskall^) Jonsson Qvediv gvdz oc sina kvnn- 
igt giorandi arvm epter gvdz burd CO. dc. xl oc iiij ar, æ 
midvikudagen næstan íirir palsmesso vm vetren j nese j 
selvogi da þingstad riettvm. worvm vier j dom nefnder af 
heidursamligvm herra Ellendi þorvardzsyne logmane svnnan 
oc avstan aa islandi til ad skoda oc rannsaka oc fvllnadar 
dom sa at leggia vm þa ækiæru sem Ellendr þorvardzson 
logmann klagadi oc kiærdi til þorsteins jonzsonar. kom þar 
fram stefnan j domen firir oss. leizt oss hvn loglig oc skial- 
lig oc hann riettiliga firirkalladan. 

J fyrstv grein klagadi adr nefndr Ellendur logman til 
fyrgreinz þorsteinz at hann hefdi kallat sig þiofz barn. þvi 
dæmdum vier logmanen skylldugan at leida ij loglig vitne 
at hann hefdi svo talat. þui svo helldur vor landzlagabok. 
at jafnt sekiz madr aa þuí ordi sem hann talar til manz 
afheyranda eda aa heyranda ef þat verdur vitnizfast. worv 
þetta lieimiliskvidar vitne þorsteinz oc sorv þav þar strax 
80- þinginv. þvi dœmdvm vier logmanenvm sitt stærsta fvll- 
retti. Enn konvngenvm iiij merkr. 

J annare grein kærdi hann til tittnefnz þorsteinz at 
hann hefdi ecki golldit .x. avra mallt(t)vnnu j landsskylld sem 
hann atti at greida. Nv af þui at svo stendr j landzlaga 
bokinne j bvnadarbælki. Nv er leiga eindogvt oc kemr ecki 
fram þa oheimilar hann sier jord. þvi dæmdum vier þridiung 
jardar hann haft hafa oheimilan firir sina peninga. 

J þridiv grein kærdi adur nefndur Ellendur logman til 
þraz^) nefnz þorsteinz at hann hefdi ecki j ij ar skatt goUdit. 
þui dæmdum vier hann skyllvgan at giallda aptur skattana 
oc slika sok sem logbok seiger vj avra aa hvorum skatte. 

J fiordv grein kærdi hann til þorsteinz at hann hefdi 



1) Gottskalk 309. 2) Svo. 
DlpL Ul. XI. B. 



ÞORSTEINN RÖGNUSON. 



1544. 



haft firir sier kv med oheimild. er vondur reyfare hefdi 
tekit fra sier fra fitium j skoradal. þvi dæmdum vier sæfinne 
jonzsyni svo felldan eid at hann hefdi [þessum ordum^) lyst 
firir þorsteine jonzsyne [adur en hann hafdi j bvrt þessa kv 
fra brvsastodvm^) at [þessi dreingr^) ætti bana hvorki ne hefdi 
bitalad hana. Enn at þessum eid unnum jnnann manadar 
særa daga. þa dæmdum vier slika sok da þessari ku sem 
logen votta. Enn þau fegiolld sem fvllprofvd uære dæmdum 
vier þorstein skylldugan at Ivka innan fiortan natta at heyrd- 
um domenum. 

Samþyckti þennan vorn dom med oss adr nefndur valldz- 
man [oc setti sitt jncigH med uorum inciglum firir þenna 
dom er skrifadr uar j sama stad oc dag sem fyrr seigir. 

Reiknadz þetta vppda þorstein jonsson epter þessum 
dome sem hier fyrrskrifadr stendur. v.c j fridum peningum 
oc vj aurar betur oc malt(t)vnna er reiknadiz en þridie partur. 
vr þeim peningum sem geck j oheimildri jordu oc iij aurar 
j' ij skattholld oc skattana med er þat c oc xv merkur j 
fvllretti logmanzens oc fiorar merkr j" konungz sekt firir 
fiolmæli. 

Summa xvj.d) 
[Þesse dömur var Samþigtur i Logriettu 1545^). 



255. [33. Janiiar 1544. á Nesi í Selvogi]. 

Teúnabaiieiðr Þorsteins Jónssonar við Erlend lögmann Þor- 
varðsson, 

Add. British Museum 11.242 (FM. 206) 4^0 Ll. 55l með hendi síra 
Gottskalks Jónssonar í Glaumbæ, ritað samtiða (1544). 

1) [vantar í 309. Hér stendr á spássíu i 11,242: 
Tuær kyr med lombum oc ein ær med kalfi (!) 

fyrre uar þat firda plag 
fornum . . . 

í 125 er íjárhæð þessi talin svo: „Reyknast þesse sakeyrer first vo 
frijd j oheijmilld af jordunne. Jtem skattana og skattholldin jc. oc 
XV. merkur j fullrietti logmansinz og konginum iij merkur firer fiol- 
mœle". 2) [hann 309. 3) b. v. Ballarárbók. 



Í544. ÞORSTEINN. - ÓMAGAFLUTNING. 2di 



trvnadareidr þorsteinz jonzsonar er hann sor. 
Til þess legg ec hond aa helga bok at ec skal vera 
hollr oc trur ellendi þorvardzsyni logmanni openberliga oc 
leyneliga oc alldre hann svikia ne frvmkvodvll vera til neinz 
vonda uid hann oc alldre honum motsnven vera ne hanz 
nionnum ne nockrum hanz varnadi oc ætid helldr til vilia 
svo leingi som ec lifi nott oc dag. oc at [svo] stofudum eidi 
sie mier gud hollr sem ec satt seiger. gramr ef ec lyg. 



256. 29. Janúar 1544. á Hálsi. 

BóMB hreppstjóra í Hálshreppi í Fnjóskadal og prests um 
ómagaflutning. 

Landsbókasafn 63. 4to bl. 8lb_~82a, skr. c. 1640. — Landsbókasafn 
í>. Fol. bl. 246b^ skr. c. 1670. 

Hreppstioradomur og [Prestur ] vm omagaflutning 
hrepp aff hrepp þeim til handa er hann hafde 

fest j vist.^) 

Þad giorum vier Ormur Jonsson, [Sira Jon Magnusson.^) 
Steingrimur Jonsson. Jon Þorleifsson. Augmundur^) As- 
mundsson hreppstiorar j Hals^) hrepp j HnioskadaL Godum 
nionnum kunnugt^) med þessu voru opnu brieffue þa lidid 
var fra^) Guds burdi'^) m d xliiij ar þridiudaginn næstan 
fyrer Agottu^) virginis vm veturinn ct Halse j Hnioskadal. 
komum vier samau til ad [skoda og^) ransaka og domz ad- 
kuæde a ad leggia vm þann omaga Ogmund Jonsson, gr 
ologlega var nijdur settur ] Þijngeýarþijngi d Balldursheimi 
vid Mývatn. aíF monnum þorleiís Bonda^*') Grijmssonar. gnn 
nu var hann þrotfallinn d Hallgilsstodum j HnioskaddL 
Seigir so vor landslaga bok. ad huar omagi kiemur a hond 

■ 

manm. vtaii logmanns vrskurdar edur þijngmanna domz^i). 
giori huort h ann viU late fara aptur d hæL edur ella til 

1) [1 Prestz a Halse j Fnicískadal Anno 1544, 6. 2) [Jon Magn* 
usson prestur 6. 3) 0nundur 6. 4) 6; sl. 63. 5) viturlegt 6. 
6) 6; sl. 63. 7) bui'd 6. 8) Agathæ 6. 9) [b. v. 6. 10) b. v. 6. 
11) dom, 6. 

19* 



292 



ÓMAGAFLUTNINÖ. 



1544. 



þings. Mete þingmenn huort fara skal. Þuj ad Guds nafni 
til kolludu dæmdum vier fyrnefndir domsmenn med fuUu 
domz adkuæde. ad þesse fýrnefndur omagi Augmundur 
skylldi flitiast Bæ fra Bæ epter riettum bodburdi hrepp af 
hrepp til þess hann kiemur til modruualla j ^ýafýrde, gnn 
sa er ei vill vid taca og flitia epter logum Bæte epter laga- 
domi fullar bætur og suo þegn £f hinn deyr aff Biargleýse. 
Heffur oss sagt verid af sannordum monnum. ad þesse opt- 
nefndur omagi hafe fýrst þrotinn verid j NupufelH j ^iafýrde 
og þadan íluttur verid til Modruvalla og Þorleifur Bondi^) 
G(rijmsson)2) hafe vid geingid hanz frændseme og fest hann 
j vijst fra Jolum til fardaga. Stendur so j vorri landslaga 
bok. Nu fester madur omaga j vist þa skal þad halldast. 
gnn ef hann vijsar honum vr vist og lætur hann ganga ct 
fatæki husa d medal. þa skal hann giallda vj aura kongi 
og uardueite^) þo omaga sem adur er mællt. Þuj dæmum^) 
vier tijttnefndan Þorleif Bonda skilldugan vid honum ad 
taca og framfæri ad veita til þess ad hann feingi honum 
annad frarafærj logligra. gnn huor sem þennaa vorn dom 
vill ei hallda sekur sem logbokin vt uijsar. Og til sanninda 
hier vm setium vier fyrnefndir domzmenn^) [vor jnnsigle 
fyrer þetta domz Breff. skriffad j sama stad ar og dag sem 
fyrr seigir.^) 



257. 5. FeMníar 1544. á Heggstöðum. 

DóME sex manna, útnefndr af Jóni bónda Jónssyni kongs 
umboðsmanni í Þverárþingi fyrir sunnan Hvítá, um ákæru 
Ragnhildar húsfreyju Einarsdottur til Henriks Magnússonar, 
að hann hefði jörö hennar Tungu og þrjú kúgildi i eingu 
sínu leyfi né frelsi, 

Landsbókasafn 63. 4to^ bl. 299—300, skr. c. 1640. — Bókasafn 
háskólans í Uppsölum i Svíþjóð R. 714, 4to_, skr. c. 1640. — Ny Kgl. 
Saml. 1945. 4*0, bl. 187^— 188a^með hendi Hannesar Gunnlaugsson- 



1) b. V. 0. 2) sl. 6. 3) vardveijta 6, 4) dœmdum 6. 5) menn 
6. 6) P>« V. 6. 



1544. 



JARÐARÁBÚÐ. 



293 



ar i Reykjarfirði 1666, — Agrip er í ÍBfél. Khd. 114. 8vo cclvi, skr. 

c. 1700, og viðar, — Agrip er prentað í Lærdómslistafélagsritum VI, 
81. 

Domur vm Jardar ábud j oleife^). 

Þad Giorum vier Gudmundur Gudmundsson. Oddur 
Thomasson. Gudmnndur EUindsson. Pall Thumasson*''). Nychu- 
las Jonsson. Marteirn Oddsson. Godnm monnum kunnugt 
Wíed þessu voru opnu Breffui Arum Effter Guds burd 1544 
A Heggstodum d þijngstad riettum [þridiudagenn næstan 
effter Blasiusmesso^) vorum vier j dom neffnder aff Erligum 
Dandis manni Jon(e) B(onda) Jonssyne kongs vmbodsmanni 
] þuerarþijnge fyrir sunnann huijtá til ad skoda og Eansaka 
og fuUnadar doms adkuæde a ad leggia vm þad mal er 
RagnhiUdur*) Husfreýa Eijnarsdotter klagade þar til Hinrekz 
Magnussonar. þad^) hann hefde jord hennar og kugiUdi j 
onguu leife nie frelse. 

var íirnefndur Hinrich stefndur loglega j adurgreindan 
stad og dag og stefnan suarin aff tueimur loglegum vitnum. 
Enn hann kom ecki og einginn aff hans hendi. Þui dæmd- 
um vier stefnuna loglega og adur nefndann Hinrich RÍette- 
liga fýrer kalladann og sekur*^) halfri mork ] steffnufall. 

Jtem kom'^) fram firir vorn dom [2 ski(a)llig vitni^) Jon 
Olaffsson^) og Jon Jonsson ad þeir heffde hicL verid sied og 
heyrt óL þad ad adurneffnd RagnhiUdur Bigde þrdttnefndum 
Hinrik jordina tungu med þremur kugilldum med suo felld- 
um skilmala ad^o) Heinrik skýllde fulla abud veita cL^^) 
greindri jordu frcL fardogum til annara fardaga j suo felldan 
mata. ad hann skýllde alldrej þrem nottum leingur vera j 
Burtu med sitt bu aff^^) offtnefndri jordu. Enn eff hann 
hiellde ecki þennanh skilmala þa skyllde [honum huorki 
jord nie kugillde heimil vera eda hafa (verid)^^) og þar vid 



1) Dómur um þann ei halda vildi leigumála 1945 2) Tannason 
1945. 3) [b. V. Upsal. 714. 4to_, 1945. 4) Ragneidur 1945 (hér ; 
annars Ragnhildr). 5) ad 1945 6) sekan 1945 7) komu 1945- 
8) [tvejr skialleiger menn 1945. 9) Arason 1945. 10) optnefndur 
b. v. 1945. 11) fyrir b. v. 1945. 12) a 1945 13) [hann hvorki 
jörð né kúgildi hafa i neinni heimild 1945, 



294 



JARÐARÁBÚÐ. 



1544. 



lagde hun rdn og riett sinn. Enn hann flutte sig burt aff 
jordinne þegar j sumar vm Tðdutijma. 

Nu stendur suo j Logmah'nu. ad þar sem madur situr 
a jordu otekinne þa cí Landzdrottinn Lod alla. Þui ad oUu 
suo profudu og fýrer oss komnu dæmdu(m) v(ier) [f(yrr) 
n(efnder) díoms) m(enn)i) med fullu d(oms) atquæde adt 
offt nefnd Ragnhilldur skýllde med EÍettu meiga ad sier 
taka jord og kugilldi. j soddann mata kugilldi med laga 
auexte [j vætt^) smiorz og ij^) hlute [skirtunnu^) effter ku- 
gilldi huort. Laumb^) med am og kalfa med kum þeim sem 
borid haffua. enn Hinrik skylldugann ad flitia suo mikid heý 
ofann til Tungu jnnann tijundar*^) ad hejTdum dominum 
sem godum mðnnum') virdtist þar fallid haffa vtan Gards 
og jnnann og þar heffur mdtt sloL, og iij aura konginum. 
Enn ij fadma heýs. Todufadminn fyrer ,x. aura. Enn vt- 
heýs fadmenn firir ,v. aura og lata virda sier landskýlld [aff 
artai^). Enn heý þad sem aff geingur og adra Peninga 
kuika og Dauda frijda og ofrijda þa^) sem tijttnefndur Hinrik 
d skal offtnefnd Ragnhilldur [aff haffa^^) jnnstædu sijna og 
abata med fullrietti fram til þess hun heffde sijna skuUd og 
kapalinn afftur^^) med eyrer (L huorri viku krossmessnanna 
cl mille. 

Eff tittnefndur Hinrik viU þrioskast eda vera nockur 
skalkur hier cí mote þa sie hann Riett fanginn vnder Refsing. 

Samþ(yckti). 



258. 28. Febrúar 1544. í Skálliolti. 

ViDiMus af 

1. dómi um hrosslán frá 11. Dec. 1492, DI, VII, Nr. 221. 

2. dómi um skipsáróðr frá 18. Nóv. 1511, DI, VIII, Nr, 298. 

Bisk. Skalh, II, 15, frumrit á skinni. — AM. Apogr. 2520. 

1) [sl. 1945 2) [halfvœtt 1945. 3) tvo 194b. 4) tunnu 

skyrs 1945. 5) lomb 1945. 6) siöundar 1945 (rétt). 7) sl. 63. 
8) [af drdal 1945. 9) þad 1945. 10) [sl. 1945, 11) feinged 

b. y. 1945, 



I 



1544 



VIDIMUS. - MINNISGREINAR. 



295 



Þad giaurum wier Bryniulfur Halldorsson. Jon ginars- 
son og Simon Jonsson prestar Schalholltzbiskupsdæmis god- 
um monnum kunnigt at vier haufum sied og yferlesit suo 
latandi bref ord epter (ord) sem hier skrifud ogtilsamans fest 
eru, med heilum og oskauddum hangandum jnnsiglum. Og 
til sanninda hier vm festum wier uor jnsigle fyrer þessi 
transcriptar bref Skrifud i Schalhollti cathedra sancti petri 
Anno domini m. d. xL iiij. 



259. 26. Fel)rúar [1544]. 

MiNNisGREiNAE Gizurar biskups um reikning viS ráðsmanninn 
síra Jón Bjarnarson. 

AM. 266. Fol. bls. 121. (CCXXXIX). Bréfabók Gizurar biskups í 
affikript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Jtem reiknad vid roidsmanninn sijra Jon Biarnarson 
in die Ginerum hiaveranda sira Gudmundi Jonssyni fiellu 
nidur quittar þær xxxij voder vadmals sem eg hafdi lagtt til 
stadarinz. fieck hann míer þar j gen .v. kugijildi med jord- 
unni vatzleysu standa. 

Jtem skylldi hann suara halfkyrkiunni a Kyrkiuferiu 
þeim iiij kugilldum sem eg atti ad suara. 

Jtem giordu vid annann ockarn reiknijng klaaran og 
quittan sem til stod. 



260. 7. Marts 1544. í Núpulelll. 

FiMM menn transskríbera: 

1. Hyllingarbréf íslendinga til Eiríks konungs af Pommern frá 30, 
Júní 1431, DI, IV, Nr. 506. 

2. Píningsdóm um verzlun útlendra kaupmanna á Islandi frá 1. 
Júlí 1490, DI, VI, Nr. 617. 

3. Alþingisdóm um sama efni frá % Júli 1527, DI, IX, Nr. 243. 



Ríkisskjalasafn Dana „Island, Fœröe og Grönland" Fasc, I, 10, 
frumtransskriptið á skinni. Innsiglin eru dottin frá öll, nema eitt, 



TRANSSKRIPT. - KVITTAN 



1544 



Þat giorvm vierjon þorlaksson. Biorn Þorvalldzson. Ey- 
vindr magnusson. are jonsson. arne gislason oodvm monn- 
vm kvnnigt at vier hðfvm sied heýrt oc yferlesin suo latandi 
domsbref oc samþyktarbref ord epter ord med heilvm hang- 
andi jnsiglvm. sem hier firir skrifad stendr. þvi til meiri 
avdsyningar oc sanninda hier vm setivm vier uor jnsigli fir- 
ir þetta bref er skrifat var j nvpvfelli j eyiafirdi faustvdag- 
inn j ýmbrvviku ol laingafaustv, þoa lidit var frda gvdz burd 
CD d xl oc iiij car. 



261. 33. Marts 1544. í Skálholti. 

GrizxTB biskup í Skálholti kvittar síra Brynjólf Haldórsson af 
ráðsmannsstarfi og fleira. 

AM. 232. 8vo bls. 76a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXIX). 
— AM. 266. Fol. bls. 58. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654—57. 

kuittunarbref fyrir Eadzmann. 
Giaure godum monnum kunnigt med 'pessu minu opnu 
brefi ath erhg persona Sira Bryniolfur halldorsson hefur 
stadit mier glogguafi og greiniligaíi reikningskap fyrir radz- 
mannzstarfi og domkirkiunnar vmbodí. [profastzdæmi og 
allre peninga medferd^). sem hann hefur haft hit vmlidna 
dar af faustu godzi og lausu. frijdu og ofrijdu. minna hlut 
og meira. sem mier vel lijkar og anægir. huar fyrir ath ec 
gef og giore fyrnefndau sira Bryniolf auUungis kuittaíi og 
akærulausan fyrir mier og aullum minum epterkomendum 
domkirkiunnar formonnum vm adurgreint Radzraannzstarf 
og peninga medferd [at aullu til skildu enn aunguu fra,- 
teknu^). Og til sannend(a) hier vm. Skrifal j SchalhoIIti .xxij. 
dag martij manadar anno domini .m. d. xl. iiij. 



1) [á spásslu, 



4 



1544, STAPi. ^97 

263. 5. Apríl 1544. á Skarðl. 

ÞoRLEiFR lögmaðr Pálsson úrskurðar jörðina Stapa undir 
Jökli óbrigðanlega eign Pétrs Einarssonar. 

Rikisskjalas^rn Dana, „Island, Fœröe og Grönland" Nr. 30, frum- 
4 skinni, pg er innsiglið fyrir, 

[BrefTue paa en gaard paa Island kaldet Stappen huilcke 
breffue Heinrich Kragh affuerantuorden frae sig paa 
Fredrichsborg Anno 1567 den 26. Aprili). 

Stapabref^), 

Þat giore eg Þolleifur Palsson lavgmann firer nordan 
og vestan a Jslande godvm monnum kvnnigt med þessv 

* r_-- 

n^inv opnv brefe at firer mig hefer komit Petur Einarsson 
oc syndt mier þav bref oc vitnisbvrde er hann hefer firer 
jordvnne Stapa er liggur i Knarrar kirkiv sokn. hver bref 
skodade og iferlas med avllum sinvm greinvm og arti- 
culis þeim sem þav innehiellde og so hefi eg sied þann dom 
og iferlesit er dœmdur var a allþinge. og sera Freysteirn beidd- 
est vm greinda jord Stapa. er hann þottest kavpbref firer 
sier hafa. af biskvp Avgmvnde et cetera. og af þui at eg 
befi nv greiniligar tracterat og vnderstadit eigien handskrift 
biskvp Avgmvndar. hvers sal gvd nade. þa sem Petur hef- 
er firer sier. og þat jnne helldur at biskup Avgmvnd gefur 
Petre Einarssyne. xl. hundrada jord j sin þionvstvlavn. og 
þar til .xxo. i þarfligvm peningum. Enn vitnesbvrderner jnne- 
hallda at þar j hafi verit tilskilin adur greind jord Stapi et 
cetera. Enn domvr sa er dæmdur uar sa allþingi jnnehelld- 
ur at Petur skuli leida eda lata sueria ij lavglig vittne. at 
jorden hafi honum advr gefen verit af biskvp Avgmvnde. 
enn sera Freysteirn Grimsson keypte af optskrifvdvm bisk- 
vpi. og af þui at biskvp Avgmund gaf vt sitt medkenningar- 
bref. hvert at fiorvm dogvm seirna var vt gefit enn domvr- 
enn var dæmdur aa þinge. hvert er so hliodar a mille ann- 
ara orda. at biskvp Avgmund medgeingur sialfvr. at hann 
hefdi sellt Stapa seirna sera Freysteine enn hann hafdi gef- 
it Petre Einarssyne þratt nefnda jord Stnpa adur. og bidur 



1) [Utan 4 bréfinu. 2) með yngri hendi. 



298 



STAPL - ÆTTLEIÐING. 



1544 



sera Freystein at tacka ad sier sina jord igen j þui brefi 
er hann skyllde firer gefa. pui at hann þottest eeki hafa 
matt seh"a hana sera Freysteine, þo hann hefdi þat oggiðrt. 
og þvi stadfester hann þa vpp a ny at þeim godum monn- 
vm hiaveravndvm er brefit helldur at Petur Einarsson skvle 
eignast Stapa ævenliga vp hiedan an nockvrar hindranar. 
Og af þui at mier virdest biskvp Avgmvnd bera sialfur þar 
fvllnadar laga vitne vm, epter þvi sem dæmpt var a þinge. 
Þvi i gudz nafni Amen. seigie eg og giðre med fvUvm laga 
vrskvrde Peturs Einarssonar bref þav er hann hefer firer 
opt nefndre jordv Stapa fullmyndvg og skiallig j allann 
mata. og epter logvm giðrd hafa verit og þratt skrifada jord 
Stapa vera og verit hafa æfenliga eign Peturz Einarssonar 
sidan hvn var honvm fyst gefin af tidt nefndvm biskvp Avg- 
mvnde. Og til sannenda hier vm festi eg midt jnsigle firer 
þetta midt vrskurdavbref huert er skrifat var aa Skarde sa 
Skar(d)stravnd lavgardagien næstan firer passionem domini. 
anno domini .CD. d. xl. iiij. 



263. 14, Apríl 1544. í Haga. 

ÞoELErFR Eyjólfsson ættleiðir, með uppgjöf síra Magnúsar 
Eyjólfssonar bróður sins, syni sína Magnús og Þorkel. 

AM. Fasc. L, 16, frumrit á skinní. Öll (4) innsigli eru dottin frá. 

Þorleifr eyiolfsson [hann arfleijder sina sini^). 
Þat giorvm vier Þorkell eyiolfaon. þordur ketilson. styr- 
biorn skeggiason, godum monnum kunnigt med þessu vorv 
opnv brefe þa er lidit var fra hingat burd vors herra jesv 
christi þvsvnd fim hundrvd fioretiger og iiij ar vorv vier 
nær stadder j haga ca bardastraund paskadagen^) vm vorit 
saum vier og heyrdvm da ord og handaband þessara manna. 
af eirne alfv magnus prest(s) eyiolfssonar. enn af annare 
þorleifs eyiolfssonar brodur hans ath suo fyrir skildv at fyr 

1) [Utan Á bréfinu með heudi fr^ 17. öld. Nafnið er el(}r^. 2i) 
J). e, 13, Apríl. 



1544. 



ÆTTLEIÐING. — BJARNANES. 



299 



skrifadr magnus sprestur eyiolfson gaf upp arf þann allan 
er hann stod til epter brodur sinn þorleif eyiolfsson undan 
sier og sinum erfingium. enn under hann og hans erfingia 
J suodan mata at hann maette arfleida syne sina magnus 
og þorkel. Saumuleidis geingu þesser titt nefnder menn 
ODagnus prestur eyiolfsson og þorleifur brodur^) hans og 
syner hans tveir magnus og þorkell íyrir kirkiudyr halldande 
aller da eirne bok. sidan aríleid(d)e hann þa epter bokar- 
innar ordum sem hier epter stendur skrifat. 

€g þolleifur eyiolfsson ættleide þessa menn magnus og 
þorkel þolleifssonu til fiar þess er eg gef þeim. so sem xx 
hundrud huorum þeirra j eyium þeim er latur heita er liggia 
& breidafirde j flateýiar kirkiu sokn et cetera til feingins 
fiar og ofeingins. til giallz og giafar. til sess og sætis. og 
allz þess reittar^) er laugbok skyrer ath ættleidingur da at 
hafa ath laugum- 

Og til sanz vitnisburdar hier vm gaf þolleifur eyiolfson 
magnuse sýne sinum bleikan hest enn þorkattle goda kistu, 

Og til sanninda hier um sette þratt skrifadur magnus 
prestur eyiolfson sitt jnsigle med vorum jnsiglum fyrir þetta 
ættleidingarbref hvert skrifad var j sama stad og dare. deige 
sidar enn fyr seiger. 



264. 2. Maí 1544. í Skálliolti. 

GrizuB biskup gefr síra Jóní Einarssyni bróður sínum um- 
boð yfir Bjarnanesi og BjarnanessjörSum, og gerir hann pró- 
fast milli Skeiðarár og Lónsheiðar. 

AM. 232. 8vo bl. 76a— b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXX). — AM. 266. Fol. bls. 58-59. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript sira Haldórs í Reykbolti 1654-57. 

Giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi ad eg hefi bijfalat og laugligt umbod gefit minum brod- 
ur Sira Jone ginarssyne yfer biarnanesi og þeim jordum og 
peningum sem mier og domkirkiunne til heyra ] hornafirde. 



1) Syq, 



300 BJARNANES. — SÍRA JÓN EIRÍKSSON. 1544. 



skal hann jardir byggia og landskyllder upp bera hion rada 
og kaup giallda. allar laugligar skuUder inntaka og ut giallda. 
hier med sekta og sækia og sakir a gefa. huar sem minne 
eign og domkirkiunar er ranglega halldit edur olaugliga med 
farid j adur skrifudu umbodi og j allan mata fullmektugur 
umbodzmadur blifa. Suo og hefi eg bifalad fyr greindum 
sira Jone Einarssyne fullt og allt profastzualld a millum 
skeidaræ-r og lonsheidar. Skal hann þessari minne bifalningu 
og umbodi at fylgia nærstu tolf manudi og þad leingur sem 
eg giore ecki adra skipan a under rietta grein og reikning- 
skap uid mic. Bid eg alla goda menn ad þier sieud tittnefnd- 
um sira Jone ginarssyne greidugir og goduiliugir ] þui sem 
honum þorf giorizt a medan hann stendur j þessu minu 
starfi og domkirkivnnar. uiliandi þad med godu forskullda. 
Oc til sanninda hier wm. Skrifat j Schalhollti næsta dag 
fyrir krossmessu a worit. Anno domini. 154iiij, 



265. 3. Mal 1544. í Vatnsflröl. 

DóME fimm klerka og eins leikmanns, útnefndr af Magnúsi 
officialis Eyjólfssyni eptir skipun Gizurar biskups, um ákær- 
ur síra Jóns Eiríkssonar til Vigfúss Magnúss Brúmannsson- 
ar um tollahald fyrir Vatnsfjarðarkirkju i Bolungarvík, og 
til Markús Þórarinssonar og Jóns blóta Arasonar um óheim- 
ila ásetu á jörðunum Þverdal og Sæbóli. 

AM. Fasc. LXVII, ÍO, frumrit á skinni. Af 11 innsiglum eru nú 
5 fyrir bréfinu, — AM. Apogr. 1074-, afskript staðfest í Skálholti 18. 
Dec. TjO? al Þórði Þórðarsynij Markúsi Magnússyni og Arngrími 
Bjarnasyni. Sbr. Nr. 278 og 283. 

Vm sijra Jon Eireksson.^) 

ihesus, 

Ollum monnum þeim sem þetta brief sia edr heýra 
senda jon þordarson, olafur magnvsson. jorundvr stein- 
modsson. pantaleon olafsson. halfdan þorarensson prestar. 



1) Aptan á bréfinu, 



1544. 



SÍRA JÓN EIRÍKSSOlSÍ. 



3Öi 



jon steinson leikmann. kvediv guds og sina. kvnnigt gior- 
andi. þa lidit var fra Guds bvrd. CD. d. firetie. og fiogur sar^ 
] vaztfirdi^) j isafirdi favstvdagenn næstan fyrir kross CDesso 
vm vorit^) vorvm vier j dom nefnder af heidvrsamlegri per- 
sonv. sira magnvsi eyolfssyni officialem^) heilagrar schalhols^) 
kirkiv. at skoda og Eannsaka og fullnadardom a leggia. gpt- 
11' skipan og biifalning herra Gizvrar einarssonar. superin- 
tendens skalaholtz^) biskupsdæmis. vm þa sakiærv. sem sira 
]on eigregsson^) kiærdi til vigfws magnus^) brvmanssonar^). 
at hann hefdi vndir sig dregit fiskitolla kirk(i)vnar j vazt- 
fii'di^). Og ecki golldit j iij ar af sinv skipi. hvertt er geck 
] tollveri kirk(i)vnnar j vatzfirdi^). j bolvngarvik. nv sak- 
er þess at þar var eingenn af hendi fýrnefnds fvsa. til and- 
suars. og ecki hann sialfvr. þvi dæmdvm vær fyrr nefnda 
nienn. sira ]on eiregsson. og vigfws brvmansson^). skylld- 
uga at koma j prestastefnv. edur þeirra vmbodsmann. vnd 
er þann dom og urskvrd. sem herra Gizvr einarsson. þar 
yfir seiger edvr seigia lætvr. 

Savmvleidess kom þar fram fyrir oss stefna. er sira 
]on eiregsson. hafdi stefna lated þeim markusi þorarens- 
synii). og joni blota arasyni. fyrer þa savk. at þeir hefdi 
setid. aa oteknum jordvm. og heimiUdarlavsvm. suo sem er 
þuerdalvr. og sæbol. var þar og stefnan suarin. af ij skial- 
legvm vitnvm. þui leizt oss hun vera lavglig med aullum 
sinum greinvm. og mennena rettulega^) fyrirkallada. og slikv 
seka sem lavg skipa, er þeir komv ecki forfallalavst. Kom 
þar fram fyrir oss jardakavpsbrief þeirra sira joiis eiregs- 
sonar. og biarnar þorleifssonar. at advrskrifadvr biorii selldi 
sira joni advr greindar jarder med avdrvm fleirvm jordum. 
medkendesi) fyrrnefndur biorn j sinvm briefum. at hann 
hefdi fulla peninga vpp borit. af optnefndum sira joni. fyrir 
advr greindar jardir. kom þar og fram fyrir oss alþingess- 
manna domur. hver dæmdur var at tvennvm týlftvm. og 
svo jnne hiellt. at biskup avgmondvr^) hefdi birtta latid. a al- 
þingi .xij piesta dom og xij laugrettvmanna domi^). med 
biskups og lavgmanns vrskvrdi. at biorn hefdi lavglega al 



1) Svo. 2) þ, e. 2. Maí. 



302 SÍRA JÓN EIRÍKSSON. - PRESTASTEFNA. 1544. 

sier tekít. og j burto feingit þær jarder. er liggia j adalvik, 
med fleírvm avdrvm. þui j guds nafni amen. at suo prof- 
udu. og fyrir oss komnv dæmdvra vier fýr nefnder doms- 
menn adur skrifudvm sira ]oni eiregssyni halld og medferd 
sa tittuefndvm jordvm avUvm sem greindur biorn hefdi selt 
sira joni. eptir þeim briefvm sem þar voro vm giord. þar 
til þær ganga af honvm med lavgum. og hans eign vera 
og verit hafa leigvr og laiidskyllder af avUum þessvm jord- 
vm er hann hafdi kaup fyrir. og adurskrifada menn skýlld- 
uga at leysa vt bw sitt med fullu landnami. sem landslaga- 
boken jnnehelldur. og vtvisar. og greida þrattnefndvm sira 
joni eiregssyni at næstvm fardavgvm sinar leigur og land- 
skýlldir. Samþygti þenna vorn dom CDagnus prestvr officia- 
lis heilagrar schalholskirkiv. og setti sitt jnnsigli med vor- 
vm jnnsiglvm íyrir þetta domsbrief. hvertt ed skrifad var 
jnvencio sancte crusis^), j sama stad ok ari. deigi sidar enn 
fýrr seigir. m. d. xl. iiij. 



266. 4. Maí 1544. í Skálholti. 

€fizuR biskup kveðr klerka eystra til prestastefnu að Miðdal 
í Laugardal hinn 28. Júní næst komanda. 

AM. 232. 8vo bl. 77a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXXI). 
— AM, 266, Fol. bls. 59, Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
HaJdórs í Reykholti 1654-57- 

Prestastefnubref Anno 1544. 
Heilsa ydur ollum prestum og prelatum sama stiktis 
sem "þetta bref sia edur heyra kærliga med gudz kuediu og 
minne. kunngiorandi ydur ad med godra manna radi þeincki 
ec ath hallda wora almenniliga prestastefnu j middal j laug^ 
ardal. laugardag næstan fyrir Peturs messo og pals, er kem- 
ur. "þui mega domkh'kiunnar officiales. profastar og prelat- 
ar [og þeir adrer sem noclcR þau mcal hafa ad kiæra sem 
þeu' uilia þar fram hafa og kirkiunnar ualldi ber logsogn 
yfer ad hafa^). reida sig uppa. ath þier komit j greindail 



1) Svo. 2) [bœtt við fyrir neðan og vísað inn. 



lÓðarfiskar. 



303 



stad ath akuednum tima. Býd ec og bíjfala stadapreslum 
þingaprestum. ath þier latid þetta mittbref ílytiazt kirkiu 
fi'a kirkiu. suo þad komizt fi'am j tima wm austfirdinga 
fiordung. Og til sanninda hier wm. Skrifat j Schalhollti. Do- 

■ ■ 

mmica tereia post pascha. Anno domini m. d xliiij. 



267. 7. Maí 1544. á Einarsstöðum. 

Tylftaedóme, útnefndr af Ara lögmanni Jónssyni kongs um- 
boðsmanni i Vöðluþingi, um ákæru Stígs Jónssonar til Bárð- 
ar Ketilssonar, að hann hetði ekki goldið sér lóðarfiska af 
14 róðrum, hann hefði trampað og troðið lóð sína og lagt 
upp á hana fiskifaung sín, með öðru fleira. 

M 

AM. 255. 4to, bls. 411—413. Bréfabók síra Skúla JÞorlákssonar. 
skrifuð 1687-1698. 

Domur Ara Jonssonar Iðgmanz vm lodarfiska. 

Datum domsinz 1544. 
0IIum mðíium sem þetta brieff sia edur heyra Sendum 
vier Einar Briniolfsson. Magnus Bryniolffsson. Bryniolffur 
Magnusson. Þorsteirn Si]monarson. Biðrn Þorvalldsson. As- 
grijmur Jonsson. Fimboge Eijnarsson. Þorlakur Fimbogason. 
Eijrekur Þordarsson. Þorsteirn Þordarsson. Rðgnvalldur 
Kraksson og Runolífur Olaffsson kuediu guds og vora. kuíi- 
ugt giðrande ad þa lided var fra lausnaranz fædingu 1544 
aar a midvikudægen næstan effter krossmessu wm vored a 
Eijnarstðdum j Kræklijngahlijd vorum vierj dom neffnder. aff 
Heidurlegum (manne) Ara Jonssýne logmaíie nordan og vestan 
a Jsslandj. þa haffdi kongssins sysslu j vodluþijnge. tilad 
skoda og Eansaka. og fullnadardoms atkuædj a ad leggia þa 
akiæru sem Stijgur Jonsson klagade thil Bavdar Kietilsson- 
ar. ad Bardur heffdi sier ecki lodarfiska golldid aff xiiij Rodr- 
um. þar fyrer hefdi han j aungre heimiUd trampad edur 
troded sijna lod. og lagt vppa hana sijn fiskefaung. somu- 
ieidiss heffdi han og endrar nær golldid sier fyrer lodarfiska. 
stundum þisklijngia stundum slapa slæmasta aff skipi, huoriu 



304 



LÖÐARFISKAR. 



1544. 



Bardur gat eij varest. helldur kuad þad giðff heita en ecki 
gialld vm þan lodarfisk. þar fyrer beiddist Stijgur fullnadar- 
domz d huort vera skillde. Nu avijsar so lógmaled. þar sem 
logbok skier eckj skyrlega vr. þa dæme þar vm Iðgmadur 
og IðgEÍettumen. þuij j guds naffne Amen og ad heijlags 
anda naad med oss tilkalladrj. ad so proffudu og fyrer oss 
komnu. dæmdum vier firrnefnder domzmeíi med fullu domz- 
atkuædj sem standa skal vm alldur og æfe j þessu Iðg- 
maiis vmdæme. vestan og nordan a Jsslandj. ad landzbue 
huðr skal lodarfisk taka a siue leigujðrdu af þeim mðnum 
sem þar eru til fiske. þan sem bestur er a skipe j huðrt 
sin þa Eoed er. so aff huorium fliötande drætte sem tilber 
bestu lickiu. aff haskierdijngum. hofrungum. hnýsum. laung- 
um. skðtum. og alJz hattudu fiskefangj. En huor sem þen- 
an lodarfisk gielldur ^cke hin besta edur þetta firrskrifad. 
giallde þeim sem taka aa. eff halffrar merkur skade verdur 
ad. En ðfundarbot eff mine er. og borge hinum þo íullvirde 
fyrer sin affdratt. og konge mðrk j Eanb(a)ug. og leise allt 
þad fiskefang. sem þeir leggia a lodena. vt fvllu landname, 
sem affle er mikill til. ella eignist landbue hlut þeirra allan. 
so Dæmum wier Bard sekan fullriette vid Stiig fim mðrk- 
um. fyrer þessa xiiij lodarfiska, og Stijg meiga ad sier taka 
og hallda ðllum þeirra affla. sem Bardur lagde a lood hans 
heijmilldarlaust j þeim xiiij rodrum, þar til hafi leiste wt 
med fullu landname. Hier med dæmum vier Bard sekaii 
mðrk vid kong fyrer offdirffd sijna. forackfcan og lagabrot. 
anari j scLnbaug. ad haii girntest og giðrdj si]num naunga 
skada so mikin, En eff ofttneffndur Bardur þuerudast þetta 
ad giallda. sie EÍetttækur aff kongs wmbodsmane. wnder 
fufla Reffsijng sem vier dæmum honum. keirisshðgg fyrer 
huðria mðrk sem ogolldiii er ad næstum fardðgum. En huðr 
sem þenaíi vorn dom Eyffur sie sekur 4 mðrkum j domroff, 
og ðdrum 4 mðrkum fyrer lögmaiis wrskurd hier a lagdaíi. 

Samþickte þenaii vorn dom med oss adurskriffadur Are 
Jonsson Iðgmaíi og sette sitt jncigle med worum jiiciglum 
fyrer þetta domzbrieff. huort skriffad war j sama stad dag 
og aar sem firr seiger. 



1544. KAUPMÁLABRÉF. 3Ö^ 

368. 11. Maí 154*. í Skálholti. 

KaupmIlabeéf Þorláks Einarssonar og Guðrúnar Hannes- 
dóttur. 

AM. 232. 8vo bl. ll'o- Bréfabók Gizurar biskups í frumriti {CXXII). 
^ AM. 266. Fol. bls. 59—60. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
sira Haldórs í Reykholti 1654^—57. 

Anno ,m. d. xl. iiij. 
Suo felldur skilmali for fram mille þorlaks einarssonar 
og Gudrunar hannesdottur íiorda sunnudag epter paska ] 
storustofvnni j Schalhollti ath fyrrnefndur þorlakur keypti 
adurgreinda gudrunu sier til laugligrar eiginkonu (med raadi 
samþycki og jayrdí modur hennar gudrunar Biornsdottur 
og hennar brædra Biorns og biarnar^) sem þa uoru þar uid 
stadder) suo framt sem þad meina ecki gudz laug med suo 
uordnum peningura. at þorlakur skylldi hafa. lc- j frijdum 
og friduirdum peningum. hier j moti skylldi optnefnd gud- 
run hafa onnur fimtie c. war þar til skild jordin gesseyr 
er Uggur ] dals kirkiu sokn. xjc j silfre. ixc j frijdum og 
frijduirdum peningum. Skilde gudrun Biornsdotter moder 
þrattnefndrar gudrunar, gudrunv dottur sinne íiordungsgiof 
vr fe þorlaks feingnu og ofeingnv. skylldi herra gizur gin- 
arsson styrkia sinn brodur þorlak j suoddan mata. ath ueita 
honum beneficium eda annat þuilikt þad maugulegt og log- 
legt uæri og kirkiunnar roid samþyckti þad sem þa uæri 
nalægt. 

voru þessir menn uidstadder sira Bryniulfur halldors- 
son er uar forsagnaruottur þessa skilmala. sira simon jons- 
son. jon Biornsson og adrer fleiri godir menn. 



269. 17. Maí 1544. í Mðörufelli. 

JóN biskup Arason fær Ara Jónssyni (syni sínum) tilfullrar 
eignar jörðina Reyki á Reykjaströnd fyrir fjörutíu hundr- 



1) Svo, 232. — Bjarna, Landsb. Í15. 4to. 
Dipl. Isl. XI. B. 



3Ö6 



jARÐABRÉF. 



1544 



aða jörð, er Ari eigi hjá Jóni bónda Magnússyni fyrir Vind- 
heima í Hörgárdal. 

AM. Fasc. L, 17, frumrit á skinni. Af 4 innsiglum er eitt fyrir 
bréfinu. — AM. Apogr. 2980, Arni ritar utan á bréfið, að það sé 
Reynistaðarklaustrs bréf. 

Um Reyke d Reykiastrðndi). 
Þeim godum monnum sem þetta bref sia edr heyra 
senda einar bryniolfsson og olafur ormsson kuediu gudz 
og sina kunnigt giorandi ath arum efter gudz burd CO d xl 
iiij j eyiafirdi di hrafnagili fostudaginn næstan fyrir upp- 
stigningardag^) um vorid vorum uid j hia saum og heyrd- 
um d ord og handaband uerdug herra biskup jons og ara 
jonssonar ath suo fyrir skildu ath biskup jon íieck ara jons- 
syne thil fuUrar eignar jordina neyki da Rcykiastrond j fagra- 
ness kirkiu sokn fyrir xlc med ollum þeim gognum og giœd- 
um sem greindri jordu fylger og fylgt heíur ath fornu og 
nyiu og biskup jon vard fremst eigandi at. hier j moti gaf 
are jonsson biskupinum xlc jord sem greindur are atte hia 
jone bonda magnussyne uegna unu finnbogadottur sem 
greindr jon skylldi giallda henne fyrir jordina uindheima j 
horgardal sem bref þar um giord uotta. Hier med skyllde 
nefndr jon bondi magnusson kuittur um adur sk(r)ifada xlc 
jord med þui skilordi ath jordin Reyker uære obrigdanleg 
eign ara jonssonar. Og thil sannenda hier um setium uier 
biskup jon og are jonsson ockur jnnsigli med fyrr skriíadra 
manna jnnsiglum fyrir þetta bref er skrifad uar j modru- 
felli j eyiafirdi deigi sijdar enn fyrr seigir. 



m. 30. Maí 1544. í Lambey. 

DóMR sex klerka, útnefndr af Snorra officialis Hialmssyni, 
um sekt þeirra manna, „sem sig hafa bundið í hjúskap og 
keypt sér meinalausa konu eptir réttum guðs lögum", legið 
hana siðan, því næst yfirgefið hana og tekið sér aðra konu. 



1) Utan á bréfínu með hendi Arna. 2) þ. e, 16. Maí. 



1544. 



HJUSKAPARMÁL. 



AM. m 8vp bl. 115b._ll6a, Bréfabók Gizurar biskups í frum- 
ríti (GXCIV). — AM. 21i6, Fol. bls. 103-104. Bréfabók Gizurar bisk- 
ups í afskript sira Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra, 
senda Þorleifur ^iriksson. pall haflidarsoni). jon jonsson. 
arne jonsson. Bryniolfur ]onsson og þordur þordarson prest- 
ai' S(kalholltz) b(iskups) d(æmis) kuediu gudz ogsina. kunn- 
^gt giorandi ad sub anno gracie m. d. xl iiij. þridiudaginn 
næstan fyrir uppstigningardag wm uorit i Lambey. Vorura 
wier i dom nefnder af heidarligri personu Sira snorra hialms- 
syne officialis heilagrar Schalholltz kirkiu at skoda og rann- 
saka og fullnadardom a ad leggia huerra swara eda sekta 
þeir menn wæri skyllduger uid kirkiunnar ualld sem sig 
hafa bundit i hiuskap og keypt sier meinalausa konu epter 
nettum gudz laugum og leigit hana þar uppda enn sidan 
breyta þeir ecki betur enn swo at þeir skilia sig vid þær 
sialfer og taka sier adrar konur og ala baurn med þeim og 
kuinnurnar þessara manna hafa slika og hinv somv okristi- 
liga breytne sem þeir sialfer et cetera. Nu af þui at suo 
stendur skrifat j worum kristinriette ad siukleikur oleyfdrar 
lostagirndar framfluttur i saurlifis ratan skal aftakazt med 
sæmiligu sambandi heilax hiuskapar og sa syndgizt sarliga 
sem med þui fer eigi riettliga eda geyma eigi rœkiliga. 
Somuleidis seigir kristur sialfur i gudzspiallino matth. xix. 
cap- ad madurinn muni fyrirlata faudur oc modur og uid- 
teingazt eigin konu sinne og huad gud hefur samteingt þad 
skal madurinn eigi sundur skilia et cetera, Þui in nomine 
domini amen. Dæmdum wier fyrnefndir prestar med fullu 
doms atkuædi þessa adur greinda menn. sem ad þuilikum 
ohæfum og oknyttum werda opinberir ad þeir hlaupa a burt 
fra sinum kuinnum sem þeir hafa sier laugliga keypt seka 
fullre hordoms sauk uid kirkiunnar walldzmann. Somuleidis 
dæmdum uier þa menn seka fuUre hordoms sauk sem leggi- 
azt med kuinnum þessara fyrsagdra manna enn þa sialfa 
sem þessar kuinnur eiga skyllduga ad bæta fyrir þær af 
þui ad þeir setia þeim fiaruister og gefa þeira efni til ad 

1) Svo. 

20* 



308 



JARÐABRÉF. 



1544. 



falla og briota. Hier med dæmdum wier þessa menn skylld- 
uga ad taka lausn og skripter suo sem fyrir annan fiordom. 
Samþyckti þennann worn dom et cetera. 



271. 21. Maí 1544. á Ökrum. 

ViTNisBUBÐR um kolviðarhögg kirkjunnar í Stóraskógi í Ljár- 
skóga jörð. 

Ættatölubók Þórðar prests Þórðarsonar í Hvammi (d. 1738) í 
eigu Hannesar skjalavarðar Þorsteinssonar, 

Þad giore eg Finnur prestur Arnorsson godum monn- 
um kunnugt med þessu mrjnu opnu brefe ad eg medkienn- 
ist. ad eg giorde soddan giðrning vid Þorieif Bonda heitinn 
Gudmundsson. ad eg samþickte ad þad kolvidarhðgg skilde 
standa sem hann Eeiknade. at kyrkian j Storaskogie ætte j 
Liarskoga jord, so leinge sem eg ætte Lidrskoga. og skiUde 
hoggva framan kviksindis lækinn. sem skogur innist til. er 
nockru frekara upp ft mig skrifad. þad medkiennist eg ecke. 
og hier effter vil eg sveria ef þðrf (L þiker. Og til sanninda 
hier um set eg mitt incigle íirer (þetta) mitt medkienningar- 
bref skrifad cL Aukrum i Hraunhrepp a midkudaginn næst- 
an effter Hallvar(d)smessu um vorid, drum effter guds burd 
CD. d. xl ög iiij cír. 



272. 25. Maí 1544. á Melstað. 

17. Júní 1554. í VestrliiípsMIum. 

ViTNisBURÐR um samtal þeirra Þorgils Jónssonar og síra 
Bjarnar Jónssonar um kaup á Ánastöðum, svo og Mýrar, 
með þeim endimörkum, er bréfið greinir; fór þetta samtal 
fram, þá er Þorgils flutti sig suðr um land. 

Landabókasafn fil. 8yo, tvœr afskriplir : a, afskript gerð sfcaf- 
rétt eptir frumritinu fyrir Arna Magnússon, og hékk þá brot af inn- 
siglinu við bréfið; 6, afskript gerð eplir frumritinu og staðfest í Skál- 
holti 29. April 1712 af Arna Magnússyni, Þorleifi Arasyni, Þorgilöi 



1544. JARÐABRÉF. 309 

Sigurðssyni og Þórði Þórðarsyni. „Originulenn gaf eg 1728 sira Orme 
Biarnasyne á Melstad" (AM.)- 

Þad giore eg þorfinnvr prestvr sveinsson godvm monn- 
um kavnnegti) med þessv minv opnv brefi at eg var þar ] 
hia vidtali þeirra Sera biarnar heitens jonssonar Gvd hans 
sal nade og þorgils heitens lonssonar fostvdæen^) j fardogvm 
ö. melstad j midfirde þa er lidet var fra gvdz bvrd 00. d. 
xl. og iiij, at gisle^) jonsson spvrde Sera biorn jonsson hvort 
hann villde ecki hallda þat kavp vm jordena anastade sem 
þeir hefde sin aa mille giort enn Sera biorn sagde þar ja 
vid at hann hefde selt honvm anastade so framt sem hann 
hiellde sin ord at vera sinn smidvr og madvr trvlyndvr so 
leinge sem þeir lifdv til bader. enn þa jord myra^) lys^) eg 
niels kirkiv eign vera og verid hafa. og þvi kann eg hana 
ecki 1 mina peninga at taka, so medkiennvst eg at ec hefi 
skiled hana j mala jngvnar einarsdotter so framtt sem þv 
helldvr þin ord og giorning vid mic. ^nn ef þier viliet ecki 
hallda ydvar ord þa seiie^) eg ockart kavp lavst. so og af- 
seie^) eg j allan mata at hafa eign mels kirkiv j mína pen- 
inga, og byd eg ydvr at hallda min ord ef þier vilied hallda 
ydvar. So og þvrfe þier ecki at reida ydur vpp aa þessa 
jord anastade. þvi eg þickivnst nv formerkia at oll ord og 
einkamal sem þier hafed mier lofat mvnv nv litt hallden 
vera. ok forv þessi ord fram þeirra j miUe fyrst þa Gisle 
flutte sig svdvr vm land. og hier efter vil eg sveria epter 
þessvm minvm frambvrd, [Og] at so er sat^) sem hier stend- 
vr skrifat þa set eg mitt jncigle fyrer þetta vitnesbvrdarbref 
huort er skrifat var j vestvr[hopsh]oIvm svnnvdæen^) nœst- 
au firer jonsCDessu baptiste arvm efter gvdz bvrd CD. d. 1 
ogiiij. 



273. 31. Maí 1544. á Hólui 

TiDiMus aí Ásgeirsárbréfi frá 8. Okt. 1502 (DI, VII, 585). 

Kopfubók Hólastóls hin yngri frá c, 1693, bls. 141. 



1) Svo. 2) þ. e. Þórgísl Þorgils. Dagsetning hér er 23. Maí. 



310 



VIDIMUS. - HJARÐARHOLT 



1544 



Þad giorum vær Tumas Eireksson. Hallur Asgrijmsson. 
Biorn Gijslason. prestar, Gudne Hallsson og Tumas Jons- 
son. leikmenn. godum monnum kunnugt med þessu vor(u) 
opnu Briefe ad vœr hofum sied og heirt yfer lesid Brief 
med heilum og oskoddudum hangondum jnnsiglum so laat- 
ande ord epter ord sem hier fyrer skrifad stendur, Og til 
sanninda hier vm setium vær vor jnsigle fýrer þetta tran- 
skriptar Brief er skrifad var cL Hoolum i Hialltadal in vigi- 
lia Pentecostes arum ^pter Guds burd 00, d** xl iiij. 



374. 1544. 

Afhenbingaskbá kirkjunnar i Hjarðarholti í Laxárdal, þá er 
sira Jón Þorleifsson afhenti, en síra Pétr Einarsson meðtók. 

Afskript frá dögum Odds biskups meðal Hjarðurholts skjala í 
Landsskjalasafnínu (=a). — AM. Apogr. 2283 með bendi Árna Magnús- 
sonar eptir „pergamentsblade i 4t£_ tilheyrande HiardarhoUtzkirkiu i 
Laxardal**, sem Árna virtist vera „de anno circiter 1581", — Af- 
skript meðal Hjardarhoitsbrófa í Landsskjalasafninu, ^jstafrett og ord- 
rett", staðfest .3. Aug. 1701 í Hvammi í Hvammssveit aí" Ólafi Jóns- 
syni, Jóni Haldórssyni og Jóni biskupi Vídalín (= ö), og er rithætti 
þeirrar afskriptar hér fylgt. 

Skrifad epter reikningskueri Sera Peturs 
heitins^) Einarssonar Anno domini 1544 dr. 

Suo felld jnstæda og peningar afgreiddust j Hiardar- 
hoUti j Laxardal þa Sera Jon Þorleifsson afliendti. enn Sera 
Pietur Einarsson medtok, 

Jn primis hundrad asaudar ogi) x kyr. iiij hestar. hross 
eitt. xij saudir veturgamlir. viij tuœvetrir. iiij gamler gelld- 
ingar. ij naut veturgomul og eitt tuœvett. 

Ornamenta. J fyrstu tueir hauklar sæmiliger. adrer 
ij fanyter. serker tueir fornir. gamall kaleikur med patinu 
og veikum corporal, lasid alltarisklædi. ij alltarissteinar. ij 
koparpipur. skirnarmunnlaug og vatnzkall gamall. metaskal- 
er med gaumluni metum. j jarnkall. brotinn likakrakur. og 



t) sl, 



1544 



HJARÐARHOLT. — SKIPTABRÉF. 



311 



veik palreka^). kluckur ij. aunnur peirra rifin. Biollur iij. 
brotinn stolL j legtari. fonts grind. 

Þessar kirkiubækur. Grallare sæmilegur. þo vr skorid. 
gaumul messubok prentud. og enn nockrar skrædur rotnar 
og fanytar. 

Jtem afgreiddi Sera Jon Þorleifsson Sera Petri Einars- 
syni suo ordna peninga jnnan gatta. fyrst ij slæmar sæng- 
ur. vj fiordunga ketill bættur og ærulaus. xiiij trog. vij 
vppgiordarkerolld. ij fautur. x spænir. x skaler og viij bolla- 
ker, flest vond. iij matbord med stadnum og xiij hurder 
med vondum og godum. eitt net vij fadma. ij byrdur lasnar 
og^) ij gamler stockar^). 



275. 7. Júní 1544. á Holtastððum. 

Skiptabrép eptir Jón Einarsson á Geitaskarði. 

AM. Apogr. 759 „Ex originali" á kálfskinni með hendi Jóns 
Magnússonar bróður Árna. og lýsir hann innsiglunum. — Afskript, 
ineðal Holtastaðabréfa i Landsskjalasafninu i Reykjavik, með hendi 
Isleifs sýslumanns Einarssonar 1797 eptir transskripti frá 29. Deo. 1746 
"med óskemdum lackjnnsiglum á pappir" (= b). Sbr. Ðl, VIIIj Nr. 415. 

þat giorum vier. þormodur arason. skule gudmundzson. 
einar einarsson. jon olafsson. gudmundur skulason. pall 
grimsson. godum monnum kunnigt. med þessu voru opnu 
briefi. pa lidit var fra gudz burd CD. d. xl og iiij. j einge- 
hlid. a þingstad riettvm .j. langadal vm vorit laugard(aginn) 
nœstan fyrir fardagauiku. voru vier til giordar og alita 
tilnefndir af heidarligri kuinnu. hustru kristinv og hennar 
sonum, jungkiæra eiglle. og svo jungkiæra gottskalkg^). er þa 
var tvitugr mann .jn primis. j. fyrstu. beiddizt hustru kristin 
skiptis aa sinne fiordungs giof. ur fie jons heitins einarsson- 
ar sem gud hans sal nadi. en af fodurarfi sona sinna. kom 
þar fram fyrir oss kaupmalabref er giort var aa brud- 
kaupsdegi þeirra jons heitins einarssonar og hustru kristin- 



1) palureka &. 2) sl. a. 3) Svo; eJchi: strockar, 4) Svq. 



312 



SKIPTABRÉF. 



1554. 



ar. huar suo jnne stod vm hans fiordungsgiof. Reiknadizt 

þar ur þvi fie er hann hafdi til kaups vid sina kvinnu. 

nivtigir hvndrut og hundr(a)tt hundrat j fiordungsgiof hustru 

kristinar. giordum vier henni. j. sina fiordungsgiof hundradt 

hundrada ] jordum. og skylldi pær iardir hennar eign. sem 

henne vorv adur vedsettar. en jordin bœr skylldi standa til 

lausnar. j iij. ar. skylldi sin xx, hundr(u)t til sin leysa huor 

hennar son. en ef hun væri þa ei leýst þa skylldi hennar 

eign jordin. en þad meira var skiptv vier henni. þridivng 

j malnýtu. og þridivng j gelldu fie. og hinn þridia j þeim 

peningum. sem þeim siallfvm semdi. et(c.). Suo og skiptu 

vier eignarskipti fodurarfi þeirra. þriggia brœdra eigils jons- 

sonar. gottskalks og olafs. J fyrstu reiknudu vier j svndur 

hæd og dyrleika aa hofudbolvm. og suo utjordum. Reiknadiz 

fyrst skard j langadal attatigir hundrada. jordin kolldu- 

kinn XXX. hundrud. og þar til jordina iUugastadi. fyrir. x. 

cd. skiptu vier jungkiæra eigUi j sinn hlut þessar jardir. svo 

og skylldi hann hafa eina xx. hvndrada jord þar til. en 

gottskalk skylldi hafa hofudbol vik j skagafirdi. og ualadal. 

fyrir hundrat hundrada. og þar til xx. hundrud j reka. j 

vikum. en sveinenum yngsta olafi skiptu vier j sinn hlut. ] 

hofutbol jordina hof j vazdal fyrir Ixcd, og þar til jordina 

boUastadi, xxc- og jordina brandagil fyrir xW. svo og skylldi 

olafur hafa huoria xx. hundrada jord aa skaga. er hann 

uilldi. þa er hann væri af omaga alldri. og þvi lofadi eigill 

oss aheyrondum. en vm lausagoz skylldu þeir^) sialfir vel 

forlikast. vissu vier ei betur j þann tima enn þessir brædur 

allir mvndu þessi vor skipti fyrir laga giorning hallda. ser- 

deilis þeir sem þa voru af omaga alldri. suo og þeirra mod- 

ir kristin gottskalksdottir. ok til sanninda hier vm setium 

vier vor jncigli fyrir þetta skiptabref. hvort et skrifat var sa 

holltastodvm j langadal. a sama ari. fostudaginn næstan fyrir 

festum corporis christi. 

Ad þetta skiptebref se rett ut skrifad epter sinum 
Original (sem er á Pergament med 4 hangande jnsiglum, af 
hverium 1 er oskaddad enn 3 af broten) vitnum vid under- 



1) þiet; frbr.; þér &, 



K 



1544. VÍGSMÁL. 313 

skrifader er saman lasum ad Þingeyrarklaustre þann 29^ 
December Anno 1746. 

Jon Olafsson Haldor Jonsson 

S, S. Theol. & Antiqvitt. Diakne til Þinj^eyraklausturs 
Studiosus (L. S.)2) 

(L. S.Y) 



376. 20. Júní 1544. & Tíðivölluin. 

Tylftaedómr klerka, útnefndr á prestastefnu af Jóni bisk- 
upi á Hólum, um síra Gísla Finnbogason fyrir það mann- 
slag, er hann ólyrirsynju í hel sló Þórarinn heitinn Stein- 
þórsson, 

AM. Fasc. Lt 18, frumrit á skinnú 11 innsiglaför og þveingir, 
6n ekkert innsigli, er nú fyrir bréfinu, — Apogr. 3723. — Bréf þetta 
úr skjalasafni Hólastóls, og er með sömu hendi og Fasc. L, 19. 

Restitutionis bref Sira Gilsa^) Fimbogasonar 1544^). 

Þat giorum vær tvmas eiriksson radsmadur heilagrar 
holakirkiu. biorn gislason kirkiuprestur þess sama stadar. 
jon mattiason. halldor benedictzson. jon jonsson. jon magn- 
usson. kolbeinn Audunarson. jon olafsson, porstein Gunna- 
son. Gudmundur biornsson. pall brandzson. og Olafur hiallta- 
son. prestar Holabiskupsdæmis. godum monnum kunnigt med 
þessu voru opnu brefe. at aarum epter Gudz burd. CD. d. xl, 
og fiðgur A videvollum j Skagafirde, j almenneligre presta- 
stefnu fostudagin næstan fyrir jons messo baptiste. hafde 
verdugur herra biskup jon samtal vid oss og alla adra 
kennemenn þar saman komna. huat oss syndizt honum til 
gioranda vid vorn medbrodur Sira gísla finnbogason. huðrn 
hann hafde haildit j skriptum med afsettum ollum sinum 
prestheidre. fyrir þat mannslag er hann oforsyniu j hel slo 
þorarin heitin steinþorsson. Sagde biskupin at hann hefde 

1) þ. e. Grunnavíkr-Jón. 2) þetta vottorð er tekið eptir 6. 

3) Svo. 4) Utan á bréfinu með sömu 17. aldar hendi, sem ritar 

á HólabréP, i>ar stendr og skjalamark biskupsstólsins „5», 



314 



VÍGSMiX. 



1544 



audmiukliga vnder skriptirnar geingit og med allre hlydne 
vid þeim tekid og halldit med sonnu yferbragde idranarinn- 
ar. |)ui at heilags anda naad til kalladre. og Gudz ritninga 
avisan. at huer sa madur. sem med audvellde helldur yfer- 
bodans radning fyrir sina misverka. og reynizt þolinmodurj 
skriptunum. enn sutfullur trega yferbotarinna(r) j hiartanu 
fyrer Gudi. a aptur at leidazt. og fullkomliga setiazt medal 
annara godra krist(i)Da manna af yferbodanum og ollum ðdr- 
um medbrædrum hans. huerier med linkindis Anda eiga 
hann upp at reisa og hans meinlœte med hðnum at bera. þui 
fyrer þuilika roksemd ritningan(n)a. og tilhneigingu lagan(n)a 
hier vppa hliodande. og so epter þeirre godgirnd vors kæra 
j^erboda fyrgreindz biskups jons, sem vær saaum hann þar til 
hafa. at leggia og giora þessum vorum medbrodur likn og 
nad. og vppreising. Nu saker hans fatœktar og allra íyrr- 
skrifadra hluta. syndizt oss hans naad mega dispensera med 
hðnum af þui Gudz vallde og biskupsligu sem hann haíde. 
so at hann mætte fa sinn heidur og messosong aptur Gude 
til heidurs. enn sier og sino fatæka folke til hialpar og at- 
vinnð. og med þessu voru rade. bon og samþycke giorde 
greindur herra biskup jon med honum fulla og alla dis- 
pensationem. so at hann mætti veita og giora allt prestligt 
embætte jafnt og adur. gefande hönum þar vppa sina hond 
og biskupliga blezsan. Og til fullkomligs vithnisburdar og 
sanninda hier vm setium vær fyrskrifader prestar vor in- 
sigli fyrir þetta bref giort i sama stad deige og are sem 
fyrr seiger. 



277. 28. Júní 1544. í Miðdal. 

CrizuR biskup í Skálholti lýsir á prestasefnu, hve mikið gang- 
andi fé hann hafi meðtekið með Skálholtsstól. 

AM. 266. Fol. bls. 121-122. (CCXL). Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Copia af reiknijngsskaparbrefi Schalholltzeigna. 
Þad giorum vier Bryniulfur Halldorson. Marteinn Einar- 



1544 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



315 



son. Oddur Halldorson. Jon Biarnarson prestar SchoUtz- 
stijcktiz godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefi 
ad arum efftir gudz burd m d xl iiij laugardag næstan fýrir 
peturz messu og palz j almennilegri prestasteffnu ] middal 
liet herra Gijssur Einarsson superintendenz Schalholltz bysk- 
upsdæmiz jn scriptis fyrir oss fram bera þann reiknijng- 
skap sem hann hafdi vid tekid med Schalholltz domkyrkiu j 
fnjdum penijngum. huor ad var þuihjkur ad vphæd. 

Jn primiz kyrk(i)u kugilldi j aullum vmbodum e ixtijgir. 

Jtem kugiUdi a stadnum og aullum stadarbvvm j fodr- 
um og leigu kugilldi og j aullum vmbodunum og stauku 
kugijlldi hia audrum monnum xijc fimtijgir. 

Jtem gaumul naut og vng ijc ix betur. 

Jtem vngir saudir og gamlir iiijc og iiij. 

Jtem vngir hestar og gamlir Ixxix. 

Jtem vng hross og gaumul Ix og vij. 

Jtem lomb iijc Ixxuj. 

skodudum vier adurgreindir prestar þennan reikningskap 
og yfferlaasum hvern ad stadid haffdi erhg persona sira 
Gudmundur Jonsson. med þessare somu vpphæd sem hier 
firr skrijfud stendur enn ecki meiri, 

Og til sanninda hier vm festum vier vor innsigli fyrir 
þetta vitnisburdarbreff. hvertt ad sknjfad var j sama stad 
aare og deigi sem fyrr seger. 



m. [28. Júní] 1544. í Miðdal. 

GlizuR biskup staðfestir á prestastefnu dóm Magnúss officialis 
Eyólfssonar frá 3. Mai um mál síra Jóns Eiríkssonar (Nr. 
265 ; sbr. 283). 

AM. Fasc. Lxvii, 11, frumrit á skinni, leest saman við Vatns- 
fjarðardóm frá 3. Mai 1544 og úrskurð Þorleifs lögmanns Pálssonar frá 
1. Júlí 1544. Aptan á frumrit þetta hefir verið skrifaðr, en skafinn 
út, úrskurðr Jóns ábóta í Viðey frá 13. Júní 1377 (DI, III, Nr. 265), 
og er sú afskript frá c. 1377. — AM. Apogr. 1074, afskript staðfest 
18. Dec. í Skálholti 1707 at Pórði Þórðarsyni, Markúsi Magnússyni 
og Arngrími Bjarnasyni, 



316 



SÍRA JÓN EIRÍKSSON. 



1544 



Wier gizur einarsson svperattendens heilagrar skalhoUtz- 
kirkiu sticktis giorum godum monnum kunnigt med þessu 
voru opnu breíi. at vier hofvm einuirdiliga skodat og alitit 
med vorum prestum oc prelatvm j vorre almenniligri presta- 
stefnu. þann sama dom, sem dæmdur var j millvm sira 
jons eirikssonar oc marckvs þorarenssonar^). oc jons blota 
. arasonar hver at jnne hellt. at þær jardir sem þeir bua a. 
voro dæmdar adrgreindum sira jone eirikssyni til halldz 
og medferdar. þar til sem þær geinge af honum med rettv 
logmali. oc odrum þeim sem domurenn jnnehelldr. oc hann 
hefur kavp fyrir. og þeir skyllder at giallda honum leigur 
oc landskylldir. sem a bva. þui j gudz nafne amen. seigium 
vier med fullum lagavrskurdi þennan dom j somu grein 
med ollum sinvm arlicvlis j allan mata niyndugan oc 
skialligan oc eptir logum dæmdan. Samþycktv þennan vorn 
vrskvrd med oss med fleiri odrum þesser vorer klerkar. 
sira brýniolfur halldorsson. marteinn einarsson. Gud- 
mundur jonsson oc þordur olafsson, oc settei) sin jnnsigle 
med voro jnnsigle fyrir þetta vrskvrdarbrief skrifat j middal 
j laugardal anno domini. CD^. d**. xl.^ iiij.^ 



279. 28. Júní 1544. á Öxarár^ingi. 

Kattpbeéf þeirra Sigríðar húsprey Andrésdóttur og Erlings 
Gíslasonar um jörðina hálfan Bæ á Rauðasandi og Rakstaði 
á Barðaströnd með skeri þar fyrir landi og skógarparti, sem 
liggr undir Akrgötu miUi Tófugils og Svartalœkjar. 

Bœjarbók á Rauðasandi (bls. 19—20) með hendi Orms sýslumanns 
Daðasonar c. 1726, stafrétt eptir frumritinu: „7 Jnsigle munu vered 
hafa under þessu brefe, og er nu ei epter neraa Eitt olœseligt, sem 
er híd þridia j Rödinne. Var brefed ci kalfskínn, heillt og vellesande, 
og hliodar ad Öllu sem nœst framan og ofan er Riiad." — AM. Apogr. 
1197, eptir frumritinu staðfest afskript af Arna Magnússyni og síra 
Jóni Ólafssyni á Lambavatni. — AM. Apogr. 1359 „Ex originali. 



1) SVQ. 

4 



Í544. BÆR A BAUÐASANDÍ. fiÍ^ 

Þetta bref minner mig eg lieti uppskrifa i Bee d Raudasande 1703. 
Kannske eg hafi haft þad til Idns fra Rekstðdum" (AM.) — AM. 
Apogr. 5765 með hendi Orms Daðasonar. 

Þat giorum uær magnuss eyolfsson. filippus jonsson 
prestar sk&hollz biskupsdæmis. jon biornsson. ormur stulla- 
son leikmenn. godum monnum kunnigt med þessu uoru 
opnu brefi. d laugardagen næsta fyrir uisitacio marie d 
almenneligu auxardrþíngi. þa lidit uar fra gudz burd. HD^. 
d.xl. og iiij. ar vorum vær j hia. saum og heyrdum cL ord 
og handaband þessara manna. sigridar husprey andresdott- 
ur og ellings gislasonar. at suo tyrir skildu og undertauludu 
at fyrgreind sigridur fieck og sellde fyrgreindvm ellinge jord- 
ena halfa b^ er liggur d raudasande til frials forrædis og 
fullrar eignar undan sier og sinum eríingium enn under 
hann og hans erfingia med auUum þeim gognum og gædum 
sem greindre jordu fylger og fylgt hefer at fornu og nyiu 
til sios og landz. hier j mot skyllde adurgreindur ellingur 
gefa henne ]ordena rakstade^) er liggur ÓL bardastraund j 
haga kirkiusokn med auUum þeim gognum og gædum sem 
greindre jordu fylger og fylgt hefer at fornu og nyiu til 
sios og landz at tii greindu þui skere sem þar liggur fyrir 
landenu og selsker heiter og þeim skogarparti sem Hggur 
under akurgautu mille töfugils og suartalækiar undan sier 
og sinum erfingium. enn under hana og hennar erfingia. 
kynne fyrgreind jord rakastader^) af henne at ganga med 
laugum. þa skylldi^) hun [eiga atgang eda^) hennar erfingiar 
at ellinge eda hans erfingium at annari .xxx. hundrada jordu. 
kann og fyrgreind jord bær af ellinge at ganga med retto 
laugmale þa skal hann eiga atgang aptur at fyrgreindre 
jordu eda þeim peningum^) sem þeim sialfum vel semur, 
samþykte þenna henar giornin(g) syner henar oddur og 
og fuse. Og (til) sanninda hier um settu uær vor jncigle 
fyrir þetta (bref) huert skrifat uar d sama ari sem fyr seiger. 

[So latandi Originalbref d kalfskinn skrifad med tveim- 
ur (Magnusar prests Eyolfssonar og Philippus prests Jons- 



1) rekstadi 1197. , 2) b. v. 1197 (og á þenna hátt ritað hér). 
3) skal 1197. 4) [atgang eiga edur 1197. 5) sl. 1197, 



318 EGILSSTAÐIR. 1544 

sonar) hangandi heilum innsiglum hofum vid underskrifader 
sied og yferlesed. Er þetta ein fullkomin og ordrett utskrift 
þar af. nvad vid med eigen handskriftum vottum. ad Saurbæ 
á Raudasande þann 25. Junii mdnadar anno Christi 1703. 
Arne Magnusson^). Jon p. Olafsson eh^). 



280. 30, Júní 1544. á Öxarártingi. 

Amngisdómb, útnefndr af Erlendi lögmanni ÞorvarSssyni, 
um þann kaupskap, er Björn Jónsson keypti við Geciliu 
Loptsdóttur um jörðina Egilsstaði. 

AM. 237. 4to bls. 37—38, og er afskript sú staðfest; „þennan 
fyrir ofan og framan skrifadan döm ad vera ordriett skrifadan epter 
Originalbreíe d kalfskinni med 4m hangande Jnsiglum vottum vid 
underskrifader. — Arne Magnusson, — Þördur Þördarson. — Origin- 
alenn er hia sira Olafi Steíanssyne." — Afskriptir af þessum dómi eru 
ennfreraur meðal Apogr. AM. 4390 og 4420 (eptir Bessastaðabók), AM, 
238. 4to bl. 47, Bessastaðabók, skr. c. 1570 (eptir transskripti frá 19. 
Maf 1645). Sbr. Nr. 215 og 216 að framan og DI, X, Nr. 239 og 240, 

Alþíngis Dömur um Eigilstadi d Vollum.^) 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia eda heýra 
senda jon bondi þorvardsson. íilippus Runolfsson. Magnus 
jonsson. EUendur Einarsson. KcLre Grimsson. Þordur Jons- 
son. kvediu gudz og sina. kunnigt giorande þðL lidit var frd 
Gudzburd CO. d. fiorer tiger og fiogur Ær manudagenn næstan 
epter Peturs messu [oc Pals*) d almenniligu AuxarcLrþingi. 
vorum vier i dom nefnder af Heidursamlegum Herra Ellendi 
Laugmanni fýrer sunnan og austan d Jslandi. at skoda og 
rannsaka og fullnadardöm cL at leggia. hversu fara skyllde 
um þann kaupskap er Biorn Jönsson keýpti vid Ceceliu 
Loptsdöttur um jordena Eigelstade, Komu þar fram dömar 
og eidar med tvennu möti. hverier eigi voru med ðllu sam- 
hliöda. Þvi dæmdum vier Biarna Ellendsson og Biorn Jonsson 



1) [með hendi Árna. 2) Eiginhandarrit. þessi klausa er að eins 
í 1197, 3) Domur um ]ordina eigilstadi j austfiordum 238. 4) [b. 
V. 238. 



1544. 



fiGILSSTAÐÍR. — TEITSMÍL. 



319 



skyllduga at koma til næsta Auxarctrþings med aull þau 
prof ok skilrike sem^) þar kunnu tilfdst at forfallalausu. 
Enn ef annan hvorn kann ad forfalla. þá skylde sóL senda 
smn laugligan umbodsmann fyrer sig, enn nefndur Biorn 
skýllde hallda sinu kaupi þar til fuUnadar lagavegur geing- 
d þessi hennar mcLlefni, leist oss þar eigi af veita. þð 
þar være tvennar týlfter manna af laugmonnum bcLdum til- 
nefndar. Enn fyrer þa sauk. dömarner voru dæmder under 
laugriettuna. þcL leist oss fridhelg konan þar til þad væri 
ransakat. 

Samþýckti þenna vorn dom EUendur laugmadur^) og 
setiande sitt incigle med vorum insiglum fýrer þetta dSms- 
bref, skrifad a sama are stad^) og deige sem fýrr seiger. 



281. 30. Jiíní 1644. á Þingvelll. 

TvEiR klerkar votta, að þeir hafi séð kaupbréf þeirra Ög- 
mundar biskups og Teits Þorleifssonar um Hvamm í Hvamms- 
sveit og Bjarnanes í Hornafirði (26, Júh' 1525, DI, IX, Nr. 
246; sbr. Nr. 347). 

AM. Apogr. 3858 „Ex transsumto giÖrdu [1, Júlí] 154i þridiudag- 
inn nœsta epter petursmessu og pals i Skalhollte" (AM.). 

Þat giaurum vid Bryniulfur halldorsson og Jon Biarna* 
son prestar Schalholltzstiktis godum monnum kunnigt. ath 
uid haufum sied og yferlesit kaupbref ] miUe biskups aug- 
mundar og Teitz Þorleifssonar. um domkirkiunnar iðrd 
huamm j huammssueit, og iðrdina Biarnanes j hornafirde 
sem biskup augmund tok þar j gen med audrum fleirum 
iðrdum sem þar inne stodu, med heilum og oskauddum 
hangande jnnsiglum, suo latandi ord eptir ord sem aunnur 
Iðglig gaumul kaupbref utvisa og innehallda. Og til sann- 
enda hier um festum uid ockar jnnsigle fyre þetta bref 



1) þav 238. 2) logmann 238. 3) b. v. 238. 



BJARNANES. 



1544. 



skrifat sa þinguelli manudaginn næstan epter Peturs messo 
og Pdls. arum epter gudz burd. CD. d. xl, iiij. 



383. 1. Júlí 1544. á f ingyelli. 

DÓME fimm klerka, útnefndra af báSum biskupum Gizuri og 
Jóni, um Bjarnanessmál, og skjóta þeir þvi undir konung. 

Biskup. Skalh. Fasc. III, 10, frumtransakriptiÖ á skinui. 6 innsigli 
hafa verið fyrir þvi, en eru nú öll dottin frá. — AM. Apogr. 2535 
eptir Skálholtstransskriptinu. — Samtíða afskript er i bréfabók Giz- 
urar biskupsiAM. 232. 8yo bl. 79a— b, og í AM. 266. Fol. bls.61— 62, 
og afskripfc eptir bréfabókinni meðal Apogr. AM. 2823. 

alþingisdomurenn vm Biarnanes. 

Þat giaurum uier aboti Petur palsson, aboti helgi 
hauskuUdzson. sira tomas gireksson. Sira QDarteinn ginars- 
son. Sira Bryniulfur halldorsson. Sira jon biarnason godum 
monnum kunnigt med þessv uoru opnu brefi Arum epter 
gudz burd. 00- d. xl, oc iiij. vorum uier tilskickader af 
heijdursamHgum herrum. HeEa Gizure ginarssyne superinten- 
dens Schalholtensis. og herra jone med gudz ndd biskup ad 
holum at skoda og traktera þa doma og urskurda. bref og 
giðrninga sem huorer fyrir sig haufdu vm iordena Biarna- 
nes og þui audru þar til heýrer. huer bref uier yferlóLsum. 
tracterudum^) og skodudum. leizt oss þad radligazt og sam- 
þýckiligazt. ad allir þessir domar oc bref uæri framfluttir af 
beggia þeirra hendi sem þar um [giorder ero^) nu j sumar 
at forfallalausu fyrir uorn heygbornazta hera konvngen^) og 
hans heijdursamligazta rikisens rdad huat hans konunglig 
Mdiestat vill þar um skicka oc skipa. og þeir œfinliga þat 
hallda þar eptir oc þeirra opterkomendur. 

Og til sannenda hier um þryckium uier fyrrnefndir menn 
vor ]nnsigle fyrir þetta bref huert skrifat uar da þinguelli nœsta 
dag eptir peturs messo og pdls ocl sama dare sem fýrr seiger.^) 

1) traucterudum, bréfab, 2) giordizt, bréfab. 3) konunginn, 
brb. 4) trans&kriptið stendr ekki i bréfabókinni. 



I 



1 



Í^44 LÖGMANkS URSKTJRÐR. §2l 

Þat giaurum uier jon 0'narsson. Simon jonsson. Gud- 
ur jonsson prestar. CíDagnus Nicholasson. Helgí Magnusson. 
Liotur Þorualldzson leikmenn godum monnum kunnigt med 
þessu uoru opnu brefi Ath uier haufum sied og ýferlesit 
suo latanda bref ord fyrir ord sem hier fýrer skrifat stend- 
ur med heilum oc oskauddum fyrrskrifadra presta og prelata 
mnsiglum. Og til sannenda hier um festum vier fyrr nefndir 
menn vor innsigle fyrir þetta transskriptarbref Skrifat ] 
schalhollte iij Jdus Octobris^). anno domini CD^. d". xR vj^. 



283. 1. Júlí 1544. á Þingvelli. 

foELEiFR lögmaSr Pálsson staðfestir Vatnsfjarðardóm frá 3. 
Mai (Nr. 265; sbr. Nr. 278). 

AM. Fasc. LXVII, 12, frumrit á skinni lœst meðinnsiglilögmanns 
saman víð Vatnsfjarðardóm frá 3. Mai 1544. — AM. Apogr, 10 í4 
með hendi Þórðar Þórðarsonar (d. 1747), og er afskriptin staðfest í 
Skálholti 18. Dec. 1707 af þórði, Markúsi Magnússyni og Arngrími 
Bjarnasyni. 

gg þorleifur palsson logmann nordan og uestan sa js- 
landi giorer þad godum monnum uitanligt med þessu minu 
opnu brefi at eg hefi sied og yferlesit skodat og rannsakat 
þan sama sex presta dom sem dæmdur uar j uassfirde 
J issafirdi um þær jarder sem siera ]one eirixsyne uoru 
dæmdar og þeir markus þollaxson^) og jon blotti arason 
býgu aa med odrum fleirum og adur greindum siera jone 
eirixsyne uoru dæmdar til hals og medferdar og fuHrar eign- 
ar. list mier domuren j allan mata skiallegur og suarlegur 
og at riettu logmali dæmdur og uppsagdur. þui sagda ec 
fyr nefndur þorleifur palsson logmann jn nomine dominj amen 
med fullum lagaurskurdi þenna fyrnefndan dom og ad hier 
er med festur þessu miiiu urskurdarbrefi. logligan fullmeckt- 
ugan ok obrigduligan med oUum sinum greinum og articul- 



1) þ. e. 13. Okt. 2) Svo. 
Di^L Isl. XI. B. 



S22 



1544. 



is. og til sannenda hier um og fullrar stadfestu setta ec 
mitt jnnsigli fyrir |)ennan minn vrskurd. huer er af mier uar 
vppsagdur og jnskrifadur med bestu manna radi sem þa 
uorv hia mier a þinguelli a þridivdagen næstan epter peturs 
messv og pals. arum epter guds burd þvsvnd fim hvndrut 
xl og iiij ar. 



284. 1544. á Álþingi. 

15. NoTeinber 1548. í Hvammi. 

ViTNisBUEÐE vm, að Oddr heitinn Eyjólsson hafi unnið eið 
að því á Alþingi 1544 fyrir Þorleifi lögmanni Pálssyni, að 
Ögmundr biskup hafi gefið Pétri Einarssyni jörðina Stapa. 

Ríkisskj alasaf n Dana, „Island Fœröe og Grönland" Nr. 30b, 
frumrit á skinni með 2 innsiglum. 

eidur odzs eyolfssonar um stapa, 
Þat giorum uid Sigurdur Oddsson og Loptur Gud- 
laugson^) suarner laurettumenn godum monnum^) kunnigt 
med þessu ockru opnu brefe at uid uorum þar j hia savm 
og heyrdum a at Oddur heitinn Eyolfsson sor so felldann 
bokareid aa alþingi um sumaret firer laugmanninum Þolleifi 
Paalssyne sem hier eptter fylger skrifatur. uar þa datum 
OD.d.xI. iiij ar. 

Til þess legg eg hond aa helga bok og so skyt eg minv 
male til guds at eg war þar j hia saa eg og heyrda eg aa 
j litlu biskups badstofunne j Skalhollte at biskup Augmund 
gaf Petri Einarssyne jordina Stapa er liggur j Hnarrar 
kirkiu sokn j þionustulavn. adur enn eg heyrde vmrædur da 
at sira Freysteinn Grimsson hefdi keypt þa somu ]ord Stapa. 
og at so staufudum eide sie mier gud hoUr sem eg satt seige. 

^ _ _ ^^^^^^^ 

1) Þetta nafn er síðar skrifað enn bréfið sjálft (með öðru bleki)^ 
en með sömu hendi. Bréfið nr. 30^er uppskafningr. 2) Þetta orð 
er skafið út i nr. SOK en séat þó greinilega, að það hefir staðíð. 



Í5Í4. ÞJÓÐVERJAR OG ENGLENDINGAR. 32á 

Og til sanninda hier um festum uid ockur jnsigle firer 
þetta bref huert ed skrifat uar j huamme ] huammssueit 
fimtudœginn næstan epter Marteinsmesso. arum eptter gudz 
burd. m. d. xl. viij. 



385. 1544. á Alþingi. 

TyiíFtardómb, útnefndr á Alþingi af lögmönnum báðum Er- 
lendi Þorvarðssyni og Þorleifi Pálssyni, hversu fara skyldi 
um það góz og peninga, skip og aðra hluti, sem kongsins 
fóveti Otti Stigsson klagaði til Þýzkra og Eingelskra, er áðr- 
nefnda peninga höfðu inn sett í landið móti landsins lög- 
máli og alþingisdómum. 

Add. British Museum 11,080. 4to bl. 13b^— 14a^ skrifað c. 16?0 
(= FM. 90. 4to). — Ny kgl. Saml. 1946. 4to bl. 57a-b, með hendi 
Hannesar Gunnlaugssonar í Reykjarfirði 1666. — Dómr þessi er stað- 
fesir með Alþingisdómi 30. Júni 1545. — Sbr, Hirðstjóraannál sira 
Jóns Haldórssonar í Safni II, 686. 

Domur um þyska menn af hendi Erlends þorvardssonar^). 

Aulium monnum sem þettad brief sia edur heyra send- 
um uier Þorleifr Einarsson. Oddur Tumason. Halldor Brandz- 
son. GijsIeGudmundsson. Olafur Jonsson.Magnus Jonsson [Þor- 
dur Jonsson.2) Kaar Grijmzson. Arne Einarsson. Jngemund- 
ur Magnusson og Erlendur Einarsson^) kuediu Guds og vora. 
kunnugt giðrande ar(um) epter Gudz burd 1500 og 4*) ar^) á 
almennelegu auxararþijnge, uorum uier ] dom nefnder af heid- 
urlegum herra Erlende Þoruardzsyne laugmanne sunnan og 



1) Dómr um Þýzka og Eingelska, sem létu eptir góz hér 1946. 
2) [b. V. 1945. 3) einn mann vantar í tylftina 4) þannig 11,080; 
1594, 1945. Hið rétta ártat er 1544. Sbr. Safn II, 686. 5) sl. 
1945. 

r 

1 



324 



ÞJÓÐVERJAR OG ÉNGLENDlNGAR. 1544 



austan á Jslande. saumuleidiz Þorleife Pálzssyne [laugmanne^) 
nordan og vestan [á Jslande hier med þeim uitrustu landsinz 
herrum og haufdingium til ad skoda og rannsaka og fullnadar- 
dom a ad leggia huersu^) fara skal^) um þad gotz og pen- 
inga. skip og adra hluti. sem einn heidarlegur mann*) uorz 
hogbornasta herra kongsinz fouete Otte Stijgsson klagade 
til Þyskra og Eingelskra. huerier adurnefnda peninga hafa 
jnnsett j landed mote landsinz laugmale og alþijnges^)dom- 
um. [huerier ad hafa uerid af fouetum hier landsinz herrum 
og haufdingium (dæmder). lougrettumonnum og laugmonn- 
um og sijdan obrigdanliga halldest firir laug^). Hier med 
kom fram fyrer oss af hende fouetanz') skilrijkra manna 
vitnisburder. ad nefndur herra Otte hefde boded þessum 
þyskum monnum sem þessa peninga hofdu att og epter lat- 
ed. til alþijngiz. Enn eckert skial kom af þeirra hende þar 
fram. Og ad suo profudu og fyrir oss komnu dæmdum uier 
fyrnefnder domzmenn med fullu domzatkuæde þa alla fyr- 
skrifada peninga halfa kongsinz eign. enn halfa fouetanum 
til handa og hanz fylgdarmonnum, 

J annare grein um þau skip sem ]slendsker menn œtte 
vid þyska. huort sem þad er partur eda helfingur^) þá 
skyllde þad huerz eign uera sem med laugum hefde ad 
komest. Enn þaug skip sem utlendskt folk^) giaura lætur 
[eda giorer^ö) um sumar j kauptijd^^) og hafa [ecke^^) sellt 
adur enn þeir sigla. virtest oss þad sektalaust giaura^^) meiga. 
j soddan mata^^) þeir ættu þar aungvan part j. 

Samþyckte þennan dom greijndur validzman og sette 
sitt innsigle med uorum. et cetera. 



1) [b. V. 1915. 2) [að dæma hvernig 1945. 3) skyldi 1945. 
4) „atte«. stendr hér í 11,080, en því er ofaukið 5) lögþingis 1945. 
6) [sl. 1945. 7) 2. b. v. 1945. 8) helmingur 1945. 9) giorer 
edur b. v. 10) [sl. 1945*. 11) kaupskapartíð 1945, 12) giaurt 
1945. 13) að b. V. 1945. 



1544. FRAMFÆRT — TRANSSKRIPT. 325 

286. 1544. á Alþlngi. 

Ali>ingissam5ykt um eign framfœrsluskyldugs þrímennings ó- 
maga. 

Londfbókapafn 6. Fol.,bL 190, skr. c. 1640. — Gl. kgl. Saml. 1159. 
Fol. bls. 626-627. skr. c. 1640. Skr. Alþingissamþykt 1574, Alþingis- 
bœkur I, bls. 237 § 10. 

[Þrimenningur sem helgar manni sveit eigi vc 
1544^) logtekid a alþinge. ad sa^) þriminningur edur 
nanari sem helgadj skýldmanni sinum sueit. skýlldi eiga vc 
skulldlaust og omagalaust. 



387. 1. Júlí 1544. í Skálholti. 

TRANssKRrpT af bréfum um TeitsmáL 

AM. Apogr. 3859 með hendi Árna Magnússonar. „Þetta trans- 
scriptum l(í medal SkalholltzbreFa. enn er nu under lok lided. Var cl 
tveimur storum patentibus pergamenis samföstum. Gissur biskup mun 
liafa ætlad ad senda þe«ise transscripta frain. cl þessu sama dre. eda 
og hallded þeim epter enn sendt originalana. þvi þetta transsumtum 
hefur fyrrum vered medal SkalhoUtsbrefa." Árni hefir að eins tekið 
avo látandi ágrip transscripti: 

^Bryniolfur Halldorsson 
Jon Biarnason 
Jon Einarsson 
Pall Vigfusson 
Jon Biðrnsson 
Olafur Gudmundzson 

transscribera a tveimur stÖrum patentibus samföstum x. document um 
Sveinstadafund og Teit Þorleifsson. j Skalhollte þridiudaginn nœstan 
epter Peturs messo og Pals 1544. Documenten sem þeir transscribera 
eru:" 



prestar Skalholltz 
biskupsdœmis 

suarner Iðgrettu- 
menn 



1) [Sententia ur dome. Anno 1544, 1159. 2) sl. 1159. 



326 TRANSSKRIPT. - BÆR OG MELANES. 1544 



.1. Alþingisdómr Hannesar Eggertssonar 80, Júní 1523. DI. IX, 
Nr. 123. 

2. Vitmsburðr Erlends lögmanns fyrir 17. Júní 1524. DI.IX, Nr. 192. 

3. Kvittunarbréf Hannesar Eggertssonar 3, Júlí 1523. DI, IX, 
Nr. 129. 

4. Húsafellsdómr 17. Júni 1524. DI, IX, Nr. 193, 

5. Alþingisdómr SO. Júní 1533. DI, IX, Nr. 551. 

6. Verndarbref Didriks fógeta 9. Júlí 1533. DI, IX, Nr. 558, 

7. Alþingisdómr síra Jóns Einarssonar og síra Sigmundar Eyj- 
ólfssonar 30. Jöni 1534. DI, IX, Nr. 577. 

8. Alþingisdómr Erlends lögmanns 3. Júli 1538. Dl, X, Nr. 129. 
. 9. Alþingisdómr Ogmundar biskups og Erlends lögmanns 30. 

Júni 1539. DI, X, Nr. 181. 
10. Vitnisburðr Brynjólfs prests Haldórssonar og Jóns presls 
Ðjarnasonar á Öxarárþingi 30. Júní 1544. Nr. 281 að framan. 

Formalia transscripti eru: 
„— ad vier haufum sied og yferlesit svo latandi doma med 
laugmanns urskurdum og nadugazta herra kongsens foveta 
qvittantium. med heilum og oskauddum hangandi innsiglum. 
ord fyrir ord sem hier fyrr skrifud standa." 



288. 6. Júlí 15M. í Snóksdal. 

SiGíÐH Andreusdóttir gaf Andreus bónda Arason, með sam- 
þykki sona sinna Fúsa og Ólafs Helgasona, kvittan og ákæru- 
lausan um tilkall það, sem hún þóttist eiga til jarSanna 
Melaness og Rœknadals, svo og um þá peninga, er Andreus 
hafði burt úr Bæ á Rauðasandi og hún þóttist löglega til 
komin eptir Ara heitinn bróSur, sinn, en Andreus skyldi 
fá Sigríði tíu hundruð í lausafé. 

Ðœjarskjalabók á Rauðasandi (bls. 115 — 117) með hendi Orms 
sýslumanns Daðasonar c. 1726» stafrétt eptir frumritinu. „Brefed hef- 
ur j fýrstu vered med 6 hangande Insiglum hver nu eru ÖIl j burfcu 
(en) epter þveingerner, fyrir utan þad 3ia og 6ta sem bœde eru heil 
og lees. J sama miLta var þetta kalfskinnabref mestan part heillt og 
læseligt med einu liUu Rotnu gate. so hliodande ord fyrir ord sem 
framan er Ritad", — AM. Apog;r. 1196, einnigf með hendi Orms Daða- 



1544 



BÆR OG MELANES 



327 



Jhesus, 

Þad giorvm vær erlingur gislason. Ormur gudmundsson. 
narfi sigvrdsson, biarne svmarlidason. Biarne Þorleifsson og 
dadi gvdmvndsson godvm monnum kvnigt med þessv vorv 
opnv brefi ft manvdægin næsta epter peturs messo og pals 
vm svmarid æ- almennvligv^) avxararþingi voro vier ] hia 
savm og heyrdum aa ord og handaband þessara manna. 
af eirne alfv Sigridar andrevsdotter enn af annari andrevs 
bonda arasonar. þad faldist og skildist j og vnder adur 
nefndra manna handabandi at fyrrnefnd sigridur andreusdott- 
gaf fyrrnefudan andreus arason frænda sinn aulldvngis 
kuittan og dkærulausan vm þad tilkall sem hvn þottist eiga 
til iardarinnar melanes j bæiar kirkiv sokn a ravdasandi og 
til iardarinar ræknadals j saudlavsdals kirkiv sokn og anara 
þeirra peninga sem ari heitin andreusson gaf tittnefndvm and- 
reusi arasyne syne sinvm. Somvleidis vm þa peninga sem 
andreus arason hafdi j bvrttv vr bæ a raudasandi vr kirkivne 
eda annars stadar leynt eda liost smatt eda stortt og hvn 
þottist logliga til komin epter ara heitin brodur sinn. Hier 
vppa lofadi titt nefndur andrevs arason adur nefndri sig- 
ridi andreusdotter .vi. malnytv kugiUdi og fiogur hvndrud j 
aullum peningum godvm og at þessum xc goUdnvm gaf titt- 
nefnd sigridur þrattnefndan andreus aulldungis kuittan og 
akœrulavsan fyrir sier og sinum erfingivm og epterkomend- 
vm vm adur greindar jarder og peninga. Samþyckti þenna 
hennar giorning fusi helgason og olafur helgason syner titt- 
nefndrar sigridar med fuUv og vilianligv handabandi. Ok til 
sanninda hier vm setivm vier íyrrnefnder menn vor incigli 
fyrir þetta giorningsbref og kuittvnarbref huertt er skrifad 
var j snoksdal j breidafiarda(r)davlvm fiorda svnnudag epter 
trinitatem. aEvm epter gudz burd. lu. d. xl. iiij aE. 



289. 3. Áugust 1544. undir Ási. 

GrizuR biskup i Skálholti samþykkir, ab Snjólfr bóndi Rafns- 
son hefir feingið kirkjunni undir Ási í Fellum hálft Hafrafell, 

1) Svo. Dagsetning hér er 1, Júlí (1544), 



328 



AS. - HAMRA-CETTA 



1544. 



niu hundruð, og eitt hundrað í Krossi fyrir tíu hundruð í 
heimalandi. 

AM. 266. Fol. bls. 122—123. BréFabók Gizurar biskups í afskript 
(CCXLII), og er þetta með liendi Brynjólfs biskups Sveinssonar. 

H 

NB til minness. 

hefe eg Gisser^) Einarsson S(uperintendent) S(kalholts) 
stiktis med dandu nianna rctde lærdra og leikra mier na- 
lœgra samþykt ad œrlegur dandismann Sniolfur B(ondi) 
Hrafnsson hafde sett As kyrkiu i fellum til eignar fyrir xc j 
heimlande^). halfl Hafrafell ixc og j Krosse ] feHum þvi 
skiiriker menn bdru þau skipti kyrkiunne skadlaus. þvi hef 
eg þau samþykt kyrkiunnar vegna fyrer mier og minum 
epterkomendum SkalhoUts domkyrkiu formonnum æfinlega. 

Ase i fellum sialfa Olafsmesso seirne anno m d xliiijt£. 



290. 5. Angust 1544. í Vallanesi. 

DóMB þriggja klerka og þriggja leikmanna, útnefndr af Giz- 
uri biskupi i Skálholti, að biskup sé einga aflausn skyldr 
að veita Ceciliu Loptsdóttur fyrir það ódáðaverk, að hún 
hafði fallið með þeim manni, sem áðr hafði legið dóttur 
hennar, 

AM. 232, 8yo bl. 80a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXXVII). 
— AM. 266. Fol. bls. 62—63. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs i Reykholti 1654^—57. 

Anno christi 1544 þridiudaginn n^sta epter Olafsmessu 
seirne voru vier til nefnder af hera Gizuri ginarssyni a valla- 
nesstad j austíiordum sira snorri hialmsson. ^insx arnason. 
simon jonsson prestar. pall fusason. ^gevi hansson. arne 
oddsson leikmenn ad ransaka og a ad hjta huort herra 
Gizur skylldi nðckra lausn veita ceciliu loptzdottur. þui hun 
hennar beiddizt j dandi manna naauerv fyrir þad odaadaverck 



1) Svo, 2) Hér á epHr stendr útstrykað: „sem var halft heima- 
Japd og vo i hofe J)ar nœst li^giandí svp heitandí jardeí", 



1544. HAMRA-CETTA. - LJÓSAVATN. 329 



hun medkendizt hafa ] fallit med þeim manni sem hennar 
dottur hafdi adur leigit. ^nn saker þers ad greind cecih'a 
hafdi lausn adur tekit af sira ^ínare arnasyni officiali og 
lofat bot og betran ok ad aungu halldit. Ok þess annars 
ad hun war adur d^md af xij skiluijsum monnum af laug- 
mannenum Cllinde wt nefndum fyrir þad obotamal sem 
hann wpp a hana bar og hun war Hjflaus fyrir dæmd ef 
hun fielli a þeim eidi sem henne war dæmdur. þui j gudz 
nafni leizt oss aullum samt herra Gizure henne aungua 
lausn skylldazt ad ueita j þessu sinne. 

Samþyckti þetta vort alit herra Gizur et cetera. 

skrifat j sama stad deigi og ari sem fyrr seiger. 



■ 



291. 8. Septembcr 1544. á I^*6saTatiii. 

JóN biskup á Hólum lýsir landeign og landamerkjum Ljósa- 
vatns í Bárðardal. 

MSteph. 27. 4to bls. 62—63, Svartskinna, með hendi Benedikts 
lögmanns Þorsteinssonar c. 1730. 

Bref um landeign Liosavatns i Bardardal. . 
Vier Jon biskup ad Holum i Hialltadal med guds þol- 
enmæde giorum uitanlegt ad uier saum og lasum Maldaga 
kirkiunnar a liosavatne i Bardardal sem helgud er gude og 
s(ancte) nicholao. ad hun ætte þridiung j hejmalande sem 
ad uære hruteyar land allt i fliot og Hriflugierde ad þeim 
garde sem liggur ur diupcL og ofann i fliot og utann af oxar- 
ð-rey ad þeim garde sem liggur yfer umm þuera €yna, Man- 
adarverk i finnstada jordu firir austann Tiorn og þar upp 
fra upp i Myrena og gardstæde þar hia. halfs manadar verk 
i eistre Tiarnar jordu ut med læk a mille tueggia garda. 
vejde i þriu dægur i Liosavatne firir huors mans lande. teig 
i Kross ]ordu med ummerkium. rennur lœkur firir sunn- 
ann skridugerde og ofann i merkess sijked enn sadur i 
diupcL seiduri) gotur þær sem liggia sudur yfer d i Torf- 



1) þ. e, = swður. 



330 



JARÐABRÉF. 



1544 



hollt. þar til gefum uier þessare kirkiu allt landed itolulaust 
fra tungarde og sudur i oxará. 

Og hier firir setium uier uort secretum hier firir nedann. 

Skrifad d liosavatne a Mariumessu sijdare Anno M. d. 
xl. rv. 

Þetta bref in originali var hia Magnuse saluga 
Biornssyne Iðgmanne. Ecke er i þessu brefe reke a 
fliotzande og smidiuskogur ef kirkiann a hann so sem 
Magnus m(inn) mejnte og xiij mahiitu kugillde sem 
M(agnus) B(iornsson) mejnte kirkiann ætte biskupe og 
odrum ahejrande a Alþinge 1630. 



393. 13. Septeml)er 1544. í Möðruíelli. 

JóN biskup á Hólum selr Ara Jónssyni (syni sínum) jörðina 
Ytriey á Skagaströnd fyrir Hól i Kræklingahlíð „hjá Skjald- 
vík" og Hól og Hamar í Laxárdal. 

Landsbókasafn 61. 8vo með hendi Styrs Þorvaldssonar fyrir Árna 
Magnússon ^^Ex orig. Stadarhol". 

Þeim godum monnum sem þetta bref sid edur heyra 
senda Aboti petur med Gudz þolinmædi. Sigurdur prestur 
Jonsson. tumas prestur eireksson. Jon Olafsson, Skuli gud- 
mundzson kvediu Gudz og síjna kunnigt giðrandi ath arum 
epter Gudz burd CD. dc. xliiij clr A alþingi vid ÓxarcL manu- 
daginn nœstau eptir peturs messo og pals^) vorum vier i 
hia saum og heyrdum cL ord og handaband verdug herra 
biskup Jons og Ara Jonssonar. at svo fyrir skildu. ath bisk- 
up Jon selldi Are Jonssyni til fullrar eignar jordina ytre 
€y (L skagastrond med ollum þeim gognum og giædum sem 
greindre jordu d med logum ath fylgia og biskup Jon vard 
fremzt eigandi ath. Hier i mot gaf Are Jonsson ]ordina hðl 
i krœkhngahlijd hia skialldvíjk og tvær jarder nordur j Lags- 
ardal. sem heita höll og hamar med ollum þeim gognum 
og giædum sem þezum jordum a med logum at fylgia. og 

— "■■ ■ -■ J ^ ■, M .^,>^.»>. I.. . . — — "1 

1) J). e. 30. Júní, 



1544. 



JARÐABRÉF. 



3S1 



are Jonsson vard fremzt eigandi ath. Skylldi hvor hallda 
thil laga þeim lordum er keypte. enn svara lagariftingum cL 
þeim er selldu. Og thil sannenda hier um setium vier bisk- 
up Jon og Are Jonsson ockar jnsigli raed fyrrskrifadra 
manna jnnsiglum fyrir þetta bref er skrifad var j Modru- 
felle j Eyiafijrdi fostudaginn nœsta fyrir ymhruviku um haust- 
ct sama ðire og fyr seiger. 



293. 3. og 3. Oktober 1544. í Bæ 1 BorgarfirðL 

StepeIn Ólafsson selr Jóni Jónssyni jörðina Sámsstaði í 
Hvitársíðu, er legið hefir í eyði, fyrir fimtán hundruð í 
lausafé. 

AM. m 4to bl. 35, skr. o. 1570 (Bessastaðabók). 

Kavpbref fyrir Samstodvm. 

Þat giorvm vid hallvr olafsson (og) arne ingemvndarson 
godvm monnvm kvnnigtt med (þessv) ockrv opnv breíi, þa 
er lidit var fra hingadbýrd vors herra jesv christi COd xliiij 

(&. fostvdeigenn næstan epter michaelis messo j bœ j 
borgarfirde vorvm vid j hia savm og heyrdvm di ord og 
handaband þessara manna jons jonssonar og stefans olafs- 
sonar at svodan kavpskapvr for fram med þessvm advr- 
nefndvm monnvm at fyr skrifadvr stefan olafsson selld(i) 
advr greindvm jone jonssyne jordina alla halfa samstadi er 
liggvr j hvitarsidv j gilsbacka kirk(i)vsokil xxc at dýrleika. 
efi þar j mote atte optt nefndvr jon jonsson at gefa fyr- 
nefndvm steffane olafssyne xv^ fyrir sæker þess at jordin 
hafdi leigit | eyde og var miog nidvr falliii, þat annat at 
Stefan olaffsson sagdizt villia sellia tittnefndvm jone odýrra 
jordina enn odrvm. skýllde margnefndvr jon jonsson giallda 
iij^ þa vm havstid. en iiij kvgillde þa epter vm vorit, og 
býgde Stefan þratt nefndvm jone jonssyne þa heima epter 
komandi. skillde alltt vera Ivgtt innan þren(n)a xij maiiada. 
Skýllde Stefan svara laga ripttingvm da advrgreindre jordv. 
enn jon hallda til laga. var alltt vnder þennan kavpskap 
skilit epter þvi sem onnvr gomvl jardarkavpsbref inne 



382 



BRÓÐIR GUISÍNAR. 



1544 



hallda oc vt visa. Og til sanninda hier vm festvm vid ockvr 
innsigle fyrir þetta vitnisbvrdar bref. skrifat j sama stad og 
are. deige sidar enn fyr seiger. 



294. 3. Oktol>el 1544. [í Skálholti]. 

Bréf Gizurar biskups til Haldórs ábóta á Helgafelli og con- 
ventubrœðra þar með Gunnari bróður Þorlákssyni, er bisk- 
up hefir afleyst af misferli hans og skipað hann aptr í 
klaustrið. 

AM. 232. 8vo bl, 82a. Bréfabók Gizurar biakups í frurariti (CXXXII)- 
— AM. 266, Fol. bls. 65. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra Hal» 
dórs í Reykholti 1654—57. 

Bref med Brodur Gunnare. 

Heilsa ydur abota Halldori og conuentubrædrum at 
Helgafellzklaustri kiærliga med guds quediu og minne. erec 
ydur kunnigt giorandi ath þessi yduar itegkibrodir Gunnar 
Þorlaksson kom fyrir mic og uidurkendi þad misferli sem 
hann uar j fallinn di moti Gudi og sinne Eeglu. biodandi 
sig til sannrar hlydni oc audmyktar. Huar fyrir at ec hefi 
sett sama Gunnari pænitencias competentes. afleyst hann og 
apturskickat til sins kennimannlegs embœttis. þar fyrir sendi 
eg hann nu vppa ny til yduars samlags j sitt klaustur. 
Huer at ydur er nu medtakandi suo sem hafi hann tyndur 
uerit enn nu sie hann aptur fundinn. 

Og til sanenda et cetera. 

datum 3a die Octobris anno et cetera 44. 



295. 3. Oktol)er 1544. [í SkállioltiJ. 

Bréf Gizurar biskups í Skálholti til Daða Guðmundssonar í 
Snóksdal um misferli (kvennamál) Daða. 

AM. 232. 8V0 bl, 82a— b. Bréfabók Glzurar biskups í frumriti 
(CXXXni). — AM. 266. Fol. bls. 65-66. Bréfabók Gizurar biskups 
í afakript síre^ Haldórs i^ReykhoHi 1654:-57, 



1544 



ÐAÍ)!. 



333 



€odeni anno et die Bref til Dada [Godemundi^). 
Kom ýduart bref til min med ydrum sendimanni og 
t>au tiundar uadmal sem þier sendut hann med. þacka ec 
ýdr fyrir þad klædi sem þier mier sendut. þier beiddut mic 
.1 ydru brefi. at um lida vid ydur. þo þier kiæmud ecki til 
fundar vid mic fyrre helldur enn at prestastefnu. oc þier 
villdut j sannre hlýdni blifa vid Gud og mic. huat þier 
kynnut brotliger at uerda. jtem at þier skylldut giarnan ept- 
er minum fodrligum radum leidazt et cetera. þui er þad 
niitt rad. at þier latid ýdr þad af hiarta angra og illa þyckia, 
at þier hafit (suo sem þier giordvt mier auisan) brotid da 
moti ydrum skapara. þui at þo ecki vilie þier þat fyrir al- 
þýdu opinbera. ne se þad opinberat. þa megi þier vita at 
fyrir Gudz auglite eru allir hluter (huersv heimugligir sem 
at ero) naktir oc opinberir. þui bid eg ydur og býd vpp oöl 
Gudz uegna- at þier fullkomliga vidskiliezt þad misferli. þui 
heilög Gudz ord afseigia þeim saluhialpinne og erfd Gudz 
nkes. sem j slikre daudligri sýnd endiliga blifa. oc oidrande 
hiedan fara. ^nn aullum þeim sem af hiarta idrazt og af- 
lata sinum misuerkum. þeim vill Gud myskunna og til nad- 
arennar medtaka. ^nn hinum sem motþroanliga sýnder 
drygia og saurugliga lifa. sem ero þo med yferhýlmingu 
þeirrar meiningar at micel mýskunn gudz gnæfe langt yíer 
þeirra sýnder. þeim enum saumu gelldr Gud med sinne 
reijde. þad kallazt oc sýnder at drygia vpp ol Gudz mysk- 
uíisemi. þui kiære uin er slikt varandizt. og med allre kost- 
giœfne astundanda. at vera j satt vid sinn skapara oc lifa 
godmannliga. huer j þeirre stiett sem hann hefer oss til 
kallada. Huxit eptir þessum faum aminningarordum. og 
takid þau ydur til goda. þui ec viUdi giarnan uita ydu- 
ar velferd allra hellzt salarennar vegna et cetera. Ær ec 
ýdr og yduart efni vnder nadarrika gudz myskunsemi bifal- 
andeL, 



1) [Svo visslega 232. ííto; Gode vin (1) 266. 



á34 SNORRASTAÐIR. 1544. 

296. 8. Oktober 1544. á Helgafelll. 

17. Ápríl 1557. á Staðastað á Öldulirygg. 

ViTNSBUEÐR, að Amór Finnssonhafi aldrei látið jörðina Snorra- 
staði / Hnappadalssýslu úr sinni eign, hvorki að gjöf 
né sölu. 

Eptir afskript staðfestri á Reykhólum 15. Maí 1704 af Gísla Jóns- 
syni og Steindóri Helgasyni, gerðri eptir transskripti rituðu á Kneri 
í Breiðavik 13. Dec. 1612. 

Þad giðre eg Arne Broddsson^) Gódum monnum kunn- 
kugt med þessu mijnu opnu bríefe ad eg heirda sagt ad 
jorden Snorrastader sem Hggur i Kolbeinsstada kirkiusokn 
var gefen Arnore Finnssýne i sijn þionustulaun og þessa 
]ðrd Snorrastade vissa eg firgreindaíi Arnor alldrei lata úr 
sinne eijgn hvorke ad giðf nie sðlu. og var eg i hans braud^) 
viij ctr og aungva umrœdu heirda eg þar þd um. Svo og 
vissa eg þar bua Olaf heitenn Pdlsson og gallt hann Arnore 
alla landskulld. og ecke neijna klðgun hafde hann til þess- 
arar firgreindrar jardar so eg^) vissa og er eg nu fimtan 
dra og sextíger ad alldre. Og til sannenda hier um þricke 
eg mijnu jnnsigle uppa þetta vitnesburdarbrief skrifad (L 
Helgaíelle midvikudægenn næstan effter Franciscus Messu 
ctrum effter gudz burd. M.d . xl og iiij ar. 

Þad Giðrum vier Olafur Olafsson. Biarne Gislason. prestar. 
Þorleijfur Eijnarsson. Gudmundur Gislason, Lðgriettumenn. 
og Jon Jonsson Gödum mðnnum viturlegt med þessu voru 
opnu briefe ad vær hðfum sied og jferlesed oped brief 
med heijlum og oskoddudum jnnsiglum þessara manna 
sem hier fýrer ofan skrifader standa. so RÍtad ord effter 
orde sem hier nu jnne stendur og ad Transkriptum (sie) 
so ritad sem hitt originale vottar setium vier firskrifader 
menn vor jnsigle fyrer þetta vitnesburdarbrief skrifad d 
Stadastad d 01duhrigg laugardægenn fyrer paska um vor- 
ed drum effter Guds burd M. D. L og vij ar. 



1) Svo. 2) og, hdr. 



1544. 



HJÓNABAND - SJÁLFDÆMI. 



33S 



397. 9. Oktober 1544. í Skálholti. 

Grizim bizur biskup í Skálholti leyfir Þorsteini Arviðssyni 
og Vilborgu Sigurðardóttur hjónaband, þó að þau sé í fjór- 
menningsmægðum. 

AM. 232. 8vo bl. 82b_— 83a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXXXIV). — AM. 266. Fol. bls. 66. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs i Reykbolti 1554—57. 

Leyfisbref þorsteins aruidssonar og uilborgar 

sigurdardottur. 
Sakir þess ad þorsteinn aruidzson uiU binda sitt hiu- 
skaparband uid uilborgu sigurdardottur huar þo ero talldar 
a fiormennings mægdir sem hier til til dags hefur ecki oan 
dispenseranar leyft uerít saman at binda. Nu af þui ad gudz 
laug og laugtekin kirkiu orda. forhindra ecki saman at binda 
þetta hionaband. [þar fyrir leyfi ec og tillæt ad adrgreinder 
menn fuUgiori sitt hiuskaparband^) fyrir utan nockura talm- 
an af kirkiunnar umbodzmonnum uegna adur skrifadra 
fiormennings mægda [suo framt sem þar finnazt ecki meiri 
meinbuger óx^). Og til sanninda hier um þrycke ec mitt inn- 
cigle a þetta dispenseranarbref. Skrifat j skalhollti ix dag 
Octobris raanadar Anno domini m. d. xl og iiij. 



298. 13. Oktober 1544. í Lauíási. 

SvEiNN Þorleifsson selr sira Ólafi Hjaltasyni sjálfdæmi og 
gefr sig og alt það, sem hann á, i hans vald, fyrir „það 
svik", er Sveinn hafði gert síra Olafi í sambúð við 
Hallfríði Ólafsdóttur, með þeim fleirum greinum, er bréfið 
hermir. 

AM. Fasc. L, 19, frumrit á skinni frá síra Skúla Þorlákssyni, en 
feingið af Haldóri Einarssyni. 1 innsigli; 3 innsiglaför auð, Frum- 
rit þetta er með sömu hendi og Fasc. L, 18, og virðiat það vera hönd 
síra Ólafs Hialtasonar, þegar hann skrifaði ekk i settaskript. — AM, 
Apogr. 149 (eptir L, 19 og segir Árni fullum orðum : „A brefinu 
sialfu er eiginhönd Sira Ólafs Hialltasonar"). 



1) [á spássiu og vísað inn. 



§36 SjÁLFDÆMÍ. 1544. 

Þat giorum vier sygurdur stuUason. Arnkel gudvardz- 
son. jon jonsson og halldor hallkelsson godum mðnnum 
kunnigt med þessu voru opnu brefe. at Aarum epter Gudz 
burd. QD. d. xl. og iiii ] laufase i eyafirde Sunnodagin fyrst- 
an i vetre vorum vær i hia saaum og heyrdum a ord og 
handaband sira olafs hialtasonar af einne alfu. enn af ann- 
are Sueins Þorleifssonar. at so fyrirskildu. at greindur sueinn 
sellde sialfdæme fyrrskrifudum sira olafe. og gaf sig og allt 
þad hann ætte þa honum i valld. at tilgreindum þeim pen- 
ingum sem hann hafde vt tekid i sitt kaup vm ii ar og 
taka ætte fyrir hid þridia. og at hann skyllde skepia og 
skanta^) af ollu þui hann ætte þat sem hann villde. og alld- 
rei heimtur ne aklaganer þar a hafa, nema greindur sira 
olafur villde meire linun þar a giðra. fyrer þat suik er hann 
hafde honum giort i sambud vid hans dottur. hallfride olafs- 
dottur. og at hann skyllde honum þadan i fra trur og hoU- 
ur i oUu þui hann orkade. slikt hid sama lofade og hans 
dotter hallfridur ef hun ætte nðckud i hans gard. med ollu 
sliku skilorde og fyr greiner. og at þessu jatudu og handz- 
sðludu. gaf hann þeim til fyrir Gudz skylld og vora bon þat 
þau hofdu hðnum i mote giðrt og brotid i greindu efne 
þeirra sambudar. Og til meire stadfestu og audsyningar 
sannligs vithnishurdar hier vm setium vær vor insigle fyrir 
þetta bref er giört var i sama stad deige og are sem fyrr 
seigir. 



299. 15. Oktober 1544. í Mðörufelli. 

JóN biskup á Hólum selr Ara Jónssyni (syni sínum) jarð- 
irnar Bakka, Steindyr, „Suðra-GarSshorn", Skjaldalæ.k og 
Holt hið ytra, allar í Svarfaðardal, fyrir Þórisstaði í Kaup- 
angssveit, Dal hinn syðra í Eyjafirði hálfan, Stafn í Deild- 
ardal, og 2 jarðir í Austfjörðum, Dísastaði og Fagradal. 

Landsbókasafn 61. 8vo, afskript gerð fyrir Árna Magnússon eptir 
transskripti gerðu 24. Marts á Munkaþverá 1551. — AM» 255. 4to, 



Svo = skamta. 



JARÐ ABRÉF^ . 



bréfabók síra Skúla Þorlákssonar, skr, 1687 — 1698 eptir sama trans- 
skripti. 

Þeim godum monnum sem þetta bref sia edur heyra 
Senda ]on philpusson. Gudmundur skidason. prestar. hall- 
grimur petursson og þordur petursson. leikraenn. kvediv gvdz 
og sina kvnnigt GÍorandi. at dirum epter Gudz burd. 00. d. 
xliiij ] hvassafelle j fyiafirdi. þridiudaginn næstan fýrir luce 
€wangeliste^) worum víer ] hia. saum og heýrdum ax, ord 
eg handaband. verdug herra Biskup ions. af ginne alfu, 
€nn ara ionssonar af annare. at sua fyrir skildu at biskup 
]on selldi ara ]onssyni, til fuUrar eignar so heitandi jarder. 
backa fyrir xlc- Steindýr. xc. Sudra gardzhorn fiogur. c. og 
XX. Skialldalækur, xvic- Hollt ed ýtra. xxc liggia greindar 
iarder allar j Suarfadardóxl. Hier i moth oaf are ionsson 
suo heitande jarder Þorersstadir ] kaupangssveit. fyrir xxxc. 
dal enn sýdra .] ^yiafirde halfan. fyrir xxxc stafn j deild- 
ardccLl. xx^. Ok j austfiordum. ij. jarder Disastadi. tyrir 
xxc og viijc. j fagraddal. Selldi huor audrum greindar iarder 
CDed oUum þeim gaugnum og gœdum. sem greindum iord- 
um huorum vm sig atte med laugum at fýigia. ogþeirýrdu 
fremst 0'gandi. Skýlldi huor hallda til laga þeim iordum. er 
keýptu. gnn swara laga ripttingum ca þeim er selldu, Og til 
sannenda hier vm setium vier biskup ion og are ionsson ock- 
ur insigle med fyrir skrifadra manna jnsiglum fyrir þetta bref. 
er skrifat var j modrufellej Cyiafirde deigi sidar enn fyrr seger. 



300. 15. Oktobci' 1544. á Brennuborg. 

29. Apríl 1545. á Bergstöðum. 

JÓN Jónsson selr Jóni Jónssyni, föður sínum, tíu hundruð 
upp i jörðina Brennuborg i Skagafirði, og er þar í skilin 
jörðin Saurbær, sem bygð er úr heimalandi Brennuborgar. 

AM. Apogi'. 285 „Ex originali sira Sœmundar Hrolfssonar. 2 inn- 
sigle hafa fyrir brefinu verit. eru nu burtu" (AM.). — MStep. 27. 4to 
bls. 69, Svartskinna, með hendi Benedikts lögmanns Þorsteinssonar 
c. 1730. 



1) þ. e. 14. Okt. 
DipU IsL XI. B. 



3á8 ÍARÐABRÉF - HÚSGANGSFÓLK. Í544 



Kaupbref firir xc i Borg sem er halfur Saurbær^). 

Þat giorum vid Þordur £inarsson. og finar ginarsson 
godum monnum kunnigt med þessu ockru^) opnv Briefi at 
vit uorum hia CDiduikudagin fyrstan j uetre ea brennuborg^) 
j skagafirdi. arum eptir Gudz burd [OD^. dc* xl, og fiogur*). 
ssaum og heyrdum aa ord og handaband þessara manna. 
jons jonssonar af eirne alfv og jons jonssonar, sonar hans. 
af annare at suo fýRÍr skildu at. jon jonsson en yngre fieck 
faudur sinvm x. hundrut vpp j jordina Brennvborg^), til 
fullEar eignar og frials forrædis. var þar tilskilin jordin sauR- 
bæE er þar er bygd vr heimalande. med suo mickille jard- 
areign at þar^) see íull tiu hundrut. Oc til sanninda hier 
um settum'') vit fyRnefndir menn ockur^) jncigle fyrir þetta 
Brief skrifad £a bergstaudum j suartaRdal midvikudagin næst- 
an fyrir tueggia postula messo vm vorit are sidar en fyr 
seigÍB. 



301. 18. Oktober 154á. í Spjaldliaga. 

Tyletardómr, útnefndr af Ara Jónssyni, er þá hafði kongs- 
ins sýslu og umboS í Vaðlaþingi, um fátœkt húsgangsfólk. 

Landsbókasafn 873. 4to bl. 6b. skr. c. 1620. - Landsbókasafn 
789. 4to bl. 25, skr. c. 1620. — Landsbókasafn 69. 4to bl. 212, skr. c. 
1640. - Landsbókasafn 790. 4to bls. 179—180, skr. c. 1640—1650. — 
ÍBfél. Khd. 67. 4to bl. 81—82, með hendi sira Eyjólfs Jónssonar á 
Völlum (d. 1745). í mörgura afskriptum öðrum og misjöfnum er 
þessi dómr til. — Prentaðr er úr honum kafli í Lœrdómslistafélagsrit- 
um XIV, 1796, bls. 200-201. 

1544 Domur um fluttning fátœkra Dæmdur j 

Spialldhaga. 

Þad GÍorum vier Jon Magnusson. ginar Bryniolfsson. 
Arnj Petursson. Magnus Bryniolfsson. Jon Þorlaksson. Þor- 
steirn ginarsson^). Gottskalch Jonsson. Teitur Magnusson. 

1) Fyrirsögnin tekin eptir Svartskinnu. 2) ockar 27. 3) Brenne- 
borg 27. 4) [M. d. xl. iiij, 27. 5) Brenneborg 27. 6) þad 27. 7) 
setium 27. 8) ockar 27. 9) 873, 67; Simonarson 789, 790, 69, 



1544. 



HÚSGANGSFÓLK. 



339 



Arnj Olafsson, (■ymundur^) Magnusson. ^inar Jonsson og 
Jon Gunnsteinzson Godum monnum kunnugtt med þessu 
woru opnu Brefj þai lidid war frda Gudz burd 1544 sa laug- 
ardaginn fyrstan j wetri j Spialldhafja ] gyiafirdj æ, þingstad 
Riettum worum wier j dom nefnder af Heidarligum manni 
Ara Jonssyne þaa hafdi kongzins syslu og wmbod j Vodlu- 
þijngi ad skoda og dæma wm þsa fatæka menn sem ecki 
€iga logligt framfæri og yfir ganga da husgang huorsu þoi 
skylldi hysa eda fæda. J fyrstu dæmdum wier ad allir faa- 
tækir menn sem yíer ganga og ^i €ru da hreppa skipadir 
edur dæmdir og fæddir gru j Wodluþijngi ^da þeirra fadir 
hafi Buid j greindri sýslu þeir skulu allir wera hystir (h 
huoriu Bygdu Böolj iiij EOijsur wm arid^). ^f þeir wilia suo 
opt ad konia. ^im gi optar, nema þeir vilie gr fyrir sitia. 
€nn wtan sueitar folk ij KOijsur wm arid og þessir allir farj 
€ptir KÍettum Bodburdj Bæ fríXL Bæ huorlt sem þeir fara 
vtaii ad eda sunnan. Og allir þeir sem 0'ga edur meijra 
gefi huorium þessara fatækra manna suo mykinn raat seni 
wirdist thil eyris fyrir xv menn. gnn þeir sem €iga- v^. giefi 
suo mykinn mcít xv monnum sem wirdist thil iij alna ] 
huert sinn sem þeim sar þct ad hysa. ^im þeir faatækir 
menn sem gi fara sem fyrr skrifat stendur sie sektalaust 
þo þeir sieu eckj hystir eda fæddir wtaíi þeir Beijdist husa 
og faj eckj þcí farj fram dx Bodleijd. þar thil þeir fdi hus, 
^nn huor sem syniar þeim fyrst suarj 4 morkum og wthys- 
ingar mdalj ^ptir þui sem ] logbok stendur. 

Samþicktj þennan worn dom greindur wmBodzmann og 
settj sitt jnsigU med worum fyrrgreindra manna jnsiglum 
fyrir þetta Breí gr skrifad war j NupufelH j gyafirdj deigi 
sijdar ^nn fyrr seiger. 



303. 9. Nóycinlber 1544. í Vallanesi. 

DÓME, útnefndr af síra Einari Árnasyni officialis í Aust- 
fjörðum, um jörðina Brii í Jökulsdal miUi Gizurar biskups, 

i) 873; Eyvindur 78:^, 09, (57; Teijtur 790. og þesaer aller 
fari epter riettum bodburd bæ frá bœ, b. v. ÍBfél. Khd. 125. 

m* 



340 BRÚ. 1544. 

vegna dómkirkjunnar í Skálholti, og Bjarna bónda Erlends- 
sonar. 

AM. Apogr. 43U5, tvœr afskriptir „Ex orig. fra Pefre Asmundz- 
syne a Ketilsstödum ö Völlum", önnur með hendi Styrs Þorvaldsson- 
ar, en hin staðfest 1708, og er henni fylgfc hér. 

Um Bru i Jokulsdal^). 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
senda olafur arnason, asgrimur þordarson. oddur olafsson 
prestar shalholltz biskupsdæmis. þorsteinn þoruallsson. jon 
magnusson. Biorn stefhansson leikmenn. kuediu gudz og 
sijna kunnigt giorandi arum eptir gudz burd CO d xl og iiij 
a wallanesstad j fliotzdalsheradi fimtadaginn n^sta eptir allra 
heilagra messo^). voru vier j dorn nefndir af sira finare 
ai'nasyne officiali austfiarda a ad lijta og fullnadardom a ad 
leggia wm jaurdina Bru er liggur j joculsdal j maudrudals 
kirkiu sockn hueria vndir laug lagdi herra gizur einarsson 
domkirkiunnar formann j skalhollti. og Biarne bondi gHinds- 
son med þeim skilmala þeir skylldu þad hafa og hallda sem 
sex dandimenn dæmdu þeirra a medal þrir af huorz hendi. 
lysti Biarne bondi þessa jord sijna eign. huer ed honum 
war golldiii j mala konu sinnar gudrijdar þorsteinsdottur af 
hennar faudur og halldit leingi aklaugunarlaust. biskup 
augmund hafdi latid dom a ganga og ad sier tekit jaurdina 
eptir þui hann hliodar. og þeim brefum sem hann hafdi af 
sira sigmundi gudmundssyni og þar kuomu fram fyrir oss 
et cetera. Þui j nafni drottins amen ad suo prouudu og fyr- 
ir oss komnu dæmdum vier med fullu doms atkuædi herra 
gizur skylldugan domkirkiunnar vegna ad leggia fram jn- 
siglad kaupbref. þad ad sira sigmundur hefdi hana sellt biskup 
augmundi ad laugum. saumuleid(i)z dom jnsigladan og lata 
vera huorttueggia komit austur til wallanes ad krossmesso 
] vor (at) forfallalausu.gnn k§mi ecki þessi adurgreind skilrijke 
j nefndan tijma þa d^mdum vier adurskrifada jaurd Bru. 
obrigdanliga eign Biarna bonda eUindssonar og hans kuinuu 
suo framt hann væri riettur soknare þessarar jardar. eptir 
sinne lysing hun vœri hans eign, gn ef fyrskrifut skiirike 



1) með hendi Árna. 2) þ. e, 6. Nóv. 



1544. BRÚ. - SKÁLHOLTSSTÓLL 



341 



framkuQmazt til austfiarda sem seigir. þa dæmdum wier 
enn adurgreint vndirlag staudugt standa skylldi þar til laug 
þar lyktan a leiddi fyrir fardaga þeirra a miUe. samþyckte 
þenna dom med oss sira ^inRv arnason officialis setiandi 
sitt jnsigle fyrir þetta domsbref skrifat j sama stad þrimur 
daugum sijdar enn fyr seigir. 

Þetta fyrir framan skrifad er rett Copia af Original- 
brefe ritudu (L perganient, hvar under j fýrstu vered hafa 
4 hangande innsigle, enn nu eru ecke epter nema tvð 
þau sidurstu, sem eru Þorsteins Þorvalldzsonar og annad 
litt læst, sem oss sýnest vera Jons Magnussonar. Briefed 
sialft er læseligt, öskafed og falslaust, Þetta allt vottum 
vier, er þad saum og hier vid samanldsum j Skalhollti 
þann 18. Martij Anno Christi 1708. 

Magnus Markusson. (L S.). 

Haflidi Bergsveinsson. (L. S). 

Snorre Jonsson. (L. S.). 

Ormur Dadason. (L S.j. 



303. 15. Deeember 1544. í Skállioltl. 

BÓMR sex klerka, út nefndr af Gizuri biskupi í Skálholti, 
þær jarSir dómkirkjunnar, sem áSr voru leigujarðir, en 
nii eru veittar fyrir beneficium, eða meS öðru móti burt 
feingnar, svo að dómkirkjan missir sinnar leigu. 

Bisk. Skalh. Fasc. II, 1, frumrit á skinni, sera 7 innsigli hafa 
verið fyrir. - AM. Apogr. 2508. 

Domur vm leigustadi domkirkiunnar. 
Ollum ^onnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
Senda bryniolfur halldorsson Badzmadur j Skalhollti. Gud- 
mundurjonsson. jon ginarsson kirkívprestur. Simon ]onsson. 
jon petursson prestar Schalholltzbiskupsdæmis og Sœmvnd- 
ur diakn vigfusson kuediu gudz og sina. kunnigt giorandi. 
At sub anno gracie CD. d. xliiij manudaginn næstann eptir 
CDagnus niessv um ueturinn j skrudhusinv j Skalhollti. vor- 
um wier j dom nefndir af heidursamligum Herra Gizvre 
^inarssyne Superintendens SkalholUensi§ ad skodc^ rannsaka 



342 



SKALHOLTSSTÓLL. — KVITTAN. 



1544 



og fullnadardom a at leggia huersv fara skylldi vm þœr 
domkirkivnnar jarder sem adur hafa verid leigvjardir enn 
nv eru ueittar fyrir beneficivm edvr med audrv mote bvrtv 
lienar [edur feingnar^) suo at domkirkian misser sinn- 
ar leigv ^nn henne aunguer adrir peningar j stadinn settir. 
Nu af þui suo uottar bædi andligt og ueralldligt laugmal 
ad ecki megi kirkivnnar eda krvnvnnar fasta godz edajard- 
er j burtv seliazt eda fast utann annad jafngott eda hagligt 
jgen komi. og þo med beztu manna radi et cetera. þui at hei- 
lax anda nad til kalladri og at svo^) profvdv og fyrir oss 
komnv dæmdum uier fyrnefndir domsmenn med fullv doms 
atkuœdi allar þær jardir aptur vnder domkirkivna sem veitt- 
ar eda lienar hafa werid og hun hefir adur leigu af tekid og 
ecki hafa med laugligv kaupe vndan geingit [og hun fuUuirdi 
fyrir feingid^). Og kirkivnnar formann mega at sier taka eda 
taka lata ad sakalavsv huar j skalhoUtzbiskupsdæmi sem 
þær liggja. Samþykti þenna vorn dom med oss íyrnefndur 
herra gizur Og setti sitt jnncigle med worum adur skrifadra 
presta jnnciglum Hvert ed skrifat uar [j sama stad^) deigi 
og are sem fyr seigir. 



304. 33. Deceemlber 1544. í Klofa. 

Helga Guðnadóttir og Eiríkr Torfason, sonr hennar, gefa 
hvort annað kvitt um öU þeirra skipti. 

AM, Fasc. L, 20, frumrit á skinni. ÖIl (4) innsigli eru dolt- 
in frá, 

Þath giori ec olafur prestur simonarson, hune halldors- 
son. þordur gudmundzson, oddur eysteinsson, sueinn eir- 
ekzson godvm monnum kvnnegt med þessu woro opnv 
brefi næsta dagin fyrir thorlakz CTOesso fyrir jol j litlu bad- 
stofunne j klofa aa landi vorum vier j hia savm oc heyrd- 
um aa ord oc handaband þessara manna af einre alfu helgu 



1) frá [á spssíu og vísað hingað inn. 2) Þelta orð raiUi lína. 3) 
[vísað hingað inn af spássíu. 



1544 



KVITTAN. — VIDIMUS. 



343 



gudnadottur 0in af annare alfu ^irekz thorfasonar sonar 
hennar. faldiz oc skildizt vnder þeirra handabandi ath fyr 
gremd helga gudnadotter gaf adur nefndan eirek thorfason 
kuittan oc aakiœrulavsan. oc suo hann hana vm alla þaa 
hlute er huort þeirra hafdi (til) annars haft j peninga skiptum 
edur odrum hlutum. fridum edur ofridvm, kuikum edur 
<3avdvm [faustum edur lausum^) fra vpphafi oc til þess er 
þa var komit fyrir sier oc þeirra erfingium (og) epterkom- 
endum ollum. Og til sanenda hier (vm) setivm vœr wor jn- 
sigle fyrir þetta kuittunarbref huert skrifad war [3 sama 
stad deigi oc are sem fyr seiger^) þa lidit war fra hingad- 
burd wors herra iesu [christe^) þusund fim hvndrut xl og 
iiii ar.3) 



305. 22. Deeember 1544. í Skálholti. 

VlDIMUS. 

Bisk. Skalh, Fasc, X, 18, frumtransskriptið á skinni. — AM. 
Apogr. 2625. 

[Hér kemr: 

1, Hólmadómr frá 9. Aug. 1626, DI, IX, Nr. 304, 

2, Papeyjarbréf frá [1526], DI, IX. Nr. 318]. 

Vm Hölma stad og vm papa^y. 
Þat giðrum uid Bryniulfur halldorsson radzmann hei- 
lagrar Schalholltzkirkiu og Simon Jonsson prestar Schal- 
holltzstiktes godum monnum kunnigt med ])essu ockru opnu 
breíi. at uid haufum sied og yferlesit sua latande dom og 
bref sem hier fyrir stendr skrifat j registre schalholltz dom- 

1) [strykað yfir í frumritinu. 2) [Svo. 3) í þveingi þessa bréfs 
hefir verið rist niðr annað eldra bréf, sem virðist hafa verið kvittun- 
arbréf nokkurt til Jóns Olafssonar afa Eiriks Torfasonar (frá 0. 1450 
—1470). Þetta má lesa á þveingjunum: 

». . . . ad ek medkennvmz ad eg hefe upp boret ok ut teket 

alla þa peninga sem jon olafson hvndrvd 

[þui gef ek ok giore jon olafjson ok alla hans erfingia kuitta og 
akiœrvlavsa fyrer mier ok avUvm minvm [erfingivmj 



344 



AFLA USN OG SKRIPTIR. 



1544. 



kirkiu. Og til sanninda hier um. festum uid ockur insigle fyr- 
ir þetta bref. Skrifat j Schalhollti Vigilia Diui thorlaci. Anno 
domini. m. d. xl. iiij. 



306. 26. Deeember 1544. í Skálliolti. 

Gfiztm biskup í Skálholti lýsir því, að hann hafi afleyst 
Bjarna Skeggjason, sem legið hafi með tveim mæðgum, og 
sett honum skriptir, sem hann á að halda úti í Vestmanna- 
eyjum; þar skuH hann róa dómkirkjunnar vegna. 

AM. 232, 8vo bl. 83b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXXXVI). - AM. 266. Fol, bls. 88t). Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Bref Biarna utlaga. 
Giaure gódum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi, ath þessi madur Biarni skeggiason kom fyrir mig j 
schalhollt og medkendizt þad hann hefdi falHt j suoddan 
uhæfuuerk ad hann hefdi haft h'jkamligt samrædi med tueim- 
ur mægdum^). biodandi sig þar fyrir vndir skripter og 
aflausn. Huar fyrir at eg hefi afleyst hann af sama lesti. 
og skripter sett. suo og hefi eg nu skipat honum til Vest- 
manne^da. ad hann skuli þar ut roa domkirkiunnar vegna 
og þar hallda þær skriptir sem ec hefi honum tilsagt. og 
koma aptur hingad þegar uti er wertíjd. Og til sanninda 
hier vm þrycki ec mitt jnnsigli ca þetta Bref skrifat j schal- 
hoUti annan dag jola anno domini m. d. xl. iiij. 



307. 31. Deecmlber 1544. á OreiijaðarstíJðuni. 

ÞoRSTEiNN Gamlason selr síra Sigurði Jónssyni jörðina Reyki 
í Reykjahverfi, með tilgreindum ítökum, fyrir Skóga ogÞverá 
í Reykjahverfi, og þar til tuttugu og fimm hundruðí öðrum 

■ ' — ^ , , ■ ■ ' * ' ■» ■ I »11 I — ^ ' 

1) Svo. þ. e. raœðguin, 



1544 



JARÐABRÉF. 



345 



peningum, og lofar síra Sigurðr að taka að sér einn son 
Þorsteins og koma honum til manns. 

Jarðabókarskjöl Árna Magnússonar; Eyjafjarðarsýslu 1. Afskript 
frá 1704. 



Þad Giðrum Vier Jlluge prestur Gudmundzson. Þorgrim- 
Þorleifsson. Audun Sigurdsson. Oddur Asmundsson. Jon 
Þorleifsson. Þorgrimur Oddsson Goodum monum kunugt 
nied þessu woru opnu Briefi árum gíFter Guds burd OD. d. 
3^1- oc iiij a Greniadarstodum ] Reikiadal ÍL MarteinsMessu^) 
vm veturin. vorum vier j hia sdum og heyrdvm iL ord og 
Handaband sijra Sigurdar Jonssonar. af ^irnri alfu. Eii Þor- 
steins Gamlasonar af anari at suo fyrirskilldu at nefndur 
Þorsteinn selldi Greindum Siera Sigurdj jordina Reyki j 
Reykiahuerfi j Greniadarstadar kyrkiusokn med upplæge ]ct- 
jrdi og samþicki Guiiuarar konu sinar med ollum þeim Gðgn- 
um og giædum Eignum og jtðhim sem Greindri jordu filg- 
og filgt hefur ad fornu og nýu og filgia cL at logum ad 
tilskilldum þessum jtokum. Mælifellzhaga utaii so mykin 
part sem 0'gnadur værj Mulakyrkiu cl millum tueggia Garda. 
skögarpart j KiellduHuerfi sem Greindur Þorsteirn sagdi 
jusiglad brief utuijsadi. Reýkiamaiia Haga j Huomum, Eii 
ef nefndur Reýkiamanahage geingi af Greindum Siera Sig- 
^í"dj med Iðgum. þd skiUde firrnefndur Þorsteirn ^áa haíis 
Erfingiar þar firir ^i suara lcígariptinguni. Sagdi Þorsteirn 
tii halfkyrkiu skylldu d jordunj Reykium. Hier j mot gaf 
og selldj firnefndur Siera Sigurdur fýrgreindum Thorsteini 
jordina Sköga. og ÞuercL j firnefndri sueit og kirkiusokn 
fyi'er xxxvG. nied ðllum Gðgnum og giædum Eignum og 
jtolum sem Greindum jordum filger og filgt hefur ad fornu 
og uýu og filgia d ad Iðgum. þar til mdhiitu Qugilldi xii. J 
Gddum peningum. viijc þar til vc Hundrud j lande eda ðn- 
ur göd vc ef þeim þad sidar semdi. Hier til lofadj Siera 
Sigurdur at fæda vpp girn son Þorsteins og koma Honum 
til mans gf Gud gæfe þad til lucku. skilldj huor mega £ign- 
ast og ad sier taka þær jarder er hvor keiífte at næstum 

- ' — ■ > i ' . r - ' r 

1) þ. e. 11. Nóv, 



346 



BJÖRN ÞORLEIFSSSON 



1544. 



fardogum og hallda þeim til laga. En sa suari laga Rifting- 
um cL er selldi. og til saninda hier um setium vier vor jn- 
cigli firir þetta Brief gr giðrt var d Grjeniadarstödum ] 
Reykiadal. siöunda dag Jola á sama ftrj sem firr seiger, 

Þetta Ríett Coperad vera Effter sinum original. huort 
kaupbrief er med fiorum hangandi Jnciglum Jatum vnd- 
erskrifader ad Lðgmanshlid Ano 1704. 

Thomas Sueinsson. Sigfus Thorlaksson jngre 
med E. h. eg h. 



308. [1544]. 

Skeá Björns Þorleifssonar, rituð til konungs, um viðskipti sín 
við Björn Guðnason og arfa hans út af arfi eptir Þorleif hirð- 
stjóra Björnsson og Ingvildi Helgadóttur, foreldra sína, og 
skýtr Björn úrshtum máls þessa til konungs. 

Landsbókasafn 42. Fol. bls. 126—181, með bendi síra Jóns Er- 
lendssonar i Villingaholti 1666. — ÍBfél. Khd. 321. 4to^, skr. c 1650— 
1660, nokkuð skert og skemt af fúa. — Landsbókasafn 115. 4to^I, 
11 — 20, með hendi sira Jóns Haldórssonar í Hítardal c. 1720, og af- 
skript ]Dar af í ÍBrél. Khd. l26.4to^bls. 70—79, með hendi síra Gísla 
ísleifssonar i Kálfholti (d. 1851). 

[Wm vidskipti þeirra nafna Biorns Þorleiíssonar og Biorns 
Gudnasonar. Afsakanar og asakanar skrd Biorns Þorleifs- 

sonar yngra a Reykhölum.^) 
Vpphaf a malefnuín þessum sem tilkiemur wm arla- 
toku^) epter Þorleif h(eitenn) Biornsson (sem^) oud hans sal 
ndde) ^nn Solveig h(eiten) Biðrnsdotter syster hans tok ad 
sier. Enn Gudne Jonsson epter hana framlidna med þeirre 
heimilld er sa domur utvijsar sem dæmdur var ] Bolstada- 
hlijd j Lctngadal er hann var stefndur fyrir*). En sonur 

1) [Um vidskifte Biörns Þorlcifssonar ýngra a ReýkhÖIum og 
Biörns Gudnasonar ; afsakaner og dsðkunar skrclr. ii bádar sijdur. 
— Þetta sýnist ad vera framburdur Biorns Þorleyfssonar fyrir kong 
Christian þridia, 115. 2)321, 115; arftoku 42. 3) sl. 115, 

4) Sbr. dóm 21. Júní 1497, DI, YII, Nr. 383. 



1544. 



BJÖRN ÞORLEIFSSON. 



347 



hans Biorn kalladi sier til arfs og eignar fallit hafa med 
audrum peningum og ðrfum er fader hans tok og hier 
seirna greiner. Enn eg (seiger Biorn Þorleifsson) var þa ecke 
] landenu. gnn ])a eg koni fieck hann mier ongvaii hlut af 
minne faudurleifd. Siglda eg þa jnn til Danmerkur fyrir 
hogbornasta berra kong Hans er þa rijkte. vv^ar Biorn Gudna- 
son þa kominn þar. geingu vid þa bader uppa sloted fyrir 
hans ndd og barum ockar mal fram og tilkall wm sagdan 
arf. gots og garda fyrir hans nadugheit og badum hans 
nad ad seigia ockur fyrir einn fullkominn EÍett hvor þennan 
arf epter Þorleif heitinn Biornsson skyllde eiga. Lagda eg 
fram fyrir hans ndd tuo bref. Annad hans faudurs bref 
kong Christians^). fnn annad legatans bref, og j stuttu mcíle 
ad seigia giaurdist sa ender a ockar mdle Biorns Gudnason- 
ar og ml'n ad hans nad sagde mier arf og göts epter minn 
faudur og adra mina frændur sem brefit er hans nad gaf 
niier ber witne wm og vtskyrer. Epter þad eg kom aptur j 
landit för eg til alþingis og þeir ærleger menn sem fyrr- 
sogdum arfe hielldu. woru þa tihiefnder vj logrettumenn af 
Pinnboga Jonssyne logmanne nordan og M^estan a Jslande 
ad skoda og ransaka mitt skial. Og kom þeim þad ollum 
til samans ad þeir mættu vel lausaii lata opt nefndail arf 
vid mig epter kongsins brefe. sem þeir og giaurdu. Tel eg 
þessa heimilld mina hina fyrstu til þessa arfs^). 

Ecke langt epter þetta tok Biorn Gudnason sig vpp 
nied flock manna og reid heim a^) Watnsfiord uppa minn 
gard tok þar ad sier allt þad þar stod til samans kvikt og 
daudt. og þo ecke þar ad eins utan jafnvel smcí]arder er 
þar liggia vnder og tilheyrdu. jafnvel kvikfie. Somuleidis tok 
hann ad sier Adalvjk og þær fleire jarder og kugillde er þar 
til heýrdu an doms og nockrar heimilldar, Og hiellt ad 
ongvo þess nadugasta herra kongsins bref og giðrning og 
annara Danumanna. enn rænte mig minne eign og arfe. 
Næsta sumar eptir þessara peninga adtektir Biorns Gudna- 
sonar reid eg j Skalholt. bad eg [þa og^) so krafde þann 
verduga herra biskup Stephan ad giora eirn fuUkominn 

1) frá 28. Febr. 1477, DI, VI, Nr. 101. 2) 115, og svo leiÖ^t 
í 321 úr ^Briefls"; Breís 42, 3) i 115. 4) [115; þa 42; og 321, 



348 



BJÖRK ÞORLEIFSSON. 



1544 



enda a þui mctle er mier og minum systrum tilheyrde. og 
honum hafde boded verit j legatans brefe sem þad bref ber 
vitne vm. Nefnde hann þa þar til þessa maals xij ærlega 
presta ad skoda og rannsaka greinelega huad þeim þœtte 
riettelegaz vera eda huad vanta munde a þui brefe er hann 
hefde þar aadur vm giort. Og var þad þeirra domur ad þeir 
dæmdu biskupinn skylldugan ad enda sinn giorning med 
sinum urskurde sem Domurenn sialfur skyrer. Reid biskup 
Stephan þa til Alþingis ad fullgiaura þar sinn giorning epter 
þui sem hans bref ber vitne og utskyrer. 

Jtem^) þar j sama stad nefnde Finnboge Jonsson Log- 
mann ut xij logriettumenn til ad skoda og ransaka wm 
fyrrsagt efne wm skilgetning og arfatoku efter Þorleif heit- 
inn Biornsson. giaurdist sa ender a þeirra dome ad þeir 
dæmdu mier optnefndaii avf og peninga og minum systrum 
epter vorn faudur og modur og þa íleire sem Domurinn 
sialfur utskyrer, Og tel eg þessa logmalsgiorninga wera adra 
mina heimiUd a þrattnefndum arfe. Enn þad sama hausted 
epter a^) hiellt Biorn Gudnason ongvaii hlut af þessum 
greindum giorningum. vtafi helldur fieck hann sier flock manna 
og reid heim aptur j Watnzfiord a mina faudurleifd og eign 
og so hjka a alla mina peninga adra. jafnt og fyrre med 
ollu ofrijke og ofbellde ðLn nockrar loglegrar heimiUdar þad 
eg vissa. enn forsmade oil þæ bod er eg baud honum fyrir 
mig og mina sem bref bera þar witne wm. þa þridiu heim- 
reid giaurde Biarn a mina peninga er hann var med Jone 
Dan a Reykholum. þo helldur sa gardur ad giof enn erfd 
min eign sie. og brutu þar vpp min hás og herberge og 
baru j burt ur þeim þad þeir villdu og til var. epter þui 
sem þad bref hHodar sem þar vm er giort. Enn hinar tuær 
heimreider giaurde Biorn siaifur med þeim monnum sem 
hann med sier fieck. greine eg þar til j fyrre ferdenne . . - 
'**) og Jon Sigmundsson fra þui hann kom til hans 

1) sl, 115. Hér ritar sira Jon (í 115) á spássíu: „Epter þennann 12 
manna dom sendu Vestfijrdingar sijna löngu Protestatiu á mote arf* 
lake Biorns Þorleifssonar og systra hanns Finnboga lögmanne". Sj'á 
DI, VII. 546; sbr. 530. Dómurinn er frá 1. Júlí 1500, DI, VII, 498. 
2) Óskrifuð eyða í öU^ní, 



1544 



BJÖRN ÞORLEIFSSON. 



349 



selskapar og þeirra fylgdarmenn. Enn j annare ferdinne var Jon 
Danur Biornsson sem godra manna bref bera þar vitne wm^). 

Þridia heimilld a optnefndum arfe var mier tildæmd j 
Skalholte epter þeim dome og giorninge er þar giaurdist 
6pter bode og skipan hogbornasta herra kong Christians. 
huad so var latande j hans nadar brefe ad hann baud bisk- 
up Stephane og logmannenum Wichfuse ^Hendssyne ad 
Ransaka þad mctl er til kiæme wm nockrar jarder er Biðrn 
Þorleifsson^) hefde selldt Hannese Kruko j Norege og hans 
dandequinnu Husfrv Sunnifu fyrer guil og peninga er þar 
haufdu honum feingit j Norege er liggia j Adalvik. sem 
þeir og giaurdu. og koUudu ockur bada Biorn Gudnason og 

j Skalholt. nefndu þar þa til Doms sina xii menn huor 
Kiennemenn og leikmenn ad dæma wm fyrrsagt efne. J 
stuttu male ad seiga. þa fiell sa domur enn a med fuUu 
saniþycke og þeirra urskurde hvortveggia biskups Stephans 
og logmannsins Wichfusar ad fyrrgreind eign [og jarder þær 
6g hefde selldt Hannese Kruko hofdu verit min eign^) og 
erfd riettelega golldid sagda skulld og vid hana skilinn. Og 
annad þad fleira sem Domurinn sialfur skyrer. Og þennan 
Dom hiellt Biorn epter a medan hann lifde. 

Enn sijdaii ad Biorn deyde þa hafa hans born og þeirra 
bændur hvorke halldit þann Dom nie nockurn giorning ann- 

þann sem þessu male tilheyrer. utaii helldur gripit og 
tekit fyrsagdafi arf. gots og peninga huar þeir hafa sier gietad 
vid komit med fullu ofrijke og allaií abata. lei'gur og landskuUdir 
af þessum peningum þa hafa þeir tekit hvor sem att hefur. 

Piorda heimilld a þrattnefndum arfe er eg [uppa stend*) 
var giaurdur^) a alþinge fra þui ad Biorn var fra fallinn.**) 
og kom þad so til eg slefnda qvinnu hans þangad'') er Ragn- 
hilldur heiter fyrer fiÆrupptekt og stort skadræde er eg 

1) Hér rítar síra Jón á spássíu (115) ; „Jon danur var launson- 
ur BiÖtnz Rijka. átte Kristinu dottur Sumarlida launsonar Lopts 
rijka.« 2) Fyrst skrifað „Biorii Þorleijfsson" i 321, en síÖan breytt 
i „ÞorleiíFur Biornsson", sem er rangt; eins er í 115, en síra Jón rit- 
spássiu: „Biorn Þorleifsson reclius." 3) [sl. 321; ritað á spássiu 
i 42. 4) [321, 115; eyða i 42. 5) Svo 42, 321; giörd 115. 
6) Björn Guðnason andaðist 1518. 7) sjá dóm 1. Júlí 1519, DI, 
Vm, 534. 



350 



RJÖRN ÞORLÉIFSSON. 



1544. 



hafde feinget af þeirra volldum j morg aar. komu þar þa 
frain þeir Iveir hlutir af audrum parte hvorier ad eg sa og 
heyrde ad riettu logmale mundi ecke mega ad vera mvtur. 
helldur bannar og fortekur einkanlega j Domacapitula. Og 
sakir þessara hluta þa fieck eg edur nólda ongvum logum 
eda riettinduni j þad sinn. utaíi giaurdu so ad ut skylldu 
fara huorutueggiu bref fyrer vorn naduga herra kong 
Christian ad ransaka sem hennar vitne baru fram a þing- 
inu er þa;" saugdu ad Gantzeleren sem þa var og hiet 
Meister Niels munde hafa skrifad frekara brefit enn sa 
naduge herra kong Hans befde mier utgefed edur rad fyrir 
giaurt. huad ad eg^) vissa sannlega fyrir Gude ad þar var ecke 
riett talad er þeir so saugdu. ^nn þa sem brefit kiæme apt- 
ur huad hellst hans nad giaurde a minna vegna þa skyllde 
þad obrigdanlegt vera vpp fra þui. Bad eg þa biskup 0g- 
mund er þa atte ferd fyrir herra könginn ad taka. þetta 
mitt mcLl med sier. sem hann og giaurde. gnn hann Uet sier 
ecke ad eins nægia ad fara fyrir kongsins ndd wm þetta 
maal helldur og Hka Erchibiskup Erich til Noregs og BÍkisins 
Edd j bæde Biorgvin og Oslo epter þui sem þeirra sialfra 
bref bera witne wm.^) Og nu ad brefen eru aptur komin 
hefur aUra verst verit hallded saker ofbelldisskapar og otil- 
heyrelegra hlutdeiUda a fyrrnefndum arfe og kallad sina eign 
vera jafnt og fyrr. af þeim dome er sa madur dæmde er 
hiet Jon Sigmundsson og urskurde hans. og epter þeim 
tveimur briefum er þeir hafa sokt og lated sækia til Dan- 
merkur. fyrst Biorn Gudnason er hann for fyrir herra kong 
Christian þa hann friette sa hogbornaste kong Hans^) var 
fra fallinn og feck af hans nad so latande bref ad hann 
skipar Birne aptur sitt gotz og arf er honum hefde verit 
ranglega fratekit edur gripit. og greiner hann gard og ann- 
at gðts er hann atte alldrei nie hans forelldrar. þess og ann- 
ars er j fyrrsaugdu briefe edur j þeim döme sem Jon Sig- 
mundsson liet dæma [mun ecke finnast^) skrifad ad þeir hafe 
rettelega fra sagt huorsu loglega ad optnefndur Biorn Gudna- 

1) 115; sl. 4-2. 2) Sbr. DI, VIII, Nr. 543, 546, 569, 575, 576, 58Ö, 
3) 115; sl. 42. Haus konungr dó 1513. Sbr. DI. VIII. Nr. 382, 363. 
386. 4) [115; wm. ecke íinat 42. 



Í544. BJÖRN ÞORLEIFSSOÍÍ. 3&i 

son og fader hans Gudne Jonsson komust fyrst ad þessum 
peningum og arfe og fleirum audrum. Somuleidis hafa Biorns 
eptermdlsmenn lated sækia annad bref eins latande. ad sa 
naduge herra skipar þeim sina eign aptur enn ecke mina.^) 
saker þess ad j brefenu greiner Vatnsfiord og adrar fleire 
jarder er þar liggia vnder og so vijdar annarstadar þad sem 
inin eign er og riett faudurleifd epter þessum fyrskrifudum 
Brefuni Domum og Giorningum bæde af andlegu vallde og 
veralldlegu. gnn þeir Hogbornir herrar sem þeim hafa sin 
bref utgefit hafa truad þeirra tilsogn sem epter hafa bedist 
brefunum. ^nn þad vita marger goder menn a medafii 
Biorn lifde þa giaurde hann jmist ad hann liet dæma sier 
W eignar eda vinbods enn lagde þo alldrei aptur peningana 
þa sem hann hafde ad sier tekit sem log giaura raad íyrer. 
utan helldur giorde hvorn dom epter annaii j þeirra sialfra 
gripdeilldum Jons og Biorns hvorier ad med þad allra sijdasta 
voru allir þeirra Domar og giorningar giaurder onyter og 
ad ongvo halldande af sialfs þeirra werkum sem þar til 
finnst bivijsing^). gnn til þess ydar werdugheit meigi og 
vnderstande hier vppruna allan vm adtekter þeirra fedga 
Gudna Jonssonar og Biorns Gudnasonar sonar hans ecke 
ad eins arf epter Þorleif Biornsson faudur minn nema Iijka 
epter syskin hans ginar og Solveigu an nockra loglegra laga- 
sokna sem log giaura rad fyrer og sem raun gaf witne og 
lioslega greiner j þeim dome sem þar er vm dæmdur þar 
sem fyrsagder arfar gots og peningar voru dæmder af þeim 
fedgum og olluni audrum þeim jafnt tilkomnum med log- 
mannsins Finnboga Jonssonar urskurde.^) 

gnn epter þad (sem fyrr seiger j þessu brefe) ad sa nad- 
uge herra kong Hans gaf mier sitt bref vppa arf og göts mins 
faudurs (huad Biorn hiellt ongvan hlut af) sem fyrr seiger þa 
kom þesse madur Jon Sigmundsson nordan af lande saker 
nockra nialaferla er biskup Gotlskalk hafde a honum 
og adrer fleire sem bref þar wm witne bera og gaf 
sig jnn til Biorns Gudnasonar og for med honum a 
þessa peninga og annarstadar til styrks og malafylgis. Siidan 



1) Sbr. Dl. X. Nr. 41,42. 2) Sbr, DI, IX, Nr. 367. 3)Sbr. DI,Vn. Nr.498. 



BJÖRN ÞORLEIFSSON 



1544 



siglde Jon Sigmundsson og kom ut aptur og íieck Logmanns- 
Dæmit. og for aptur til optnefnds Biorns Gudnasonar og 
styrkte hvor annan þad þeir viUdu vera lata. þa einu sinne 
kom mier bref fra Jone Sigmundssyne logmanne so latande ad 
eg skyllde koma sudur j Hvamm j Hvanissveit wegna Biorns 
Gudnasonar og vnder þann dom sem hann hier a ockar j 
millum Biörns og min giaurde. ^nn eg medkiennist ad eg 
giorda þa'" bod aptur ad eg kiæme þar ecke fyrir þeirra 
saka skulld sem hier greiner. þad fyrsta ad hann var med 
þeim monnum ad grijpa og taka mína eign sem mier hafde 
dæmd verit og skipad af veralldlegu vallde og andlegu. huad 
eg hygg logmalit banna soddaíi lagasokn þeim er laganna 
vilia gjæta utan þeir legge aptur fyrst allt þad þeir hafa 
ranglega tekit og sæke sijdan sítt ad logum huad enn j dag 
hefur aldrei verit bodit enn sijdur goUdit. þa adra sok ad 
hann var haldinn j fuilum sokuni af hvorutueggium Dom- 
kirkiunnar formanne. og aller þeir domar og giorningar er 
þeir haufdu giort edur giordu uppfra þvi voru giorder onyter 
og ad ongvo halldande sem bref og bevijsingar finnast nög 
til þess. Fyrer þad þridia var þad ad eg kom ecke ad j 
riettu logmale hier med oss wissa eg ecke huar þad stæde 
ad einfalldur logmadur þo ad fullmyndugur være ætte ad 
dæma edur sinn urskurd a ad leggia mote kongdomsins 
DÖme edur giorningum. einkanliga þeim sem kongurinn 
skipar manna a millum fyrir eirn fullkominn riett sierlega 
þar er veriande og sækiande ero vnder eins fyrer hans ndd. 
Somuleidis hafda eg og ætlad vm kirkiunnar valld og þa 
doma er þeir giaura og liöslega stendur j voru logmdle ad 
þeir eiga yfer ad dæma sem er wm Hiuskaparmctl og hvorsu 
loglega huor er getinn þa munde^) logmadur ecke mega vfá 
giaura edur j nockurn mata riufa meiga med sinum DÖnie 
edur vrskurde. Og þo ad þesse madur Jon Sigmundsson sette 
sitt valld og döm yfer skrifud volld kongs og kirkiu j sin- 
um DÖme sem Bioni Gudnason og hans born hafa halldit 
sijdan. Nu hier ofaíi a allt þetta hafa maagar Biorns heit- 
ins Gudnasonar lated lesa bref enn hier ofan a allt þetta a 



1) ecke b. v. 42 (ofaukið). 



Í544. BJÖRN ÞORLEIÍ'SSON. Sb^ 

alþinge þau sem nyfundin ero nu nærre fyrir^) 4 arum huor 
ad hlioda skyllde vppa nockra meinbuge millum faudur míns 
og módur^) sem alldrei hefur nockur madur heyrt nie vitad 
fyrr af þeim sem nu lifa sem raun gaf vitne ad þa sem 
bi'efen voru lesiii beidda eg og krafde þar j logriettunne 
^lla þa Dandemenn er þar voru tii samans komner ad bera 
þar riett vitne og satt vm huort sem þad være austan edur 
vestan nordan edur sunnan af landenu hvort þetta mcLl hefde 
nockurn tijma verit vppborit edur til skodunar komit fyrir þa. 
Enn flester þogdu. enn þeir sem svorudu sogdu Nei fyrir. 
So og fiiist ecke j þessum brefum ad þesse vitne sem hier 
epter a greiner hafe profud vered og svarin sem log giaura 
raad fyrer ad rannsakast a med svordum eidum og skil- 
nkum wottum og telia af hvorutveggiu sijdu^) lid fyrir lid. 
hvort kne nidur fra audru og greina ut med Uosre tðlu eda 
ordum wm shjk maal. fyrst af þeim sem meinin*) hafa vitad. 
þar næst af þeim sem af^) hinum hafa þeirra lysing heyrt 
ef hiner ero ei til þa og þeir^) sem fyrer brefet ero setter. en') 
þeir sem þesse mein hafa viliad Idta pröfa sem logmaled 
skipar hafa ongver^) enn j dag af þeim^) svared edur satt 
giort wm þetta efne. nema ad eins þeir tveir menn sem sin 
bref hafa gefid ut. annar prestur annar leikmadur. so lat- 
ande med lausum ordum ad þeir hafe beyrt af ðdrumio) 
monnum ad moder mín Jngvelldur Helgadotter og onnur 
qvinna er fader minn Þorleifur Biornsson skyllde aadur hafa 
tekit hafe^) verit skylldar j þridia og fiorda lid. huad 
ad alldrei a oUum þessum timum [heýrst hefur^^) sijdan 
þau bundu hiuskaparband saman Þorleifur og Jngvelldur. 
Og sa naduge kong Ghristian hinn fyrre gaf þeim sitt bref 
uppa fyrrsagt efne sem reiknast nu sijdan 67 (Lr^^), Og a 

1) 115; sl. 4ií. . 2) „þeir eru dat. 1518, og þvi synest þetta skrif 
Biorns skrifad Anno 1521" á spássíu í 115 með hendi sira Vigfúsar í 
Hítardal. Sbr. DI, VI, 669 ; VIII, 498. Þetta mun þó misskilningr. Þessi 
bréf munu fyrst hafa komið fram um 1540, og geta verið athugaverð. 
3) 115; sijdan 42. 4) 115; m 42, 6) 115; sl. 42. 6) 115; er 42. 
7) 115; eru 42. 8) 115; ongvar 42. 9) 115; þessum 42. lO) 115; 
jtrum 42, 321. Sbr. DI, VI, 669; VIII, 49b. 11) [115; sl. 42. 12) Hér 
ritar síra VÍgfús á spássíuíll5: „o: 1454", sem er rangt, Kongsbréfið 
er frá 28. Febr. 1477 (DI, VI, 101); 67 ár þar við er 1544. og frá því 
ári verðr því þessi skrá. 

Dipl. Isl. XI. B. 23 



354 



BJÖRN ÞORLEIFSSON. 



1544. 



ollum þessum tima pa hafa þeirra mal verit skodud bæde 
utan lands og jnnaii sem bref og skilnjke bera vitne wm. 
og hafa alldrei nockur mein fundin verit onnur enn þa^ 
sem j Brefinu standa j fiorda lid a badar sijdur og þaug^) sialf 
hafa medkenst epter sogu annara manna. enn ecke ad 
hafe nockurn tijma svarin verit enn j dag. Þa nockud 
seirna voru þesser menn Biarne og Fvse maagar Biorns 
heitins^) þa enn a alþinge og villdu fa af logmannenum 
Þorleife Palssyni ad hann nefnde þa enn dom vj manna. 
^nn þeir danumenn er j dominum sdtu saugdu ad þar være 
noger domar vni dæmder aadur og giaurdu þeir þar vm 
ongvan dom leingur. Enn ef þeir giaurdu þar nockud til þa 
mundu þeir giaura epter þui brefe sem kong Hans gaf ut 
þa vid Biorn Gudnason og eg vorum vnder eins fyrir hans 
naad, Enn þa þeir ridu westur aptur af þinginu skrifudu 
þeir og giaurdu bref uppa logmanninn og þa ærlega menn 
er i Dominum haufdu verit ad þeir hefdu dæmt þeim til 
halldz og medferdar göts og peninga af þrattnefndum arfe. 
huad fals og osannindi reinist og reindist er til skodunar 
kom. Huad eg nadugaste Herra varla true ad eg og minar 
systur skulum missa vora eríd gots og garda fyrer soddan 
bref og oheyrelega hlute sem a tittnefndum arfe hefur fram 
farit vm tijma. gi ad eins oss syskinum til tions og skada 
enn og þeim erligum monnum sem af þessum arfe og götse 
hafp med riettu feingit. fyrst og fremst ydar ncLdar^) verdugheit 
og þa adrer bæde lærder og leiker er sina eign haía a 
m8te gefit þessum þrattnefndum arfe og gotse. þvi skyt eg 
nu þessu minu mcLle ollu til Guds og til ydar nadar. Og 
bid eg ydur fyrir Guds skuUd eirn fullkominn enda a giora. 
so ad þessar gripdeilder og jllinde takest af og eg mætte 
na nockrum uiette fyrer minn langan og storaa skada er eg 
hefe haft j mðrg aar. einkanlega medan Biorn Hfde. wil eg 
og þad sama giarnsamlega hafa og hallda sem ydar nadar 
verdugheit vill mier allendis*) til seigia. 

1) 115; sl. 42. 2) „Sigfuse Brufimann edur Brunmannsson 
dtte Olofu dottur Biörnz Gudnasonar enn Biarne Narfason abota a 
Helgafelle atte Sigrijde Biornsdottur." Síra Jón á spassfu í llö. 
8) 115; nad 42. 4) alldeilis 115. 



154Í 



BJÖRN ÞORLEIFSSON. 




Eigi ad sinne fleira utan ydur hogbornazte herra 
Gude befalande ad eilijfu. amen. 



309. [154á]. 

ViTiasBUEÐR um fyrirfarandi skrá. 

Landsbókasafn 42. Fol. bls. 131—132, með hendi síra Jóns Er- 
lendssonar í Vmingaholti 1666. — ÍBfél Khd. 321. 4to, skr. c. 1650 
"^fiO. — Landsbókasafn 115. 4to, 20—21, meÖ hendi síra Jóns Hal- 
dórssonar í Hítardal c. 1720. 

witnisburdar bref hier uppa af þeim til wissu, 
Þad giorum vier Bergur Jngemundarson. Þorleifur Gamla- 
son. Oddur Þoroddsson. ^llendur ^yvindsson godum monn- 
^rn kunnugt med þessu voru opnu briefe ad vder hofum 
vitad fyrir fuU sanninde ad vm all þar msal sem j þessu fyr- 
erskrifudu^) breíe standa og hlioda upp a heimreid og pen- 
inga adtekt er Biorn Gudnason og hans fylgiarar giaurdu a 
gotse og arfe a kvikum peningum og daudum sem hier aad- 
Hoslega greiner er Birne Þorleifssyni til heyrer eru riett- 
og sannar^) epter þui sem i þessu brefe standa skrifadar 
^8 jnn setfcar. og med þeim greinum fleirum sem j sama 
brefe standa. Somuleidis hofum vier sied og heyrt yferlesed 
oll þæ bref sem þessum (efnum) tilheyra bæde af andlegu 
vallde og weralldlegu med þeirra heilum oskoddudum hang- 
ande jnsiglum. Hier epter vilium vier sveria ef skynsom- 
um monnum virdist þess þorf vera. Og til sanninda setium 
vier vor jnsigle fyrir þetta bref er skrifad var a Reykiahol- 
um et cetera. 



^IÖ* [1544 eða síÖai-]. 

ViTNisBUBÐE, að eiugi önnur mein en fjórmennings frænd- 
semi hafi verið milli Þorleifs Björnssonar og Ingvildar 
Helgadóttur. 



1) fyrrskrifudu 115, 2) Svo. 



33- 



356 



BJÖRN ÞORLEIF^SSÖN. - HRAFNAGÍL. 1544 



Landsbókasafn 42. Fol. bls, 132, með hendi síra Jóns Erlends- 
sonar í Villingaholtí 1666. — ÍBfél. Khd. 321. 4to, skr. c. 1650-1660. 
— Landsbókasafn 115. 4to J, 21 með hendi síra Jóns Haldórssonar í 
Hítardal c. 1720. 

Witnisburdar bref wm ongva meinbuge mille Þorleifs 
B(iornssonar) og Jngvelldar Helgadottur- 
Þad giore ee Sigurdur Oddsson godum monnum kunn- 
ugt med þessu mínu opnu briefe ad eg em nu Ixiij ara 
gamall og hefe eg aildrei heýrt j mina lifstid ad onnur niein 
væri ] millum Þorleifs B(iornssonar) og Jngvelldar Helga- 
dottur enn fiormennings mein. og annara meina hefe eg eigi 
heyrt getit miUum íyrrsagdra manna. fyrr enn Biarne heit- 
inn Narfason kom fram med þad bref vm sumarit a alþinge 
sem hiellt þrimennings mein. og alldrei hefi eg heyrt þess 
getid fyrr enn nu fyrir xij arum eda xiij. So og hefe eg 
ecke heýrt þess getid af nockrum manne ad Biorn Gudna- 
son hefde j frame þesse þrimenningsmein nie j sinne klog- 
un medan þeir lifdu baadir Biorn Þorleifsson og Biorn Gudna- 
son. Og til sanninda. et cetera. 



311. 1644. 

Skrá um eignir Hrafnagilskirkju, þá er síra Geirmundr 
meðtók. 

Máldagabók Jóns biskups Arasonar og Ólat's biskups Hjaltason* 
ar í Landsskjalasafninu í Reykjavík^ bls. 43, með samtíða hendi. 

Þa sira geirmundur med tok anno 1544. 

Kirkian a hrafnagile er helgud gudi. alfær at bokum 
og skruda. kluckur iii storar og iii smar. einn kaleikur med 
brotinne patino. þar er ii presta skylld og diakns. 

Þetta i kuikfie x malnytu kugillde. v. asauder þreuetr- 
er. V veturgamler. og gellt naut þreuett. hundradshestur 
og i hross. 

Jnnan gatta ii sængur med rekiuvodum hægindum og 
ii aklœdum, ii tinfot. ii pottar gamler. ii trefot. og braud- 



1544 



HRAFNAGIL. — MÖÐRUDALR. 



357 



faat^). ii skaler og ii spæner .iii trog. iii. vppgiordarkerulld. 
strockur. ein fata. eitt iii tunna keralld. 
So raargar jarder. 

grisara xxc- 

hranastader xxc. 

öde kadalstader xc» 

gil gdekot. 

fallit i porcionem vm ix ar sera hann hefer halldit yjc- 



312. 1544. 

Aphending Möðrudals á Fjalli í hendr Arna Oddssyni. 

Máldagabók Skálholtsstóls hin gamla, bl. 141^^^ skr, 1601. 

MaudruDalur. 

Anno domini 1544 tok ariie oddzson vid suo ordiium 
penijngvin. 

Jn prijmis ] raðdrudal xj ær oc xl. oc veturgamlan saud. 
V. kýr gilldar. j pessum asaud voru. xj œr tuæuetrar. xuiij 
þreuetrar. scL var vel roskinn ad auk var oc þo tækur. 
fiorir hestar. brun xij vetra edur þrettan. bleikur x vetra. 
raudur gradur atta vetra. 

Jnnau kirkiu iiij dukar yfer lijkneskium oc sijnn huoru 
raeiginn og einn mior yfir haalltare. ij. alltarisklœde oc ij 
brunir med fordukum. þridia brun med sancte peturs nafne. 
j messuklœde alfær. ad auk haufudlijn gamallt oc handlijn. 
þriar merkvr vax. kalekur j sterkur oc sacrarium. handklædi 
fijtid. afgamallt slitur af serk. lijka af kantarakapu. ij. 
kluckur oc þridia bialla j kor med hrijnng. hrijnngar ij. j 
kluckustreing luinn. þrijar koparpijpur. fiorda [of vondan 
pijpan^). jarnstika stor. skarjarn. 



1) Svo. 2) [Svo. 



358 KÚGILDALEIGUR. - SÍRA GOTTSKALK. 1544. 

313 1544. 

DóMsÁGBip um lagaávöxt eptir kúgildi. 

Maurersbóki BókmentaféIagssafni,DLXIX,bIs. 338. skrifuð c. 1698. 
Sbr. Nr. 257 að framan, 

Lagaavðxtur epter kugillde huad sie. 
Þad var dæmt 1544 half vætt smiors og tueir hluter 
skirtunnu epter kugillde. lömb med aam og kalfa med kuum. 



314. 544. 

Rbikningr síra Gottskalks Jónssonar í Glaumbæ um fjár- 
muni þá, er hann hafi úttekiS með Vik i Sæmundarhiið, 
svo og nokkrar greinar um arfaskipti eptir Jón föður hans. 

Add. British Museura 11,^242, 4. (= FM. 206) bl. 66b^Syrpa síra 
Gottskalks í Glaumbœ. Sbr. Nr. 275 að framan. 

1544. 

Hefi ec þetta vt tekit med vik. 

XL ær oc viij. Eitt navt fimvetra. tvo tuæuetra. þriu 
uetrgomul, viij kyr. þrir kaifar. fiorer savder þrevetrer. x 
tvœvetrer med tveimr hrvtvm. ix veturgamler oc tvo hesta 
oc ij hross. tvo storker. vj trog faneyt. fiorar fot(u)r. ein(n) 
pvndketil. iij tinfaut. iij trefot. ij spæner. ein sæng med 
huiluuod oc hæinde oc ein vond dyna, eitt smakeralld. ein 
reip. ein kanna. 

Þetta jnnan kirkiu . . . alltarizstein . eitt vazhorn. kross 
med vnderstodum. mariulikneski. petrs likneski og ij englar. 
kirkia þann[ig], ecki nema flatuidiadr ofan koren. 

[Hlavt Eigil frændi skard firir Ixxx.c jllugastadi firir x.c 
kaulldukinn firir xxxc. gaukstadi . . . 

Enn Olafr hof firir Ix.c bollastadi firir xx.c brandgil oc 
geithol firir xLc foss . . . 

Enn moder min stafn oc brun oc var firir ellefutiu. c. 

Enn ec godskalk wik firir hundrad. c. valadal xxd) 



1) [Er neðar á síðunni, en er írá þessu éiri. 



I 



1544. SÍRA GOTTSKALK. 359 

315. 1544. 

Skrá um kúgildi og leigumála á nokkrum jörðum sira Gotl- 
skalks Jónssonar í Glaumbæ. 

Add. British Museum 11, 242. 4to (= FM. 206) bls. 73b. Syrpa 
síra Gottskalks i Glaumbœ. 

[anno domini CD. d.] xl. iiij. 

Brvn med vj kvilldum malnytv kvillde j landskylld xx 
alna ellde oc vetrgamlan savd oc svara avUum tivndum. 

Valadalr med .v. kviUdvm. iij ær med lombvm oc vj 
vetrgamla savde j landskylld oc þriggia daga slattv oc svara 
avUvm tivndvm. 

Þorsteinsstader med .vj. kvilldvm. malnytv kviUdi j 
landskylld oc x aura vad þar til og svara avUum tivndum. 

Brvnastader med ij kviUdvm attatige alner j land- 
skylld oc suara avllum tivndum, 

hoU med ij kuilldum. xxc* . . . 

Krossnes bygd firir xiij vætter. 

aarnarholl med ij kuiUdum bygd firir iiij vætter. 

Havkza firir iij vætter. viijc . . . 

Holi med iiij kuilldum malnytvkuilldi j landskylld oc x 
aura þar til oc svara auUum tiundum* 

Bessastader med vj kuilldum mahiytvkuiUdi j landskylld 
00 suara auUum tivndum. 



316. 1544. 

Reikningsgeein nokkur síra GottskaUcs Jónssonar í Glaunibæ. 

Add. British Museum 11, 242. 4to (= FM. 20Ö) bl. 73b. Syrpa 
síra Gotlskalks í Glaumbæ. 

datum tusund. uc xl. iiij. 

satti hia jone biarnhiedinzsyne þreuetran geUdan saud j 
uor firir hrut oc feck .... 

hia þorde einarssyni ij saude uetrgamla j uor oc emn 
þrevetran. 



V 



360 SÍRA GOTTSKALK. - GIZUR. I544, 

Hefe ec goUdit gisla. xl. alner ] kaup sitt. stendr epter 
hia mier . , , , 

hia magnuse ])ordar3yne hestlan j lest oc annan heima 
vpp aa uiku. 

mikid ] mina peninga halft ed xviij kuilldi oc. 

XX. en mic uantar halft þr[idia]. 

a eyuindr sudur hia mier .... 



317. 15M. 

MiNNisGEEiN Gizurar biskups um, hvað hann hafi feingið í 
umreið sinni. 

AM. 232. 8yo bl. 75a, Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXVIj. 
— AM. 266. Fol. bls. 56—57. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
sira Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno: Þetta hefi eg feingid ] minne vmreid. 1544. 
hest hia jone bonda j bæ. 
Skilenn epter þar lios hestur. 

hest ] stafhollti wegna eins sakamannz og er hai)n þar 
og annar sa mier heyrer adur til. 

hest dcL borg hia Odde bonda Tumassyne. 

hest fra hiardarhollti hia Halldore brandzsyne. 

hest j hijtÆirdal. 

hest fra hijtcarnesi. 

hest fra aukrum. 

hest j myklahollti. 

hest a Stad ool auUduhrygg, 

hest da helgafellzklaustre. 

gefinn hestur fra þingnesi. 



318. [1544]. 

MiNNisGEEiN Gizurar biskups um þá fjármuni, er Guðrún 
Björnsdóltir galt Katrinu dóttur sinni í heimaníylgju. 



1544 



GIZUR. — VISITÁZÍLlBRÉF 



361 



AM. 232. Syo bl. 75a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXVIl). 
— AM. 266. Fol. bls. 57. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
HaJdórs f Reykholti 1654—57. 

Þessa epterskrifada peninga gallt gudrnn Biornsdotter 
dottur sinne Katrino j þau xxc sem uera skylldi hennar 
heimanfylgia auk jardarinnar aluidru. 

kross fyrir vijc viktar hann .x. aura. 

fern storspensl fyrir vjc- ad uikt .vj aura. 

Jtem hufusilfur og adrar spennvr ad taulu viij fyrir ijc 

tftem ij malnytu kugiUdi sem ero med jordunne. 
epter standa iijc 



319. 1544. í Skálholti. 

V1SITÍ.2ÍUBEÉF Gizurar biskups til Austfjarðaklerka. 

AM. 232. 8vo bl. 78a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXXIII). 

^ AM. 266. Fol. bls. 60—61. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 

eíra Haldórs í Reykholti 1654-57. - Landsbókasafn 115. 4to 88-89 

íöeð hendi sira Jóns Haldórssonar í Hitardal c. 1720. — Það er nœrri 

sanni, að bréf þetla sé ritað öndvert ár. Sbr. F. Joh. Hist. Eccl. Isl. 
in, 267. 

Visitationis Bref [Anno 1544^). 

Heilsa ydr aullum lærdum og leikum sem byggia og 
bua j I o |2j fiordunge kiærlega med gudz q(uediu) og minne. 
kvnngiorandi ydur ath med Gudz uilia "þeinki ec epter god- 

og gomlum vana. at uitia þeirrar gudligrar hiardar sem 
ttiier er oa hendur folgin j greindu takmarki. oc rida heim- 
an ur Schalhollti eptir Thorlaksmesso. næst^) er kemur. til 
skridufellz og suo austur spreingisand til modrudalz. þess 
ærendis sem mino embætti og andllegri laugsaugn til kem- 
ur sierhuerium hlutum suo ath skicka og skipa med godra 
nianna ríudi sem bezt hæfer. Seu þeir og nockurer sem 
ecki ero [j færum*) vm uid mier ad taka. þa mega þeir 

1 ) fherra Gijssurs Einarssonar sem hann sende undan sier i 
Austfiordu Anno 1544, 115. 2) Austfyrdinga 115. 3) sl U5. Þ. e. 
20. Júlí. 4) [fœrir 115, 



862 



GIZUR. 



1544. 



hinu somu koma j ueginn og finna mic edur minn kæmeist- 
ara þar vm suo ec megi þad fa ad uita j tima. hier med 
hafi godir menn greidaii og greiniligaíi kirknanna reikning- 
skap sem tilheyriligt er. Byd ec og hijfalla ollum stadaprest- 
um og þingaprestum. ath lesa þetta mitt uisiteranarbref 
huer at sinne kirkiu og sendi þad sidan huer til annars. 
suo þad frafa komizt j tima vm adur greindan fiordung. 

Og til sanninda et cetera. Skrifat ] Schalhollti. Arum 
epter uors herra hingatburd 1544, 

[Gizur Einarsson.i) 



330. 1544. í Skálliolti. 

Beíit' Gizurar biskups til Alþingis, a8 hann geti ekki komiS 
til þings. 

AM. 232. 8vo hl 78 a— b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXXIV). - AM. 266. Fol. bls. 61. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykbolli 1654—57. — Prentað í Finni Johan- 
nœi Hist. Eccl. II, 732 með latínskri þýðingu. — Bréf þetta mun rit- 
að siðast i JúnJ. 

Heilsa minum brodur herra ]one med gudz nad biskupi 
ad holum. laugmonnum og nadugasta herra kongsins fouita 
og heidursamligum monnum, lærdum og leikum ai alþinge 
med gudz kuediu og minne. 

Vitanligt giorandi ad fyrir nockurar hindrunar sakir 
kann eg nu wm sinn personulega ecki hingat ad koma huad 
eg hefdi annars giort minum kæra brodur og herra kongs- 
ins fouita og ollum dandimonnum til wilia. einkum þar þorf 
hefdi giorzt nadugazta herra kongsins wegna, huar eg tel 
mic skylldugan til wera. og wil mic þar til jafnliga reidu- 
buinn og wel uiliadaii lata ífinna. £r su sierdeilis min osk 
og bon ad minn brodir biskup jon. landstiornarmenn og 
heidursamligir innbyggiarar þessa landz sieu allir til hneigir 
til kristiligrar eindrægni og almenniligs fridar, huad eg giarn 



1) b. V. 115, 



1544 



GIZUR. 



363 



an þægia ath allar Agreiningar mætti nidur setiazt gudi 

til heidurs enn godum monnum til unadsemda. Hier med 

er ec ydur alla fyrir hjf og sal allzmektugum gudi bij- 

falandi. Skrifat ] SkalhoUti. Arum epter gudz burd m. d, 
xl. iiij. 



331. [1544]. 

MiNNisGEEiNAE Gizurar biskups um peninga, er hann haíi 
feingiS Henriki Hynsken upp á það, sem hann skal flytja 
biskupi að ári. Svo og skýrsla um mark á lambi, er bisk- 
up þreif til á Spreingisandi í vísitáziuferð til Austtjarða. 

AM. 232. 8vo bl. '/9b_-80a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXXVI). — AM. 266. Fol. bls. 62. Bréfabók Gizurar biskups i af- 
skript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Jtem feck ec henryck hynsk(en) þessa epterskrifada pen- 
inga med sier ad hafa vppól þad sem hann skal mier ílytia 
ath (ÍLre. ifi primis. xx. jochimsdale. 

Jtem .jc. íiska sem hann skylldi afgreida herra nieyni 
oc eina smaavod. 

Jtem feingid henryck sialfum Ixxx fiska til giUdis. 

Jtem. xiij. reffskinn, 

Jtem sent kuinnu lierra meyne .j, eingelott. 
Jtem skuldzku annat. 

Jtem jlsebe hynsken eina eingelska kronu. 
Jtem feingit heinrek j einglott med hinum brottna guU- 
bauginum. 

Jtem Capellane til Katrinar kirkiu j daler. 

Jtem bitalad honum allt þad sem effter stod af hinum 
fyrra aars reikninginum og þad hann hafdi nu mier feingit 
huad ath reiknadizt uera yfer .xx. lybsk mork. 

Jtem feck ec henryck til ad færa aunnu uegna katrin- 
ar j silfurspon og j gylleni. 

Jtem feck ec heinreck þetta brotasilfur til þess sem 
hann attj ad lata smida xj lod quentin minnr. 



364; GIZUR. - SANDFELL. — ÞORLÁKR. 1544. 

Jtem j audru lage .viij. lod uel uegin. 
Jtem litid kaleks skrifl a iij lod. 

Tokum wer til lambs a fiallinu.^) med suodan marki 
sneitt framan hægra eýrat og fiodur aptan wr. halfur stufur 
aptan hit winstra eyrat. 



323. [1544.] 

Klausa úr veitingarbrefi, er Gizur biskup gaf síra Jóni Eir- 
íkssyni fyrir Sandfelli í Örœfum. 

AM. 235i. 8vu bl, 80b. Bréfabók Gizarar biskupa i frumriti 
(GXXVnr). — AM. 266. Fol. bls. 63. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

forord j Brefi jons ^irekssonar. 
Hefi ec veitt honum sandfell j oræfum COed ollum þeim 
gognum og gædum sem þar til liggur og legit hefur ath 
fornu og nyiu preter portionem Ecclesiæ. Og ath fratekn- 
um ollum storrekum uida og huala. 



333. [haustlð 1544]. 

Bbép Gizurar biskups meS Þorláki bróður sínum til Guð- 
rúnar Björnsdóttur á Núpi um kvonfang Þorláks. 

AM. 232. 8vo bl. 81 a— b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXXX). — AM. 266. Fol. bls. 64. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs f Reykholti 1654-57. - Um ártalið segir AM. „1544 
um haustit". 

Sendibref uestur skrifat med Þorlake. 
Vinsamlig og kærlig heilsan sie ydur allan tid af mier 
til send. Þackar eg ydur mikilliga fyrir allt hid goda. seni 
þier hafit mier sýnt. med ord og uerk. Kunngiori eg ydur 

1) „ÞMa er ad skilia li Spreingesandzveiginura, a austurreisu 
Gizurar biskups til visilatiu i Austfiördum, strax epter Porlaksmessu 
15U« (AM.). Sbr. Nr. 319. 



1544 



ÞORLÁKR. - felZöfí, 



365 



kiæra uinkona ad ec sendi nu uestur til yduar Þorlak Ein- 

arsson frænda minn. epter 'pui sem at kaupmali hefur j 

^nille hans og dottur yduar giordur uerit, og 'pier hafit mier 

til skrifat. Wona ec þar til med gudz wilia. ad hann mune 

J tilsettan tima þangat komazt. med þeim faum fylgdar- 

nionnum. sem til ero ætladir. Huerier eg uillda. ad þar uæri 

til heidurs og æru epter sinne kunnostu. Skylldi eg sialfur 

personuliga þessa ferd farid hafa epter yduari bon. og 

beitzlu. hefda 'ec þui getad uid komit. huar fyrir ad ec bid 

ydur og ydra modar^) kiærliga at taka þad ecki til ouilia 

þo ecki haíi suo ordit. Vil ec þad allt hallda sem ec heíi 

uegna þorlaks brodur mins frekazt um lofat. sem honum 

og henni ma til heidurs og æru werda. Sæi ec giarnaii ad 

þeir menn sem uestur fara med honum. kæmizt aptur þad 

snarazta, sem þeir mega og ydur þiker heyriligt wera. Bidi- 

^ndi ydur ad þier uerdit þeim hialpligar ef þeir kunna nock- 

urs med ad þurfa. Huad eg ma med æru ydur og ydr- 

um uarnadi til goda wera skuhi þier mic alltid uel uiliad- 

til finna. Hier med er ec ydur gudi bijfalandi nu oc at 
eiUfo. 



324. 1544 og 1545. 

MiNKSGEEmÁB Gizurar biskups um útlúkningar til Þorláks 
bróður hans. 

AM. 232. 8yo bl. 8ib^ Bréfabók Gizurar biskups i frurari;i (CXXXI). 
^ AM, 266. Fol. bls. 65. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Hefi ec ut golldit Þorlaki brodur minum þessa peninga. 

eirn kross ath uikt xiiij^ lod og } quentin huern ec gallt 
honnm j vc 

Jtem .j. silfurskal gyllt micet lia og drifit uerk. ad uikt 

•X. lod. minnur .j, quentin og hringar um .j. lod og i} quen- 
tin j iijc. 

~ " i|,p , , ,, ■- ■ iiÉ j .- ■r. _- L- -_' ~ • ' ^^^^""^ 

1) Þ- e. Ragnhildr Bjarnadóttir, ekkja Björns Guðnasonar, 



366 



ÞORLÁKR. " GIZUR 



1544. 



Jtem eiH men vm .xiiij. lod gyllt og grafit j vjc reikn- 
adi ec af ij. lod fyrir flugielit innan vnder. 

dedi ei anulum ex puro auro pondere vnius vnciæ. 



Anno 1545. 

Jtem golldit Þorlaki xxxij lod silfurs fyrir vc. gefin .ij. lod. 
Jtem .X. malnytu kugilldi. 
Jtem j sæng .jfi. 



325. [1644]. 

MiNNisGEEiNAR Gizurar biskups, meSal annars um reka. 

AM. m 8vo bl. 83a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXXXV). 
— AM. 266, Fol. bls. 67. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Jtem lofad ath bijda þess gialldz sem tilstendur af bæ 
uid Jon bonda þar til atli ec hefi latid giora þa bot sem 
ordin er a stadnum síjdan hann tok uid. 

Jtem bygt honum heima framuegis fyrir kugilldi er 
hann skal afgreida heyneas umbodzmanni. og hundrad j 
silfri edur odrum peningum er hann skal mier greida. 

Jtem feck hann katrino. iiij. hnappa ad uikt uel iij lod. 

Jtem lient honum framuegis uikur reka og þambaruall- 
ar neka under retta grein og reikningskap uid mig kunni þar 
upp ad reka huale eda stortrie xij alnum og þadan af leingri. 



326. [1544]. 

Bbéf Gizurar biskups lil ónafngreinds manns, um að hann 
og bræðr hans setji niðr sáttsamlega þær ágreiningar, sem 
eru þeirra á milli og „bónda" eins, sem ekki er heldr nafn- 
greindr. 



AM. 266. Fol. bls. 120—121 (CCXXXIII). Bréfabók Gizurar 
biskups f afskript sira Haldórs í Eeykholti 1654 — 57, 



1544. GIZUR. 367 

Kiærlig heilsan j drottne vorum Jesu christo. þar med 
sendist ydur af mier til vinsamleg kvedia. 
Þacka eg ydur allt hid goda. 

kunnigt verdi ydur kiæri vin ad mier og þeim fleijrum 
dandemonnum sem eg hefi talad vid vm þær agreijnijngar 
sem ad eru a millum yckar brædra ydvar og 4 bonda 
H sonar virdtist ecki vel vera fallid ad so fari med yckur 
^ leingdar ef þad mætti til betra vegar leidast fyrir godra 
líianna tillaugur og milleferder. Enn þott eg sie lijtt tilfær 
þar til ad leggia sakir minna(r) fakunnattu vil eg þar^) þo 
nockru nafni a koma efftir minne skylldu ad ei verdi mier 
atl gialldi ef eg læt med ollu hia hjda og vndandreg þa 
christilega vndirvijsan sem mier hæfir vm ad hafa. Þui er 

ydur mickillega vmbidiandi og ei sijdur aminnandi ad 
þíer sieud minnugir þess einkanlegz astarbodordz sem vor 
herra setti osz christnum monnum j þann sijdasta tijma 
sem hann var hier j verolldu þa hann so sagdi þad byd eg 
ydur ad þier elskid huor annan. Enn þau eru nytsamleg 
heit var sem kunigt er ad vier kostgiæfum efftir megni ad 
geyma þetta sem onnur gudz bodord. vottar og so h(eilog) 
skrifft ad sa madur er fyrir gudi mandrapari sem hattar 
smn brodur. og gud viU ecki þiggia þess manz offur bæner 
nie adra goda þionustu þott hann þar med komi til heilagz 
alltariz sem adur er ei sattur og forlijktur vid sinn brodur. 
Þui erum vier j ollum stodum vppa minter ] helgum kienn- 
ingum þad hrodurlegui* kiærleiki se astudligur vor a miUi 

þad vier formeigum hofum vier frid vid alla menn. Er- 
um vier allir morgu vid vorn skapara sakadir og þurfum 
hanz myskunar huar fyrir hann bydur osz og ad vm hjda 
ann(a)ra motgiordir vid osz. viti þier sialfir vel ad þetta er 
so j sannleika og væntti (eg) þess ad þier muned þessar aminn- 
i|ngar greijner ydur til goda taka. þar fyrir þa erþad mijn 
tíllaga ad þier vilied so vel giora a gudz vegna og sialfs 
ydar naudsyn ad koma til nockurz fridsamligz samfundar 
huor yid annaii j þann stad og dag sem þeim godum monn- 
um þickir hent vera sem þar vilia gott yckar j milli til 

1) þui, hdr. 



368 



GIZUR 



1544 



leggia. so ad satt og samþycki med obrygdvUi stadfesti brod- 
urlegz kiærleika mætti formerast og framfara yckar j miUi. 
Skrifa eg ydur þui hier vm ad eg er ecki fær ad koma per- 
sonuliga sialfur til þessa fundar sakir mijns krankleika huad 
eg villdi elligar giortt hafa ef þad hefdi þott til bæta. vili- 
andi þad godu vmbuna sem þier hier vm giorid fyrir mijn 
ord og tiUaugur effter dandi manna radi sem þa eru vid- 
staddir. 

hier med er eg ydur allzmektugum gudi befalandi. 



327. [1544]. 

Seká um skip staðarins i Skálholti. 

AM. 266. Fol. bls. 122. (CCXLI). Bréfabók Gizurar biskups i af- 
skript síra Haldórs í Reykholti 1664 — 57. 

Þessi ero skip med stadnum. 
jn primis attaæringur aaralaus og vppgeffin aar i Schog- 
skala. 

j Herdijsarvijk vppgeffinn teinæringur. 

j Selvogi xijæringur. 

j Þorlakshoffn gamall attæringur. 
Jtem i Landeýium teinæringur. 
Jtem vondur attæringur i Vestmanneyium.^) 



338. [1544 eða fyrri]. 

TiLLöGUE Jóhanns kanzlara Fríss um íslenzka verzlan, að 
konungr sendi árlega tvö skip til Islands eptir brennisteini, 
áskilji sér Bátsanda og Rifshöfo, og að Englendingar borgi 
helzt toll sinn fyrir Islands verzlan þeirra á Stálgarðinum í 
Englandi, með öðru fleira er bréfið greinir. 

1) Hér eptir kerar í 266 kongsbr. um Viðey 25. Dec. 1512 (Nr. 
166), en það stendr í frumbókinni bl, 6la — b. 



f 



1544 



Verzlun 



369 



Rikisskjalasafn Dana, „Tsland", Supplera. II, 2 „charta auto- 
gi^apha ut videtur manu Johannis Friis, noD est manus Eske Bilde, 
cujus sigillo signata') est littera" (Thorkelin). — Afskript í Forn- 
bréfasafni Thorkelins. 

Om then Yslandske handell. [circa 1544 autantea^). 

Item fðrstb at K. M. scriver de Hamborgher tiU ath de for- 
holle them noghre tiid ath seyle po Yslandh efther swouell 
saa ath kongel. M. haffuer thet selff behoff thet ther kandh 
falle paa noghre thii ath K. M. haffuer forfarith ath thet for- 
mynsker sigh nogeth och hans nade haffuer thet selff be- 
hoff thet ther noghre tiid kand falle her efther. 

Item ath K. M. will lade hwerth aar Iðbe ij skiib til 
Ysland hwerth skiiff po [lesther lesther^) for wden kosth 
och fetale och henthe ther swawell och fðre íhen her ýnd 
^di landeth och lade Iwtthræ then her saa kand hans nade 
[haffwa haffwæ^) ther aff hwerth aar v eller vj m mark lubs 
^ch saa kand hans nade bestiUe en kðbman aff de facker*) 
ther kðber hans nade gode swouell aft och giiffuer ther 
fore goth gwll eller de warer som hans nade selff beger. 

Item her sðndher po Ysland wdi en haffn som kalles 
Posandh ath ther ingen skiiff Iðber wden K. M. eth skiiff 
^di sh]gh en skin ath hans nade will ther lade skibæ. all 
*^ans egen skath och renthe som faller ther syndher po lan- 
deth och siiden fðre gode fijsk wdi Engeland och ther kðbe 
klede fore till K. M. egeth behoff. doch skulle thetle for- 
Kyndes de Hamborgher om hðsthen till fornæ sa de wistæ 
ther om ath retthe them. 

Item liggher ther och en haffn som kalles Reff harth 
hos Snelleyðkell. ther faller och then bestæ fysk och kob- 
niandskaff Iher faller po landeth. ther kan K. M. och lade 
forsðge met eth skiiff po jc lesther och siiden ther aff och 
md wdi Engelánd efther klede. 

Item ath de ængelskœ ther sðge Ysland om aareth 
íi^othe giffwæ deres taald wdi Engelandh po Stolhouiths) 



''^"ö*- innsigli Anders Bille til Söholm (f 

/^^5). 2) skriFað með blýanti ogyngri hendi. 3) [Svo. 4) óvist. 5) 
P- e. the steelyacd. 

l>ipl. iBl. XI. B. 24 



370 



ATVIK AÐ VÍGI 



1544 



eller hwar K. M. thet eii anden sted ther wdi Engeland wiUe 
sethe them foræ hwar kongen afF Engeland thet ycke will ynd- 
gaa ath de ænge(l)skæ tha motthe giffwæ deres talld po Wes- 
penðen som Hggher op till Ysland po en wge sðs nær. ther 
som de Engelske thet yckæ wille yndgaa da kand K. M. 
lade eth skiib Iðbæ wd aff Norge enthen fra Bergen beman- 
deth tha kand thetskiifftwijnge de engelskæ tili ath legge de- 
res taal wd som de nw wdi langh tiid yckæ wdgiffueth haffue. 



329. [um 1544]. 

DóMsÁGBip uni sekt á atvist að vígi. 

Add. British Museum 11, 242. 4to (= FM. 206) bl. 47a^ Syrpa 
sfra Gottskalks i Glaumbæ, og er þetta ritað með elzta blekinu. 

xij manna domr oc vrskvrdr. 

Wm atvistarmenn vrskvrdat xvc af hvorum. voru þeir 
tveir. bættu þeir svo micit erfingivnum oc x merkr kongdom- 
enum hvor firir sig oc landzvist þeirra vnder kongz myskunn. 

So sagde husbonden þeirra er mennena slogu edr man- 
en at sa skylldi sier kiæraztur sem vest hefdi at giort at 
raanslagenu oc var husbonden jnne en ecki i slaginu. sorv 
ij vitne vpp dx hann þessi ord. 

B. 

ÍBfél. Khd. Í25B. 4to nr. 174, skr. c. 1680. 

Domz jnntak vm sektagialld. 

Vm ij adui]starmenn. þeir bordu og slou einn mann. var 
dæmt og vrskurdad af huor[um] fyrer sijg. xvc- gfftermals- 
monnum og .x. merkur konginum og landzvist þeirra vnder 
kongz miskunn. 

Suo sagdi husbondinn þeirra manna er manninn slou 
ad sa skillde sier kiœrastur sem mest hefdi adgiort j þessu 
mannslæe og var husbondinn jnne enn ecki j siæginu. S(ani)- 
Þ(yckte). 



330. 11. Janúar 1545. í Skálliolti. 

DóMB níu klerka og þriggja leikmanna, útnefndr af Gizuri 
biskupi í Skálholti, um biskupstíundir, sem ýmsir hefðu ekki 
greitt í næstu ár um liðin. 

Bisk. Skalh. Fasc. II, % frumrit á skinni, sem 12 innsigli hafa 
verið fyrir. — AM. Apogr. 2509. 

Domnr um biskupstiiunder. 
Ollum monnum sem þetta brief sia eda heyra senda 
Bryniulfur halldorsson radzmann j SchalhoUte. Jon ginars- 
son kirkiuprestur j sama stad. Gudmundur Jonsson. Jon 
Biarnason. Simon Jonsson. Þorkell Gudmundsson. Þordur 
Olafsson, Hauskulldur KoUgrimssou, Jon Petursson. prestar 
Schalholltz biskups dæmes. Pall Vigfusson. COagnus Jonsson. 
annar COagnus Jonsson suarner logriettumenn kuediu guds 
sina kunnigt giorande at darum eptir vors herra hingat- 
burd m. dc xl. og v. CDiduikudagenn næsta eptir hinn þrett- 
^nda^) di nedrum Reykium dai Skeijdum vorum uier til 
bednir og j dom nefndir af Herra Gizure ginarssine Su- 
Perintendens Schalholltzsstiktis at skoda rannsaka oc fulln- 
^dardoms atkuæde di at leggia vm þær biskupstiunder sem 
nockuRer menn hefdi ecki golldit j næstu forliden œir sakir 
þarnanar þess biskupslegs embættis sem ueniulegt er at 
framit hefur uerit af hans foruerurum hinum fyrru^) biskup- 
um. enn ecki af hans hendi nu sijdan hann kom til stolsens. 
huort ad greindur herra Gizur være riettur eignarmadur 
sagdra biskupstiunda suo hann mætte þeirra skylldulega 
kreíia eda eigi. Rannsokudum uier þetta mal og innuirdu- 
^^ga skodudum oc fundum j fyrstu af sialfum Gude suo 
uera innsett alluijda j hans Iðgmale at huer madur skule 
Gude tiund giallda af allre sinne eigu j faustu oc lausu med 
suoddan skipte oc afgreidzlu sem þar skilur. einkum j þess- 
um staudum. j annare bok heilagrar Bibliu. xxij. capitula 
Jtem jþridiu bok. xxvij. capitula. jtemjfiordu bok, xviij. ca- 
pitula et cetera. J annare grein hlyder suo bæde verallegt 
oc andiegt Iðgmal at huer madur skule tiUnda fe sitt allt 



i) Svo = 7. Janúar. 2) Svo. 



24* 



BISKUPSTÍUNDIR. 



1545 



Iðgtiund oc giallda tiund sina alla eptir þui skipte sem Iðg- 
tekid er og j kristinsdomsbælke stendur. j þridiu grein 
skodudum vier heilaga ritning og postullega skript j fyRa 
pistle til Timotheus oc. iij. capitula jtem til Titus j fyrsta 
capitula af innsetningu biskuplegs embættis oc fundum þar 
ecki uera settar ne skipadar fermingar eda krismavigxlur. 
ne adra þa hlute sem ecki ero eptir gamalle veniu framder af 
hendi herra Gizurar. J fiordu grein sakir þess at optnefndur 
Hena Gizur er til þessarar biskuplegrar stiettar oc stiktis skick- 
adur af krununne oc RÍkissens rcade. og af andlegu uallde 
EÍkianna consecreradur. en oa almennilegu auxardarþinge j 
Iðgriettu af enum beztu monnum þessa biskupsstiktis lær- 
dum oc leikum fyrer fuUmektugann formann oc andlegann 
yfirboda samþyktur eptir þui sem brief med heilum og 
oskauddum innsiglum hier um giord vt uisa. þui fyrer þess- 
ar fyrr skriíadar greíner oc adrar fleiri sem hier at hniga at 
heilags anda nad tilkalladre at suo profvdu og fyrer oss 
komnu dæmdum uier íyRnefndir domsmenn med fullu doms 
atkvœde þrattnefndann herra Gizur fullmyndugann medtoku- 
mann oc eignarmann fyRsagdra biskupstivnda og fuUa sokn 
og sakir da þeim eiga sem þeim hafa oriettlega halldit vm 
suo langann tima sem hann kann þær med Iðgum at bijuisa 
fyrer utan hans uilia. Samþyckte þenna vorn dom med oss 
tittnefndur heRa Gizur oc setti sitt innsigle med vorum fyrr- 
greindra domsmanna innsiglum fyrer þetta domsbrief Skrif- 
at j Schalhollte xj dag janvarij manadar. 



331. 26. Febrúar 1545. á Eeykjum. 

DóMR klerka. út nefndr af Gizuri biskupi í Skálholti, tim 
kærur síra Odds Halldórssonar til sira Stepháns Hallkells- 
sonar um hald á BœjarstaS í Flóa fyrir sér í fimm ár og 
viðartöku frá sér i Bæ. 

AM. 232. 8vo bl. 83b^— 84a. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(CXXXVIl). - AM. 2G6. Fol. bls. 67-69. Bréfabók Gizurar biskups 
i afskript síra Haldórs í Reykbolti 1654-57. Sbr. Nr. 386., 



1545. 



GAULVERJABÆR. 



373 



Domur mille sira oddz og sira stephans. 
OUum monnum sem þetta bref sia edur heyra senda 
Gudmundur jonsson. jon einarsson. )on Biarnason. Simon 
jonsson. Þorkell gudmundzson. ginar halldorssoa prestar 
Schalholltz biskupsdæmis quediu guds og sina kunnigt gior- 
^ndi ath arum eptir gudz burd, m. d. xl. v OLr a nedrum 
reykium ol skeidum fimtudaginn j imbruuiku da langafostu 
uoru uier j dom nefndir af herra Gizure 0"narssyni Su- 
perintendens Schalholltz sticktis ad skoda rannsaka og fulln- 
nadardoms atkuædi œ. ad leggia vin þa aklaugun sem uar 
j miUe sira oddz halldorssonar og sira stephans hallkellzson- 
&r. toku þeir hondum saman og logdu uilianh'ga under log 
þar fyrer oss. j fyrstu grein klagadi sira oddr til sira Step- 
hanar. at hann hielldi rangh'ga og hefdi halldit bæiar stad 
] floa j nærstu .v. oar. huern stad at sira oddur kalladi sina 

■ 

eign. og beneficium epter þui brefi sem hann bar þar fram 
^ed oskyru jnnsigli. j annari grein klagadi hann til sira 
Stephans vm þann uid sem hann hafdi ath sier tekid. þa 
sira oddur skildizt uid stadínn og þar uar eptir da rekun- 
um og rekit hafdi oa medan ad sira Oddr hiellt stadinn. 
Bar sira stephan þar fram fyrir oss Gollationisbref sem 
biskup Augmund hafdi honum ut gefid fyrir adur greindum 
bseiar stad med hans heilu og oskoddu hanganda jnnsigli 
y« arum seirna. enn bref sira Oddz uar utgefid, Jtem j ann- 
grein vændizt sira Stephan. at sira Oddur hefdi afent 
sier uilianhga stadinn og stadarins peninga an CDotmæla. 
^orgum godum monnum hiauerondum. þui at heilax anda 
ucad tilkaliadri at suo profudu [og] fyrir oss komnu. dæmd- 
um uier fyrr nefndir prestar med [fulluj doms atkuædi sira 
Odd skylldugan ad sueria suo felldan bokareid og .ij. skil- 
uiser menn med houum jnnan halfs manadar fyrir herra 
Gizuri eda hans logligum umbodzmanni. at hann hefdi alldr- 
ei uniugur uppgefit edur resignerad þrattnefndan bæiarstad, 
og ad biskup Augmund hefdi honum utgefid jnnsiglad col- 
lationisbref fyrir greindum stad og ad þeim eidi unnum dæmd- 
um uier stadinn og stadarins peninga vera rettiliga eign 
sira Oddz. gnn þar ad sira Oddur klagadi til sira Stephans. 
ad hann hefdi rangliga halldit stadinn j næstu fimm forlid- 



374 



BJARNANES. 



1545. 



en dar. j aungu sinu frelsi ne leyfi. dœmdum uier sira step- 
han skylldugan at sueria |)ann eid. og .i]'. skiluiser menn 
med honum jnnan halfs manadar þadan j fra er siera Odd- 
ur ynni sinn eid fyrir herra Gizure eda hans umbodzmanni 
ad hann hefdi hugad biskup Augmvnd uera fullan heimilld- 
armann ad ueita honum bæiar stad. til fullrar eignar j sina 
líjfstíjd. oc ad þeim eidi unnum dœmdum uier ad sira step- 
han hefdi stadinn frelsiliga halldit. gnn þau trie sem sira 
Oddur klagadi sira stephan vm. dæmdu uier þau uera rietti- 
liga eign sira Oddz. ef hann hefdi þau logliga heimta latid 
at sira stephane. og ecki feingit ad lata þau j burt [fly]tia 
sem log giora rdad fyrir vtan suo micet sem stadurinn spillt- 
iz [medan] sira oddr hiellt hann. 



333, 9, Marts 1545. á KoldingMsi. 

Kkistján konungr III. úrskurðar, að Bjarnanes og Bjarna- 
nesseignir skuli vera eign Jóns biskups á Hólum og erf- 
ingja hans. 

A. 

Kirkjusaga Finns biskups II, 300. — Chri&tian den tredies His- 
torie, Kh. 1778, II, 392. — Lagasafn Magnúsar Ketilssonar 1, 250— 251. 
Afskriptir hafa eingvar komið fram að svo komnu af hinum danska 
texta bréfsins. Ekki er heldr vist, nema þetta sé ])ýðing úr islenzku 
frá 18. öld. 

Ghristian med Gudz Naade &c. Gíore Vitterligt, at Wii 
have seet oc overlæst de Brev oc Domme, som Hr. Gitzur 
oc Biskop Jon have paa det Godz, som Teit Thorleilson 
haver tilhordt, oc Norges Grone haver været tildommt, oc 
da samme Breve have været dommte under Wores Domm, 
oc Befaling, oc for den Skyld at Biskop Jon, haver rigtig 
betalt til Wores Fader Kong Friderich 300 Rynsk Gylden 
for samme Jordegods, som derom giort Brev beviser; Thi 
have Wi tilladt, at Biskop Jon maa oc skal beholde samme 
Jordegotz, som derom giort Brev beviser, íhi have Wii til- 
ladt, at Biskop Jon maa oc skal behoHde samme Jordegotz 



oc hans Arvinger efter Woris Hr. Faders Brev, oc de samme 
Breve oc Domme, som hand har for samme Gotz agtis 
Fuldmyndige, men Ogmund Biskops Kiobbref kand ingen 
^lagt at have. Givet paa Vort Slot Kiöbenhafn (!), Maandagen 
efter Dominica Oculi Anno 1545, 

B. 

AM. 232. 8vo bl. 100— 105b.^). Bréfabók Gizurar biskups í frum- 
rili (CLXIV). — AM. 266. Fol. bls. 90. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs i Reykholti 165é-57. — Landsbókasafn 72. 

bls. 359 með hendi síra Jóns Haldórssonar i Hítardal c, 1720. 

Biskup jons skial.^) 
Vier Christian med gudz nad Danmarkz og noreg(s) 
kong3) et cetera giorum viturligt ad vier hofum sied og yf- 
erlesid þau bref og doma sem herra Gizur og biskup Jon 
hafa vpp aa þad jardagodz sem Teiti Thorleifssyni hefer 
tilheyrt og noregz krunu hefur uerid tildæmt. og sama*) 
href hafa nu verid dæmd vnder uora skipan og urskurd. 

fyrir þann^) skuUd at biskup jon hefur til godrar reidu 
hitalad uorum®) faudr kong fridrek .iijc rins'^) gylleni fyrir 
sama jardagodz sem bref þar um giord utuisa, þui hofum 
uier tiUatid. ad biskup ion ma og skal bihallda sama jarda- 
godz og hans gríingiar epter mins herra faudurs brefi. og 
þau somu bref og doma. sem hann hefur upp da somu 
godz fullmyndug. enn kaupbref biskup augmundar sem þar 
upp di hlydir aungua makt hafa nei^) haft hafa 

gefid upp da [vort slot colnehus®) manudaginn nœstan 
epter^o) oculi. anno [et cetera .CD.° (d) xP quinto^^). 

[Under vort Signet. 

Christian.i2) 



1) œilli hl. 99 og 106 er að eins 1 blað, sem kallað er 100-105 
til þess að koma blaðatalinu heira, sem hefir ruglazt hér, þegar það 
var sett á. 2) Chrisliani 3ti urskurdar Bref um Biarnanes i millum 
Herra Gijtzurs Einarssonar og Jons Byskupa Arasonar Anno 1545, 
72. 3) kongur 72. 4) sömu 72. 5) þa 72. 6) kiœva herra b. v. 72. 
7) Rijnsk 72. 8) Svo 232 og 266; nie 72. 9) [voru slote KoIIding- 
bus 72. 10} sunnudag b. v. 72. 11) [1545, 72, 12) [b. v. 72. 



376 KVITTIMARBRÉF. 1545. 

[Suo hlydandi bref og skilriki sem hier fyrir skrifat 
stendur feck fouitenn olti stigsson sira Birne Jonssyni 
j hendur med odrum innsigludum brefum sem hann hafdi 
fœrt af Danmork og biskup joni tilheyrdu a sama are og 
fyrr seigir^). 



388. 11. Marts 1545. á KoldingMsi. 

Kbistján konungr III. kvittar Jón Björnsson af legorði meS 
þeirri konu, er bróðir hans hafði áðr legið með oggetið barn við. 

AM. Fasc. LXV, 23, transskript á skinni frá 17. Apríl 1546. sem 
Arni Magnússon fékk 1712 frá Torfa Jónssyni f Flatey. — AM. 
Apogr, 1256 með hendi Arna Magnússonar. — Prentað í Lagasafni 
Magnúsar Ketilssonar I, 252—253 eptir afskript, sem Árni Magnús- 
son hafði ritað „Epter en gammel Copie skreven paa Halv-Dansk og 
Halv-Jslandsk", sem án efa mun vera þetta transscriptum, sem hér 
er fylgt. — Christian den tredies Historie, Kh. 1778, II, 392-393. 
Sbr. Nr. 396. 

Kuittunar Bref Jöns Biðrnssonar. 
Wij kristian med gvdz nad Danmark(is). Noriegs. Wen- 
dis og gavttis konvng. Hertavge vtt j slessvik. holsteíi. Stor- 
maren og dittmersken. greife wtt j olldenborg og delmen- 
horst. Giore alle viturligt. at thenne brefvisere. Jon biorns- 
son. vor vndersatt vpp oa vortt land jsland. hefur latid bíj- 
rette fyrir oss. hverleidis at hann nogen tid sidan forliden 
er komen fyrir skade og leigit hvs ein kuinnv sem hans 
broder til forna hefur leigit hvs og hafde barn med. Og 
hafer nv for samme giorning vpp tinget j mott oss elskv- 
lige otte stigsson vor man. thener og fogitt vpp ooi vort 
land jsland. wpp da vorra vegna. Tha hafe wij nv. af wor 
svndvrHge gvnstt og nade. vntt og gefet. og med thetta 
vortt opttna bref. vnne og gefe for nefnde Jon biornson 
sin manhelld j gen. so han herepter som tilforna md 
og sta j lavg og thog med gíjllde men og gefe. og eigi 
vere mand thess vere for thennin sack. j nockvn matha. þui 
forbiodum víj alle. eihvo thei hellzt ere eller vere kvnne. 



1) [sl. 72. 



sierdeilis vorer fovetar. vmbodzmen. og alle andre fornefnde 
jon biornííOn. hier ] mott att hindre eller for then sack thad 
honum eller hans arfe at forvíjte j nockurn matha, Gefet 
vpp aa vort sloít KoHinghus odinsdagen næsta epter sunnv- 
dagen ocvli dar et cetera. CD. d. xl. v. vnder vortfc sigúett. 



Christiern 



Relator^) otte stigsson hövitsman 
vpp OGL Jslandt. 



834. 13. Marts 1545. á Koldingliúsi. 

Kbistján konungr III. veitir Pétri Einarssyni afgjaldslausar 
sefilangt jarðirnar „Huosebccke" og „Randskonskou" /Þórs- 
nessþingi, en eptir daga Pétrs skulu jarðirnar falla undir 
krúnuna, og Pétr vera konungi hoUr og trúr. 

Rikisskjalasafn Dana, Regist. orer alJe Landene IV, 19b. 

Peder yffuerssen^) aff Jsland 

Fiek liffsbrefF paa thisse efftherschreffne Jorde huose- 
becke^) och randskonskou*) vdj torsnedting^) liggendis som 
Hand nu sielff wdj vs^erie haffuer frij och quit wden ald aff- 
Sifft at nyde och beholde. dog at hand skall bygge samme 
Jord och wed macht holle. och effther hans dðd skuUe same 
Jord med theris bygning som ther paa er frij och whehind- 
ret egien komme till kronen. dog att hand skall were ko. 
niatt och efftherkommere huld och tro och lensmanden ther 
paa landet hðrige och lydige. cum inhibitio(ne) solita. 

datum Kolling vtt supra^). 



^^^- 13. Marts 1545. á KoldingliúsL 

KeistjIn konungrlIL veitirPétri Einarssyni Reyninessklaustn 

Ríkiaskjalasafn Dana, Register over alle Landene IV, 20. 



1) Rector, transskr. 2) mun eíga að vera Einarsson. 3) Svo. 
4) þannig. 5) þ. e. Þórsnesþing. 6) þ. e. fredagen post oculi 1545- 



378 



KLAUSTR OG KIRKNAFÉ. 



1545. 



Same Peder yffuerssen^) 

Fick Breíf ad gratiam paa reineness Closter paa Js- 
land liigendis. med ald sin rette liUigelse. och aarligen giffue 
ther aíf sex wette smör. och besðrge nunerne som ther 
inde er, theris nottorfftige och tilbðrlige klede och fðde, och 
bygge och forbedre Closteret cum clausulis consuetis ett 
inhibítione solita. 

datum ut supra.^) 



336. 13. Marts 1545. á Koldlnghúsl. 

Keibtján konungr III. veitir Sveini Finnbogasyni Þingeyra- 
klaustr, 

Rikisskjalasafn Dana, Eeg, over alle Landene IV, 20. 

Her Suend fijubossen^) paa Jsland 
Fick Breff ad gratiam paa diugððr*) closter. med sin 
tilh'gelsse. och giffue aarliigen there aff sex wette smðr. och 
besðrge munckene ther inde ere theris nðttorfftige och tilbðr- 
lige klede och fðde. och bygge och forbedre Closteret. cum 
clausulis consuetis et inhibitione solita. 
Datum wt supra^). 



337. 13. Marts 1455. á KoldingMsi. 

EjaisTji.N konungr lU. kvittar Otta Stígsson um fjögur hundr- 
u8 lóð silfrs frá kirkjum og klaustrum, nyröra, er Jón bisk- 
up á Hólum sendi konungi, 

Ríkisskjalasafn Daiia Regisf, over alle Landene IV, 20, — Prent- 
að i Ríkisréitindum Islands eplir Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson, 
Rvík. 1908 bls. 63. 

1) þ. e. Einarsson. 2) þ. e. KoIIing fridagen post oculi ClOdxIv. 
3) mun eiga að vera Finnbogason. 4) þ, e. Þingoyra, 5} þ. e. Kolding 
frida^en post oculi CTD d xlv, 



1545 



KVONFANG KLERKA. 



379 



Otte stiisson 

Fick Quitandz paa fire Hundret lod sölff som her Joen 
i Holle stigt paa island sende ned med Hannom och bleíF 
Jochim beck paa ko. ma. wegne andtuordeí: som forne her 
Joen optog aíF kiercker oc Closter wdj forne HoUe stigt. 
cum inhibitione solita. 

datum Golling Fridagen nest eífther Sðndagen Oculi Aar 
et cetera. mdxLV. 

AUe thesse forne Jslanske Breffue haffuer Kon. Matt. 
sielíf wnderschreffuett^). 



838. 13. Marts 1545. á Koldinghúsi. 

Keistján konungr III. leyfir klerkum á Islandi að kvongast. 

A. 

Bisk. Skalh. Fasc. I, 1, frumrit á skinni, og er innsigli konungs 
fyrir. — Agrip í Register over alle Landene ÍV. 19 í Ríkisskjalasafni 
Dana. — Prentað i Kjöbenhaviis tíelsk. Skr. V, 279-280, og í Laga- 
fiafni Magnusar Ketilssonar I, 253—255 eptir góðri afskript með hendi 
Páls Hákonarsonar, gerðri fyrir Árna Magnússon, og er hún nú í 
MSteph. 57. 8vo bls. 245-248. — Christian den tredies Historie, Kh. 
1778, H, 393-394. 

De coniugio sacerdotum. [Um kvonfang presta^). 
Wii Christiann mett gudts naade Danmarckis Norgis 
Wendis och Gottis konningh Herttugh i Slesuigh Holstenn Stor- 
marnn och Dijttmerchenn Greftue vdj Oldennborgh och Del- 
mennhorsth Giðre alle witterh'gtt att wij nu aff wor synnder- 
ligh gunsth och naade saa och paa thett att prestemendenne 
paa wortt landt Jszelanndt schulle haffue thes stðrre orsagh 
till att giffue thennom vdj ett gott erligtt och christeligtt 
leff'nitt och huer heer efíter haffue sijnn egenn egtte hustrue 
och icke fðre saadantt Iðsth skiðrleffnitt som heer till (thes 
werre) skeedt er haffue vndtt och tilladett och nu mett thette 
wortt obne breff vnde och tilladhe att huilcke aff samme 

1) Á við 4 fyrirfarandi bréf og Nr. 338. 2) Utan á bréfinu; frá 
[meÖ hendi Árna Ma^nússonar j hitt með gamalli hendi, 



380 



KVONFANG KLERKA. 



1545. 



prestemenndt eller ander geijstlige personer ther paa landett 
som giffte segh vdj ett gott erligtt echteschaff och tager 
segh en egtte hustrue : tha mue och schulle same theris egtte- 
hustruer och beggis theris egttebðrnn som the effter then- 
nom ladenndis worder effter samme prestemenndts dðdt were 
theris rette arffuinge att arffue effter thennom altt theris 
rette effterladendis godtzs och arff rörendis och vrörendis 
godtzs som thennom sielff mett rette tilhðrer hige som andre 
egtte hustruer oc bðrn ther paa landett: dogh saa att forne 
prestemenndt schulle were pligtige till att predicke och 
lere theris sognefolck gudts hellige ordt och ^^^angelium 
renntt och klartt och giore thennom tilbðrlige tienneste vdj 
kirckenn och vdenn bode mett Sacramentternes vdtdielinge 
och anden rettighedt effter guddommelige indsettninge oc 
befalinge och i alle maade skicke thennom eftter wor or- 
dinandts som wij om Religionenn och andenn kirckenns 
ordningh mett wortt £lskelige Riigenns Raadt och effter andre 
lerde menndts raadt oc sambtycke haffue offuer altt wortl 
riige Danmarck och Norge ladett vdtgaa. Thij forbijude wij 
alle ehuo the helsth ere eller were kunde Serdelis wore fo- 
getther gmbitzmenndtt oc alle andre íor^^ prestemenndt 
theris hustruer och bðrnn heer emodt effter som fðrschreff- 
uitt staar paa samme theris egttehustruer som the i saa 
maade till egtt tagendis worder: eller samme theris egtte- 
hustruer och bðrnn paa samme arff effter som forschreffuitt 
staar att hindre hindre ladhe. eller i nogenn maade for- 
fangh at giðre. Vnder wortt hýliesth och naade. Giffuitt paa 
wort Slott Golinghussz fredagenn nesth effter Sondagenn 
Ocub* Aar et cetera mdxlv. Vnder wortt Signett.^ 

Christiern. 

Relator Otte Styssen Hðuits- 
mandt paa Jslandtt. 

B. 

Landsbókasafn 72. 4to a) bls. 306—307, með beiidi síra Jóns 
Haldórssonar c. 1720; b) bls. 686—688, að því er virðist, með hendi 
Finns biekups á yngri árqm, 



1545 



KVONFANG KLERKA. 



381 



Christiani 3^" Bref um gijpting Presta (L Jslande, 1545. 

Wier Christian med gudz nád Danmerkur. Noregs. 
Vinda og Gauta kongur. 

giðrum viturlegt ad vier nu. ut af sierlegri hýlle og 
ncLd hofum undt og tilstadid. ad prestsmenn uti voru lande 
Jslandi skylldu hafa þess stærra efne. ad giefa sig til eins 
gods christelegz og ærlegz lifnadar. ad hvor fyrir sig skal 
hafa hier effter sijna eigen gcktaqvinnu, ogfremia ecki þvi- 
lijkt laust frilluliife. sem hier til hefur verid. þvi verr þad 
hefur skied. og þvi hðfum vier nu unt og tilstadid. og nu 
nied þessu voru opnu Brefi unnum og tilstðdum. ad hvðri- 
er sem hellst af þessum prestum. edur adrar andlegar per- 
sonur þar i landet. þa skulu meiga gijffta sig i godum og 
ærlegum hiuskap. og þa skulu þeirra gcktakvinnur. og 
beggia þeirra ^cktabðrn. sem ad þaug eigandi verda, effter 
sðmu presta. verda þeirra^) riettir grfingiar. til ad erfa allt 
þad riettelegt götz og arf i fðstu og lansu. sem ad þeim 
sialfum tilheyrir. lijka sem adrar gcktaqvinnur og bðrn 
þeirra þar i landed. þo so ad fjrrnefndir kiennemenn skule 
vera skyllduger til ad predika og kienna sijnu söknarfolki 
h(eilagt) gudz ord og Evangelía hreint og klðrt. og giðra 
sijna tilheýrilega þionustu innan kyrkiu og utan. bædi um 
h(eilaga) utdeihng. og i odrum riettindum. effter gudlegri 
innsetningu og Bijfalningu. og i allan moLta hegda sier efft- 
er vorri Ordu-B8k. seni vier um andleg efne og adra skick- 
un med voru giskulegu Rijkis Rdde. og med allra lærdra 
manna rddi og samþicke hðfum Idtid ut ganga ýfer allt 
vort Rijke Danmðrk og Norege. og þvi fýrirbiodum vier öll- 
um hvðrium hellst, vorum fogetum og umbodsmðnnum ad 
forþvinga fýrrgreinda prestsmenn. nie^) þeirra gktakvinnur 
eda bðrn. effter þvi sem firr skrifad stendur. 

Giefid paa vort Slot Koldinghus fricLdaginn næstan efft- 
er Dominicam^) oculi mei Anno 1545. 



1) 6; þeirrir (1) a. 2) sL &. 3) Sunnudugenn &. 



I 



38^ MINNISGREINIR. - HAMBORGARAR. Í545. 

339. 17. Marts og 7. Apríl 1545. 

MiNNisGBiNAE Gizurar biskups um brytaráðning og annað 
fleira. 

AM, 332. 8vo bl. 85a^ Bréfabók Gizurar hiskups i frumriti 
(CXXXIX). — AM. 266. Fol. bls. 69. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs f Reykholti 1654—57. 

Jtem þridiudaginn nœsta epter Letare ried ec Olaf skrif- 
ara mier til yfirbryta heima ] Schalhollti hiaueranda sira 
Bryniolfi Anno 1545. 

Jtem talad uid liot vm hans uist þridia dag paska og 
radit hann samt heima. lofad at leggia honum gott til j 
minum ordum þegar hann villdi leita sier kuonfangs. 



340. 20. Marts 1545. í Kolding. 

Kæba og mótmæli þeirra Dr. Adams Schneydewinths og Lutke 
Schmidts, sendimanna Hamborgarráðsins, til Kristjáns kon- 
ungs þriðja, gegn ójöfnuði Otta hirðstjóra Stígssonar við Ham- 
borgarkaupmenn, er verzli á Islandi, og hafi hann sett í hald 
fyrir þeim skip, er þeir krefjast að sé skilað og skaði bœttr. 

Ríkísskjalasafn Danat „Island, Fœröe og Grönland", Suplem. II, 
20b. Frumritasafn á pappfr, hept saman í bók, 47 blöð á ste&rð. Heptið 
er áfast við skjalið nr. 20a. Á bókinni eru 9 bréf; hún er í folío og 
þessar auðar síður og blöð: Ib^ % 3, 4^ 8b^ 9, IBa^ 17, 20a, 24b. 26, 
28, 31, 36a^ 37, 42b. 48—47. Utan á pakkanum stendr: „Jslen- 
dische Handlung zu Coldingen ergangen Freitags Nach Letare Anno 
1545. 1550". Innan í heptinu liggr blað, að þvi er virðist kjölur af 
böggli ; á honum stendr: „1.) Islandische handlung hetreiFente königl, 
schreiben, zu Coldingen Anno 1545 el: c. 1550 ergangen. 2) worbey 
Eine Instructie nact Weijgat, 1629. 3.) Biscaijer sache, belangent den 
walfischfang. 1615 No 2." Scr. Nr. 285. 

Jslandische handlung zw Koldingenn ergangenn 
freitags nach Letare A. D. 45. 
Gestrengen Ehrnvheste Achtbare vnnd Hochgelertte gross- 
gunstige herren, Jííach dem dann der durchleuchtigste Gross- 
mechtigste Hochgeborn furst vnnd herr herr Christian zu 



1 045. ÖAkBOR GAÍR AR. 

Dennemarck vnd Nerweijen der Wenden vnnd Gotten kon- 
nig zu Slesswick vnnd Holttstein Stormarn vnnd der Dijtt- 
marschen hertzag, Grauen zu Oldenburgk vnnd Delmenhorst 
vnser gnedigster herr. Nach gnedigster gehðr, vnserer von 
wegen der Erbaren Fursichtigenn vnnd fast weisen Burge- 
meijster vnd Rathmann der nhamhafftigenn Stadtt Ham- 
burgk, vnserer gunstigen herren, durch vnns gethane wer- 
bung, belangen die beschwere vnnd feijhle Jrer burger so 
jnn Jsslandtt handelenn, gegen vnnd widder der Erbaren 
vnd vhesten Otto Stigisson hochstgedachter koninglige maye- 
stattis vogt inn Jsslandlt gnedigst begerenn gewesen. Die- 
weyll Jre koninglige Maiestat mitt hochwichtigenn geschefF- 
ten diser Zeitt^) beladen, die gebrechen vnd feijhle jnn be- 
rurtther werbung angegogenn auffs kurthist schriefftlichen 
Zuuoruassenn vnnd Euern Gestrenckeytten vnnd gunsten so 
darauff zu handeUn verordentth, diesellbigenn zu behandi- 
genn, so wollen wir dem nach volgende puncten vnnd ar- 
tickell E. G. beantwortthen, mitt vorbehallt gethaner protes- 
tation vnnd bedingung, das wir hochstgedachter ko, Mzt. zu 
vntherthenigenn ehren vnnd gefallenn inn handlung gewil- 
ligett, doch berurtther Stadt Hamburgk vnd des khauffmanns 
gerechtigkeit deselbenn vnscedlich. 

1. Sage derhalbenn, Je vnnd allwegenn breuchlich ge- 
wesen, das die khauffleute von Hamburgk inn Jsslandtt hand- 
tierent der gemeinen armutt jnn landtt (so siech sampt weijb 
vnnd khindt der fischereij ernehren niuss vnnd vor grosser 
unuormuglickeit kheine eigene fischer Bodthe jnen zeugen 
oder bauen khonnen) sich erbarmett vnnd sie mitt jren 
Bodtenn sampt aller reijdtschafft auch victalien versorgett, 
mitt dem bescheide, wan der almechtige jhnen aus der Se- 
he ettwas geben wurde, das sie als dan dem khauffman 
seine wolthatt vnd freundtschafft auch belohnen wollten, 
nach dem das shiff bemannet. Jst es ein schiff oder Bodt von 
vier mannen gewesen, so hatt man dem khauffmahn den 
funfftenn fich gegeben vnd also fortt ann, Ist aber auch 



1) Skrifarinn hefur klest sto fyrsta stafinn i orðinuj að hann er 
gáta. 



384 



HAMBORGARAR. 



1545. 



nichts gefangen wordeOj haben sie nichts dorffen geben vnd 
doch gleichwoll der Bodte das gantze Jar, auch ausserhalb 
der zeitt der fischereij, zu jhrer notturfft vnd leijbs narung 
gebrauchen mugen. Als aber Gott solcher bruderlicher Com- 
munication vnnd freundtschafft wegen, die fisclierij dermas- 
sen gesegnett, das dedurch mancher hausarmer vor sich 
sein weyb vnd arme khinder das degliche brott vnd leibs 
vffenthallt erworben jst jnen ]e gluck vnd gottes gabe durch 
ettliche leutthe vergunnett worden dieselben mijsgunner ha- 
ben beij obgedachtenn vogt so viel zu wegen bracht, das 
ehr den armen leutten nitt allein verbotten mit den Ham- 
burgerr Eodten hinfurth wie von alters heer, jre narung 
zu suchen, sondern hatt auch vber das vff nechst vorschi- 
nen allding vff Petrj (et) Pauli dieselben Bodte durch die jeni- 
gen so er daetzu vormocht vnersuchtes ordenliches rechtens 
dem khauffmann jnn ruchen jme an stadt hochstgedachter 
ko. Mzt, one allen fuge vnd rechtmessige vrsach zu sprec- 
hen lassen, der armutt zum grossen schadenn vnd verkur- 
zung seijner nharung vnd dem kauffmann zu abbruch vnd 
schwerhung seiner wollhergebrachtenn gerechtigkeit. 

2. Zu deme so ist auch vber menschen gedencken 
gebreuchlich gewesen, wann der khauffmann nach vielenn er- 
ludenen gefehrligkéitenn, vormittelst gottlicher hulffe jnn Jss- 
lanndtt^) annkhommen, das ime als dan der vogt daselben 
den khauff gesetzt vnnde eine khauffstette eingeben daruíf 
ehr der khauffmann die gerechtigkeit gehatt allerleij mis- 
handelung (die hochste straffe ausgenommen) zuuorrichten 
vnd zu straffen, welches straff geldtt den rechten armen 
alle sampt zu gekherett. 

3. Daezu haben sie auch macht. gehatt jre schuldener 
vff derselben Khauffstett anzuhallten, bis die bezahlunge 
oder aber gnnugsame Gaution oder vorsicherung darfur ge- 
stehenn. 

4. Vnnd was nach gehaltener khauffstett vberblibenn 
hatt mann im lande gelassen, vnd wen mann gekunth vor- 
kaufft, dan die weijll es den rnehren theijU vorderbliche 



1) Hér hefir i fyrstu staðiö: „Seelaiidt" en veriö breytt. 



1545. 



ílAMBORGARAR. 



j. 

385 



vvarh, als bir vnd mehl etc. hatt man es one schaden so 
ein weytthen wegk nitt khonnen widder mitt heim furen. 

Diese alte gerecktigheitt vntherstehet sich offtgewhentter 
vogt auch abzubringen, vnangesehen das dieselbige der 
khauffmann vo Hamburgk vber den alttenn brauch auch 
noch zum vberfluss, vor zwentzig gulden jerlich erkhaufft 
vnd damiit auch einfurung gesthehen das andere frembde 
khauftleuthe gleich den Hamurgeren alle jar zwentzig gul- 
den geben mussen, alles zu mehrere erhalttung berurther ge- 
rechtigkeitt. 

5. Vnnd damitt je vielgedachter vogtt seine abgunst 
vnnd vnbewogenheitt gegen die von Hamburgk desto mehr 
ann dag gebe, so lest ehr ijhre bíirger zwue oder dreij wo- 
chen lenger den andere ]m lande liegen, ehe dan ehr jhnen 
den khaufF setzen will, welches sie doch kegen im nitt 
vorschuldett, sondern sein inn allerwege willferrig gewesenn 
jnie, im fhall der notturfft, zu dienen vnnd helffenn mitt 
schiff vnd mann. 

Aber wie dem allen so ist doch ein Erbare Rath von 
Hamburgk der trostlichen vnd frolichen hoffuung hochst- 
gedachte ko. Mzt. werden sollche ob erzeltte geferrige be- 
gunstigung vnd vnerhortte neuerung nitt billigen viel we- 
niger beuehlen oder beuohllen habenn, 

Dan weijll Jre ko. Mzt. jhnen gnedigst zusage ge- 
than jre priuilegia, freij vnnd gerechtigkeiiten zu mehren 
vnd nit zuuorringern. Jhre ko. Mzt. werden sie auch vieli 
niehr beij den priuilegien so sie von altters heer gehabtt 
vnnd zum theijll erkhaufft schutzen vnd handthabenn son- 
derlich jnn diesenn gerechtigkeytten, welche Jre ko. Mzt. 
hausarmen nutz^) vnd trostlich vnnd nitt schedlich seinn. 

Derhalben jre demuttige vnnd dienstliche bitt Jre ko. 
Mzt. als jr gnedigster herr, wollen viell genentten Jhren 
mzt. voigt ernstlich dahin halttenj das er dem khauffmann 
von Hamburgk die ^yidder recht vorenthaltene schieff mitt 
aller zugehor wie sie gewesen inn vorigen standt, sampt 
erstattung derhalbenn ergangenn schadenn vnnd vnkhostenn, 



1) Orðið krabbað í frumnti ; lestr því óviss. 
Dipl. Isl. XI. B. 



386 



HAMBORGARAR. 



1545. 



restittuire vnnd vberantwortte, das er auch hinfortth den 
khauffmann jnn allen seinen altt heer gebrachten gewonheit- 
ten vnd zum theijl erkhaufftenn gerechtigkheitten, vnbemuhett 
vnd vnverhindertt lasse. Das wiU ein Erbar Radth von Ham- 
burgk, vmb hochstgedachte ko. mzt. jnn aller geburender 
vntherdennigkeit jnn alle wege verdienenn. 

Adam Schneijdewijnth der Rechten doctor vnd Lutke 
Schmidt, gesantthe eines Erbaren Rathes vonn Hamburgk. 



341. 20. ílarts 1545. í Koldíng. 

SvöR Otta hirðstjóra Stígssonar upp á kæru Hamborgara 
(Nr. 340). 

Ríkisskjalasfn Dana, „Island, Fœröe og Grönland", Suplem. II, 20^:. 

Islendische handlunge die vonn Hamburg Belangende. 
Actum Golding Freitags nach Letare 1545^), 

Koniglicher CDa. meins gnedigsten herrn verordentenn 
Rethenn als die Eijsslendische gebrechenn zwischenn mir 
Otto Stigissen kon. CDa. vogt vff Eijsslandt ann eynenn vnd 
der Erbarnn Raths zu Hamburg geschickt als clegere an- 
dern teils, zuvor havenn vffer legtt et c. 

YÍll ich Otto Stigissen zu meijner Notturfft, vf die vber- 
gebene der gesandtenn vonn Hamburg schrifftliche clage voU- 
gendenn gegrundete bericht thun vnnd hiemit zugestelt haben. 

Das kon. ODaist, landt Eijslandtj der Cronen Dennemarck 
frey schatzlandt, das keinem kauffmann zu besigeln geburt, Es 
geschee dann mit kon. ODayst. sunderlicher gunst vnnd willen. 

Diweil dann nun von hochgedachler kon. CDayst. denn 
vonn Hamburgk, sambt andernn aus sundern gnadenn, vff 
eynenn angesaztenn zoUen Jhrer konn. CDayt. land Eijslandt 
jtziger zeit vnnbesigeln, vnd jre hantýrung mitt denn leut- 
ten daselbst zu treiben vorstadtet. 

So geburth dem kauffmann sich jnn denn hafenn vnnd 
vffne lannde friedlich vnnd dem lanndrecthenn, vnnd Lach- 

1) Otte Stigisens Verteidignung gegen die Hamburger (afskr. 
Thorkelins). 



I 

Í545. ÖAMBÓRGARAk. 387 



buch gemess zu habenn, beij verlust schieff vnnd gueter 
'aut des beschriebenen Lachbuchs vnnd ergangenn dhom. 
hir beygelegt, zubefindenn, darijnn auch begriffen, wie initt 
gewicht Mass vnnd Ellen, kauffen vnnd verkauffen gehan- 
delt vnnd vmbgegangenn werden soU. 

Unnd sunderhch jst clerlich jm landtrecht vnnd Lach- 
buch vorsehen, vnnd ausgedruchtj das kein deutzsch odder 
finglisch mann, die vff kon. CDaist. nachgebenn Eijslannd be- 
sigelenn Eigenn fischer Both, odder Leutt zugebrauchen od- 
der auszureiden haben bei verlust der Bot. 

Auch ist weitter darinn austrucklich begriffen, das kein 
kauffmann winterlager vff dem lannde habenn soll, vnnd so 
der kauffmann seiner wahr, die er nicht verkeuffen mocht, 
vff dem lannde liesse, die soll eynem Jsslendischenn mann 
befholenn werden. 

vnnd zoll zu winterzeit dieselbige wahr nicht theurer, 
dann zu sommerzeitten gegeben werden. 

Es hatt auch der kauffmann, Englisch vnnd deutsche, 
vnnd svnderlich die vonn Hamburgk solches alles Anno 1527 vff 
neue bewilliget, wie aus hiebeigelegtenn besiegeltenn breft zu- 
befindenn^). Esseind aucb vor, vnnd nach, etzlich dhom er- 
gangenn, vnnd der kauff'mann mer male, schieff vnnd both, 
vorlustig erkanndt worden, alles laut hiebeigelegten dhom 
brieff vnnd sigel. 

Weil aber ich obgnandter Stigissen befunden, das der 
kauffmann zum teil denn Lanndtrechtenn vorigen ergangenn 
vrteiln vnnd dhom, auch des kauffmanns deutsch vnnd Eng- 
lisch eijgenn bewilligung zu widdern, etzlichenn kon. Mast. 
vnderthann vff Jsslandt, fischer Bot gethan, vnd ieut aus- 
gereitet, auch das der kaufmann zu wijntherzeit kauffge- 
sellen vff deni lande gehabt, vnnd kauffen vnnd handlenn 
lassen Alles zu beschwerung der vnderthanenn, mir auch 
solchs vonn den jnwhonern des lands geclagt. Hat mir 
vonn ambts wegenn nicht anderes geburen wollen, dann 
die sachen mit Recht zuuerfolgen damit die beschwerungen 
abzuschaffen, weil mir demnach mit ordentlichen rechten des 



1) Sjá DipL Isl. IX. Nr. 243. 



25* 



388 



ÖAkBÖRGARAR 



kauffmans ausgereidte Bot gewhonnen vnd kon. COaist, vor- 
fallen, vf alleding erkandt, auch die vorsehung, dess win- 
terlagens halbenn, wie hieuor angezeigt, vnd mit brif vnnd 
sigehm jegenuertigk belegt. 

Haben kon. CDaist verordente Rethe zuermessen mit 
was fuge ich vonn der Stadt Hamburg gesandtenn bei kon. 
ODaist vnnd E. g, angegebenn, als solte ich aus Neidt, od- 
der auch one Recht, die Bot mit vngeburlich vndersetzung 
erlangt haben, Auch das winterlager vorbuetenn et c. 

Verhoff E. g. habenn hiraus souijl zubefinden das ich 
in dijssenn sachen nichts anderss, dann RechtHch gehandelt, 
vnd das ich derhalben viUig nicht zubeclagenn, vilweniger, 
das ich die Bot also mit Recht erlangt widder zugebenn 
odder eijnige schadenn zuerlegenn schuldigk. Ich zweifel 
auch nicht, wann ein Erbar Radt der stadt Hamburg der- 
massen vom kauffmann dem die Bote zugestandenn. vnd 
das winterlagcr zu ]ren vortheil zugebrauchen suchen be- 
richt wehre. Jhr Erbar W, hettenn mich mit diesenn cla- 
genn zuuorschonen wissen. 

vnnd mit was fuge die gesandlenn vonn Hamburgk 
dissmals altenn gebrauch vnd gewonheit anzuziehenn, vnnd 
fur sich zugebrauch habenn E. g. Als die hochuerstendigen 
zuermessenn. 

Als auch weitter von den von Haraburg gesantten an- 
gegeben, das jhnen vf den kauffstedt die jnen durch kon. 
CDaist. vogt zu jhrer hantijrung angewiesenn werde, die g®' 
rechtigkeit habenn sollenn, das sie daSelbst rechte gewalth 
brauchen jhre schulde halben anhalten vnnd straffen mochten 
doch die hafernn Reinselle ausgescheidenn, vnnd das sieaon 
dem vorhindert wurdenn. 

daruf sage ich gnandter Otto Stigissen mit kurtz das 
ich solcher vnbefintlichen gewonheitt odder gerechtigkeitenn 
kenis wegs gestendig, Es were auch solches den beschrieben 
Landtrechten offenthch zuwiddern, vnd kon. CDaist. hoheit ab- 
bruchig jnn dem meyner phlicht halber nichts nach zugebenn 
geburth. 

Es ist auch hiuor mitt guttem grunde angezeigt das Nij' 
mands Jsslandt zubesigeln hat, es geshee dann mit kon* 



1545. HAMBORGARAR. Sgð 

^aist. sonderlicher gunst, vnd wurd in Lachbuch clerlich 
vorsehen, das kein schipper vf Jsslandt handlenn solle, Er 
habe dann kon. (iDaist. briff vnd sigell vnd sollen jnn dem 
kauffleutt sich friedlich vnnd des Landre&hts geniess hal- 
^60» das aber etzliche kaufíleutt sich gewalts gebraucht. vnd 
l^on. coaist. vnderthanen angehaltenn. vnnd beschatz, das 
ist one vnnd widder recht fur genhommen, wenn es auch 
^rfarn. jst es nicht vorstadt. sundern gestraflft worden vnd ist 

dem Nach gestalt der sachen, kein gewonheit anzuzeigen. 

vnnd geburthe kon. CDaist. odder derselbenn vororden- 
tenn die gerichte walt straff anhaltenn vnnd was dem allenn 
anhengig. vnd sunst nijmands, des ich mich auch nicht zu- 
tegeben gehabtt. 

Souil ist aber dem kauffmann durch die vogte voll 
nachgegebenn, doch kon. CDaists hoheit vnnd gerichtigkeit 
vnnschedlich, damit fridt, Recht, vnnd der kauffmann sein be- 
zahlung zuerhaltenHj das der kaufmann dj jenigen als dem 
kaufnian schuldig odder strafbare handlunge vf der kauf- 
stedt treijbenn, angehaltenn werdenn mugen, bÍss zu des 
Vogts Ankunft, oder das deselbigenn dem vogte vber ant- 
^örtt, solchs ist auch vonn mir nicht geweigert worden. 

Nun vnderstehet sich von der kaufíleuthen konig. QDaiest. 
vnderthann, vf denn Ancker zu byndenn, vnd zuschutzen. 
Auch die schuldener jhres gefallens oae recht zudrengen, 
]^ dem geburt mir wol solches dem Rechnen zuwidder vnnd 
konn. CDaist. hoheit abbruchig nicht zu zustehen het dassel- 
be auch nicht zuuorantworten geshabt, stelle solches e. g. zu 
^rniessen. 

Es werden auch derwegenn wie angezogen die xx. R. 
vonH ijderm^) schiff gebeben sundern solches ist kon. ClDaist. 
schatz oder zollengeltt vnnd geben die Englisehen dissfalls, 
^iwoll jhnn deren wie angezeigt kenis vorstatt, mehr als die 
deutschen vnd sind fur alters vormuge des Lachbuches zu den 
guldenn vonn ]dem hundert fisch als aus dem Lande ge- 
furt. vj fisch vonn dem kauffmann zu schatz gegebenn wor- 
den. Auch ist Walthrann vnd schwefel als vorschatzt wor- 



1) = jedem. 



390 



HAMBORGARAR. 



1545. 



denn, daraus zubeflndenn mit was fuge gesatzt das die xx 
R. vorangezeigte gerechtigkeit soltenn gegebenn werdenn, 

das mir auch vonn dem kauffmann vffgelegt, das ich 
denn Hamburgern, zur vngebur weigern solt, denn kauff 
zusetzen vnnd dreij wochen lenger, dann andere vortziehenn. 

daruff gebe ich disenn bericht, das vormuge des beschrie- 
benn lanndtrechtes, keijnenn kauffmann kauff gesatzt wer- 
denn soU vor Phih'ppj (et) Jacobj, vnnd solchs derhalben das die 
Leut ann der fischereij nichts verseumen, vnnd sich mehr des 
Bijrtrinckens beij denn schiffenn, vnnd niussig gehens vber- 
lassenn, denn der fischereij, wilchs dem kauffmann vnd leu- 
ten zuschadenn. 

Aus dem wird dem kauffmann, deutschen vnnd Englischen 
vor Phih'ppi (et) Jacobj tage kein kauff gesatzt. Es hahenn auch 
mehren teils kauffleut, solchs zu haltenn gesucht vnnd gebetenn. 

So auch solchs nicht gehaltenn werde hetten dj jenni- 
genn als erst zu lande mit ]ren schiffen gelangenn, den vor- 
teil vor denn andern, vnd ]st dem gemeinenn kaufmann 
zum besten Meijtag zum anfangk des handels bestimbt, solt 
derhalben billig mit angeben verschont sein. 

Stelle solchs alles e. g. zuermesseh vnd bit diensth'ch, 
dass mein vnschult kon, coaist, mitt vleiss zu berichten. 



342. [20. Marts 1545. í Kolding]. 

Kæeugeinae Otta hirðstjóra Stígssonar gegn þýzkum kaup- 
mönnum, er verzla á Islandi. 

Ríkisskjalasafn Dana, „Island, Fœröe og Grönland", Suplem.II, 20^^ 

Artickell der Glacht, alls Otto Stigissen ambtmann vp 
Jslanndt wedder de dudeschen koplude jn Jslannde 

haiiterende, ouer geven, 
Nachuolgende Artickell Hefft Otto Stigissen Ambtmann 
vp Jsslandt gegen de dutzscken koplude, so ehre kopman- 
schop vnde hantirunge vp Jslandt gebrucken, tho clagende. 

Erstliken so vnderstaen sick etlicke dersuluen de Eng- 
lischenn schepe vth den hauen thodriuende, vngeachtet dath 



1545. HAMBORGARAR. 391 

solchs bi] vorlust schip vnd gudes jnn rechlen verboden 
ock is dath sulue kon. Maist. vnde dem lande nadeelich jch 
hefft ock Liicke Schmedt jnn der haffe Borsann solckenn 
gewalt geeuer, vnd noch wedder recht Lijck oder Wandell 
daruer gedann. 

Thom andernn so affmerekenn Etlicke Jslendischenn 
Buren ehren fisch, also dath se den nemands anderss ver- 
kopen moihen. dath alles deni Landtrechtenn entjegenn. 

Thom drudden so foren se tom dele fredlose lude vth, 
de ore broke nith gegeuen, noch vele weníUger geleide kre- 
genOj vnde de jenigen so solckes dohenn sind na Landrechte 
suluest fredeloss, vnd hebben schijp vnd guth an kon. HDaist 
verbraken. 

Thom veerden so nehmen ... .^) konnigs Broke 
vnnd gelt vp, van den Jslendernn vnd andern, vnnd wen 
se sick suluesten vnder einander schlaen wollen se dem va- 
get van kon. ClOaist. wegen we sick na dem Landtrechte 
^gennt vnde geboren. nene broke gewen, 

Thom vofften fangen etlicke, de Jslendischen Papenn 
vnde Burenj vnde bijnden se ahn ehre ancker, vnd schatten 
^hren ehre fisch vnde guth aff. na ehren suluest gefallen 

grother vnbiilicheit konn. CDaist. hoheit vnde dem rech- 
ten thoweddern. 

Thom sesten so lathenn etlick ehrr Bothe vnd volck 
thojegenn dem Landtrechtenn thor Seevartz gaaen Ka ehrem 
eigen gefallen. 

Thom seuenden, so hefft schipper Hans Huge einem 
Burenn jm Jsslandt dortich wete fijsk, twolff sckape vnd 
twee echssen affgehaltet wedder recht, vnd kon. CDaist. beuel- 
hebberen dar nichts vergeuen, de Bure Jhon Jonssen ihr wollen. 

Thom Achten, so hebben se von westen jnn Jsslandt 
grothe gewicht, dar se denn fisck mede jnneegen, vnde de 
Jsslender megen mit ehrem eigen gewichte wen se kopman- 
schep gebruken nicht wegen, dath doch dem Landrechte, vnd 
der kopmanns eigen bewilligunge tho weddern, den de kop- 
»ian js schuldich Jsslandissch gewicht tho brukende. 



1) Hér er svo margkrabbað í eitt orð, að það er alveg ólesandi. 



392 HAMBORGARAR. 1545. 

Thom Negende so foren se jnn Jslandt kleine achten- 
deell veertel vnd Tonnen da se Bottern, Honnig vnd Teer, 
jnne verkopen, des kopmans eigen bewilligunge, vt be- 
selechtenn^) breue vnde segellen, tho befinden tho weddern 
vnd soldenn na Jsslendischenn Landtrechte all ehr guth dath 
se verhandellt darmede dem konige verbraken hebben, 

Vnd bidde hirup kon. COaist. verendendthen Rede willen 
hir um bij denn vann Hamborch de biUigkeit verfugenn vn- 
de verfordern doch de kopmann, de der Segellatz vp Jss- 
landt gebruken wiU, vnderricht, sick fredlick vnde de recht 
vnde billigk vp kon. COaist. Lande mit handell vnde wan- 
dell tho holden, dath ock de Nasteh'ge vnde enthwante bre- 
ke. vnde wes den luden affgeschattet wo billichj wedder ge- 
geuen werden moge. 



348. [30. Marts 1545. í Koldlng]. 

SvöE Hamf orgarfuUtrúanna upp á kærur og ójöfnuð Otta hirð- 
stjóra Stígssonar. 

Rfkisskjalasafn Dana, „Tsland, Fœröe og Grönland", Suplem. II, 
20b. — Þetta sýnist vera alveg sama skjal og Nr. 340. Frururit þess 
sýnast hafa verið tv6. Helzti munr þeirra er sá, að hér stendr á 
einum stað „Sehelandt" (hls. 394), þar sem í hinu stendr „Jslanndtt", 
þó leiðrélt úr „Seelandt" (bls, 384). Þessi texti er létinn koma hér i 
sömu röð og i handriHnu. 

Gestrengen Ehrenuheste achtbare vnd hochgelerte gros- 
gunstige herren Nach dem dann der durchleuchtigste Gross- 
mechtigste hochgeborn Furst vnd herr herr Christian zu 
Dennemarcken vnd Norwegen der Wenden vnnd Gothenn 
konnigk zu Schleswigk vnnd Holstein Slormarn vnd der Dit- 
marschen hertzog, Grauen zu Oldenburgk vnnd Delmenliorst 
vnser gnedigster herr Nach gnedigster gehor vnnserer vonn 
wegen der Erbarnn Fursichtigenn vnnd fast weissenn Bur- 
germeister vnnd Rathmann der nhamhafftigen stadt Ham- 
burgk, vnserer gunstigenn herren, durch vns gethane wer- 



i) Svo. 



1545. 



HAMBORGARAR. 



393 



bung, belangenn die beschwere vnd Feylle jrer burger so 
jnn Jsslandt handelen, gegenn vnns widder dem Erbarnn 
vnd vhestenn Otto Stigisson hochstgadachter kon. COaist. vogt 
jnn Jsslandt gnedigst begerenn gewesenn dieweill Jre kon. 
ODaist. mit hocwichtigenn geschefttenn diser zeit heladenn, 
die gebrechenn vnnd feylle jnn berurtther werbung ange- 
zogenn auffs kurtzist schriefftlichen zu ueruassen vnd Euern 
Gestrenckeitten vnd gunsten so daraiiff zu handelln voror- 
denth, dieselbigen zu behandigen, so wollen wir dem nach 
volgende puncten vnnd artickell E. G. beanthworthen mit 
vorbelialt gethaner protestation vnd bedijngung, das wir 
hochstgedachter kon. CDaistt zu vnderthenigenn ehrenn vnd 
gefallen ]nn handlung gewilligett, doch berurther stadt Ham- 
burgk vnnd des kauffmanns gerechtigkeit deselben uns- 
chedlich. 

öage derhalbenn Je vnnd allwegenn breuchlich gewesenn 
das die khauftleute von Hamburgk jnn Jssland handtirent 
der gemeinen armudt jm lande (so siech sambt weib and 
kindt der fischerey ernherenn muss vnnd vor grosser vouor- 
mugligkeit kheine eijgene ficher Bodte ]nenn zeugenn oder 
bauen khonnen) sich erbarmett vnnd sie mit jrem Bodtenn 
sampt aller Reidtschaftt auch victalien versorgett, mit dem 
bescheidt, wann der almechtige jhnen aus der sehe ettwas 
geben wurde, das sie als dann dem kauffmann seine wol- 
thatt vnd freundschaftt auch belohnen woltten, nach dem 
das schiff bemannet jst es ein schift oder Bodt vonn vier 
mannen gewesenn, so hat mann dem kauffmann den funff- 
ten fisch gegeben, vnd also fortt ann, ist aber auch nichts 
gefangenn wordenn, habenn sie nichts dorffen gebenn, vnnd 
doch gleichwoU der Bodte das ganntze jar, auch ausserhalb 
der Zeitt der fischereij, zu jrer Notturft vnnd leibs narung 
gebrauchen mugen. Als aber Goth solcher bruderlicher Com- 
munication vnd freundshafft wegenn, die fischereij dermas- 
sen gesegnet, das dardurch mancher hausarmer vor sich 
sein weib vnnd arme khinder das degliche brott vnd leibs 
vffenthalt erworbenn. Jst jnenn jr gluck vnnd gottes gabe 
durch ettliche leutthe vorgunnett worden, dieselbenn mijss- 
gunner habenn beij obgedachtenn vogt so viel zu wpgenu 



394 



HAMBORGARAR. 



1545 



bracht, das er denn armenn leutten nit allein vorbothen 
mitt dem Hamburgerr Bodtenn hinfurth, wie vonn alters her, 
jre narung zu suchen, sondern hatt auch vber dass víf nechst 
vorscheinenn allding vff Peter (et) Paulj dieselbenn Bodte durch 
die ]enigenn so er dartzu vormocht vnersuchtes ordenltiches 
rechtens dem kaufímann jnn rucken jme ann stadt hochstga- 
dachter kon. ClOaist. one allen fuge vnd rechtmessige vrsach zu 
sprechen lassen der armut zu grossen schadenn vnd ver- 
khurtzung seiner nharung vnnd dem khauffman zu abbruch 
vnd schw^echung seiner woUhergebrachtenn gerechtigkeitt. 

Zu deme so ist auch vber menschengedenken gebreuch- 
Hch gewesen, wann der khautrmann nach vielen erlidlenen 
geferh'gkeitten, vormittelst Gotth'cher hulffe jnn Sehelandt an- 
komhenn, das jme als dann der vogt daselbenn den khauff 
gesetzt vnnd jme khauffstette eingebenn, dar uff ehr der 
khauffmann die gerechtigkeitt gehatt allerleij mishandelung 
(die hochste straffe ausgenommen) zuuorichtenn vnnd zu straf- 
fen, welchs straff geldtt denn rechtenn armenn alle sampt 
zu gekherett. 

Dartzu habenn sie auch macht gehabt jre schuldener 
vff derselbenn khauffstet an zu halttenn bis die betzalunge 
oder aber genugsame caution oder vorsicherung darfur ge- 
schehenn, 

Vnnd was nach gehaltener kauffstett vberbliebenn hatt 
mann jm lande gelassen, vnnd wenn gekunth vorkauftt, 
dann dieweil es denn mehren theil worderbliche wahr, als 
bir vnnd mehl etc. hatt man es one schadenn so ein weyt- 
then wegk nit khonnen widder mit heim furen. 

Diese alte gerechtigkeit vnderstehett sich offt gewhentter 
vogt auch abzubringen, vnangeseheh das die selbige der 
khauffmann von Hamburgk vber denn altenn brauch auch 
noch zum vberflus, vor zwentzig gulden jerlich erkaufft 
vnnd damit auch einfurung gestehen das andere frembde 
khauffleuthe gleich denn Hamburgern alle ]ar zwentzig gul- 
den geben mussen alles zu mehrer erhaltung berurther ge- 
rechtigkeit. 

Vnnd damit je vielgedachter vogt seine abgunst vnd 
vnbewogenheit gegen de von Hamburgk desto mehr ann dag 



1545 



HAMBORGARAR. 



395 



gebe, so lest er ijhre burger zwue oder dreije wochen len- 
ger denn andere ]m lande Hggen ehe dann ehr jhnen denn 
khauft setzen will welchs sie doch kegenn in nitt vorschuU- 
dett, sondern sein jhm alle wege wiUferig gewesenn, jme 
im fahllt der notturfft zu dienenn vnnd helfTenn mit schiff 
vnd mann. 

Aber wie dem allen so ist doch ein Erbar Radth vonn 
Hamburgk der trostlichen vnnd frolichenn hoíFnung hochst- 
gedachte kon. ODaistt. werdenn solche ob erzeltte gefherrige 
begunstigung vnnd vnerhorte neuerung nit biiligen viel we- 
niger beuehlen oder beuohlenn haben. dann weijll Jre kon. 
QDaist. jhnen gnedigst zu sage gethan jre priuilegia, freij 
vnnd gerechtigkeittenn zu mehren vnnd nit zuuorringern. 
Jhre kon. ClDaist. werdenn sie auch viell mehr beij denn priui- 
legien so sie vonn altters herr gehabt vnnd zum teill er- 
khaufft schutzenn vnd handthabenn sonderlich jn diesenn 
gerechtigkeittenn, welche Jre. kon, CDaist. hausarmen nutz 
vnnd trostlich vnnd nit schedhch sein, 

Derhalbenn jre demuttige vnd dienstliche bitt Jre kon, 
ODaist. als Jhr gnedigster herr, wollen vielgenantten Jhrenn 
CDaistt. vaigt^) ernstlich dahin haltenn, das er dem khauff- 
mann vonn Hamburgk die widder recht vorenthaltene schieíf 
mit aller zugehor wie sie gewesenn jnn vorigenn standt, 
sampt erstattung derhalbenn ergangenn schadenn vnd vn- 
kosten restituire vnnd vberanttwortte, das er auch hin- 
forth denn khauffmann jnn allen seinenn altt hergebrach- 
ten gewonheitten vnnd zum theil erkhauftten gerechtigkeit- 
tenn, vnbemuhet vnd vnuorhindert lasse, das will ein Er- 
bar Radth vonn Hamborch vmb^) hochstgedachte kon. CDaist. 
jnn aller geburender vnderdennigkeitt jnn alle wege vor- 
dienen. 

Adam Schneidewinth der Rechten doctor vnnd Lutke 
Schmidt gesanthe eins Erbarnn Rats van Hamburgk. 



1) Svo, 



396 



HAMBORGARAR 



1545 



344. 20. Marts 1545. í Kolding. 

JóHANN kanzlari Fris og þrír aSrir, sem konungr hefir 
boðið að leiða mál Hamborgara og Otta Stígssonar til lykta, 
álykta, að því skuli öUu skotið til Alþingis, og þar skuli 
Hamborgarkaupmenn svara lögum. 

Ríkisslíjalaaafn Ðana, ^Tsland, Færöe og Grönland", Suplem. II, 
20b. — Þar með fylgir illa skrifað uppkast bréfsins með hendi An- 
drésar von Barby, þýzka kanzlara konungs. alveg samhljóða. 

Abschiedt der Jsslandischenn gebrechenn. 

Die Jsslendischenn gebrechenn sinndt dermassen vonn 
herrn Johann Friss Cantzlern vnd hern Erich Erichsen des 
Reichs COarschalcke Erich Krabhen vnd Andres vom Barby 
vff kon. CDaistt. beuehl verabschiedet. 

Das Otto Stigissen dem Hamburger kauffmann der both 
halbenn Als er mit rechte vff Jsslandt vonn dem kauffmann 
gCM^ennen, vor Alding zu recht stehen solle vnnd was dar 
derhalbenn^) erkant gevs^ertig sein vnnd vervolgenn. 

Jnn denn Andern Artickeln soll sich der khauffmann 
auch der vogt dem Lacbbuch, ergangenn dom, vnnd be- 
wiUigung des kauffmanns haltenn. 

Es soU auch vff alding gehandelt werden, das QDass, 
elle vnnd gewichte lauth der vorgelegtenn vrteil vnnd dhom 
auch des kauffmanns bewilligung, von dem kauffmann vnnd 
dem vntherthan vff Jsslandt ]nn handell vnnd wandell soU 
gebraucht werdenn, 

Actum Koldingenn freijtags nach Letare 

Anno 15452). 



345. 30. Marts 1545. á MeL 

Ingvildb Grímsdóttir selr síra Birni Jónssyni jörðina Skarð 
á Reykjaströnd, með itaki og selför í Kálfárdalsjörð, fyrir 
fjóra tigi hundraða í fastaeign og lausafé. 

1) Hér bœtir uppkast Barbys við: „nochmals", 2) Á texta þess- 
ara 5 fyrirfarandi bréfa (Nr. 340— 344) verðr hér ekki tekin fuU ábyrgð, 
aí þvi að ekki var kostr að beru saman við frumritin próförkina. En tvœr 
íifskriptir flestra þessara bréfa hafa yerið við höndina til samanburðar. 



JARÐAKAUP. 



39^ 



AM. Apogr, 302 með hendi Árna Magnússonar „Ex transscripto 
2 virorura facto circa 1550 vel paulo post" (AM.) — AM. 238. 4to bl. 
40^ Bessastaðabók, skr. c. 1570. 

[Brief fyrir Skardi^). 
Þat giorum uier Olafur Semingson. Sijgurdr Nikulas- 
son^). prestar. [og^) Eirekur Magnusson diakni.^) godum 
monnum kunnigt med þessu voru opnu brefi. arum epter 
gudz burd. m. d. xl. og v. cLr a Annunciacio Marie*). a 
Mel^) i Midfirdi. vorum vier i hia. saum og heyrdum a ord 
og handaband Sira Biarnar Jonssonar og Jngaulldar^) Grims- 
dottur. at svo fyrer skildu. ad greind JngauUdur'') seldi fyr- 
sogdum [sira^) Birne presti til fuUrar eignar iordena Skard 
i Skagafirdi a Reykiastraund. [er liggur^) i Fagranes kirkiu- 
sokn. at tilskildu^) þui itaki og selfor. sem hun sagdi [at 
Gri mur Jonsson fader sinn^*^) hefdi lagt til hennar i Kalfar- 
dalsiord. og med þeim ollum odrum gognum og giædum 
sem greindre iordu a med logum at fylgia. Hier i mot gaf 
sira Biorn greindre JnguauUdi^^). xxc iord i Midfirdi og. onn- 
ur. xxc. i [tridvm edvr^^) friduirtum peningum ef optnefnd 
Jngaulldur'^) kynne helldur med at þurfa lausafie. Skylldi 
þessi iord edur peningar anafnast^^) edr^*) afgreidast ecki 
fyr en Sira Biorn^^) feingi halld edr afending d þessari 
iordu. fyrgreindu Skardi. Suo og lofar sira Biorn i sama 
handabandi at byggia JngauIIdi^^) suo mikla peninga fyrer 
fulla leigu sem hun med þvrfti^'') fyrer sig og sitt folk. En 
ef þeir peningar væri ecki til eda gilldest eigi [adrer aptur 
þviliker^s) sira Birnei^j. þa hann villdi aptur kalla. þa skylldi 
þesser^o) peningar koma vpp i [sagt iardar verd^^). suo mik- 
it sem tit(t)nefnd JngauIIdur^^) yrdi sira Birni skylldug [med 
riettu^^). Skylldi huort um sig hallda til laga sinu kaupi. og 
þat^*) suara lagariptingum^s) er seldi. Og til sannenda hier 

Í) [b. V. 238. 2) Niklasson 238. 3) giorum b. v. 238 (ofaukið). 
4) þ. e. 25. Marts. 5) Melstad 238. 6) IngviIIdar 238. 7) Ingvelld- 
ur 238. 8) [sl. 238. 9) tilskilldvm (I) 238. 10) [sinn fader Grímvr 
Jonson 238. 11) Jngvelldv 538. 12) [b. v. 238. 13) anefnazt 238. 
14) og 238. 15) Biarne (!) 238. 16) Ingvilldv 238. 17) þýrfte 238. 
18) [aliker aptvr 238. 19) Biarna (!) 238. 20) þeir 238. 21) [jordina 
Skard 238. 22) Ingvilldvr 238. 23) [b. v. 238. 24) sa 238. 25) di. 
þvi, b. V. 238. 



3ð8 jARÐAKAtJP. 1545. 

um setium uier fyrskrifader menn vor incigli fyrer þetta 
bref er skrifat var a^) manudagin næstan epter Dominica 
Palmarum. a sama ari er^) fyr seiger. 



346. 31. Marts 1545. á Hólum. 

JóN biskup á Hólum fær Sæmundi Símonarsyni til eignar 
með forkaupsrétti jörðina Djúpadal í Skagafirði fyrir jörð í 
Fljótum; því næst fær biskup Sæmundi Sólheima i Sæ- 
mundarhlíð, en Sæmundr fær þá biskupi Djúpadal aptr. 

Landsbókasafn 61. 8X9, afskript gerð fyrir Árna Magnússon „Ei 
orig. Grudmundar Porleifssonar" (AM.), 

Vier Jon med Gudz ncad biskup aa holum. Giorum god- 
um monnum kvnnigt med þessu voro opnu brefe ad vær 
feingum vel kendum dandi manne Sæmunde simonarsyni 
vora jord diupadal j skagafirde med þeim skilmala. ad hann 
skyllde selia oss fyrstum sama^) jörd, ef hvn yrdi honum fol. 
Hier j moth gaf greindur sæmvndur iordina . , . j fliot- 
um. ok þar eptter fengum uæB nefndum sæmunde jordina 
solheima i sæmundarhlid med þeim^) skilmcíla til fullrar eign- 
ar med ollum þeim gðgnum og giædum sem þeirre jordu 
aa med logum ath fylgia oc vier urdum fremst eigandi at. 
€nn nefndur sæmundur feck oss þa aptur greinda jðrd 
diupaddal. Skylldi sæmundur hallda jordunne solheimum til 
laga. £nn vier skylldum svara lagaBýpptingum aa badum fyrr 
nefndum jordum. dal og solheimum. [Samþyckti þennan 
giorning jngibiorg gunnlaugzdotter kuinna adur greindz sæ- 
mundar^), Ok til saninda hier vm sette optt nefndur sæ- 
mundur sitt jnsigle med voru jnsigle fyrir þetta bref, er 
skrifad war a holvm j hialltaddal. þridiudaginn næstan fyr- 
ir passionem domini arum eptter Gud/. Burd CD. d. xl. og v®). 



l)sl. 238. 2) sem 238. 3) Svo. 4) yfirstrykað. 5) [,,|>etta er med 
annarrí hendi, nyrri sem synist, þö i sama stad inn sett". (AM.) 6) 
jgSæmundar innsigle hefur alldri fyrir brefinu vered" (AM.). 



1545 



REYKJAMANNAHAGI 



39ð 



347. 4. Apríl 1545. á GrenjaðarstSðum. 

SiGURBE prestr Jónsson kaupir þrætulandið Reykjamanna- 
haga í Hvömmum og jörðina Haga í Hvömmum, leggr 
Reykjamannahaga til Haga og segir til ummerkja. 

AM. Apogr. 14, tvœr afskriptir: a) afskript staðfest 9. Júní 1704 „Ept- 
er original hia Olafi Arnasyne Syslumanne i Vestmannaeyum" (AM.) ; 
h) afakript einnig eptir frumriti, staðfest 15. Aug. 1724, og send Árna 
sama dag með svo látandi bréfí slra Gisla Bjarnasonar, þá prests 1 
Vestmannaeyjum og síðar á Melum : 

Veledla Herra Assessor 

Þienustusamleg Heilsun I 

Mins Herra vinsamlegt tilskrif Dat, Kavpenhafn þan 15 Maij med 
þar jnlögdum brefum. sem min fader hafde ydur til forna lied. med- 
tok jeg med underkaupmane Andrese Munoh. hvar fyrer þienustusam- 
legast þacka. so vel sem fyrer adra undanfarna godvilld. og oska af 
alhuga ad fd ord þesse fine miú Herra j luckusamre vellidun. Jeg 
sende nu jnlagda j þetta bref [Copiu af brefe*) Siera Sigurdar a 
Grenjadarstad. sem Herra Assessor effteroskar. Brefed sialfft iii ori- 
ginali var ad fina j Eystre Land-Eyum. hid syne Olafs saluga Arna- 
sonar. en vegna þess ad þar er en þd dgreiningur um þau landamerke. 
er brefed frdseiger. þ<L kuna jeg ecke brePed ad fd in originali, þvj 
ned eg þad af ad senda Herra Assessori Copiu af brefenu. og bid 
ban ad forþeinkia huorke þetta mitt fliotlegt skrif. nie þad ad jeg 
gat ej sendt brefed in origiuali. En þar jeg minest nu ej anad sem 
skrifa þarf j þetta sin þd enda jeg fd ord þesse med bestu blessun- 
ar oskum. samt þienustusamlegre kvediu mine til mins Herra. og vil 
suo aetid finast 

Krossi i Eystre Land-Eyum Mins veledla Herra 

þan 15 Augusti þienustukyldugur þienare 

Anno 1724. Gisle Biarnason. 

Veledla og Hd-Iærdum 
Herra Assessor Arna Magnussyne 

þetta 
þienustusamlega 
a Kaupenhafn. 

Þeim ðllum gðdum monnum sem þetta bref sid. lesa 
edur heyra lesid. sende jeg Sigurdur prestur Jðnsson. kuediu 
Gudz og mina. hier med kunnugt giðrande einum og sier- 
hverium leikum sem lærdum. ad jeg hefe keypt þad þrætu- 

1) [undirstrikað af AM., er skrífar útundan á spassíuna : 1545 
accepi : 



iÖÓ REYKJAMANNAHAGI. 1545. 

land med Reyckium j Reykiahverfe. sem kallad er Reyk(i)a- 
mannahæge. og Hggur j hvðmmum j greniadarstadar kirkiu- 
sokn. Eirninn j sama mdta hefe egkejpt sama ddurnefnt land. 
med jðrdinni Haga j Hvðmmum ligg(iand)e j Greniadarstad- 
arkirkiusokn. hefur a þessu ádurnefndu lande langa tima 
þræia leigid, en hefur þð alldri dömur edur urskurdur d 
geingid. hvorrar jardarinnar þad vera skyllde. eii med þvi 
eg feck ecke þessar jarder keypt. nerna jeg keypte þetta dd- 
urnefnt land ad bddum eigendunum. og leilst mier med 
þessu möte ad fridkaupa þessa menn. þvi mier reid litid 
um þau utldt (þvi fridurinn er bestur) því vil jeg nu alvar- 
lega aftaka þessa þrætu med gödra manna rcLde. svo hun 
ecke leingur vare ad mier lifande edur daudum. þvi fridur 
og samþýcke er best, Gief jeg þvi til fullkomlegrar eignar 
þetta ddurnefnt þrætuland. sem nef(n)t er Reyk(i)amannahæge 
og liggur j Hvðmmum j Greniadarstadar kirkiusokn. med 
ðllum þess gðgnum og giædum bæde til landz og vatz jðrd- 
unne Haga til fullkomlegrar eignar og fridls forrædis j all- 
an mdta allt autan^) ur þeim ytsta tanga og frafö. j þann 
gamla merkegard sem liggur ur Daudhyl og vestur um illa 
hvams höla i Kröklæk. hvor annars vegar med þessu lande 
liggur en Daudhylur ðdrumegin. hefur þessi jðrd ei meir 
vered adur med þes5U lande en 20c. og ei læt eg hana nu 
enn meira. og ad þelta skule öraskad af mier standa. þcL 
set eg mina eigin hónd hier undir og mitt insigli med þess- 
ura erligum mönnum Vigfusa Þorsteinssyne. Oddi Asmunds- 
syni og Hallsteine Einarssyne. ersin innsigle hier fyrir ned- 
an setia 4 Gren(i)atl(ar)stðdum ] AdalEeykadal Anno CD. v. 
xlv. þann 4. Aprilz. 

Sigurdur Jonsson d Greniadar- 
stad med Eigen hand. 

Svo Idtandi brief sem hier fyrer framan skrifad stend- 
ur, hðfum vier underskrifader sied og lesid. in originali. 
var þad cL kdlfskin skrifad. og underskrifad af Sr Sigurdi 
Jonssyni. Þar under heingu 4, insigli heil og öskðddud. hvar 
af þad fyrsta var nefndz Si' Sigurdar Jönssonar. og hin þriu 
Vigfuss Porsteinssonar. Odds og Hallsteins sem briefed um- 



1) Svo = utan. 



i545. stJivEÁRGJAPm. 4öi 

getur. Þessu til vitnis skrifum vier vor nðfn hier under cL 
VestmanaEyium. þan 9. Junij Anno Christi 1704. 

Arne Magnusson. 

Oddur p. Eyolfsson 
eg, h. 

Þördur Þðrdarson m e h. 

Þetta framan og ofanskrifad bref er riett Gopierad efft- 
er Brefe Siera Sigurdar Jonssonar cí Greniadarstodum. um 
Jandamerke Haga j Hvðmum. hvort bref in originali 4 kalf- 
skin. med fiðrum hangande öskertum jnsiglum vid under- 
skrifader sóLum og saman lásum vid þessa Copiu; þessu til 
ííl skrifum vid ockar nðfn hier ad nedan. med eigen 
nondum á Krosse j Eystre LandEyum þan 15da Aueusti. 
Anno 1724. 

Gijsle Biarnason Sigurdur 
soknarprestur til Arnason 
Landakirkiu a soknarprestur j 

WestmannaEyum. Eystre Landeýum. 



^48. 9. Apríi 1545. 

MiNNisGEEiN Gizurar biskups um „sumargáfur" i Skálholti. 

^ AM. 232. 8vo bl. 4^b, Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (Ll). 

AM. 266. Fol. bls. 24. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Waldórs í Reykholti 1654 -57. 

Anno salutis 1545 sumargafur. 
katrinu coclear. 
jone ginarssyne alterum. 
matri meæ tertium, 

Bryniulíi tialld silkisaumat ix alna langt quartiel m(inn- 
"r). og kuartiel minnr enn alnar breitt. 
Simone duas vlnas panni anglic(ani). 
Biarna similiter. 
Lioti vpphosur med skinn. 

vxor mea dedit mihi cathenam argenti pondere xiij vn- 
ciarum quentijn minus. 

Bryniolff dedit mihi xj stateres anglicanos. 



Dipl. Iflb SI. B 



HÓLMFRÍÐR ERLENDSDÓTTÍR. 



349. 14. Apríl 1545. á Breiðabólstað. 

DóMR sex klerka, lífcnefndr af Snorra officialis Hjálmssyni, 
um testamentum hústrú Hólmfríðar heitinnar Erlendsdóttur. 

AM. 232. 8vo bl. 96b_— 97a^ Bréfabók Gizurar biakups í frumriti 
(CLVII). — AM. 266. Fol. bls. 84-85. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

OUvm monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
senda þorleifur eireksson. bryniulfur halldorsson. Olafur 
Simonarson. pall haflidason. jon ]onsson, ]on hreidarson 
prestar SchalhoUtz biskupsdæmis. kvediu gudz og sina. kvnn- 
igt giorandi. Ad sub anno gracie CD. d. xl. v. manvdag- 
inn næsta epter paskauiku^). vorum vier j dom nefnder af 
heidarligri personv sira snorra hialmssyni officiali h(eilagr- 
ar) schalholltz kirkiv, ath nansaka og fvllnadardom aa at 
leggia vm þad testamentum er hustrv holmfridur heitin gr- 
lendzdotter. sem gud hennar sal nadi, giordi da siduztum 
timvm fyrir sina davdztíjd. hvert er vier savm og yferlas- 
vm med godra manna jnn.siglum og svaret af tveimur prest- 
vm. er þa vorv nær stadder er gud kalladi hana af þessari 
veroUd. og oss aheyrondum. Jtem beiddezt grhndur jonson 
sonur fyrrskrifadrar holmfridar erhndzdottr doms ca vm þær 
giafer sem hvn hafdi gefit honum og syni s(inum) Þorsteine 
grlindzsyni. sem svo stod j millum annara orda j fyrr greindu 
testamentumbrefi optnefndrar holmfridar erlindzdottr. at hun 
gaf grlindi jonssyni, syni sinum, tuær xx hvndrada iarder 
er svo heita. krokur oc midhös er liggia ol Rosmhvalanesi. 
j vtskala kirkiv sokn. ogþar med .iiij, kvgiUdi og silfurlinda 
er hvn sialf afhenti honum. Suo og kom þar fram fyrir 
oss bref med tueggia manna insiglum. hvort er suo inne 
hiellt at hustrv holmfríjdr gaf grlindi ionssyni. syni sinvm. 
tuær iarder er suo heita krokr og midhus og þar med .iiij. 
kvgilldi. er liggia ca Rosmhualanesi j vtskala kirkiv sokn 
til æfinligrar eignar og frials forrædis. vndan sier og sinvm 
eríingivm. enn vnder hann og hans erfingia. Hier med skylldi 
opt nefndr grlendr mega at sier taka fyrr greindar iarder 



1) þ. e. 13. Apr 



og kugilldi. þvi hvn sagdi al þær skylldi þar afventar sem 

þaer stædi. og suo skylldi þessi hennar giavf obrigdvliga 

standa. hvort sem gud kaliadi hana. edr giæfi henni heil- 

brigde or þessari sott. þui at h(eilags) anda nad til kalladri. 

at suo profvdv og fyrir oss komnv dæmdum vierfyrr skrif- 

ftder donisnienn med f(v)llv doms atkvædi þessa testament- 

vmgiord greindrar hvstru holmfridar heitinnar erlendzdottur 

3 allan mata skialliga og med fvllre skynsemd giorda hafa 

verit. og obrigduliga halldazt eiga. þui svo stendr skrifat ] 

kirkiunnar lavgum þar sem moder oa. iiij. sonv. raa hvn 

göfa .ij. hluti. enn þridiunge skipti erfingíar med sier. enn 

ef skvllder kvnna at koma da íie hennar suo eigi vinnezt 

fití til allra giafa. þa renni þær giafer fyrst aptur sem sein- 

özt vorv gefnar. enn hinar halldizt sem íie vinzt til. Jtem 

larder þær sem 0'lindr jonson beiddizt donis ca og mod- 

hans holmfridr heiten hefdi geíit honum sem er krokr 

og midhus. og þar med .iiij. kvgilldi. dæmdvm vier hans 

eign vera og ueret hafa sidan honum uoru þær gefnar. og 

hann rettiliga mega at sier hafa tekit. og bijhallda þar til 

sem þær ero med lavgum af honum klagadar. 

Samþyckti þennan vorn dom med oss adr greindr 

officialis sira snorre hialmson og setti sitt insigli med 

vorum insiglum fyrir þetta domsbref .skrifat ol breida- 

bolsstad j fliotzhlíjd sama dare og deige sidar enn fyrr 
seiger. 



350. 6. Maí 1545. á Einarsstöðum. 

DóME útnefndr af Ara Jónssyni, kongs umboðsmanni i Vaðla- 
Þingi, um þjófnaðar „rykti". 

ÍBFél. Khd. 3Í.5B. 4to bls. 53-55, skr. c. 1650. - ÍBfél. Khd. 
125B. 4to nr. 114, skv. c. 1680 (lakavi aískvipt) (=: b.). — Gl. kgl. 
saml. 11.59, Fol. bls. 627-28. skr. c. 1640. — MSteph. 62. 4to bl, 
48a-^h, skr. c. 1650-60 (nær með öllu sarahljóða 315, og sýnist vera 
með sömu hendi). — ÍBféJ, Khd. 67. éto bl. 82 með hendi sira Eyj- 
ólfs á VöUum (d. 1745). 

26* 



4o4 



ÞJÓFNAÐR. 



Í545 



Domur Ara logmans vm þiofa^). 
Þeim godum monnum sem þetta BriefF sia edur heyra 
senda Einar BriniulfFsson, [Magnus Briniulffsson^). Þorsteirn 
Sijmonarson^). Biorn*) Þorvalldsson. Asgrimur Jonsson^). 
Finnboge Einarsson, Þorlakur Finnbogason, Eyriikur Þord- 
arson. Þorsteirn Þordarson. Rogvalldur^) Kraksson oc') Run- 
olfur Olaffsson^), kuediu Gudz oc sijna kunnugt giorandi. 
ad arum eptir Gudz Burd 1545 a midvikudaginn næstann 
epter krossmesso vm vorid a Einarsstðdum j Kraaklinga- 
hlijd^) vorum vier j dom nefnder af [heidarligum manni^^) 
Ara [Bonda^^) Jonssyne. er þa hafdi kongsins syslu [og vm- 
bod^**) ] Vadlaþingi. ad skoda oc ransaka oc fuUnadardom 
cL ad leggia. vm þad ryckti. sem Stijgur Jonsson. Olafur 
Þorlaksson. Pall Biornsson. Eyolfur^^) Sveinsson. Eynar Jons- 
son. Nicholaus Olaffsson^^). Steirn Steinsson. [Gudmundur 
Hallfredarson^^). Eyolfur Jonsson. Jon Olaffsson. Jon Gud- 
mundssoni*}. Solve Gudmundssoni^). Eyrijkur Hallsson. Gud- 
mundur Magnusson^^) og Jon Jonsson. voru opinberliga vm 
ryktader, ad þeir stæli saudum oc audrum peningum. hafa 
þessi þiofnadarmal opinberliga vppborin verid med nockrum 
lijkindum a fyrrnefnda menn oc firir þui ad vier vitum med 
sannindum. ad so micid fie hefur horfid j greindri syslu nu 
vppa fiogur vmlidin dr, ad vier hyggium þad med leynd 
tekid^^) hafa verid. bædi sauder og adrer peningar. Enn þo 
vier vitum ecki med sannindum. huort^^) fyrr nefnder mena 
hafa sagda [peninga tekid. þcL þyker oss lijkligast til vera 
ad þesser greinder menn hafi þessa adur sagda peninga tek- 
id^^), vottar oc so vor landz laga Bok. ad ef madur kennir 
audrum manne stuld. þa skal hainn a þing færa oc lysa 
þyfd epter. þa eiga þingmenn ad giora honum stefnu til 
nœsta þings. þui firir þessar greiner laganna oc þær^.fleiri 



1) Domur vm þijofnadar Rykte 1545, 6; — um saudamal 67. 2) 
[sl. b. 3) Sumarlidason 1159. 4) Einar (!) 67. 5) Jfarsson b. 6) 
Runolffur 1159. 7} sl. &, 8) Sugurdur Sueinsson, Jon Jonsson, b. v. 
6. 9) Krœklingahlijd 1159, 67. 10) [b. v. 1159. 11) Eirekur 1159. 
12) Jonsson 1159. 13) [Finnur Hallfindzson 1159. 14) Finsson 1159. 
15) Findsson 1159. 16j (vítekið í 1159. 17) og rekid b. r. 1159. 
18) 1159; hvorier 315 ofl 19) [sl. 1159. 



1545. 



ÞJÓFNAÐR. - BERGSTAÐIR. 



405 



sem [j logunum eru og ad Iwta greindum malum oc þœr 
naudsyniar. ad slijkur þiofnadur leggist eckij vanai). dæmd- 
utn vier þessum fyrrnefndum monnum siettareid firir greindt^) 
þiofnadarmal. sem logbok skyrer^) j þeim stad oc degi sem 
greindur valldsmadur til setur og hafi þeir eidinn vnnid fir- 
nœstu fardaga. [Enn*) fallist þeir ad þessum Eydi. þa 
dœmdum vier þessa menn rett tekna oc bundna aff syslu- 
nianni, edur sakar abera. sem logbok skipar á þa menn 
sem vid þiofnad eru kiender. þo ecki verdi foli fundinn. oc 
hvor sem þeim byggier jarder edur kauper vid þa edur 
helldur. þa sie slijku sekur. sem hann kaupi vid vtlœgann 
ínann. edur halldi vtlægann mann. 

Samþycktti þennann vorn dom adur nefndur^) kongz 
vmbodsmann [og setti sitt innsigli fyrir þetta domsbref 
sasamt vorum innsiglum. hvert skrifat var í Mðdrufelli i* Eýa- 
fijrdi a sama are. degi sidar en fyE segir^). 



351. 8. Maí 1545. & Mel í Mlðflrðl. 

tuEíBR Einarsdóttir fær í framfœrslu sína síra Birni Jóns- 
sym til eignar jörðina Bergstaði í Miðfirði, með þeim grein- 
uníi er bréfið hermir. 

AM. 238. 4to bl. 37 (Bessastaðabók) skr. c. 1;>70. — AM. Apogr. 
673 (eplir Bessastaðabók). — AM. Apogr. 370 (eptir 238 og önnur ept- 
>r transskr. c. 1550 = 370). — Ártal í Bessastaðabók er 1541. og er 
^íklega rangt. Þá vœri dagsetning 5. og 6. Maí í stað 7. og 8. 

Bref fyrir Bergstodvm. 
Þat giore ec Þorfinnvr prestvr Sveinsson. ottar ey- 
vmdszon. steinn eirecksson. þorlakur jonsson godvm monn- 
vm kvnniglt nied þessv vorv opnv brefi [arvm epter gvdz 
býrd') m d [xl og v^) ar ol mel j midfirde fimtvdagenn 
nœsta®) epter krossmesso vm vored. vorvm vier j hia sa- 

1) [ad Iwta greindu lögmále 1159. 2) b. v. 1159. 3) skipar 1159. 
4) [vtan þeim komi löglig forfaull 1159. 5) greindr 67. 6) [b. v. 67. 
1) [anno domini 370. 8) [370; xh. 238. 9) nœstan 370. 



406 



BERGSTAÐIR. — GJAFABRÉF. 



1545. 



vm og heýrdvm da ord og handaband biarnar prestz jons- 
sonar af einnre^) alfv. enn þvrridar^) einarsdottvr af ann- 
ari at svo fyrir skilldv at sagdur biorn prestvr lofade greindre 
þvrride^) œíinligri framfærslv tíl matar og klæda ] hennar 
lifs tid. Hier j mote fieck greind þvrridvr sera birne til 
fvllrar eignar jordena bergstadi j midfirde j stadarbacka 
kirkiv sokn med ollvm þeim gognvm og giædum sem greindre 
jordv [hefir fýlgtt^) at fornv og nýiv vndan sier og sinvm 
erfingivm enn vnder sera biorn og hans erfingia. kýnne sera 
biorn fýr^) íra at falla enn titt nefnd þvrridur þa skýllde 
fyrnefnd jord og framfærsla falla til jons biornssonar eda 
til annara barna sera biarnar ef greindvr jon entizt ecki tiL 
Og til sannenda hier vm setivm vier fýrnefnder^) menn vor 
insigle fyrir þetta bref er skrifat var j sama stad [og (are*^) 
deige sidar enn fyr seiger. 



352. 13. Maí 1545. í Garðshorni. 

Gjapabeí:!^ Jóns Oddssonar lil handa Þorgilsi presti syni sin- 
um um tíu hundruð upp í jörSina ytra Hvarf í Svarfað- 
ardal. 

AM. Fasc, L, 21, frumrit á skinni, með hendi (ósettri) aíra Ólafs 
Hjaltasonar eins og Fasc. L, 18 (^o/^ 1544) og og 19 (^Vio 1544). Af 
3 innsiglum eru 2 fyrir bréfinu. 

Þat giorum vid olafur hialltason prestur og arnkell 
Gudvardzson godum monnum kunnigt med þessu ockru 
opnu brefe at arum epter gudz burd CD d xl. og v. j ytra 
gardzshorne i suarbadardal a midvikudagin i gagndðgum. 
vorum vid i hia saaum og heyrdum a ord og handaband 
jons oddzsonar. af einne alfu. enn þorgils prestz sonar hans 
af annare. at so fyrir skildu at hann gaf honum. xc vpp 
i iordina ytra huarf i suarbadardal. til fullrar eignar þa 
strax. med þui fororde at hann skyllde hafa greindan iard- 
arpart til fuUrar leigu medan hann villde þar bua. enn ef 



1) eirne S70. 2) Þuridar, — ide 370 (alstaÖar). 3) [fyllgt hefur 
370. 4) fyrre 370, 5) - skriíader 370. 6) fog dag (I) 370, 



1545. GJAFABRÉF. — HJÓNABANDSMÁL. 407 



ecki vœre so myklir peningar til þa hann fra fielle at til 
hrycke niale konu hans þuridar nichulasdottur. edur slikt 
kæme a hhita hans brædra og skijlgetina syskinabarna greindr- 
ar þuridar, þa skyllde hann hafa i sinn modurarf iii^ i greind- 
jardarparte. so at þesse giorningur stande obrigdeligur. 
þui þat þar og fram taldist at hann atte þa so mykla pen- 
*nga, at slikt mœtte hafa komid a huers hluta ef þa strax 
hefde erfdine verid skipt. og þui gaf hann þa strax þennan 
lardarpart vpp í hans valld med greindum skilmala. hier 
^'ied iatade greindur jon þui at greindur þorgils prestur son- 
hans mætte arfleida þau born er hann ætte vid gudnyo 
]onsdottur med sino fullkomligu samþycke og iayrde. so 
framt at jon sueinungason fader greindrar Gudnyar gæfe 
henne af sinum parte slikt iayrde og samþycke til arfleidzlu. 
være þat so at greindur þorgils prestur sonur hans þyrfte 
at setia til panta greindan jardarpart. og þeir peningar 
vœre ecki til sem hann hefde lofat greindre Gudnyo. edur 
eyddizt hennar peningar sem hun hafdi i hans gard. þa skyllde 
hans skilgetin syskin eiga lausn a greindum jardarparti fyrir 
slika peninga sem inn kom. Og til sanninda hier vm 
sette fyr greindur jon oddzson sitt insigli med ockrum inn- 
siglum fyrir þetta bref giðrt i sama stad og deige og are 
sem fyrr seiger. 



353. 19. Maí 1545. í Vestmannaeyjum. 

DóMR þriggja klerka og þriggja leikmanna, útnefndr af Giz- 
uri biskupi, um hjónaband Einars Salomonssonar og Guð- 
rúnar Jónsdóttur. 

AM. 232. 8vo bl. 88 a— b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXLIII). - AM. 266. Fol. bls. 72-73. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Ollum monnum sem þetta bref sia edur heyra senda 
sueinn finnbogason. halldor thumasson. juar Amundason 
prestar. pall thumasson. jon fusason og fusi sæmundzson 
leikmenn q(uediu) gudz og sina kunnigt giorandi at arum 
epter gudz burd m, d, xl. v. þridiudaginn næstau fyrir huita- 



408 



HJÓNABANDSMÁL. 



1545 



sonnu^) j uestmanneyium uorum uier j dom nefnder af herra 
Gizure superintendens Schalholtz stiktis ad skoda og da ad 
lita huersu fara skylldi um efni ginars salamonssonar og 
Gudrunar ]onsdottur, voru þau bœdi til suars fyrir oss. og 
beiddu at wier sæum nockurt rdid til ad einhuer skickan 
giordizt a um þeirra efni. annat huort ad þau mœtti uera 
adskilen, ef þad uæri ecki j moti laugmale et cetera. med- 
kendizt adurgreindur £mar salomonsson ad hann hefdi keypt 
gudrunu jonsdottur med radi hennar forelldra og ad lyst 
uœri med þeim j heilagri kirkiu. þar j moti sagdizt gudrun 
jonsdotter hafa geingid naudig til handabandz uid hann sak- 
ir fylgis forelldra sinna, þottuzt og þeir sem hier uoru til 
nefndir (þad) hafa heyrt af flestum. j annare grein bar gudrun 
jonsdotter þar íram einare aheyranda þad hun mœtti ecki 
ad hans heimile uidhalldazt þui hann hefdi aungua sina 
þorf huorki tll matar ne klœda. Suo og fyrir þa skuUd ad 
hun uissi ecki nœr hun mundi missa sitt h'jf af tiltektum 
ginars. þui hun sagdizt bera þess fullar meniar ad hann 
hefdi ueitt sier banatilrædi optar enn eirn tima. Leizt oss 
ollum þeim sem kunnigt uar til sem þetta mundi horfazt 
til hins mesta uoda ef þetta skylldi leingur suo fara. þuí 
at heilax anda nad tikalladri at suo profudu og fyrir oss 
komnu dæmdum uier fyrnefndir domsmenn med fullu doms 
atkuædi þetta hid sama mctl til næstu prestastefnu fyrir 
herra Gizur og þa œrliga presta og prelata sem hann uilldi 
þar med sier til kalla vrskurd di at leggia sama mal og 
adur greinda menn ^inar Salomonsson og gudrunu jons- 
dottur uera skylldug þann dom ad hallda, ^nn þar til skylldu 
menn mega ad sakalausu hysa og heima gudrunu jonsdott- 
ur þeir hun leitadi sier hiaipar til. 

Samþykti þennan uorn dom med oss et cetera. 



354. 19. Maí 1545. á EyYÍndará. 

Tbanssoriptum af 

1. Dómi um Steingrím Böðvarsson og Ceciliu Lopts- 
dóttur frá 31. Maí 1540 (DI, X. Nr. 239). 



1) Svo. 



1545. 



TRANSSKRIPT. - ÁNASTAÐIR. 



409 



2. Vitnisburði (frá 2. Júní 1540) um Steingrim Böð- 
varsson (DI, X, Nr. 240). 

3, Alþingisdómi um Geciliu Loptsdóttur og Egilsstaði 
frá 30. Júní 1544 (DI, XI, Nr. 280). 

AM. 228. áíto bl. 47b^8kr. c. 1570 (Bessastaðabók), 

Þat giorvm vier Jon Skvlason og biornn jonsson (og) 
þorstein arngrimsson godvm monnum kvnnigtt med þessv 
vorv opnv brefe þa lidit var fra gvdz býrd CD d xlv ar at 
vier savm og yfer lasvm þessa fyrskrifada doma og eida 
sem hier standa med heilvm og oskoddvm insigllvm og sialfs 
logmannzins insigUe ellendz þorvardzsonar') fyrir envm seirna 
dominvm svo latande ord epter ord sem hier fyrir stendvr 
skrifat. 

Og til sanninda hier vm setivm vier vor insigle fyrir 
þetta bref Skrifat da eývindaroa þridivdagin næsta fyrir hvita- 
svnnv are sem fýr seiger. 



355. 20. Maí 1545. á Þingeyrum. 

Álitsgebb þriggja klerka og þriggja leikmanna, tilkvaddra 
af síra Birni Jónssyni prófasti miUi Vatnsdalsár og Hrúta- 
fjarðarár, um ágreining milli síra Björns og Þorgils Jóns- 
sonar um eignarrétt til Ánastaða á Vatnsnesi. 

Landsbókasafn 61. 8vo, afskript gerð fyrir Árna Magnússon „Ex 
originalibus", því að við festr var úrskurðr Orms lögmanns Sturlu- 
sonar Irá 12. Okt. 1551, Lýsir Árni innsiglunum, og segir: „Brefed 
gaf eg örfum Sira Pals Jonssonar ii Melstad. — Eg sendi þad sira Ormi 
Biarnasyne H Melstad — eigendum Anastada 1728. Alt hvad i þess- 
ari copiu rÖLngt er, er eins rangt i originalnum; ne postea dubitem", 

Ollvm monnum sem þetta bref sia edur heyra Sendum 
vier broder helgi med gvdz forsia abote aa þingeyrvm. sera 
gisle sugursson^). radzmann sama klavsturs, sera biarni helga- 
son, þormodur arason. filipus þorarensson, einar sugursson^). 
logrettumenn kvediv gudz og sina kvnnegt giorande ad sub 

1) Porvalidzsonar, hdr. 2) Svo. 



410 



ÁNASTAÐIR. 



1545. 



anno gracie. CD. d. xl. v, a pingeyivm i vazdal. midvikv- 
dagen næstan fyrir hvitasvnnv. vm vorid. vorvm vær til- 
kallader af sera birne jonssyne er þa var profastur a miU- 
vm vazdalsar og hrvtafiardarar. ad skoda og ransaka og 
fullnadar alit aa ad giora vm þa agreining. sem var aa mill- 
um hans og porgils jonssonar. vm iordena anastade a vaz- 
nesi j hvams kirkiv sokn. hueria sera biorn kallade sina 
eign epter giof og giallde sins fodurs. verdugs herra biskups 
)ons, sem bref þar vm giortt vtvisar. jtem j annari grein 
hofvm (vier) heyrtt enn þad vitvm vier eige hvortt satt er. 
ad sera biorn hefde feingit greindvm þorgils fyrsagda jord 
anastade fyrir iordena myra^) j hrutafirde og hann skyllde 
vera trvlyndur madur og smidur sera biarnar so leinge sem 
þeir lifde til bader, og sera biorn niedkendist þad hefde 
uerit þeirra vmtal en einge giorningur og þo alldri nema 
med dryckivskap. og hefdu þeir þo þad tal sialfer aptur tekid. 
sem þormodur arason og kiartan þorbiarnarson baru þar 
vitne vm. var greindur þorgils kalladurj sama stad og dag 
med vitni og skilrike ef hann hefde nockur fyrir greindri 
jordu anastodvm. med insigludv brefe sera biarnar. og þad 
bar þormodur arason og filpus þorarensson ad sagdur þor- 
gils hefde þad sama bref sed og sialfur yfer lesid. so og 
uœndist sera biorn tueimvr skælligum monnum ad vitne ad 
hann hefde lofad ad koma ] sama stad og dag. Þui med 
heilax anda nad til kalladri. ad so profudu og fyrir oss 
komnu leist oss optt nefndur þorgils þar retteliga fyrerkall- 
adur et cetera. ]tem þott þeir sera biorn og þorgils hefde 
fuUan giorning giort vm sagda jord anastade epter þui sem 
fyr skrifad stendur. þa leist oss þorgils fyrri allan þann 
giorning brvgdit hafa fyrst j þui ad hans þionvsta var ecki 
hallden epter þui sem hann hafde lofad sera birne. þad ann- 
ad ad hann hafde aptur tekid greinda jord myrar. og reist 
þar bv. So og kom þar ecke fram fyrir oss nockurtt skial 
edur skilrike af hende þorgils um iordena anastade. Þui 
fyrir þessar iii greiner og fyr skrifut malaefni leist oss þo 
ver hefdvm j dom verid nefnder. þessi iord anastader vera 



1) SVQ. 



1545 



GIZUR OG OTTI 



411 



og verid hafa eign sera biarnar. og hann hana mega Rette- 
liga ad sier taka nær hann vill hier epter. Ok til meire 
stadfestv. oc audsyningar hier vm setiuni ver fyr skrifader 
menn vor insigle fyrir ])etta bref skrifad j sama stad dag 
og ar sem fyr seiger. 



356, 26. Maí 1545. í Skálliolti. 

Bkéf Gizurar biskups til Otta hirbstjóra Stigssonar, sem 
þá er nýkominn til landsins, um konungserindi ýmisleg, 
sýsluveitingar og annaS fleira. 

AM. m 8yo bl. 89b^-90a. Bréfabók Gizurar biskupa i frum- 
riti (CXLV). — AM. 266. Fol. bls. 74-75. Bréfabók Gizurar biskups 
i afskript síra Haldóra í Reykholti 1654—57. 

Bref til Otta Stigssonar, 

Vinsamlig og kiærlig heilsan sendist ydur af mier til 
kæri Otti Stigsson. 

Þacka eg ydur fyrir aull godheit. 

Hefi eg spurt ad þier erud med heilu og hoUdnu hier 
komnir. lof gudi. Suo og kann skie ad ydur sie uel uitan- 
h*gt um þau nadugasta herra kongsins bref, er eg hefi 
feingit. huad ec uil giarnan uera ydur til styrks og goda 
sem ec forma og moguligt er. Og efrsuo wæri at þier hefd- 
ut nadugasta herra kongsins uegna nockur fleire erinde 
þau sem pier þyrftud min uid um helldur enn þau j min- 
um brefum. sem eg hefi feingid. ero innsett. þa uilldi eg 
giarna uita þar ut af. eda hafa fundit ydur fyrir þing ef eg 
kynni þui uid at koma. Gott uœri at þier flyttud ydur ecki 
miog at ueita syslur fyrri helldur enn at þier huxid um, 
huort at þeir kunni aunguer epter þeim at beidazt af ydur 
sem ecki giora godan riett eda syna ofnjke, kann eg ydur 
þad nu allt ecki at skrifa sem ec uil uid ydur tala þa uid 
finnunzt, Hier med er ec ydur allzmectugum gudi Bíjfal- 
andi. Datum SchalhoIIti þridiudaginn nœsta epter huitasunnu 
anno et cetera xlv, 

Jtem skrifad fouitanum til um prestabrefit ad mier iit- 
izt radligazt ad hann giæti þess ] sinne uardueizlu þar til 
ad prestar koma sialfir til suars þar um. 



412 GIZUR OG OTTI. - LANDAMERKI. 1545 



Jteni vm hualbeinin þau j fyrra þau skuli nu komazt 
med ef hann uill. 

Jtem ad þar skuli fylgia med .ij. smahundar. 

Jtem sa bezti hestur sem ec heíi til ef hann uill lata 
flytia hann, 

Jtem uikid da um skrifskra þeirra hamborgara^). 

Jtem skrifad honum til enn upp da ny um hestinn og 
smahundana. 

Jtem ad hestinum fylgi uod uadmals til ad binda hann 
vpp j. og bedit hann ad koma hestinum og ollu þessu til 
fraSifœris. 



367. 6. Júní 1545. í Ketu. 

ViTNisBURÐARBRÉF um landamcrki Víkr í Söemundarhlíð og 
Hafsteinsstaða. 

AM. Apogr. 5662| með hendi Jóns Magnússonar „Ex ovíginali" á 
kálfskínn. 

Þat giore ec gudmundr þorvardzson godum monnum 
kvnnigt med þessu minu opnu brieíi at ec medkennuzt þad 
at ec var vinnvmadvr j vik j sœmvndarhlid hia gudbrande 
heitnvm arnasyni ij ar eda leingur og voru þa hallden þessi 
landamerki j millum vikr og hafsteinstada at vík ætti sudr 
j grofina allt land. svo slo eg og hans vinnumenn gudbrandz 
svdr vid grofina. heyrda ec hier ongvan mann at finna j 
þann tima at þetta vœri ei vikr land og onguan toll eda 
leigu vissa eg hier eptir golldit fra vic. og þar var þa vikr- 
stekkr sem nv er fra hafsteinstodum vndir borginne. svo 
olst ec vpp j skagafirdi og heyrda eg hier ongvan mann 
annat tala en vik ætti svdr j hafsteinstadagrof. og hier ept- 
ir hefi ec handfest bokareid, og til sanenda hier vm set ec 
mitt jncigli fyrir þennan vitnizburd er skrifadr var j ketu 
£B skaga laugardagenn fyrir de trinitate arvm eptir gudz 
burd. CD. D. xl. og v. ar. 



1) Sjá Nr. 340 og 343, 



Jarðabréf. 



413 



358. 7. Júní 1545. á Ökrum. 

Kaupbép um Mýrar á Skagaströnd, er Helga Illugadóttir og 
Jón Guðmundsson selja Eiriki Guðmundssyni. 

AM. Apogr. 512 „Ex originali Þordar Þorleifssonar a Kirkiubœi- 
arklauslre. Jnnsiglen eru bædi greilega giörd, so sem vœrc þau 
stungen i Jsubein". (AM.). 

Nedre Myra bref 1545. ad iorden sie xxxc*) 
Þat giorum vit ]on jonsson og loduik olafsson god- 
um monnum viturligtt med þessu ockru opnu brefi at þda 
er lidit var fra hingatburd vors herra jhesu christi. þusund. 

xl, og V. ar a dyradag^) vm vorid j ytra vallhoUti j uall- 
holme j skagaíirde. vorum vid j hia saum og heýrdum &. 
ord og handaband þeirra helgu jllugadottur og eireks gud- 
mundssonar ath so firir skildu ath helga jUugadottir selldi 
eireki gudmundssyne. íí hundrud og. xx. vr jordinni myr- 
um er liggur da skagastrond j höskulldsstada kirkiusokn til 
fullrar eignar og frials foERœdis. med auUum þeim gaugn- 
um og gædum sem greindre jordu fýlgir og fylgtt hefur at 
fornu og nýu og hun vard fremst eigandi at vndan sier og 
sinum erfingium undir adurgreindan eirek og hans erf- 
ingia. Hier j moti gaf nefndur eirekur adurgreindre helgu 
fyrir fýrsagda jord. xij. malnýtu kugiUdi og xiijc j godum 
peningum. skylldi þetta lukast med slikum saulum sem þeim 
semdi sialfum sin j millum. j sama handabandi selldi og 
jon gudmundsson sonur helgu opttnefndum eireki gudmunds- 
syni. v*^- j adur greindre mýre. fyrir halftt þridia kugillde. 
og halftt ed þridia hundrad j godum peningum. atti þat at 
gialldast aa nsestum fardogum. skylldi fýrskrifud mædgin 
helga og ]on suara lagariptingu 4 þessare jordu er selldu. 
€n eirek^) hallda sinu kaupi til laga. Og til sanninda hier 
vm setium vid fýrnefndir menn ockur jncigli fyrir þetta 
giorningsbref er skrifat var di sýdrum aukrum (j) blaundu- 
hlid j skagafirde. di sunnudaginn næstan eptir dyradag. 
sama are sem fýr seigir. 



1) Þetta stóð utan á bréfinu „med nyrri hendi" (AM.). 2) 4. Júní. 
3) Svo. 



4i4 



KAUPmIlI OG LAÍíDAMERftl. 



369. 8. Júiií 1545. í Klaustrliólum. 

KAxjpMÁLA.BRÉr Ólafs Árnasonar Ragnhildar Þorsteinsdótt- 
ur, ásamt landamerkium Tungu í Grafningi. 

Bísk. Skalh, Fasc. VI, 19, frumrit á skinni, nú innsiglalaust. — 
AM. Apogr. 2574í „accuratissiraé" (AM.) Með afákriplinni lætr Arni 
Magnússon rita svo: „Þetta brief um Tungu i Grafninge er ritad 
med hende so likre þeirre sera or cl indulgentzskranni er eg feing- 
id hefe af Christíano Worraio, ad annad hvert er þad riett hia 
sama hönd, eda þessa briefs skrifare hefur maximá sollicitudine imi- 
terad hins hönd. Annars eru fröi 1495 til þessa briefs datum 50 dr 
og skýlldi þd skrifarinn æred gamall ordid hafa, en þetta Tungubrief 
er ritad med stödugre hende non tremula. &ad er vist ad ef þessi 
hönd er ecke hin sama, sem d indulgentzbriefinu, og ödrum þeirrar 
handar briefura, þd hafa menn j gamla daga miklu likara skrifad enn 
nu sieu dæme til, hvad og endelegra (!) hægra var þd aller bokstaf- 
irner voru setter, skriftin Idngsöm, bokfellid eggsliett og pennarner 
osveigianleger, ef þad er satt, sem munnraæle eru, ad þeir hafe af 
Idtune vered, J þessu Tungubrefe er gleymt Alexii Palssonar titlum. 
Þar ur kynne giörast su gdta ad hann hefde hriefed sialfur conci- 
perat og annad hvert sialfur (hann vard fiorgamall madur) ritad eda 
og einhver af hans Dicipulis sem longo usu hafe lært ad breita ept- 
er hans hende jafnvel þo mier þœtte liklegra ad hann sialfur hefdo 
briefid skrifad. Hver gdta ef sonn vœre, þd være dechifrerat hver 
hin brefin hefde ritad, þvi þad mun oefad ad Alexiua Palsson hefur 
vaxinn madur verid 1495", Þessa grein hefir Árni lesið skrifara sín- 
um fyrir og leiðrétt einstaka orð eptir á. Siðan ritar hann sjálfr 
á blað, er liggr hjá afskriptinni: „Höndin d þessu brefe er oefad 
sialfs Alexius Palssonar. Eg hefi til Idns haft fra Hlidarenda vidisse 
Sira Alexius og Sœmundar Eirekssonar, daterad 1515 sem er mani- 
festé raed riett hinne sðmu hende*^. 

vm tungu j Grafninge oc landamercke þar. 

Jhesus. 

Jn nomine domini amen. var svo felldur kavpmale lýst- 
ur 00 stadfestur j klavsturholvm j grimsnesi manvdaginn 
næsta epter dýradag. sialfan dag biskupanna medardi og 
gilldardi íLrvm epter gudz burd þvsvnd fim hvndrvt fioritig- 
er og íim ár a brvUavpsdegi j millvm olafs arnasonar^) og 
ragnhilldar þorsteinsdottur. suo firir skildo ad alexius pal- 

son gaf fyrnefndvm olafi .xc var þar til greind jordiii tvnga 

- - — 

1) „arasonar er þad ritad i originalnum, en Arnason var þesse 
Olafur" (AM.). I frumritinu atendr einmitt: arason = Arnason. 



1^45. KAtJPMALÍ OG LANDAMERKl. 4i5 

j grafningi, er liggur j vlfliotzvatz kirkiv sokn med landa- 
merkivm sem til baka erv skrifvt. vndan mier^) og minvm 
ei'fingivm. enn vnder adur greindan olaf og hans erfingia. 
var þessi fyrsogd jord tvnga selld og keypt íirir xijc og svod- 
afi skilmala. villdi Olafur eda hans erfingiar selia jordina 
tvngo. skylldi hann selia greindvm alexius fyrst eda hans 
erfingivm. gnn gudrvn dlfsdotter gaf dottur sinne fyrnefndre 
ragnhiUdi iiijC' enn einar broder hennar gaf henne hvndrat. 
kiorv þav hana helmingakonv. enn hvort þeirra sem leing- 
hfdi skylldi eiga kiorgrip or annars fie. 

voro þesser brvllavpsvottar alexius palson. gvdmvndur 
hafiidason. þordur gislason. kennemenn. sigurdur bondi ðLs- 
biarnarson. sigurdur bondi eigilson. blcLsius bondi ormson. 
bavdvar sigurdzson. fvvsi þorbiarnarson. leikmenn. 

settv vær íyrgreinder menn vcr jnsigli fyrir þettakavp- 
malabref hvert ed giort var j sama stad degi og áre sem 
fyr seger^), 

ihesus. 

CDed þessvm landamerkivm. vr vikinne og j gardinn 
miUvm bijtzfellz og tvngo. þadan or gardinvm og j melenn 
og fuglstapa þvfvna vpp d melnvm. þadaii sionhending j 
smidivvad. þadan þvert yfer tvngva og j cLna gegnt eidz- 
hvommvm. svo ofaú epter cLnne og aptur j storv 4na. ept- 
er sogn mikels sandszonar sem vissi til greindrar jardar 
vpp d Ix cLr. villdi hann þar sveria epter ef þurfa þœtti. 
vard honum og samsaga sigmundur palson og fleire gaml- 
er dandi menn adrer. 



360. 8. Júní 1545. í HrassafellL 

JóN biskup á Hólum kvittar „af því legátavaldi, sem oss 
hefir veitt herra Ólafr erkibiskup í Þrándheimi" Finnboga 
Einarsson og Þuriði Þorgrimsdóttur um barnsektir og fjór- 
mennings mægðaspell, og leyfir þeim hjúskap. 



1) þ. e. Alexio ábóta. 2) Það, sem eptir fer, stendr aptan á brcf- 
nui og segir Árni Magnúason það „ritað sem sömu hendi". 



416 



LEYFISBRÉF. - SKIPTABRÉF 



1545 



Landsbókasafn 61, 8vo, með hendi Árna Magnússonar „Ex ori- 
ginali lacero, feingnura af Gisla Einarssyne oL Rekstödiim a Barda- 
strönd" (AM.). „Brefenu fylgde innsigle Jons biskups, hid minna, 
hvar i stendur kronud iomfru halldande cL sverde og hiole" (AM.). 

Vier Jon med gudz nad biskup a Holum giorum god- 
um monnum kunnigt med þessu voru opnu breíi at af þvi 
biskupslegu valldi sem uier hofum svo og af þui legata 
ualldi sem oss hefur ueitt herra olafur grkibiskup i þrand- 
heimi hofum vier kuittan geíit finboga ginarsson og þuridi 
þorgrimsdottur vm þær barnsekter sem þau hafa brotlig 
ordit sin a mille, suo og vm þau fiormennings mægdaspell 
sem sagt er med þeim se, hier med hofum vier leyft þeim 
at giora sitt hionaband sæker þess at þau eiga morg born 
til samans. Og til sanninda hier um setium vier vort se- 
cretum [fyrer] þetta bref er skrifat var i huassafelli i gya- 
firde manudagin næstan epter dyradag þa Hdit uar fra gudz 
burd mdxlv^j. ar. 



361. 23. Júiií 1545. í Klofa. 

Skiptabeéf þeirra Eiríks Torfasonar og Þorsteins Torfason- 
ar eptir Helgu Guðnadóttur móður sína. 

AM. Apogr. 5582, með hendi Jóns Magnússonar j,Ex originali", 

Þat giorvm vier þorgrimur illhugason. þorgils eyvinds- 
son. hvne halldorsson. godum monnum kvnnegt med þessu 
woru opnu brefi. þa er lidit var fra hingadburd wors herra 
ihesu christi. 00. d. xl. oc. v sa svnnvdagenn næstan fyrir 
jonsmessu baptiste^) j klofa aa landi worum vier i hia savm 
oc heyrdum aa ath þeir brædur eirekur thoríason oc þor- 
steinn thorfason Reiknudu þar oc tauldu j svndur med sier 
oc sinum syskinvm jardir oc kugiHde sem þeim hafdi til 
erfda faUid eptir modur sina heitna helgu gudnadottur. sem 

1) „Arstaled er nockud trosnad. m. d, er skirt, x er so ad seigia 
Ölæst. Til l sier glögg deile. £r og biled mille d og v, ecki stœrra 
enn aoL sambydur. hverki hafa hier d mille staded. xx. nie xxx, v 
er skirt. Summa: arstaled er, ad visu, xlv.^ (AM). 2) þ. e, 21. Júní* 



i&45. SLlPTABRÉÍ, 

gud hennar sal nadi, war þad þeirra ed fyrsta skipte sin 
miUvm at þorsteinn hlaut j sinn part jordena hersey oc 
allar þær jardir sem han[s] modir atte fyrir uestan hvitaa. 
6r þetta allz hvndrad hvndrada i jordum oc viiijc betur. oc 
þar til ,x. kugillde. hier j mot hlaut eirekur thorfason. klofa 
oc halfan leirvbacka. kalldadarhollt. og þuerlæk. Eeiknuduzt 
þessar iardir. xvc. oc hundrad hvndrada oc þar til. x. ku- 
giUde, suo oc reiknudu þeir ath sinar systur hefdi vppbor- 
it ath sinne modur lifandi svo mickla peninga sem hier seig- 
ir. Gudny. 1, hvndrut. Kristin. xl, enn sina xxx, hvndrada 
lord hvor þeirra. katrin ocjngebiorg. ^nn sigurdur Biarnar- 
son brodursonur þeirra lc- ^nn þa peninga sem þeim þotte 
smar systur oc sinn brodurson aa bresta vid sig i fyr saugd- 
vm skiptvm. settu þeir til hvndrad hvndrada j jordvm oc 
vc- oc. XX. betur oc þar til. v, kvgiUde oc. xx. at auki. 
skylldu þeir er til steedi þessum peningum med sier skipta 
nœr þeir villdu. hier med gaf hvor þeirra brœdra annan 
kvittan vm aull þeirra byte og skipte sem þeirra hefdi i mille 
farit bædi at fornv og nyiu, Og til sannenda hier wm settvm 
vier fyrgreindir menn wor jrfsigle fyrir þetta bref huert er 
skrifat war j klofa. aa sama are deigi sidar enn fyr seigir. 



362. 26. Júní 1545. í Skálholti. 

VmisBUEBABBBÉF um landf^merki Gnúps og Alviðru í 
Dýrafirði. 

AM. Fasc, L, 22, frumrit á skinni. Af 2 innsiglum er hið síð- 
ara dottið frá. - AM. 232. 8vo bl. 94b — 95a (CLII). Bréfabók Giz- 
urar biskups í frurariti. — AM. 266. Fol. bls. 81. Bréfabók Gizurar 
biskups í afskript sira Haldórs í Reykholti 1654—57. — Prentað l 
Tímariti Jóns Pétrssonar III 41—44. 

Vitnisburdarbref vm landamerki di miUe gnupz 

og aluidru^). 

Svo felldaii vitnesburd berum vid ^rlingur Gislason 
oc brummadur^) tumasson at uid haufum heyrt af hinum 



1) Utan á bréfinu með hendi Eggerts Hannessonar. 2) Svo; 
ekki brunmann (eias og JP.) 

Dipl. ÍBl, XI. B. 27 



4i8 



LANDAMERKI. - ÁLPTÁRT UISÍGÁ. 



ellztum monnum halldin landamerke oc jtauk ca millum 
gnups og aluidru j djraíirde j þann sama tima sem jon 
bondi biaurnzson er kalladur uar danur atti gnup oc al- 
uidru og þar fyrir. jn primis at aluidra œtti land at gardi 
þeim sem geingur ofan ur fialle oc ofan j gnupsaa fyrir 
innan lambhaga. enn at migandalæk mille gerdhamra oc al- 
uidru. jtern at alvidra eige selstaudu j nupsdal^) suo sem 
þarfnazt o&, haust fram. enn þar j gen aa gnupur j alvidru 
land skipstaudu oc naustgiaurd. bio jaurundr heitenn bavd- 
aursson xx uetur j alvidru eda leingur oc hiellt oc hafde 
þetta ataululaust oc alldrei kom hier misgreining dct suo uid 
uissum fýrr enn þorgautur heitenn olafsson uar radzmadur 
undir gnupe. og hier eptir uilium uid sueria ef þurfa þiker. 
Og til sannenda hier vm festum uid ockar insigle fyrir þetta 
uitnesburdarbref. Skrifat j SchalhoIIte faustudagenn næstan 
fýrer peturs messo og pals. arum eptir guds burd. CD, d. xl. 
og ,v, oar. 



363. 28. Júní 1545. í Skálholti. 

GizuR biskup í Skálholti kvittar Guömund Guðmundsson 
um kirkjureikning í Álptártungu á Mýrum. 

JSig. 375. 4to bls. 47, með hendi Grunnavikr-Jóns c. 1750-1760 
^,Ex originali chartaceo. Innsiglid þryckt cl brefed. J jnnsiglinu er 
Eyrormurinn d krossinum". Handrit þetta nefnir GrunnaTÍkr-Jón 
„Historia Lutheranismi in Islandia ab anno 1540. ad annum 1551. 
qvi Pontificiœ Religioni finem fecit. Subnectuntur nonnulla ad annos 
seqventes pertinentia". Er þetta all afskrifað eptir skjalasafni, er Árni 
Magnússon hefir dregið saman um siðaskiptin hér á landi, og nú et 
mart úr að ððru leyti glatað. 

Eg Gyzur einarzson Superintendenz SkalhoIItz Stiktiz 
giore godwm monnum kunigt med þessu minv oppnv Bref(e) 
at Gudmundr Gudmundzson hefr stadit mier reikningz[skap] 
sinar kirkiv ] alltartungu ] næstu. 5. forlidin ar j hverium 
reikningzskap er hann ward sine kirkiv skylldavgur wm 



1) gnupsdal 232. 



t 



Ífe45. 'PRESTASTEFÍÍÁ. 4lÖ 

iij' c. Jtem i anare grein hefr nefndr Gudmundr syntt bott 
atgiord nefndrar kirkiu. hver mier vel likadi. hier fyrir 
gef eg þrattnefndan Gudmund Gudmundzson kvittan og akiærv- 
lausan vm adrskrifadan reikningzskap wm nefnd ár fyrir 
wiier og oUum minum epterkomendvm domkirkivnar for- 
iTionnum. Og til sanninda hier wm þrycke eg mitt signetvm 
fyrir þetta Bref skrifat 3 SchalhoUti dœgin næsta fyrir pet- 
urz messo og paUz 1545. 



364. [1545]. 

Skkí. Gizurar biskups um mál á prestastefnu. 

AM. 232. 81? bl. 93t> -94a. Bréfabók Gizurar biskups i frum- 
riti (CXLIX). — AM. 266. Fol. bl. 79-80. Bréfabók Gizurar biskups 
i afskript sira Haldórs í Reykbolti 1654— Í657. 

Domsmenn j domi Einars salamonssonar og gudrunar. 
sira Þorleifur og sira jon Eirekssyner. sira Bryniulfur. mar- 
teinn. Biorn 01(af)sson. €inar Arnason. dæmdu gudrunu frij" 
og uidskilna uid Einar epter þeim hennar aburdi er hann 
medkendizt ad hann mætti ecki af sier bera þad hann hefdi 
henni ueit(t) sHk tilrædi sem hun bar fram. gnn ginar dæmdu 
þeir ] schalhoUt j moguligan tima vnder hudlat og skripter 
sem settar yrdi. 

Jtem geck domur um Testamentum Rafns gudmundz- 
sonar ad þad bref med hans heilu hanganda jnsigle sem 
hann hafdi sialfur giort heill ad uite ogskynseme var dæmt 
myndugt og skialligt, enn þad onytt sem hann hefur seirna 
giort, 

Geck domur j mille Sœmundar Eirikssonar og gunnars 
a stokkseyri vm þad fiorufar eins mannz sem kirkian j asi 
aa j stokkseyrarfioru og gunnar hefur hindrat ad sæmundur 
hefur ecki feingid. dæmdizt schalhoUtzkirkiu .xv. merkur. 

Þessir uoru dorasmenn j millum ockar bardar gud- 

mundssonar wm jordina yztakot. Þorleifur og ]on Eirikssyn- 

er. Snorre h{iaImsson). Biorn 0(lafs)son. hoskulldur koUgrims- 

(son) og sira jon jonsson prestar SchalhoUtz stiktis. dœmdu 

27* 



m 



VAfNSFJÓRÐft, 



1545. 



þeir kirkiunne j schalhollti sampt jardarkotid. enn bardi 
heimting og atgang ad brædrum konu sinnar eda þeirra 
erfingium fyrir þad ad þeir hefdi golldit þessa jord j sakferH 
uegna sira jons jonssonar [modur]brodur þeirra. 

Vm klogumal mille sira philpus og jons jonssonar var 
dœmt ad suo skylldi standa kyrt sem komid uæri vm j'ard- 
ir og annad þar til ad þad skodadizt fyrir mier eda þeim 
sem ec uiUdi til skipa þar hid uestra þa eg ride um. enn 
ecki skylldi þad j prestastefnu koma. 



365. [15á5J. 

Bbéf Gizurar biskups til sira Jóns Eirikssonar um veitingu 
á Vatnsfjarðarstað. 

AM. 232. 8vp bl. 94a.. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CL). 
— AM. 266. Fol. bls. 80. Bréfabók Gizurar hiakups í afskript sira 
Haldórs í Reykholli 1654-57. 

Til sira Jons Eirekssonar. 
Kvnngiori eg ydur kæri win ad broder yduar sira Þor- 
leifur Eireksson taladi uid mig vpp ca yduar uegna vm Vatz- 
iiardarstad ad þier uilldut fa mitt samþycki til ad sira Pan- 
taleon yrdi hann medtakandi et cetera. Suara ec ydur suo 
hier til ad ec beíi talad vid nockura goda menn hier um. 
huerium ad uirdizt sem mier sie Vatzíiordur ecki j hendur 
faandi sira panta sakir nockura hluta. annars uilldi eg giarn- 
an giora yduarn uilia hier um. ^nn epter þui ec formerkta 
af ydur j sizt ad þier uilldut af hondum greida greind- 
an gard og giarna vita huer ad hann skylldi medtaka. 
þui uil eg ydur kunnigt giora. ad mier og fieirum godum 
monnum hefur þolt rœLdlegazt ad bíjfala Vatzfiardarstad Sira 
Olafi Jonssyne. þui hann hefur noga peninga suo og er 
hann reyndur ad íorstodu. er þui uonanda ad hann muni 
styrkia ydur og til goda uera og ef þier uilied míjn rdaid 
hafa trui eg ad ydur mvni þetta bezt gegna ad þier afgreid- 
it sira Olafi Vatzfiord ad are komanda. Þui bid ec ydur 
kiærliga ad þier latid þetta suo standa. £nn fyrir yduar 



1545. 



LAUGARDALR. 



421 



skulld uil ec suo til sia ad sira Pante fae nockura stadfestu 
jnnan skams suo hann megi vel hialpazt. 



366. 30. Júní 1545. á Öxarár^Ingi. 

DóMR sex klerka og sex leikmanna útnefndr á Öxarárþingi 
af Gizuri biskupi og Erlendi lögmanni Þorvarðssyni um 
ágreining biskups og Ásdísar Pálsdóttur um jörðina Laug- 
ardal í Talknafirði. 

Eplir afskript staðfestri á Hó]um í Hjalladal 14. Júlf 1704 af 
Jóni Einarsfiyni og Marteini Arnoddðsvni eptir „original". Sbr, Nr. 
137 hér fyrir framan. 

Ollum godum monnum þeim sem þetta Bref sia eda 
heyra senda sera Briniolfur Halldorsson. Snorri Hialmsson. 
Eijnar Olafsson. Eijnar Arnason. Magnus Eyolfsson. Finnur 
ÞoHachsson. prestar SkalhoUts Biskupsdæmis. Biarne Ellens- 
son. Ellendur Eijnarsson. Ormur Jonsson. Kari Grijmsson. 
Oddur Þordarson, Olaffur Asbiarnarson. suarnir logrettumenn. 
kuediu guds og sina godum monnum kunnugt (giörande) 
med þessu voru opnu brefí þa ed lidid uar fra hingat Burd 
vors herrs Jesu Christi CD d xl oc v cLr. a þridiudæginn 
nœstan epter Peturs messu oc Pals vm sumarit a almenne- 
legu auxardrþij'ngi. vorum vœr i dom neffnder af heidur- 
samlegum herra [Gizure Einarssyne^) med guds nad Biskup 
i Skalhollte kirkiunar foruerara. Enn af annari alfu Ellens 
Þorvarssonar Logmanne^) austaú og sunnan a Jslande ad 
skoda og ransaka oc fullnadardom a ad leggia. vm þa 
agreining sem i miUi þeirra ber herra Gissurar Einarsonar 
kirkiunar vegna, enn af annari alfu Astisar Palsdotter. vm 
jordina Laugardal i Talknafirdi. er henni til erfda fiell epter 
modur sijna. Komu þar fram fyrir oss tav^) bref. huad 
huortt hiellt i moti odru. oc bar onguo neinu saman, Saumu- 
leid(is) kom þar oc eirninn fram domur danemanna, sem 
dœmt hofdu Bædi lærdir oc leikir med ]nciglum hangande. 



1) [vantar i afskriptina, án efa af vangá. 2) Svo. 



422 LAUGARDALR. - HAMBORGARAR. 1545. 

huad oss leist hann i allan handa mata nytande oc so halld- 
ande ad olhi med þeim Eijd sem þar inni stod. 

[(ad so profudu)^) og fyrir oss komnu dœmdum uær 
fyrr nefndir domsmenn med fuUu doms atkuæde. þessi s^mu 
Bret med oUu onýtande oc so Brennande, Enn domenn med 
oUu framfilgiande. og so Astise Palsdotter riettilega meiga 
ad sier taka og j ad setiast. huar helst sem hun kinni sinn 
modurarf vpp ad fretta. til œvenlegrar eignar. Ok til meiri 
sannenda hier um setia firr nefnder herrar sin jnsigle med 
vorum firr nefndra domsmanna innsiglum (fyrir þennan dom). 
huer et skrifadur er sama stad og dag sem firr seiger. 



367. 30. Júní 1545. á Öxarárpingi. 

DóMR lögmanna beggja, Erlends Þorvarðssonar og Þorleifs 
Pálssonar, sýslumanna allra og lögréttumanna, út nefndr á Öx- 
arárþingi af Otta Stígssyni, fógeta og höfuðsmanni yfir alt Is- 
land, um fiskibáta Hamborgara, vikt og gilding, verzlan útlend- 
ingaog vetrarleguálslandi, gjöld þeirraogtoUa, meS öðru fleira. 

AM. 161. 4to bls. 302—306, lögbók Páls höfuðsmanns Stigssonar 
á skinui, skrifuð á árunum 1561—1565 af sira Grimi Skúlasyni í 
Hruna. - Dómabók Þjóðskjalasafnsins í Fol. (bl. 112—114) frá Jóni 
bœjarfógeta Magnússyni, skrifuð c. 1600 (= ö). Þessar afskriptír 
hafa hér Terið hafðar til samanburðar hvor við aðra alla leið. £n 
til hliðsjónar hafa verið hafðar, þar sem einhvers hefir þótt við þurfa, 
ýmsar afskriptir fleiri frá síðari timum, svo sem Landsbókasafn 
6. Fol. bl. 178-180 (Tiglabók), skrifuð c. 164^. — Gl. kgl. Saml. 
1159. Fol. bls. 628—633, einnig skrifuð c. 1640. Þessi tvö handrit 
eru mjög sarahljóða og svipuð 161. — Landsbókasafn 69. 4;to bl. 
128-130, skr. c. 1640. — Landsbókasafn 67. 4to bl. 70-73. með 
hendi sira Jóns Erlendssonar í Villingaholti, skr. c. 1650 (= 67), — 
ÍBfól. Khd. 309, Svo bl. 80-83, Öxnafellabók, með hendi Ara Magn- 
ússonnr i Ögri c. 1620. — ÍBfél. Khd. 67. 4to bl. 82-84 með hendi 
síra Eyjólfs á Völlum (d. 1745) Sbr. MSteph. 60. 4to bls. 37-38. — 
Auk þessa er dómr þessi til í nokkrum afskriptum öðrum, sem litla 
þýðing hafa, svo sem Landsbókasafni 65. 4to 1, 19 ff, með hendi Jóns 
dans Magnússonar c. 1640. og í Landsbókasafni 788. 4to bl. 133, frá 
c. 1640. Ennfremr i nýlegri afskript í ÍBfél. Khd. 205. 4to. — Göm- 



1) [Svo* 



1545 



HAMBORGARAR, 



423 



ul afskript á pappir frá c. 1550 er i Rikisskjalasafni Dana „Isl., Fœröe 
& Grönl". Supl. I, 20 (hér notuð á stöku stað eptir afskript Thor- 
kelins, = a). Dómrinn er prentaðr i Lovsamling for Island I, 59—63 
(eptir Gl. kgl. Saml. 1159. Fol). Sbr, Nr. 385, 340- 344. 

[Ottadomur wm wtlendska menn^), 

Ollum godum^) monnum þeim^) sem þetta bref sia edr 
heyra senda^) Erlendr Þoruardsson logman sunnann og aust- 
an aa Jslande. Þorleifr Palsson logmann nordann og vestann 
aa Jslande. Syslumenn aller og suo^) logriettumenn aller^) 
[kvediu gudz og sina giorandi*^) [godum monnum kunnigf^) 
med þessu voru opnu brefi ad þa lidit var fra Gudz burd 
CD. D. xl og V ar þridiudaginn nœstann epter Peturs messu 
og Pals sa alnienneligu oxararþinge vorum vier til kallader 
af heidurligum dande^)manni Otta Stigssyni konglig CDaie- 
stetz fouita og hofud/manni^) yfer allt Jsland ad skoda og 
rannsaka og fullnadar dom^) aa ad leggia epter þui insigl- 
udu brefi sem konglig COaiestat sendi jnn j landit med nefnd- 
um Otta Stigssyne. huert ad hlydde vppa ad halldazt skyllde 
[vpp hiedan^**) eitt ærligt skick og Regiment mille vtlendzkra 
og innlendzkra. [et cetera^^). 

kom þar fram j fyrstu aklaugun kaupmananna^^) af 
Hamborg vm þa fiskibata sem Otte Stígsson hafdi ad sier 
tekid konglig CDaiestetz vegna epter dome. huad þeim þotte 
sig skied haía med^^) valld og oriett þar vtj^*). og ad þeir 
hefdi ecki helldur^^) verid riettiliga stefnder ne firirkallader 
ed fyrra drid adr enn domrinn gieck aa. [et cetera^^). 

Suo og kom þar framm vm þa vigt oc gillding sem 
hier hefr verid og geingit j landit og vm vtlendzkann varn- 
^"g og litla mæling. kuartiel og attunga mal sem þeir fiytia 
hingad ] landit. 

Hier med vm þeirra toll sem þeir eru konginum skylld- 
uger ad giefa af hueriu skipe og vm þann kaupskap og 



1) [ö. 2) b. V. 67. 3) b. v. 6. 4) s(endum) v(ier) 69. 5) sl. h, ofl. 
6) [vantar í afskriptirnar allar, nema 1 69, og stendr þar svo: K(uediu) 
G(uds) og W(ora). 7) [K(unmgt) G(iorand)e 69, 8) wmbodzmanni b, 
9) domsatkuœdi a, ö. 10) [sl. &; i fra, b. v. a. 11) [sl, &. 12) kaup- 
manna h, 13) sl, a. &. 14) wm b. 15) b. v. a. 



m 



HAMBORGARAR. 



1545. 



vetrarlegur^) og adra handtiering^) er þeir hafa haft hier 
j landit. [et cetera^). 

Lofudu fyrgreinder kaupmenn ad hafa þad og hallda 
firir sig og sina epterkomendr sem þesser fyrskrifader log- 
menn og logriettumenn dæmdu og giordu mille þeirra og 
almugans ad þad skylldi æíinnliga halldazt vpp hiedan, hueri- 
er ad suo hietu sem voru personuliga sa þinginu 

Petur Chorner. Hans tode. 

Hans Temmann. Hans Bermann. 

Hans van tynen. Herman pryn. 

Jurin van hogen. Skipherrar. 

Hinrik marteins Hinrik Hinsken. 

Martein Nyenborch. Jacob Hambrock. 

Hans fyders. kaupmenn*), 
leizt oss auUum ad þesser kaupmenn hefdi nogliga stefnder 
verid og suo riettiliga fyrer kallader med Piningsdome og 
suo audrum fleirum gomlum domum sem titt hafa firir þeim 
lesner verid. og adr dæmder vm somu sauk epter þui sem 
Otte Stigsson hafdi þeim suar til giefid þa þeir voru huoru- 
tueggiu fyrer konglig maiestetz nad nu j vetr vm sama 
malefni. [et cetera^). 

Þui ad Gudz nad til kalladre og suo vndertauludu. fram- 
bornu og firir oss komnu dœmdum vier tyrnefnder menn 
med fullu doms atkuœde. 

J fyrstu grein^) ad aller þeir fiskibatar aem vtlendzker 
menn^) edr jslendzkcr þeirra vegna hafa brukat til sios hier 
j landit skulu aller vera konglig maiestet og fouitanum til 

1) — legu 5. 2) handling a, 6. 3) [sl. b, 4) Nöfn þessi eru mjög 
samhljóða og i sömu röð i 161, b, 1159 og 67e. Annars eru þau mjög 
úr lagi fœrð í afskriptunum. í I, 20 (eptir afskript Thorkelins) og & 
er Töðin þessi : Petur Körner. Jurien fan Hagen (Hogen), skipherr- 
ar. Hans Todc. Heinrik Martens (Martinus). Hans Steman (Te- 
man), Heynrick Heynsken. Hans Berman (Bierman). Martein (Mor- 
tein) Nýenburg. Hans van Týnen. Jacob Hamborchs (Hamrok). Har- 
man (Hermann) Pryn (prion). Hans Lýders, kaupmenn. — I 67 og69 
eru nöfnin í stimu rÖÖ og i 6, en ennþá afbakaÖri. 67 er Hans 
Biermann þýtt með „Biormann", Lyders er kallaðr „Dyders" ; og þó 
eru nöfnin enn skœldari í 69. í 309 eru þessi nöfn mjög brjáluð, 
5) sl. b. 6) b, V, 



1545. 



HAMBORGARAR. 



425 



fallner epter Piningsdome og audrum domum sem þar vm 
hafa sa fallid. enn þa bata sem vtlendzker menn^) hafa giort 
edr latid giora og ecke hafa til sios geingit. dœmdum víer 
ad þeir mættu þa selia og til kaups bioda adr enn^) þeir 
sigldu af landinu og kaupstefnann vœri vte. þo suo ad þeir 
skylldu aungua parta j þeim eiga vid Jslendzka sma ne 
stora mikid ne litid. Lofudu aller fyrskrifader vtlendzker 
menn sem sama tima voru aaþinginu vppaa sina tru sal og 
samvitzku ad sierhuer þeirra skyllde riett til seigia þeirra 
bata sem þeir œtte og ecki hefdi. til sios geingit. og ef ann- 
ad kynne sijdar ad reynazt sannara þa skylldi þesser batar 
sem adrer forfallner vera konglig miaestat og fouitanum til 
eignar^). Enn farmaskip ad flytia þeirra skreid skylldu þeir 
vel mega eiga. eitt edr .ij. mest med hueriu skipe og eigi 
auinning þar med giora ne bruka. 

J annare grein vm vigt og gillding aa skreid dœmdum 
vier ad eingin vigt skylldi vera mille vtlendzkra og Jslendzkra 
helldr skylldi hun med aullu af takazt vm landit allt íirir 
þann skulld ad vtlendzker hafa ecki halldit þa lofan er þeir 
hafa lofat til forna ad flytia falslausann varning og riettann 
mœle aa þeirra tunnum kuartielum og attungum. huad hier 
til hefer misiafnt halldit verid. þui skal su gillding vera vm 
landit allt hiedan af. ad .xx. fiskar [skulu leggiazt^) ofan aa 
huert hundrath og ecke meira af samfeinginne skreid ad 
burtu laugdum longum og hinum stærstum fyrertaks fiskum. 
beinmegringum. þyslingum og*) maullium sem ecke ero 
kaupmanz godz. og ad .vj. hiner skiluisuztu danemenn^). 
iij. jslendzker. og .iij. vtlendzker sieu til setter af kongs vm- 
bodsmnnni j huerium kaupstad. sem bædi sieu vijser og 
vel viliader til ad sia huortueggia gagn og naudsyn.ad skoda. 
virda. vardera^) og verd sa ad leggia vppa badar sidr huors- 
tueggiu [gagn oc naudsyn vm'^) peninga og godz ef skreidin 
kann [litil edr sma^) ad vera. ad hun take ecke þuilikre 
gillding sem fyr greiner, edr ef vtlendzkra peningr og vara 
kunne suo vond ad vera edr j suo litlum mælum^) ad hun 



1) sl. ö. 2) handa 6. -3) [skal leggia &. 4) al. ö. 5) dandis 
menn &. 6} wardiera 6. 7) [b. v. 6. 8) [sma eda ^liett b, 9) mseli &. 



1. CfTfUft 



take ecki helldur þuiliku verdi sem vera a. þa skulu þeir 
suo til sia og þad til leggia ad bædi seliandi og kaupandi 
sieu skadlauser epter riettre kaupsetningu. einkannliga ef þa 
kann aa ad greina. og þa huorutueggiu skyllduga þad^) ad 
hallda sem þeir til leggia og a satter verda þeirra j mille 
sem annann logsamdann dom. og eignizt þeir iiij. marcka 
sauk firir sitt omak halfa huorer og sie þar strax riett tek- 
in af þeirra godze huorra sem af bregda. [et cetera^), 

J þridiu grein dœmdum vier ad kongleg maiestetz toUr^) 
skylldi vera epter þui sem nu vm tima hafdi*) vane til ver- 
it hier j landit .xx. gylline j mynt af hueriu þysku skipe 
sem fer med kaupskap hingad j landit. og skulu greidazt j 
godre mynt gulle edr^) silfre. enn ecki j annare smamynt 
edr peningum. Enn af hueriu eingelsku skipe .x. nobil*^) og 
huert og eitt duggu far huadan sem þad er .ij, einglot'') 
[konginum j sinn toll. gnn tunnu salltz oc hogsetur^) biors^) 
kongs vmbodsmanni^*^). þar sem þeir kunna yfer þa ad kom- 
azt. Enn þeir vtlendzker kaupmenn sem skipta sinu godze. 
reisa buder og hafa kaupskap j. ij. edr [þrimr staudum edr 
fleirum^i) gialldi hærra toll edr forlikizt vid kongs vmbodz- 
mann þar vm. þuiat eigi skal eitt skip hafa kaupskap meir 
enn j eirne hðfn^^). þar skal huert skip hafa hófn^^) med 
frij®) sem þad kann fjrst ad ad bera. Enn ef nockrer dirf- 
azt ad drijfa adra af^^) hofn edr banna hafner. þeir somu 
sem þad giora skulu strax giefa konginum sinn fuUan toll 
suo snart sem kongs vmbodzmadur krefr þann sem þad 
skip skylldi giefa sem burt var rymt. lijka vel þo þad kunne 
þar epter til annarar hafnar ad koma. 

J fiordu grein dæmdum vier ad aunguer vtlendzker 
menn skylldu hafa hier nockra setu j landit med nock(r)- 
um kaupskap edur hondlan^^) nema firir fulla naudsyn. sem 
ero skipbrotzmenn edr litler smadreinger sem lœra vilia mal 
edr þeir sem heimta eiga storar skullder, edr ef skip kann 
ad fara hafuilla og koma seint þa allr fiskr er selldr, þa 

1) b. V. h. 2) [sl. b. 3) tollar 6. 4) hefur &. 5) oc &. 6) no- 
bel &. 7) í;ingeloth &. 8) hogset 67; hoffsetur 69. 9) [b. v. &. 67, 69. 
10) — manninum b, 11) [eda fieirum staudum &. 12) og, b. v. &. 
13) hondlan 69. 14) fra 15) handling b. 



1545 



HAMBORGARAR. 



427 



skulu þeir sem epter vilia vera med kaupskap af þeim med 
fouitans leyfi vera j landit j suo mata ad þeir giefi reidug- 
liga og viliugliga fullan toU .xx. gylline. þo suo ad þeir 
selie aunguann pening dyrra vetr ne sumar epter riettre 
kaupsetning. Enn ef þetta er ecki [af þeim^) halldit. þa sie 
upptœkur allr þeirra peningr. og seker .xiij. morckum vid 
kong ad auke. 

J fimtu grein var dæmt og samþyckt ad barskerar 
niættu liggia hier j landit med fouitans leyfe [og samþycke^) 
þeir sem vilia vera landzmonnum^) til gagns og goda og 
grœda vilia folck. þo suo ad þeir sieu moguliger vm [sár- 
grœdzhi kaup^) og godum monnum synizt þeir vera skad- 
lauser af. Enn þeir giore huorcke skip nie menn til sios ne 
hafe nockurn annann kaupskap edr handtering hier j land* 
it. Verde þetta ecke af þeim halldit. þa siö vpptækr allr 
þeirra peningr sem þeir hafa medferdis kongi ogkongs vm- 
bodsmanni til handa. 

J siettu grein dœmdum vier Piningsdom. og suo þann 
dom er dœmdur var [tyrra drid*) aa alþingi vm þeirra bata 
og skip ad þeir skylldu blifa vid magt og i allan mata þa 
mynduga og skiah'ga vera^) j auUum þeim greinum er þeir 
verda þessum samþycker. 

Samþyckte þenna vorn dom [adr greindr hofudzmannö) 
Otte [Stigsson konglig maietetz bifalningsmann vppsa Js- 
land'^). Herra Gizur Einarsson s(uperintendent) S(kalholltz- 
stigtis). Syslumenn aller og logriettumenn aller. [þar med^) 
allr almuge er þann tijd var aa alþingi og settu sin jnsigle 
fyrer þetta domsbref er^) Skrifad [var i sama stad deigi 
og aare sem fýrr seiger^o)^ 

f essar greiner [og Artikula^^) willde Otte [Stijgson^^) 
lctta setia til domsins hid seiriia sumarid adur enn dom- 
unnn war^^^ jnnsigladur sem hier epter standa þo [þar 
wœri ecki til lagti^). þa er domurinn gieck. 

1) [s]. h, 2) almuganum &. 3) [sitt grœdslukaup &. 4) [] fýrra 
.sumar ö. 5) sl. &. 6) [greindur herra 6. 7) [sl. &. 8) [og &. 9) b. 
V. 6. 1159, 10) [b. V. 6, 1159; et cetera 161; h, sl, frá „alþingi". — Það, 
sem eptir fer, stendr að eins í &, 67 og 69. 11) [b. v. 67, 69. 12) vœre 
67,69. 13) [ecki vœrilagttil þeirra 67; þar wseri ecke tiUagt þegar 69. 



428 HAMBORGARAR. 1545. 

Jtem [þad hefuri) dœmt werid ad aller^) þeir kaupmenn. 
huort þeir eru þysker eda gingielskier sem gefa wilia kong- 
inum adra wtlenda®) wauru helldur enn GuU eda Jochimdal*) 
] sinn toll. þeir skulu gefa kong. maiestet sex giUda íiska 
af hueriu hundradi sem þeir kaupa hier. oc fœra vt^) af 
landinu. epter þui sem norsk laugbok wtuijsar^). 

Jtem ad einginn fouite hier epter taki nockra mutu eda 
skeinking til ad Idta nauckra þyska eda ^ingielska menn 
liggia hier j landit til þess ad hafa nauckra handling edur 
kaupskap. wtafi sem fyrr skrifad stendur'^) [] þessum dome^). 

Jtem bidium wier allur almugi j^) Jslandi kong. maie- 
stet ad hann wilie milldiliga ahjta wors fatæka landz gagn 
og naudsyn til ad styrckia oc stadfesta med sijnu konglig 
maiestets brieíi og innsigle þennan vorn dom. 

Jtem^^) bidium wier vinsamliga þennan worn næruer- 
andi [konglig maiestets^^) fouita Otta Stijgsson. ad hann 
wilie oc stýrckia [sama dom^^j ^ied sijnu jnnsigle suo hann 
mœtti hier epter blijfa wid mackt worum epterkomendum 
til gagns og goda. 



368. 30. Júní 1545. á f Ingvelli. 

CrizuB biskup kvittar Daða GuSmundsson af misferlum hans 
með Ingvildi Árnadóttur í einföldum hórdómi og frændsem- 
isspjöllum að öðrum og þriðja, og samþykkir hinar fyrri 
kvittanir biskupa Daða til handa. 

JSig. 375. 4to bls. 48- 49, með hendi Grunnavikr.Jóns c. 1750-1760 
„Ez originali chart. hia TÍcelÖgmannenum Odde Sigurdssyne". Innsigli 
lýst. — Landsbókasafn 115. 4to f, bla. 269 með hendi Jóns prófasts 
Haldórssonar i Hitardal c. 1720. Orðamunr er nokkur, en lítilsvirði. 

[Kvittun Gyssurs Byskups Anno 154513). 
Eg Gizur Einarsson Superintendens SchalhoUts stiktis 
giðri godum monnum kunnigt med þessu minu opnu brefi. 

1) [hefur 67; heffur þad 69. 2) b. v. 67, 69. 3) vtlendska 67. 
4) Jochimsdale 67. 5) b. v. 67. 6) vottar 67. 7) er 67. 8) [b. v. 67, 
69. 9) a 67, 69. 10) Suo og 69. 11) [sl. 67. 12) [þann sajna 67; 
þennaxx sama dom 69, 13) [b, v. 115, 



Í54&. bAfei. 4áð 

Saker þess ad Dade Gudmundzson kom fyrir mig og sagdi 
mier sitt misfelli sem hann hafdi opinber ad ordit med Jng- 
velldi Arnadottur i einfaulldum hordomi og audrum og þridia 
at skylldugleika af^) þvi ad talid hefur uerit. er þetta fimta 
barneign þeirra i miUum. þvi hefi eg afleyst adrskrifadan 
Dada fyrir sagt^) misfelli og sett honum mðgulegar skript- 
er. Saumuleidis hefi eg tilskipad minn prest Sira Biðrn Auss- 
urarson at afleýsa fyrrskrifada konu um sagt brot og mis- 
felli og setia henni mðgulegar skripter. Suo og hefi eg fulla 
fíesekt uppboret sem mier iikar og anægier fyrer*) greint 
brot beggia þeirra vegna. þui giðri eg og gef adrskrifada 
menn Dada og Jngvelldi auUdungis kuitta og akiærulausa 
fyrir mier og aullum minum epterkomendum heilagrar Schal- 
holltzkírkiu formonnum um adrskrifada barneign. Svo og 
samþycki eg þær aflar qvittaner staudugar og Iðglegar sem 
minn forverare biskup Augmund heitenn Palsson godrar 
minningar hefur adur honum ut giefit um samrædi og barn- 
eigner um þad hann hefur med þessare adrskrifadre konu 
Jnguelldi Arnadottur brotlegur um ordit allt hier til. Og til 
sanninda hier um þrycki eg mitt insigli a þetta bref. Skrifat 
aa þinguelli þridiudaginn næsta epter peturs messo og pals 
Anno Domini m. d. xl. og v. 



369. 22. Júlí 1545. í Skálholti. 

BóMR þriggja klerka og þriggja leikmanna, útnefndr af Giz- 
uri biskupi, um framfæri Þorláks Arngrimssonar, sem átt 
hafði tvö börn með bróðurkonu sinni. 

Bisk. Skalh, Faac. XXI, 80, frumrit á skinni. — AM. Apogr. 
2422. 

Domur Þorlaks Arngrimssonar. 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
Senda Bryniulfur halldorsson. Jon Einarsson. Simon Jons- 
son. prestar. COagnus jonsson. Þordur jonsson. Olafar as- 

1) Svo. 2) iíáur sagt 115. 3) um 115. 4) ádur b. v. 115. 5) þ. 
e. 21. Júli. 



ÞORLÁKR ARNGRÍMSSON. 



1545. 



biarnarson. svarner logriettumenn. kuediu guds oc sina 
kunnigt giorande arum eptir guds burd m. d. xl og v oar 
þridivdagenn næsla eptir þorlaksmessv vm svmaret^) vorum 
vier tilbednir oc j dom nefndir af heidursamlegum herra herra 
Gizure Eínarssine Superintendens SchalhoIItz stiktis ad skoda 
oc rannsaka oc fuUnadar dom da at leggia huar þorlakur 
arngrimsson skylldi eiga loglega framfærdzlu. sem þa var 
opinber ordenn at þeim odadum. at hann hafdi att tuau born 
vid brodurkonv sinne. Nv af þvi at svo stendur j kristens- 
domsbælki at huer sa madur sem hann verdur at þvi kunn- 
ur oc sannur at hann legzt med þeim konum svo nanum. 
þa er sa madur fridlaus oc bædi þau. þar til er þau taka 
skripter af biskupe et cetera. Jtem stendur svo j mannhelgi 
vorrar landzlagabokar. at alla þa vandrædamenn sem kom- 
ast Œi kirkivnader skal sektalaust flýtia til noregs. og koma 
þeim þar j kirkiu epter logmannz rade og syslumanns et 
cetera. vissvm vier fyrir fuU sannendi at fyrrnefndur þorlak- 
ur uar komenn da kirkiunnar nader vndir lausn oc skripter. 
Enn af þvi at hann er omagi vanfær oc veýkur ad hailda 
tilheyrilegar skripter fyrer þuilik brot eda giora kirkiunne 
nockurt nægielsi med sinne þionuztu j eijlifum þrældome 
sem honum bære sier til framfæris fyrir þuilikar odader og 
utlegdarverk. Suo oc kom þar fram fyrir oss at asmund- 
ur arngrimsson brodir adurnefndz þorlaks ætti fe oc forlags- 
eyrer. Enn suo stendur j framfærdzlu bælki, ef madur & 
sier tueggia missera biorg og þeim adur eru da fenu þa da 
hann frani at færa sysken sin ef hann díx fyrir þau tueggia 
missera biorg et cetera. Þui at heilagx anda nad tilkalladre 
at svo profudu oc fyrir oss komnu dæmdum vier fyrrnefnd- 
ir domsmenn med fullu doms atkuœdi þenan opt nefndan 
omaga þorlak af domkirkiunne enn asmvnde brodur hans 
til aunnvnar oc framfœrslu svo framt sem hann da svo fe til 
oc hann skylldugan at lata virda fe sitt eptir Iðgum oc 
vinne at fuUan eijd oc tueir skilriker menn med honum. 
enn ef hann di ecki svo fe til at hann se skylldur fyrer 
laga sakir þenna omaga fram at færa. þa dæmdum vier 



1) þ. e. 21. Júlí, 



( 



1545. 



ÞORLÁKR ARNGRÍMSSON. IWIP ^gi 



hann skylldugan at logum [at færa hann] j œtt til þess er 
forlagseyrer hitter, Jtem dæmdum vier at huer sem hans 
framfærslvmadur verdur at laugum hann skylldugan hans at 
giæta oc vardveita eptir megni vid slikum odadum. eda sam- 
bud vid audrum konum. oc hueria þa konu sem samlagazl 
vid hann med holdlegu verki sliku seka vid kong oc kirkiu 
sem sa madur er hyser eda heimer vtlægan mann. Svo oc 
dœmdum vier þrattnefndan þorlak skylldugan at hallda 
þær skripter sem j þui l)refi standa sem med þessum dome 
er fest. Samþýkti þenna vorn dom med oss adurnefndur 
herra Gizur oc setti sitt insigle med vorum fyrrnefndra doms- 
manna insiglum fyrer þetta domsbref. skrifat j SchalhoUti di 
sama cLre deige síjdar enn fyrr seiger. 



370. 33. Júlí 1545. í Skámoltl. 

Skeiptabréf Gizurar biskups til handa Þorláki Arngrímssyni. 

Bisk. Skalh. Fasc. XXI, 81, frumrit á skinni. — AM. Apogr,2422. 

Eg Gizur Einarsson Superintendens Schalholltzstiktis 
giore godum monnum kunnigt med þessv minu opnu brefi 
at med radi og samþýcke þessara dandimanna lærdra oc 
leikra sem þesse doniur utuisar er þetta mitt bref er vid 
fest hefi ec sett þorlaki arngrimssyne slikar skripter oc 
aminniugar sem hierepter fylger. at hann kome ecki j kirkiu 
hafi ecki reidskiota vtan fulla naudsyn. karini huern faustu- 
dag vid vatn oc braud enn þurfasti huern manudag. vatn- 
fasti fyrer allar marivmessvr oc lesi suo marga pater noster 
psaltara beri huorki skrudklædi ne vopn. varna med aullu 
kuinnu samlage. se at sinu heimile enn fare ecke j sam- 
kundur eda samdryckiur. Taki ecki þionuztu innan þess tima 
at honum verdur þat leyft af kirkiunnar formonnum. varne 
vid bade og lavg. linklædum og fiadurklœdum. vid suardaga 
oc blote. se ætijd at nockuru nytur eptir sinu megni hoUur 
og hlydenn þeim sem honum veiter framfære oc halldi þess- 
ar aminningar suo leinge at hier verdur eeki nockurt skyn- 
samlegt vmskipti da giort af forstiora SchalholUzdomkirkiu, 



43á ÍARÐAKAÚP. i545. 

Og til sannenda hier vm festi eg mitt insigle fyrir þetta 
bref Skrifat j Schalhollti in festo marie magdalene Anno 
domini m. d. xl. v car. 



371. 5. August 1545. á Naustum. 

Oemr Sturluson kvittar Ara „lögmann" Jónsson um öU 
þeirra skipti og fœr honum sex ánefndar jarðir til eignar. 

Landsbókasafn 61. 8vo, tvœr afskriptir með hendi Styrs Þorvalds- 
sonar gerðar fyrir Árna Magnússon „Ex orig. Stadarhol." (a og h), 
og hafa frumrit bréfsins verið tvö, 

Eg Ormur Stullason giore godum monnum kunnigt 
med þessu mijnu opnu brefi at eg medkennizt at eg hefi 
kvittan gefit Ara logmann Jonsson um oU ockar kaup og 
skipti. hefe ec feingit honum til fullrar eignar svo heitandi 
jarder. hleinargard, nes. halfan dal^). þorerstade^). veigastade 
og hoUt i Svarvadardal^). og med þessum jordum ,xx. ku- 
giUdi. Og hier fyrir hefur Are luckt mier fuUa peninga. er 
mier vel hjkar. er hann mier nu skyUdugur um .x. vœtter 
smiors og x. kýr.*) skal þetta giaUdaz nu i haust. og at 
þessu goUdnu gef ec Ormur StuUason ádurgreindan Ara 
kvittan um aUan ockar kaupskap. bædí jardakaup og onn- 
ur skipti. Og tU sanninda hier um set eg mitt jnsigH fyrir 
þetta bref er skrifat var d naustum j gýafirdi midvikudag- 
inn næstan fyrir laurentiusmesso. þa Udit var fra gudz burd 
[CD. d. xlv. ar.^) 



873. 11. August 1545. í Saurtæ. 

DÓMR sex klerka og sex leikmanna, útnefndr af Gizuri bisk- 
upi, um ágreining miUi þeirra síra Freysteins Grímssonar 
og Guðmundar Snorrasonar, 



1) daU &. 2) Þoroslstadi b, 3) Svarfardal 6. 4) kugiHdi h. 5) 
[CO. d. xxxx og V. ar, 6, 



1545. 



SÍRA f REYSTEINN 



433 



AM. 232. 8vo bl. 95lL— Bréfabók Gizurar biskups í frurariti 
(CLV). - AM. 266. Fol. bls. 82-83. Bréfabók Gizuvar biskups í 
afskript síra Haldór.s i Reykholti 1654-57. 

Ollvm monnvm et cefcera senda snorre hialmsson. olafr 
kolbeinsson, Asgeir hakonarson. Snore jonsson. ^yiolfr grims- 
son. Simon jonsson prestar. jon biornson. jon jonson. Oddr 
Tvmasson, Brandr gudmundzson. Jngemundr magnusson. 
hallvr olafsson. svarner laugrietfcumenn k(uediu) G(uds) og 
sina kvnnigt giorandi Ad sub anno gracie CO. d. xl, v. þridiv- 
dagenn næstan epter Lavrentius CDesso j Savrbæ Æl hval- 
fiardarstravnd vorum vier ] dom nefnder af heijdrsamligura 
herra herra Gizure ginarsyni. Svperintendens Schalholltz 
sticktis. Ad skoda Eansaka og fvUnadardom ol at leggia vm 
þser akiærvr sem woro ói miUe þeirra sira freysteins grims- 
sonar og gudmundar snorasonar. vorv þeir bader þangat 
lavgh'ga kaUader af herra Gizure ginarssyni S(uperintendens) 
S(ehaUioUtz sticktis). Jtem j fyrstu grein kom þar fram fyr- 
ir oss vitnisburdarbref sira Marteins einarssonar og brodr 
Olafs sveinssonar. med þeirra oskavddum jnsiglum hver svo 
inne hieUdu at þeir hefdi verit vidstadder ca kadalstavdum. 
þa fram geck satt þeirra sira freysteins grimssonar og dada 
bonda gudmundssonar. At þeir sættuzt heilum sattum ok 
nidr skyUdi sleiget oUum hugmod og sakargiptum sem 
faret hafdi ca mille Sira freysteins og Andres smids og 
gudmundar snorasonar et cetera. þui at h(eílags) anda nad 
td kaUadri at suo profudu og fyrir oss komnv* dæmd- 
vm vier fyrmefnder domsmenn med fuUv doms atkuædi þa 
bada sira Martein og brodr Olaf skyUduga ath sveria fuUaú 
bokareid epter þui sem þeirra vitnisbvrdarbref innehieUdu. 
At sira freysteine hiaveranda fyrir þeim presti sem herra 
Gizur til setur og skylldv þesser eijdar wnner vera seinzta 
íyrir MikelsCDesso ] havst og at þessum eidum wnnum. 
dæmdum vier sattina mynduga j aUaú mcata. og þa kvitta 
hvorn med annan sira freystein og gudmund snorason. ^nn 
íieUi þeir ol eidnum Sira Marteinn og broder Olaf. þa dæmd- 
vm vier þetta mal j almennihga prestastefno at oire kom- 
anda og þa bada skylldvga þar at koma med aUar siiiar 
sakargipter sem hvor ma til annars tala. 

Dipl. Isl. XI. B. 28 



434 



ARfaMIL. 



1545. 



Samþyckti þennan vorn dom med oss Adrnefndr herra 
Gizvr, skrifat j sama stad deige og aare sem fyrr seiger. 



873. [IL August] 1545. í Saurtoæ. 

DóMR klerka, útnefndr af Gizuri biskupi, um arfgeingi barna 
Guðmundar heitins Ivarssonar og Þórdísar Jónsdóttur, 

AM. m 8vo bl. 96a^ Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CLVI). 
— AM. 266. Fol. bls. 83-84. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
Bira Haldórs í Reykbolti 1654-57. 

OUum monnum et cetera senda Snorre hialmsson. Olafr 
Kolbeinsson. eyiolfur grimsson. Asgeir hakonarson. Eirekur 
grimsson^) prestar SchalhoUtzbiskupsdæmis kvediu gudz og 
sina kvnnigt giorandi Ad sub anno gracie CD. d. xl. v. j 
Saurbæ da hvalfiardarstrðnd ad skoda. B(annsaka) og fuUn- 
adar d(om) da at leggia huort ad bavrn Þordisar jonsdottur 
væri lavgliga til arfs komin epter favdr sinn Gudmund heit- 
inn Juarsson. þar þav havfdv att ,iiij, bavrn j frijUulife et 
cetera. lysti fyrr nefnd Þordis at hvn hefdi uerit fest aí Gud- 
mundi heitnum Juarsyni og profasturinn sira Þorkell hefdi 
lyst med þeim ] h(eilagri) kirkiu. og sidan hefdi þav halldit 
sig fyrir hion ] xxv. air. Nv med þvi at svo stendr j vorre 
landz laga bok. £f annat hvort hiona kann fra at falla þeirra 
sem ,x. vetur eda leingr hafa samafi verit. þui at h(eilags) 
anda nad til kalladri at svo profudu et cetera. dœmdum vier 
fyrr nefnder menn med fvllv doms atkuædi bavrn fyrr nefndra 
manna. Gudmundar Jvarssonar og Þordisar jonsdott(u)r. lavg- 
liga til arfs komin epter favdr og modur. 

Samþyckti þennan vorn dom fyrr nefndr herra Giz- 
ur et cetera. skrifat j sama stad deigi og care sem fyrr 
seiger. 



1) Hér vantar 6. dómsmanninn, og heldr AM. það hafi annað- 
hvort verið síra Snorri Jónsson eða síra Simon Jónsson. 



1545. 



KAÚÞMALi. - KVITTAÍ^. 



435 



374. 15. August 1545. á Hólum. 

Kaupmálabréf BessaÞorsteiassonar og GuðriinarTumasdóttur. 

Add. Britiah Museum 11, 242 (Ful. 206), bl. 6b. Syrpa síra Gott- 
akálks Jónssonar i Glaumbæ, skr. ISÍ-S— 90. 

Datum. 03. d. xl. v. ar aa holum j hialltadal assumpcio- 
[ne] marie. 

So fellt fiekaup uar med bessa þorsteinssyni oc gud- 
runu tumasdottur kvinnu hans. Skylldi hann eiga tiutie .c. 
hun .lc skylldi hann gefa henne fiordungzgiof [vr] oUum 
sinum peningum oc hier med keypti hann hana þessum 
monnum hiauerundum biskup [joni arasyni]. sera birne 
gislasyni radzmane, magnus biornzsyni. godskalk tumasyni 
[oc] biarna skuiasyni. etceteva. Eyuindur bryte. biarne und- 
erbryti, gudrun halldorzdotter radskona. solueig oc . . . 



375. 30. August 1545. í Nýborg. 

KviTTANAEBEÉF (kouungs) ti! handa Páli Hvitfeld, vegna Otta 
hirðstjóra Stígssonar, fyrir fjárgreiðslur í reikningskap Otta 
(af Islandi). 

Ríkisskjalasafn Dana, Register over alle Laudene IV", bl. 24, 
Strykað út í registrantinum. 

Pouell Huitffelld fick kongh'g maiesettz Quitandtz paa 
Otte Stisens wegne paa regenschaff paa thette Eftherschreffne 
Sum guld och daller. datum nyborg sðndagen post Johanes 
dicoUationis^) Aar 1545. 

Fðrst. 

Sex portegalðser, 

en RosenobeU. 

nie och thyffue dobilt ducater. 

fempten engelotter, 

thre och tiuge engelske kroner. 

sex frantzs kroner. 

eUöffue golt gyllen. 

nie kleiner gyUen. 

' ~ - . . _ -_ __ - ■ I~- ------ .- , \ _. _!__- -- - - I " ' 

1) Svo. 

28» 



436 



vestmannaeyjar. 



1545. 



HalíT tredie Hundrett och tholff daller vtj steder mynt 
och daller, fire och tiuge daller wdj engelske stotter. Be- 
regnet thi stotter paa en daller. 

datum ut supra. 



376. 7. September 1545. á Breiðabólstað. 

DóMR sex klerka og sex leikmanna, út nefndr af Gizuri biskupi, 
um fiskatíundir í Vestmannaeyjum, og dæma þeir þær presta 
rentu og prestakaup, en konung ekkert tilkall til þeirra eiga. 

Bisk. Skalh. ;Faso. XI, 3, frumnt á skinni. — AM. Apogr. 2450, 
og er þessi afskript gerð fyrir Árna Magnússon og staðfest í Skálholti 
17. Marts 1710 af Jóni prófasH Haldórssyni i Hitardal, Arngrími 
Bjarnasyni ráðsmanni í Skálholti, Vigfúsi Jóhannssyni heyrara og Þórði 
Þórðarsyni. — Onnur afskript gerð fyrir Árna er meðal Vestmanna- 
eyjaskjala : Apogr. 5913. — Afskript af þessum dómi er og í bréfa- 
bók Gizurar biskups AM. 232. 8vo bl. 98b_— 99b og AM, 266. Fol. bls. 
87-88 (AM. Apogr. 2834). 

Domvr vm fiskativnder^ j vestmanneyivm^). 
OUvm monnum sem þetta bref sia edur heýra Senda 
Þorleifvr gireksson. Brýnivlfur halldorsson. Snorre hialmsson. 
Oddur halldorsson. jon ginarsson. Simon jonsson prestar 
Schalholltzbiskupsdæmis. pall vigfusson. jon biðrnsson. Snæ- 
biaurn halldorsson. ^rlendur jonsson. Oiafur thumasson. ^yi' 
olfur ODagnusson leikmenn kuediu guds oc sina, kunnigt 
giorande at (urum epter vors herra hingatburd. CD. d. xl, v. 
Manvdagenn næsta fyrir ClOarivmesso seirne sa breijdabolstad 
j fliotzhlijd vorum vier til nefndir og bednir af herra Gizure 
ginarssyne Superintendens Schalholltzstiktis. at skoda. ran- 
saka og fullnadardom aa at leggia huert afl at hafa skýllde 
su aklogun sem nadugazte herra kongurenn hafde vm tivnd 
j vestmanneyium. Kom þar fram fyrir oss herra konungsens 
bref j hueriu svo stod. at honum hefdi flutt uerit. ad tiund- 
en j vestmanneyium vœre burt dregin af kongsens landskýlld. 

1) bréfabók Gizurar bps; tiund XI, 3. 2) Utan á XI, 3 og í 
bréfab. Utan á frummritinu stendr og með 17. aldar hendi: »Wm 
Tijunder ] Weatmannaeyum ad þœr hafe heyrl prestum Til". 



1545 



VESTMANNAEYJAR 



437 



oc hun vœre þar med forkortud. Jtem stod suo j sama 
brefi at herra konungurenn bidur oc bigerar herra Gizur at 
lata þetta grandHga skoda og greineh'ga vm huxa. Jtem j 
annare grein kom þar fram fyrir oss gamall maldage kirkn- 
anna j vestmannaeyium at fiskatiunder j vestmanneyium 
liggia til prestz kaups halfar til huorrar kirkiu. Saumuleijd- 
is kom þar fram tolf presta domur suo hliodande at þeir 
dæmdu prestvnum tivnda huern fisk af allre þeirre skreijd 
sem kiæme cii land j vestmanneyium eptir insigludum bref- 
um godra manna. oc gaumlum maldaga kirkiunnar j Schal- 
hollte ad frateknu heilafiske. 

Þvi at heilags anda nad til kalladre. at suo profudu og 
fyrir oss komnu dæmdum vier fyrr nefndir domsmenn med 
fullu doms atkuædí fyrr greinda fiskativnd j vestmannaeyi- 
um, vera oc verit hafa riettiliga rentu oc prestakaup þeirra 
presta sem eru j vestmannaeyium eptir fyrrgreindum mal- 
daga. og herra kongenn aungua tiltaulu eiga ne att hafa til 
fyrrsagdrar fiskatiundar. 

Samþykti þennan vorn dom med oss fýrrnefndvr herra 
gizur. oc setíi sitt insigle med uorum fyrrnefndra domsmanna 
msiglum fyrir þetta domsbref Skrifat j sama stad deige oc 
círe sem fýrr seiger. 



'^77* 9. Septeml)er 1545. \ . ^5, 

^ } á Pingeyrum. 

1548. 1 

Helgi ábóti á Þingeyrum selr undan klaustrinu Jóni biskupi 
á Hólum jörðina Kaldaðarnes i Bjarnarfirði á Bölum fyrir 
Illugastaði á Vatnsnesi, með þeim greinum, er bréfið hermir. 

AM, Fasc. L, 23, frumrit á skinni, Af 5 innsiglum eru 4 fyrir 
bróflnu, og er eitt þeirra innsigli Jóns biskups heilt og óspjallað. 

Kaup Bref fyrir kaldadarnesi biskups Jons og abota helga^), 
Þat giorvm vier tvmas eireikson^). þorgils sigvrdson, þol- 
lakur hallgrimsson. prestar holabiskupsdæmis. godvm monn- 



1) Utan á bréfinu með svo sem samtíða hendi, 2) Svo, 



438 



ÞINGEYRAKLAUSTR 



1545 



um kunnigt med þessv uórv opnv brefe arvm epter gvdz 
bvrd. CO. d. x\. v. nœsta dag epter marivmessu sidare vm 
havsteth ] skrvdhvsenv aa þingeirvm vorvm vier hia savm 
og heyrdvm aa ord og handaband heidarlegra herra biskup 
ions aa holum og abota helga aa þingeyrvm med rade og 
sampycki conventvbrœdra sama klavstvrs at so fyrir skildu 
ath greindur abote heige sellde biskup ione til fvllrar eignar 
klavstvrsens jord er kalldadarnes heiter er liggur ] biarnar- 
firde aa bðlvm. sellde hann greinda jord jtakalavsa med oll- 
vm þeim gognum og gædvm. rekvm. eignvm og jtokum og 
ollum odrvm hlunnendvm sem greindri iordu íylger og fylgt 
hefur ath fornv og nyv ogklavstrit vard fremst eigande ath. 
hier j mot gaf fyr greindur biskup ion þingeiraklavstri og 
abotanvm iordena illvgastade fyrir. xL c, er liggur aa vatz- 
nesi j tiarnar kirkiv sokn med oUum þeim gognvm og gæd- 
vm. rekum. eignum og hlunnendvm sem greindre iordu fylg- 
er og fylgt hefur ath fornv og nyv og ecke er med logvm 
vndan komet, Svo og lofade biskup ion ath suara kirkivne 
3 kalladarnesi^) þui porcio sem falled hafde vpp aa þriv og. 
XX. aar sidan abota heiga bar ath suara fyrir greinda iord 
kalldadarnes og þeim fiorvm kvgilldvm sem abotenn lyste 
þar fyrir oss sem hann hefde teked med greindre kirkiv 
fyrst sem han medtok garden. ^nn allan anan veikningskap 
kalldadarnes kirkiv uegna afsagde biskup ion sier ath suara. 
skildv hvorer hallda þeirre jordv til laga er keypte en saa 
suare lagariptingum er sellde. Og til sannenda hier (vm} 
setium vier biskup ion og abote helge ockar jnsigli med 
fyr greindra manna insiglvm fyrir þetta kavpbref er giort 
var j sama stad þrimur arvm sidar en fyr seiger. 



378. 17. Septeml)er 1545. á Kirkjulæk. 

DóMR Páls Vigfússonar sýslumanns í Rangárþingi um arf 
eptir Guðrúnu Ólafsdóttur. 

Brilish Musoum Add. 11,095. 4to bl. lOla-b með hendi Porleifs 
sýslumanns Mflgnúsaonar á Hlíðarenda c. 1630. Bókin er fúin og 



1) Syo hér, 



1545 



ARFR 



439 



limt yfir dóminn að noklcru. (Afskript frá Dr. Jóni Stephánssyni 
1898). 

Dómur um arf eptir konu. 

Öllum mönnum þeim, sem þetta bréf sjá eSur heyra, 
senda Björn Þorleifsson, Erlendur Einarsson, Eyjólfur [Ein- 
arsson], Jón Einarsson, Þorvaldur Ólafsson og [Filippus] 
Runólfsspn kveðju guSs og sina, kunnigt gerandi, að 1545 
fimtudaginn næstan eptir Krossmessu á Kirkjulæk í Fljóts- 
hlíð vorum vér í dóm nefndir af Páli bónda Vigfússyni kongs 
umhoðsmanni^) [í Rangárþingi, til að skoða og rannsaka, 
hverninn fara skyldi um arf] eptir Guðrúnu heitina Ólafs- 
dóttur. Var Einar stefndur í nefndan stað og dag, svo og 
var stefnan svarin af tveimum skilvísum mönnum. Því dæmd- 
u(m) vér hatia [löglega] og (hann) réttilega [fyrir kallaðan^), 
I ])essu var svo [ágreining^) millum Páls og Einars, að Ein- 
ar þóttist ei félag hafa gert við Guðrúnu Ólafsdóttur, en 
meðkendi, að hann hefði keypt kana að frænda raði og 

tekið fimm kúgildi Svo ogvita raenn fyr- 

ir full sannindi, að þau hafa ásamt verið nœr 40 ár. Held- 
ur svo landslaga bókin: Ef annaðtveggja hjóna missir ann- 
ars við og þrýtur brúðkaupsvitni, þá skal það hjóna, er 
leingur lifir, leggja íram fé og skipta suo [í sundur] sem 
það vill svara fyrir guði, að rétt er, og hvorki er þá van- 
haldið af öðru, eptir því sem i gipting þeirra kom, og sveri 
að eineiði og tveir skihikir menn með honum. Dæmdum 
vér Einari A. þennan eið og tveimur mönnum með honum, 
þeim kunnugast væri um þetta mái; skyldi hann þennan 
eið vinna innan sjöundar, að heyrðum dóminum. En ef 
hann viU hér ei eiðinn vinna, þá dœmdum vér svoddan fé- 
lag þeirra á millum, Einars og Guðrúnar, sem í Kvenna- 
giptingum stendur skrifað. 

Samþykti þennan dóm með oss áðurnefndur kongs um- 
boðsmann og setti sitt innsigli með vorum hér (undir), 



1) Hér „vantar linu" í handr., segir Jón Stephánsson. 2) [leiðrétt; 
^fskr, JSt, hefir: psamankallaða". 3) leiðrétt; „aðgreining^ afskr. JSt, 



440 



JARÐAKAUP. 1545. 

- 



379. 23. Scptcmlíer 1545. í Siióksdal. 

JóN Grimsson fær DaSa Guðniundssyni jarðirnar Kirkiuból, 
Klukku og Austmannsdal í ArnaríirÖi til fuUrar eignar, og 
forlíkast þeir um andvirðið, og á Daði meðal annars að 
gjalda J)ýzkum mðnnum fimm vœttir fiska, er Jón skuldi 
vestra. 

Brot af (inúsétinni) afskript með hendi Orms Daðasonar c. 1730 — 
40, beint eptir fvumrilinu (= a), — Skjalabók í Þjóðskjalasafninu 
með hendi síra Friðrika Eggerz c, 1841. Aptan við hréfið ritar síra 
Friðrik. „NB, Þetta er skrifad eptir eldgÖmlu kólfskins Bréfe ólœselegu, 
en heilu". (= h), — AM. Apogr. 1089 „Ex orig. membr." 

Bref fýrer jðrdunum kirkiubole. klucku og Austmansdal. 
sem liggia vid Arnarfiord i Seldrdals |DÍngum. 
Þat giðre ec jon grimsson godum monnum kunnigt 
med^) þessu minu opnu brefe ec^) medkennunzt at ec hefi 
feingit dada gudmundssyne jardernar kirkiuboL kluckv ok 
austmansdal hveriar liggia j arnarfirdi j selardalsþingvm 
med ðllum þeim gognum oc gædum sem ádur greindvm 
iordvm fýllger oc fylgt hefer at fornu oc nýu oc ec hefi 
fremst eigandi at ordit badi til sios oc landz til friallz^) for- 
rædis oc fullrar eignar undan mier oc ollum mínum erfing- 
(i)vm oc epterkomendum en under fyrrskrifadan Dada oc hans 
erfingia oc epterkomendur. medkenust ec oc at [(ec) hef vit 
hann^) forlickaz fyrir adur [skrifut jardar^) verd. sem mier 
vel likar. svo hvorke ec uie miner grfingiar skulu upp á 
hann tala um fyrr skrifvt^) ]arda verd. svo oc skal hann 
frialsliga'^) mega^) at sier tacka þrattskrifadar jarder at næst- 
um fardogiim med þeim landskylldum oc kuigilldum sem 
þar tíl standa j svo niatta at hann svare a/'drum kvigilldum 
ok latti giallda þysknm monnum v vætter fijska þeim ec er 
skylldugr þar et vestra, Ok til meire sladfestu ok sanninda 
her vm sett(a) ec mitt jnnsigle fyrir þetta giorningsbref hvort 
er skrifat var i SnóksdaP) j br(e)idafiardardoIIum a midvicku- 

1) miz, afakr. Eggerz. 2) a, 1089; oc h, S) „fliardz extat in ta- 
bula" (AM.). 4) [vid höfum 1089. 5) [skrifadra jarda &. 6) skrifadra 
b, 7) „íliarsl, exat in tabula" (AM.) 8) Hér þrýtr a. 9) Snosdal 
1089. 



1545. 



BJARNANES. 



441 



dagin næst(a) epler mattias Qesso um ha^stid avum epter 
guds CD. d. xl. V. 



S80. 4. 01itol)er 1545. í Skálliolti. 

Bbéf Gizurar biskups lil Jóns biskups á Hólum um Bjarna- 
nessreið Jóns biskups. 

AM. 232. 8vo bl. 99b^ Biéfabók GizurQi- biskups i frumriti (CLXIII). — 
AM. 266. Fo]. bls. 89. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra Hal- 
dórsiReykholli 1654-57. — PrentaðíF. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 732— 
733, Um þetta bréf ritar Árni Magnússon svo: „Gissur biskup, 
hann skrifadi þetta, hefur ecki vitad af kongsbrefinu, sem ut kora 
med Olta Stigssyne, þetta sama íir 1545^). Epter hveriu kongsbrefi 
biskup Jon slrax hefur ridet i Austfiordu, og teked ad sier Biarna- 
iies um sumared epler þing eda leingra ut d haustid. hvad Gissur 
biskup hefur spurt under veturnœtur. Biskup Jon hefur öefad rided 
yfir MÖdrudals örœfij eda upp Vatnahialla ti Spreingesand", 

Til Biskup ]ons. 
Gratia et pax a deo p(atre) per jesum christum. 

Kunngiori ec ydur ath ec hefi feingid fulla uissu af 
ydrum ferdum j austfiordu til Biarnaness og þier hafid þad- 
an haft nockura peninga og latid byggia iarder et cetera. 
Vndrar mic storliga þui þier hafid suo giort. huad ec ueit 
aungua von til ad þier hafid nockurt skial þar til feingid 
af nadugazta herra konginum og hans heidursamliga RÍj'kis 
roadi, sidan sa domur giordizt þar um ol alþingi ockar j 
niille sem ydur er uel kunnigt. og eg reidi mic upp da og 
hefi reitt^) ad hallda. þar fyrir uil ec ydur kunngiora ad ec 
ma med aunguu moti ne vil þessar eignir afleggia audruuis 
helldur enn domur þar um giordur innehelldur. og uid bad- 
ir hofum ordit a satter og ockur latid líjka. 

Cum hijs et cetera. 

Ex SchalhoUt. iiij. die octobris anno et cetera xlv.^) 



1) þ. e. 9. Marts. 2) Svo. 3) Ártalið stendr svo skýrl f bréfa- 
bókinni (ekki „xliv«). í afskript síra Jóns Haldórssonar (Landsb. 
115. 4to bls. 95) er ártalið leiðrélt í „1544". sem þó mun ekki eiga 



JARÐAKAUP 



1545. 



381. 14. Oktol)er 1545. á Grund í Eyjafirði. 

JóN biskup á Hólum lofar að kaupa að síra Jóni Filippus- 
syni til eignar handa ísleifi Sigurðssyni jörðina VetrliSastaði 
i Fnjóskadal, og að þvi höldnu kvittar Isleifr biskup um 30 
hundraða iörð, er biskup átti að greiða honum. 

ÍBfél. Khd. 67. 4to bl. 84b með hendi sira Eyjólfs á Völlum (d. 1745) 

[Utskript] af Lofan Jons Biskups Arasonar um kavp 

aa jðrdu, 

Þat raedkennunst vit Þorsteinn Halfdanarson og Ket- 
iU Jonsson og giorum godura mðnnum kunnigt med þessu 
ockru opnu brefi at j kirkiunni sa Grund í Eyafijrdi vorum 
vit i hia. heyrdum og saaum þar uppaa med ðþrum gódum 
mðnnum. at Biskup Jon Arason lofadi stadfastliga med hand- 
sðlum Isleifi Sigurdssyni at kavpa jordina Veturlidastadi. er 
liggr i Fniöskadal. af Sira Joni Philippussyni. so nefndr Is- 
leifr m^tti þsa jord eignast og satðlularst behallda fyrir 
greindum Sira Jðni og hans epterkomendum. og í so felld- 
an mcíta at þetta helldiz lofadi greindr Isleifr i' sama handa- 
bandi. at Biskup Jðn skylldi kvittr um þaa xxxc jord. er Bisk- 
upinn atti honum at greida. 

Og til meiri sanninda hier um setium vit adrnefndir 
menn ockar innsigli íyrir þetta vitnisburdarbref. hvert skrif- 
at var aa Grund í Eyafirdi. midvikudaginn seinastan i' sumri 
aarum eptir Guds burd. m d. xl og v aar. 



382. 1. NÓTemlier 1545. í Skálholti. 

Brép Gizurar biskups til „fóvitáns" (Otta Stígssonar) um 
skreiðaskipti og Bjarnanessmál. 

AM. 232. 8vo bl. 100— 105b. Bréfabók Gizurar bískups í frumriti 
(CLXVII), — AM. 266. Fol. hh. 90. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript sira Haldórs i Reykholti 1654-57. 

Bref til fouitans. 
Winsamlig og kiærlig heilsan se ydur alla tima af mier 
til send. Þacka eg ydur kiæri win fyrir vingiarnliga medkynn- 
ing oc aull godheit, 



1545. 



GIZUR OG OTTI 



443 



Se ydur uitanlegt ad yduar þenari hans skrifari kom 
til min og auisadi mier j mille annara yduar erinda. ad þier 
beiddut mic vmskiptes da skreid uid ydur ] vestmanneyium 
fyrir þa sem þier ættud hid uestra. huad ec viUda giarnan 
giora bædi þad sem annad fyrir yduar skuUd. vœri mier 
þad skadlaust oc hefdi ec þar efni œl. gnn af þui ad eg 
se mier þar ecki færi da þa bid ec ydur kærlega ad Hjda 
þad uid mig og taka ydur þad ecki til misþyckis. þacka eg 
ydur fyrir yduart erligt bod. er þier giordud mier vm mall- 
tid [og aranar^). huad eg uil þeckiazt og ydur uel bitala 
kunni mier þess þorf ad giorazt. Sendi eg ydur slika ut- 
skript (sem nockurer kalla) er epter var skilen j sumar j 
Biarnanesi. ad þier megid sia huersu þar um er hattad. 
kann yduar þenari ad seigia ydur þad fleira sem eg skrifa 
ecki og eg hefi honum vndiruisad. huad eg kann ydur til 
goda vera skulu þier finna mig veluiliadan. forsmaed ecki 
þann smapening er eg sendi ydur, ^r eg ydur gudi bíjfalandi, 

Datum Schalhollt allra heilagra messodag anno et ce- 
tera xlv. vnder minu veniulegu signeti. 



383. 29. IÍ0Teinl)er 1545. nndir Ctnúpí. 

ViTNisBTJitBE um meðkenuing þeirra Ólafs og Sigmundar 
Gunnarssona um fóta afhögg og áverka á Brynjólfi Sig- 
urðssyni og bætr fyrir það. 

AM, Fasc. L, 24, frumrit á skinni með hendi Eggerts lögmanns 
Hannessonar. ÖU (3) innsiglin dottin frá. 

Wittnesburdarbreff jonz þorgautssonar. Jlloga jonssonar, 
jonz palssoaar. sem hliodar wppa medkenning olafz 
og sigmundar vm fotarhogg og auerka sem 
þeir veittu bryniolfi sygurdssyni^). 

■ 

Jhesus. 

Þad giorum wier jon þorgautsson. jllugi jonsson. jon 
palsson. Gðdum monnum kunnigt med þessu voru oppnu 



1) [266 ; á spássiu í 232 og há]fmoltnað úr. 2) Utan á bréíinu 
^eð hendi Eggerts, og ártal 1545 með hendi Arna, 



444 



LOKINHAMRAMENN. 



1545 



brefi. þad vœr vorum þar j hiaj lokenhomrum j arnarfirde. 
saum. og heyrdum þar wppox ord og vidtal þeirra ^ggerttz 
bannessonar. er þda var kongz vmbodzmann j ollu þorska- 
fiardarþingi. af einum parte. fnn af odrum parti þeir brœd- 
ur olafur gunnarsson og sigmundur gunnarsson. þdaj fyrstu 
spurde eggertt þdi bada ad. huortt þeir hofdu forHkast vid 
bryniolf sygurdsson wm þær storu skemder og h'malat sem 
hann hafde feingid af þeirra volldum. þoa gaf olafur eggertt 
þad suar ad nockur same hefdi verit giordur med sier og 
bryniolfi vm annan fotinn. þann fyrre hefdi af farid. ^nn 
wppa annan væri einginn samningur giordur og st^di szo^) 
vm hann. £nn sigmundur gaf eggertt þad suar ad hann 
hefdi og forlikan giortt vid bryniolf. vpp a þann auerka sem 
hann sagdist honum veitt hafa wppi di legginn. þca spurde 
eggert þca bada ad huortt þeir hefdu quittan fyrir sier af 
kongz vallde fyrer þessum storuirk(i)ufQ. ^nn þeir suorudu 
og sogdu. ad þad vœri satth. þda krafdi eggertt af þeim ad 
syna sier hana. þdct voru þeir leingi fyrir þui ad vilia syna 
honum hana. þda kom þar ad hann feck ad sia þda quitt- 
an og las eggertt og vœr hana þda yfer med allre gaum- 
gœfne. hielltt hun ecki frekara jnn enn szo^). þad eirn fuU- 
mectigur syslumadur m^tti quitt gefa. og eigi hliodade hun 
nema wppa annad fotarhoggid og þann auerka og akuomur 
sem sigmundur hafdi weitth bryniolfi. og eptter þetta þdi 
feck eggertt þeim hana apptur, þda badu þeir bader eggertt 
ad lata sig fa hanz styrkingarbreíf þar wppa. þdx suarade 
hann þeim. ad þad m^tti hann þeim giora fyrir gudz skulld. 
þo ad eigi hefdi þad ad krapta. þar fyrir ad su sy(s)Iumanz 
quittan sem þeir hofdu virtist sier miog veyk vera fyrir 
sliku stormœli. og einkum ef sca kynne sig ad klaga. sem 
fyrer vansanum hafdi ordit. og radlagde þeim badum. ad sia 
szo^) fyrer ad bryniolfur klagadi sig ecki fyrer sier. þui þad 
munde best fara fyrer þeim. þda spurde eggerlth hannesson 
þessa bada brædur ad. huor þeirra ad veitt hefdi bryniolfi 
þad fotarhoggid sem hann misti þann seirna fotinn af. og 
alldre til þess dagz sem þda var hafdi quittan di komit. 



1) Svo. 



1545. LOKINHAMRAMENN. - MlNNISGREÍNAR. 445 



huorki af konge nie karli. ^nn sigmundur suarade stragx 
til og sagde. minn broder olafur heyrer nu sialfur til. gud 
sie mier szo hoUur sem eg hefi bryniolfi alldre neina akuomu 
veitth adra enn þda sem hann hefur wppa leggnum. enn 
huorki fotarhoggid hefur eg houum veitth. þca spurde eggertt 
olaf ad. huortt hann hefdi veitt bryniolfi bædi fotarhoggin. 
€nn olafur suarade og sagde. ad þui væri midur. ad hann 
mætti þar eigi vni þræta. suarade eggertt þda olafi. og sagde 
vid hann. vanfaridi) verdur þier olafur ef bryniolfur klagar 
sig fyrer vallde wppda þina sidu, og snyre^) eggertth sier j 
burtu íra þeim olafi og sigmundi med þad. og foru oll 
þessi fyrr skrifud ord og atuik fram j badstofune j loken- 
homrum nœsta dag fyrer marteinzmesso^). vni veturenn ar- 
um eppter gudz burd m. d. xl og v ara. Og til sanninda 
hier vm þoi festum vier fyrrskrifader aheyrandi vottar vor 
jnncigli nedan fyrir þetta vittnesburdarbreff huert skrifad 
var vnder gnupi j dyrafirde nœsta dag fyrir andresmesso. 
da sama are sem fyrr seiger. 



384. 1545. 

MiNNisGRBiK Gizurar biskups um það, hvaða varning Hein- 
rek Hinsken eigi aS flytj'a honum að ári. 

AM. 232. 8vo bl. 47b. Bréfabók Gizurar biskupsi frumriti (LXI). 
— AM. 266. Föl. bls. 30. Bréfabók Gizurar biskups í afskript sira 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno domini 1545. 
Ad heinrek hinsken flytie mier þelta at are. 
jtem sætreyiu med framermum. 
jtem tuennar hosur. 

jtem suartan saraduk til ryktra erma a saraduks trey- 
una þa j sumar. 

jtem ij paur med hafa sko. 

jtem j par med lagasko. 

jtem bellti vm mic med sprota og hringiu. 

1) Svo 2) þ. e. 10. Nóv. 



446 MINNISGREINAR. - ÉIÐSÍAFm. i545. 

]tem hufu af syden atlask. 

jtem eina kapu af sliku klædi sem þier fluttud ] reid- 
stackinum. 

Jtem konuhufu rauda med bezta to fyrir katrinu. 
Jtem blaii tuinna smœrra enn þann j sumar. 
Jtem silkiborda gulan og grœnan þann sem ecki er suo 
þunnur. 

]tem nockur grion. 

jtem nockud edik. þui þad spillezt ef þad er mikid flutt. 



885. 1545. 

EiBR síra Odds Halldórssonar og síra Stepháns Hallkelsson- 
ar í Bæjarstaðarmáli. 

AM. 232. Svobl. 85a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXXXVIII). 
— AM. 266. Fol.bls. 69. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra Hol- 
dórs i ReykhoUi 165é— 57. — Sbr. Nr. 331 hér fyrir framan. 

gidur sira oddz m. d. xl. v. 
Til þess legg ec hond dx helga bok og suo skyt eg minu 
mdale til Gudz at ec hefi alldrei uiiiugur vppgefit edur re- 
signerad Bæiarstadj floa og biskup Augmund gaf mier jnn- 
siglat GoUationisbref (fyrir) adur greindum stad. at suo st(of- 
udum) eidi. 

Suo feldan eid sonnudu þessir menn þorualldur gellis- 
son og jon ^igilsson med sira oddi. sem samsettur er j log- 
bok. Til þess et cetera. 

gidur sira Stephans. 

Til þess et cetera. ath ec hugda biskup augmund uera 
fullan heimilldarmann ad ueita mier bæiarstad j floa til fullr 
ar eignar j míjna líjfstíjd, ath suo stofudum. 

Sonnudu suo felldan eid med sira Stephani Loptur ^ir- 
eksson og • -^) 



Tr— I L I ' ■ ■ . -■ - ■ ■ ■ -- 

1) nafnið he£r aldrei veríð skrifað. 



1545. 



hEKmN Á SKÍEIÐI. 



RElKíílNÖR. 



447 



386. [1545]. 

Bréf Gizurar biskups til Erlends lögmanns Þorvarðssonar 
um rekann á Skeiði. 

AM. 232. 8vp bl 86b: Bréfabók Gizurar biskups i frumriti (CXLI). 
— AM. 266. Fol. bls. 71. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs i Reykholti 1654-57. 

Bref tiMaugmannzins. 
Vitanligt uerdi ydur herra laugmann. þad mier war 
sagt ] uetur at þier hefdit giort rad til at ríjda upp hingat 
til fundar uid mic. og ef uid hefdum fundizt munda ec þad 
nockud hafa talad med ydur. sem ec kann nu ecki brefsetia. 
utan wm þann rekann sem kallazt a skeidi. og eg þikizt 
fuUt skial fyrir hafa. sem ydur er eigi okunnigt ma eg uarla 
lida at suo fari leingur nema þar um bijuisizt þad skial af 
ydrum parte. er hrinde þui sem eg hefi. Vtaii suo sie at 
þier latid þenna reka uera omakslausan. nu hedan ] fra. 
Villda ec fa uisaíi bodskap af ydur hier um þad fyrsta. eda 
þad fleira, sem þier wilied mier til skrifa. €r eg ydur allz 
mectugum gudi bíjfalandi. 



387. 1545. 

Rbikningsgeeinar Gizurar biskups nokkrar við Veslmanna- 
eyjakaupmenn, svo og við bræðr sína, 

AM. 232. 8vo bl. 87 a— b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXLII). _ AM. 266. Fol. bls. 71—72. Bréfabók Gizurar biskups i 
afskript aira Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno 1545. 

Sellt jacob tor kaupmanne j uestmanneyium. ij. lester. 
fiska til tals fyrir xvijc til gilldis. hier uppca tekid. 
J fyrstu pipa uins fyrer iiijc* 
kuartiel smiors .xxx. 
Jtem .ijc. jarns fyrir Ix fiska. 

Jtem xxxiiij stikur med blameingat fyrir iiijC' og xxx fiska. 
Jtem halfstycki warningsklædis fyrir. c. 
Jtem lierept vpp a .vjc. 



Jtem sellt ]ofrey smitt kaiipmanne j uestmanneyium 
xvijc til tals. enn. xiijc til gilldis, og xxv fiska. 

Jn primis ] fyrstu píjpa uins vpp & iiijc fiska. 
Jtem hellujarn xlviij fyrir Ixxxx fiska til giUdis. 
Jtem .iiij. halfstycki uarningsklædis vpp da iiijc og [Ix]. 
Jtem .XX. stikur klædis blatt vpp (a .vc- 

Jtem sellt jofrð smytt. xijc fiska til tals med gamla 
skreid fyrir lest til gilldis. hier upp döi ut tekid. 

j fyrstu vnder xij hesta skeifur fyrir .xl. viij. fiska. 
Jtem. iij. halfstycki varningsklædis fyrir ccc fiska. 
Jtem .xxiiij. stikur rautt klædi fyrir .cc. 
Jtem .XXX. stikur lereptz vpp a. c. fiska og xxx. 
Jtem .xvj. stikur blameingat vpp da. cc. 



Jtem feingid halldore frænda minum med sier. 

j fyrstu .X. stikur klædis med raudgult. 

Jtem .xj, stikur fodurduks. 

Jtem ij stikur uarningsklædis til ullskyrtu. 

Jtem iij stikur raudgult. quartiel minna til hosna. 

Jtem iij quartiel warningsklædis þar under til fodurs. 

Jtem huitan saraduk og fodur til treyiu, 

hefi ec fyrir fram bitalad ]oakim ad hann skuli giora 
halldori þessi klædi. þar med hefur hann lofat honum garn- 
eíd yfer treyiuna af rydzku ledri. 

Jtem hefur halidor med sier bylta .vj. alner wadmalð 
til jlegna. aklædi. 

Jtem vj alner vadmals til siofata. 



388. [1545]. 

OizuB biskup ritar síra Ólafi Jónssyni i Holti í Önundarfirðí 

og býðr honum VatnsfjörS að veitingu. ! 

AM. 232. 8vo bl. 9% Bréfabók Gizurar biskups í frumriH (CLI). 
— AM. 266. Fol. bls. 80-81. Bcéfabók Gizurar biskups í aíakript 
síra Haldórs í ReykhoUi 1654-57. Sbr. Nr. 365. 



Til sira Olafs. 
Kvnngiori ec ydur kœri vin ad sira jon 0*reksson hef- 
ur talad uid mic iim sinn stad Vatzfiord. þad hann uilldi 
hann afgreida. og uel uid skilia. medan þess uæri kostur. 
€nn sakir þess ad margt uar ad tala nu j sizt giorda ec 
sira jone ecki fuUuhga uppskatt huerium ad ec uilldi greind- 
aii Vatzfiardar stad bíjfala. Virdizt og flestum sem suoddan 
gardur sie ecki ollum monnum j hendur faandi. þeir sem 
ec hefi verid til ordz uid um. gnn sakir þess ad þier erud 
eirn af kennimonnum bezt fiader j uestfiordum. suo og reynd- 
er ad godri forstodu og hoUuztu uid h(eilaga) Schalholltz- 
kirkiu. hefur mier med godra manna raadi litizt ad giora 
vmskipti uid ydur. og ueita ydur Vatzfiord fyrir Beneficium. 
suo hann uerdi ydur afgreiddur ad vore. og uni þetta hid 
sama heíi ec nu skrifad sira jone Eirekssyni allt hid itrazta. 
þui ec gat þetta ecki sierlega ut talad uid hann nœst er 
uid skildum. þui hlioti þier hier um ad huxa og þeinkia 
suo til ad þessi umskipti uerdi ad uori. Suo framt sem sira 
jon uill þessum minum radum og annara godra manna uid 
hlíjta. sem eg trui ad hann muni sannliga giora. 



389. [1545]. 

SIiNNisGREiN Gizurar biskups um tvö prófastsdæmi. 

AM. 232. 8vobI.95a. Bréfabók Gizurar biskups f frumriti (CLIIl). 
— AM. 266. Fol. bls. 81. Bréfabók Gizurar biskups í aískript síra 
Haldórs i Reykbolti 1654-57. 

Takmark profastz sira Olafs kolbeinssonar inter hafnarca 
og huitA. 

takmark Sira Gisla nikulassonar miUum botzsar og elU 
idaaar vm seltiarnarnes og bessastadaþing. 



390. [1545]. 

Peningaekikningskapr Gizurar biskups vi5 Arnór Eyjólfsson. 

AM. 232. 8vo bl. 95a. Bréíabók Gízurar biskups í frumriti (CLlV). 
— AM. 266. Fol. bls. 81-82. Bréfabók Gizurar biakups i afskript 
síra Haldórs í ReykhoUi 1654-57. 

Dirl. iBl. XI. B. 29 



450 



REIKNINGR. - SÍÓVARÐR ÁBÓTI. 



i545. 



peningareikningskapur uid arnor ^yolfsson. 
Hefur hann ut tekid kugilldi aa dramboddístaudum, 

asaudar kugilldi aa Ragneidarstaudum. 

þridia a haeyri. 

fiorda j arnarbœli. 

fimta hia sira gudmundi haflidasyni. 

j hid sietta gallt Radzmadurinn arnore. iij. ærjfloanum 
og enn onnur iij ærgilldi seu kuitt á gialldi hans af ginarshofn. 

hier ad auk rad fyrir giort ad hann skal taka .iiij. ku- 
giHdi sem nu uoru radstafalaus og fylgt hafa kirkiuferiu 
enn ec skal sialfur j suari uid kirkiuna vm þau kugiUdi. 
Auk þessara .x. kugillda hefur Arnor ut tekid c j vadmale. 
^nn ec gallt honum heiman hiedan .ij.c j smiore. hest .jc 
ad hia honum er. og annan hundradzhest hiedan af hamr- 
enum. ij. naut tuæuetr .ij.c hundrad j gomlum saudum og 
áj. naut .vi. uetra gomul. j. iijc- 



391. [1B45]. 

Bbéf Gizurarbiskups tíl Sigvarðs ábóta HaldórssonariÞykkva- 
bæ í Veri með fátækum pilti, sem hann biðr ábótann að 
kenna til prests. 

AM. 232. 8vp bl. 97a. Bréfabók Gizurar biskupa í frumriti (CLVII). 
— ÁM, 266. Fol. bls. 85. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654—57. Prentað hjá Harboe i Khnvns Selsk. 
Skr. V, 276. 

Til abota vSiguardz med fat(ækum) piUte. 
Igitur mitto uobis hunc pauperem puerum vt pro gloria 
dei sinatis eum unum áut alterum annum in domibus uestris 
manere et aliquid boni discere. ita ut deinceps idoneus fieri 
possit Ecclesiæ dei seruire pro his indeficientia premia ab 
60 percepturi qui nullius obliuiscitur benefacti sicut testatur 
dicens. Quod uni ex minimis meis et qui dederit poculum 
aqu? frigidQ et cetera dominus deus et cetera. oremus pro 
inuicem ut saluemur. 



1545 



ERLENDR. - ÉIÐSTAF'R. 



45i 



392. [1545]. 

Bréf Gizurar biskups til Erlends lögmanns Þorvarðssonar 
um kirkjureikninga, jarðamál og reka. 

AM. m 8vobl.97b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CLÍX). 
— AM. 266. Fol. bls. 85—86. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
sira Haldórs Í .Reykholti 1654;— 57, 

Heilsan ] ihesv christo sendizt ydr af mier tiL 

Vitanligt sie ydr herra lavgmann ad ec vil ecki giora 
ydr neitt omak j gistingvnne nv j minne vmferd. þui hlytr 
þess ad bida at er vid finnvnzt ad um ydra kirkna Reikn- 
ingskap et cetera. Saker þess og ad þier hafit nockrum sinn- 
vm talad vid mic vm þær ij iarder sem ydur þiker ydur 
til heyra. Jtem vm rekann et cetera ok hafit bedit. ad ec 
villde lata koma til lavgmals vm þessar iarder. þui þike 
mier gott at þetta megi vt greidazt ockr badvm hiaverond- 
vm. ad til kavllvdvm skiælligum monnum af beggia ockar 
parti j þeim stad ok deige sem vel hentar tiL virdizt mier 
sem þat muni uera hit efra þar nockur di skeidunvm sakir 
skiluisra manna lærdra og leikra sem þar ero ] nal^gd. 
huad ec er þa ouittur af þad ad giora vm þessar jardir 
eda annad sem viduikur domkirkivnnar uegna. er godir 
menn verda a sattir. skal ec skrifa ydr til þar vm seirna 
meir. gnn ec vœnti ad þier gioret mier nv nockvrn bodskap 
aptr hier vm. hier med er ec ydur allzmectugvm gudi eilif- 
liga bifalandi. 



393. [1545]. 

EiÐSTAFE Guðmundar Snorrasonar um það, að hann hafi 
hvorki ruskab föður sinn né aSra i kirkju né kirkjugarði. 

AM. 232. 8yo bl. 100— 105V Bréfabók Gizurar biskups í frum- 
riti (CLXV). — AM. 266. FoL bls. 90. Bréfabók Gizurar biskups i 
afskript aíra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

gidur gudmundar snorrasonar. 
Suo skyt eg minu mali til gudz at ec hefi alldrei rusk- 
at faudur minum ne hann slegit j kirkiu edur kirkiugardi. 

29* 



452 



DAGSBRÉF. - KVITTIÍN. 



1545 



gcki hefi ec helldr slegit ne ruskat nockure konu j kirkiu 
eda kirkiugardi. 

at suo st(ofudum). 



m. [1545]. 

FoRsöGN fyrir dagsbréfi til handa þeim, er víg hefir vegiS. 

AM. 232. 8vo bl. 93a. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti (CXLVIII). 
- AM. 266. Fol, bls. 78-79. — Bréfabók Gizurar biskups i afskript 
sira Haldóra i Reykbolti 1664-57. Er mtíðal bréfa frá 1545. 

Dagsbref. 

Þad giore eg ] « | ® | son kongsumbodzmadur i | ® | þingi 
godum monnum viturHgt med þessu mino brefi. Nu sakir 
þess ad | | ® | son er oforsyniu j helslo ) ® | ® | son hefir 
komizt oi kirkiunnar ndadir og godir menn hafa bodum fyr- 
ir hann komed vppa mins herra kongdomsins vegna þui 
gef ec adrnefndr | o | son adur nefndum j « | syne felegaii 
dag fyrir mier og aullum audrum kongsins vmbodzmonn- 
um. til ( o j er kemur. suo ad hann megi þui auduelligar vt 
um uera bœtur ad greida og suo þegn ad giallda og þeir 
goder menn er honum vilia tilhialpa og suo j satt komazt 
vid h(eilaga) kirkiu og hennar formenn. 

Og til sannenda hier vm et cetera. 



395. 5. Janúar 1546. á Bessastöðnm* 

Otti hirðstjóri Stígsson kvittar Jón Björnsson af öllu sak- 
felli til konungs fyrir brot hans meS þeirri konu, er bróðir 
hans hafði áðr legið með, en Pétr Einarsson hefir Jóns 
vegna goldið í hendr hirðstjóra 15 hundruð fiska. 

AM. Fasc. LXV, 23, transskript á skinni, seni Árni Magnússon 
fékk 1712 frá Torfa Jónssyni í Flatey. Á þessu bréfi er og i trans- 
scripto kvittunavbréf Jóns Biörnssonar frá 11. Marts 1545 (Nr. 333). 
— AM. Apogr, 1257 og 1258 með hendi Árna Mugnússonar. 1, og 3. 
innsiglið var þá doltið frá; nú eru Cll innsiglin farin. 



1546. 



KVITTUN. 



453 



J^g otte stigsson. oa mins herra konglig maiestatz vegíia 
] danmark. hirdstiore og hofvdzmann yfer allt ]sland. Giore 
ollvm vitvrligt med þessv minv opnv brefe at vel kendur 
dane mann petur einarsson hefer forlikazt vit mic vegna 
]ons biornsonar vm þad sakfelle ergreindur jon hafde brot- 
ligur ordit med þeirre konv sem hans broder hafde adur 
likamh'gtt samræde med att. Hefur eg vpp borit af fyrnnefnd- 
um petri einarssyne. xv«- íiska til tals j konglig maiestatz 
sackeyre vegna jons biornssonar, fyrir þetta misfelli. þvi 
ög giore (eg) fyrrnefndan ]on biornsson avllvnges kvitt- 
aíi og acJakiœrvlavsan fyrir mier og oUum minum epter- 
komendvm kongligs maiestatz foguetum og vmbodsmonnum 
vm adur greintt sagfelle. Og til meire avdsýningar hier vm 
set ieg mitt arfborit signete fyrir þetta kvittunarbref skrifad 
Bessastodvm oa alftanese. þridivdaginn næsta fyrir hei- 
lagra þriggia konga dag. Arvm epter gvdz bvrd. CO. d. xl 
og vj. 

Þad Giorvm vær Dade gvdmvndzson, petur ^inarsson. 
Loptur Gvdlavgsson og jon grimsson Godvm monnum kunn- 
igtt med þessv vorv opnu brefe. ad vær hofvm sied og yf- 
er lesitt so latande bref ord epter ord sem hier fyrir ofan 
stendur skrifad. med sinum heilum og oskavddvm signetvm 
edur ]nncigllvm. Og til saninda híer vm festvm vær vor 
jnnciglle vnder þetta transkripttarbref. edur chopivr. hver 
er skrifvd vorv j hiardarhoUte j laxardal a laugardagen fyr- 
ír passionem dominj^). anno dominj. CD. d. xl. vj*^. 



396. 16. Fetorúar 1546. í Hjarðarhaga. 

1547. í YallanesL 

Ólafe Styrbjarnarson selr Bjarna bónda Erlendssyni jörSina 
Hjarðarhaga í Jökulsdal fyrir lausafé. 

AM. Apogf. 4306 með hendi Styrs Þoraldssonar „Ex orig. Petra 
Asraundzsonar". 



1) þ. e. 17, Apr. 



454 



JARÐAKAUP. — TRANSSKRIPT. 1546 



lESUS, 

Þath giðrum vier Torfi Þorsteinsson^). Marchus Jons- 
son. Einar Jonsson. Þolleifur Alexandsson^) godum monnum 
vitanlegt med þessu voru opnu Brefi drum eptir Gudsburd 
CD. d xl og v]. j Hiardarhaga j Hofteigstadar kirkiusokn. 
])ridiadaginn nœsta fyrir ix. vikna fostu. voru vier j hid. 
sdum og heyrdum á ord og Handaband þessara manna 
Biarna Bonda Ellindssonar. og Olafs Styrbiarnarsonar ad 
svo fyrir skildu. ad Olafur selldi Biarna bonda alla jðrdina 
þa fyr greinir Hiardarhagann [j Hofteigs kirkiu sokn^) til 
fuUrar eígnar med upplagi og samþycki konu sinnar Gud- 
largar Þorsteinsdoltur eptir Bökarinnar ordum. Hier i moti 
gaf Biarni bondi greindum Olafi xc j ollum þarflegum pen- 
ingum utan tilgreind iiij. malnýtukugilldi. og henni hid ell- 
e(f)ta fyrir upplagit. skylldi Biarni Bondi Ellindzson hallda 
neíndri jðrdu thil laga. Efi Olafur Styrbiarnarson svara laga- 
EÍptingu ef jðrdin geinge af med Iðgum. Og til sanninda 
hier um setium vier vor jnsigli fyrir þetta kaupbref scrif- 
at d wallanesi a woUum einu ari sijdar en fyr seigir. 



397. 19. Febniar 1546. 1 Vatnsfirðl. 

Tbansscriptum. 

AM. Fasc. XLVII, 28, frumtransskriptið á skinni, og eru öll inn- 
fliglin dottin frá. — Apogr. 790. 

transkriptarbref vt af vaztfi(a)rdardom. 

[Hér kemr Vatnstjarðardómr 1. Júlí 1530. DI, IX, Nr. 445]. 

Þat giorvm vær jon þordarson. olafvr magnusson prest- 
ar. jon steinsson og jon jUvgason godvm monnum kvnnigt 
med þessv voro opnv brefi at vier hofum yfer lesit og svo 
heirtt adra lesa svo felldan dom dandv manna med heilvm 
og skoddvm hanggandvm jnsiglvm svo lattanda ord eptter 
ord sem hier fyrir stendur skrifat. Og til sanninda hier vm 



1) Svo. 2) [út á spassíu og vísað inn; aptr er þetta útstrykað: 
j greindu takmarki j teigs kirkiusokn. 



1546. 



RÁÐSMANNSKAUP. 



455 



settii vœr vor ]nsigli fyrir þetta transkripttarbref hvertt er 
skrifat var j vaztfirdi j isafirdi vm vetturin faslvdæin post 
festvm sancti mahttei apostvli. anno domini. CD°. d**. xio. vjo. 



398. 23. Fetoúar 1546. í Skállioltl. 

CrizuR biskup fœr síra Guðmundi Jónssyni hálfa jörðina 
Ölvasholt í Flóa fyiir þau 10 hundruð i jörðunni Hlíð i 
Gnúpverjahreppi, sem honum höfðu goldin verið í ráðsmanns- 
kaup, en geingið hafði af, 

AM. 232. 8vo bJ. 106b^ Bréfabók Gizurfir biskups í frumriti (CLXX). 
— AM. 266. Fol. bls. 91—92. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Bref fyrir halfu OluashoUti. 

Giaure godum monnum kunnigt med þessu minu opnv 

brefi. Sakir þess ad þau. xc. j iordunne hlid j eystra- 

hrepp geingu af sira gudmundi jonssyni med dandimanna 

domi sem honum hofdu goUdin verit i sitt Radzmanskavp 

af Schalhoíltz domkirkiu. og honum uorv dæmd hier ] gen 

onnur. xc af domkirkiunnar peningum j sama domi. pui med 

roadi og sampycki mins rdadzmannz sira Br(yniolfs) h(all- 

dors)sonar og kirkiuprestz sira jons ginarssonar gelld eg sira 

gndmundi jonssyni domkirkiunnar uegna halfajordina aulu-. 

ashollt j floa er liggr j hraungerdis kirkiusokn j fyrr saugd. 

xc. til fullrar eignar og frials forrædis vndan domkirkiunni. 

enn vnder greindan sira gudmund og hanz erfingia med 

ollum peim gognum og gœdum. sem fyrrgreindri halfri jordu 

fylger og fylgt hefir at fornu og nyiu og dorakirkian er 

fremst eigandi at ordin. Og til sanninda. skrifat j schalholti 

petursmesso vm veturinn arum epter uorsherra hingatburd. 
1546. 



456 



S ÍRA ÞÓRÐR PÁLÖSON 



1546 



399. 3. Marts 1546. í Skálliolti. 

DóMK priggja klerkaog þriggja leikmanna, út nefndr af Giz- 
uri biskupi, um kærur hans til síra Þórðar Pálssonar í 
Hraungerði um orðbragð, kirkjureikning og neitan gistingar. 

AM. Apogr, 2633, eptir rœfli af frumritinu, sem var í safni Skál- 
holtsstóJs, en datt í sundr af fúa i höndunum á Árna, og var þó 
ekki lœs nemu helmingurinn af; ennfremr eptir kopíubók með bendi 
Hákonar Ormsaonar (=a AM. 258. 4to bls. 58-61, skr. 1643), og var 
dómrinn þax orðréttr við frumritið, svo mikið sem lesið varð, að frá- 
teknu einu orði ; „er þar fyrer ecki um ad efast, ad þad sem nu var 
burt fued, hafe eins riett utakrifad vered ur originalnum þö. lœse- 
ligum" (AM.). — AM. 232. 8vo bl. 107a^—108a_ (CLXXII). Bréfabók 
Gizurar biskups i frumriti. — AM. 266. Fol. bls. 92—94. Bréfabók 
Gizurar biskups i afskript síra Haldórs 1 Reykholti 1654 — 1657. — 
AM. 258. 4to bls. 58—61, kopíubók Skálholtstóls með hendi Hákonar 
Ormssonar 1643. 

Domur Vmm Sira Þord Paalsson^). 
[Ollum mðnnum þeim sem þetta bref sid edur heyra^) 
senda Brýniolfur Halldorsson. [Mdzmann j Skdlhollte^). Gud- 
mundur Jonsson. Jon Biarnason prestar SkalhoUtz biskups- 
dæmis. Olafur Aasbiaruarson. Magnus Jonsson og Þordur 
Jonsson svarner Lögriettumenn kvediu Gudz og slna. kunn- 
igt giðrande ad drum epter Gudz burd M. D xl vj. hinn 
þridia dag Martius mdnadar j Skálhollte. vorum vier j dom 
nefnder af herra Gissure Einarssyne Superintendens Skál- 
hollts stigtis. ad skoda. rannsaka og fullnadardðm^) d ad 
leggia um. þcL cLkiæru sem herra Gissur klagade til sira 
Þðrdar Palssonar. J fyrstu grein ad hann fieck ecke þcí 
gisting sem hann atte med skylldu saker þeirra mödskapar 
orda er hann hafde. og ulfbudar er hann sýnde á sier vid 
hann og hans menn. Var sira Þðrdur þar þa stefndur svo 
vier heyrdum da*). og þui dæmdum vier hann löglega fyrer- 
kalladan. Þvi ad heilags anda nád tilkalladre. ad so prof- 
udu og fýrir oss komnu. dæmdum vier fýrrnefnder döms- 
menn med fullu doms atkvæde herra Gissur skylldugan ad 
leida tvð Iðglig vitne, þau sem svœre ad Sira Þordur hefde 



1) Domur j millum min og sira Þordar j hr(aungerdi) 232. 2) 
[sl. 232. 3) - doms atkvædi 232. 4) b. v. 232. 



1546. 



SÍRA ÞÓRÐUR PÁLSSON 



457 



talad þau ord sem j stefnunne standa med reide og möd- 
skap sem herra Gissur bar bann. Og ad þeim eide unnum 
dæmdum vier sira Þord skýlldugan ad luka bundrad fyrir 
Hraungierdis kirkiu j afgialld og sekaö .xv. morkum vid 
herra Gissur i hans fullriette fyrer þad ad bann fieck ecke 
sina gisting. Jtem fyrer þd adra sðk er berra Gissur klag- 
ade til sira Þordar. ad hann hefde heitast vid sig med 
þessum ordum. ad j þvi sinne være hann ecke vidbuenn 
herra Gissure. þvi eg er ecke so mannadur. þeinkte eg hann 
niunde koma hier þd hann reid ofan um. Enn buenn er eg 
vid þier Simon spiegautur, og mœllte þetta j tvær reisur. 
Enn vœre eg svo mannadur þd skylldud þier siá þad [og 
ef þier bijdet til morgens skal nockud fyrir uerda^). Leitz 
oss þetta vera hðlunaryrde og hugmödsyrde. Dœmdum vier 
sira Þðrd sekan fyrer þesse ord vid herra Gissur fimm mörk- 
um j ðfundarbot. Jtem fyrer þa þridiu sðk ad sira Þordur 
hafde^) kallad sira Simon spiegaut j tvær reisur. vissum vier 
fyrer full sannende ad Sira Simon hafde gefed herra Giss- 
ure sök og sökn d þessum ordum, Enn Sira Þördur hafde 
hier ðngva Iðglega afbðtun j mote. Þvi dæmdum vier Sira 
Þord sekan tveim mðrkum vid biskupenn. og half^) þridiu 
niðrk j balft fullriette optnefnds sira Simonar. ad svðrnum 
þeim eide sem fyrr stendur j þessum döme. Jtem fyrer þd 
fiordu sauk er biskupinn klagadi til sira Þördar um kirkna 
suma Reikningskap. dæmdum vier hann skylldugan ad standa 
allan Reikningskap sinna kirkna biskupenum eda hans um- 
bodsmanne. hvenær sem biskupenn vill hans krefia. Ska^ 
eidurenn unnen vera innan halfs mdnadar særra daga [for- 
fallalaust*). Skulu þesser peningar gialldast ad þrennum sðl- 
um. bin fyrstu innan mdnadar ad svðrdum eidenum. aunn- 
ur ad fardðgum. þridiu ad Michaelsmessu ad hauste ad heim- 
ile herra Gissurar. utan bann vilie audvelldara um giðra. 

Samþ;ýckte þenna vorn dðm med oss fýrrnefndur berra 
Gissur, og sette sitt jnsigle med vorum jnnsiglum fyrer 



1) [b. V. 232, 2) Svo afskr. Hákonar Ormssonar og 232; Arni 

vill leiðrétta eptir frumritinu i „hefde". 3) Svo öU. 4) [ath forfulla-i 
lausu 282. 



458 FRÆÐABRÉF PÉTRS. 1546. 

þetta domsbref. Skrifad j sama stad og &re. deige [sidar 
enn^) fyrr seiger. 



400. 10. Marts 1546. í Kaupmannaliðfn. 

Beép Pétrs Plade Sjálandsbiskups til Orms bónda Sturlu- 
sonar og Pétrs bónda Einarssonar með freeðakveri Plade's, 
er Matthias Parvus Rosæfontanus hafði þýtt „á dönsku" úr 
latínu Islendingum til góða, og Þorvarðr Einarsson hafi átt 
að þýSa á íslenzku, en hann féll frá um Michaelsmessuleyt- 
ið 1545. 

Eptir „En kort Catechisrai udleggelse schreffven paa Latine aff 
Doetore Petro Palladio for Norske Sogneprester, oc nu ved Matthiam 
parvum. Rosœtbntanum udsœt paa Danske, de Christne udi Jsland til 
gode. M. D. XLVI". — Sfðust í kveri þessu er íbrmáli eða eptirmáli 
Pétrs Plade til lesandans, og er þar drepið á siðaskiptin í Nor- 
egi. Að lyktum stendr: „Denne Christelige oc nyltelige bog er pren- 
tet i Kiöbenhaín, af Hans Vingaard, den trettende dag i Maii maa- 
net, aar effter guds byrd M. D. XL. VI^. — Bréf þetta stendr fremst 
i bókinni. — Af kveri þessu þekkist nú ekki, nema eitt eintak, og 
cr það í Karen Brahes bókasafni í Oðinsvé á Fjóni. Sbr. Bibl. Da- 
nica I, 261—262. — Hér er fylgt afskript Grunnavikr-Jóns í JSig. 
375. 4to bls. 50—55, sem gerð er eptir afskript Arna Magnússonar 
úr sjálfu kverinu, og á þvi textinn. hér að vera nœgilega Öruggur. 

Erlige og Velbyrdige mænd Ormer bonde Stuleson. og Pe- 
der bonde Einersen paa Stadefeld i Jsland. ynsker jeg Peder 
Palladius Doctor. Superintendens offuer Siælands Stict i Dan- 
mark. naade og fred af gud fader ved vor Herre Jesum 
Christnm, 

Kiære venner. kand ieg icke nu lœnger forholde eder 
det fore. med mindre end ieg fuldkommer mit Loffte som 
ieg hafver lovet baade Eder og Erlig mand Abbet Peder 
Povilsen i Muncketvera paa Norrefield. oc andre flere mine 
venner oc Christne bródre. som oc saa hafve det samme 
l)egieret aíf mig som i begerede sidste gang i vaare til mit 
her i KiðbenhafFn, at jeg vilde udsætte paa Danske den Ulle 



1) [sem 232. 



1546. 



FRÆÐABRÉF PÉTRS. 



459 



Catechismi bog som ieg nogle aar^) forledne screfí paa La- 
tine for Sogne Prœsterne udi Norgis Rige. saa at de Sogne- 
præster udi Jsland og andre som hafve guds salige ord kier 
der hos Eder maatte dend faa og der af begribe grundelige 
dend rette forstand om Gnds gode villie. og om den rette 
Guds Dyrkelse og Christelige lærdom till deres Siæls Salig- 
hed. som magt paa hgger. at de kunde vide at lefve udi 
den Síaat her paa Jorden, som de tör tryggeHge dö ud]. og 
vere visse paa det evige Lif. Saa befalede ieg forst dend 
fromme og lærde Person Torvard Einersen met saHg Jhu- 
kommelse. som studerede her udj Universitetet flittelige og 
vell. at hand skulde sœtte samme bog ud paa Jslendiske. sit 
feederneland til goede. som hand hafvde vel og saa giort. og 
andet meer got tiU Jslands forbedring i Guds ord, der som 
hand hafde maatte lefvet lenger hos os. Men Gud kaldede 
hannem nu om St. Michelsdag fra denne verden og til 
vort rette Faderland HimmeRigesRige. det som var Jsland 
icke en ringe skade. Thi hand hafde eene kunde giort större 
Frugt paa religionis vegne. end alle de Papister. som der 
endnu findes i Landet. Nu gud vil hafve sin villie. vi for- 
tiene icke bedre. Siden befalede ieg een anden lærd Person 
for min store uleiligheds skyld. ved navn Matthias Paruus. 
at sœtte samme bog ud paa Danske. hvilcket hand hafver 
og saa giort. og ieg lod den strax udprente. og nu forskic- 
ker den til Eder. efter eders og de andre Christne brodres 
villie og begiering. forhaabendis. at den maa komme der 
hos Eder. Gud till Lof, og de fattige Sognepræster. og dend 
Ghristne Almue till en opbyggelse i Troen og Saligheds 
tröst, thi end dog at der findes end nu mange udj Landet. 
dis ver. som icke end nu ere ret underviste udi deres Salig- 
heds sag. dog er jeg vis paa, at der ere end flere. end 
raand troer. som hungre og törste efter dend rette forstand 
paa Guds ord. efterde^) at dend sande Soel Jesus Christus 
vor eeniste Herre og frelsermand. hafver og saa ladet sin 
Soellgissle schinne ofver eder. udi denne klare Evangelii Hus 
og dag. som hand i vor tid har ladet komme over os. paa 



1) Hér við a þetta, sem á spássíu stendr: „o: 1542". 2) Svo, 



460 



FRÆÐABRÉF PÉTRS. 



1546. 



det at vi skulle icke forfares udi Nattens Morkhed. det er. 
hand hafver og saa sögt eder med sit hellige ord. og vill io 
at Jsland. skall med andre lande blifve et ret Christet land. 
og ofvergive ald den vildfarelse. som er udkommen af Rom. 
og tage til den rette Saligheds Lærdom i gien. aom udgick 
af Zion og Hierusalem. det lader hand paakiende. i det at 
hand lader ved Eders landmand^). Ottorm^) Gotskalksen. be- 
skicke Eder det Ny Testamente paa Eders eget Sprog. at i 
dis bedre kunde nemme det hellige gudspiald og Evangelium, 
som ieg formerker at der icke skal findes mange udi lan- 
det som icke kunde self baade læse og skrive deres Maaders^) 
Maal. det er megtig og herlig thing. og haver megen nytte 
og gafn med sig. nu besynderlig udi denne Tid. der Gud 
sender Eder böger udi dend heliige Skrifl. at hver kand be- 
sönderlig om hellige dage ofve sig dis bedre med lesning 
og studeren udi den hellige skrift. som hans Siæls Salighed 
er anrörendis. DisHgeste lader gud paakende. at han bevi- 
ser sin godhed imod Eder. i det at hand haver sendt Eder 
den gode lærde mand Her Gisser. og saa Eders Landsmand^). 
til een Superintendeht og öfverste tilsiunsmand udi Reh'gio- 
nem. der at drage om kring. og hafve tilsiun udi alle geist- 
lige Sager. og prædicke og lære Guds ord og det hellige 
Evangelium reent og klart for almuen, og visitere hvert 
præstegield i sær. og hafve flittig tilsiun. saa Guds ord og 
Evangelium prædickes og læres hreint^) og klart ofver de tre 
parter af Jsland. Sönder. Vester. og Öster. som hand hafver 
befaling ud over. og at Religionen holdes ved magt efter 
kongelig Majestats vor kiereste naadigste Herres Kon. Christ- 
ians Reformatz og Ordinants. som hannem medgifvet er. 
at hand skal rette sig der efter udi alle maade. som ieg og 
forhober hand og saa giör. og tager der ingen torsömmelse 
fore. som hannem Hgger magt paa efter hans Eed og jura- 
ment. som hand hafver soret Gud og hans herre og Kong. 
Af disse og andre stycker kand ieg kiende, at gud fader 
ved sin Sön Jesum Christum baade hafver her til. og vill 
her efter ydermeere söge Eder og dend Christne almue udi 
Jsland med sit heHige ord. og lade de nd sande Soel og Hus 
' 1) Svo, ' ~" ' ^ 



1546. 



FRÆÐABRÉF PÉTRS. 



461 



Jesum Christum med sit hellige EvangeHo skinne ofver 
Eder. at i icke lenger. skulle vandre udi mörket. der er 
udi blindhed og vildfarelse. som ieg íormerker i Sandhed, 
at dend ganske Nörrepart af Jsland skal endnu forholdes 
udi dend Papistiske blindhed. og at mange paa Syndre- 
feld^) skulde hykle med dem. og icke vilde være retsin- 
dige i mod Gud. og hans helHge ord. dog haaber ieg der till. 
ogdaglig beder gud der om. at den gode mand Her Jon Ari- 
sen, biskop ofver den norrepart af Jsland. vil paa hans 
alderdom betencke. hvor svar en byrde hand haver at bære 
til dommen med sig. om hand icke lader det fattige folk. 
som lenge nock og alt for lenge har vœret i vildfarelse 
forsee og forsörge med een god lærd mand. som nest hos 
hannem kunde staa dem ret fore udi Religion og alle geist- 
lige Sager. at de maatte ogsaa faa med det förste uforhind- 
ret. den rette. reene og klare Evangelii Lærdom till deres 
aandelige föde og Siæls SaHghed. efter det Christelige löfte. 

, som hand giðrde udi hans skrivelse til vor naadigste Herre 

Kong Christian. og hans egen Sön Her Sigurd Jonssen dis- 
ligeste hans svoger Jsleven og Her Oluff HiaUtesen med 
haand og mund og svorne Eed tilsagde hans kongeHge Maje- 
stat. at saa skulde skee med det förste. hvor fore de finge 
og alle de Svar. der goede vare ud af hans naade. for det 
gladelige Löftte de giðrde hans naade paa biskop Jon Ari- 
sens vegne. Hvorfore det nu forholdis og icke gaar for sig. 
faae de og hand at staa til Regenskab fore. enten for deres 
Ofrighed her paa Jorden. eller med een svarere Straf for al- 
les vor Ofvrighed. som skal dömme levende og döde. Men 
leg haaber end nu bedre om dem. at de raed Eder og i med 
dem. komme snarlige ofver eens med hinanden. i dend reene 
og sande Christi lærdom. og komme till dend rette kund- 
skab om Guds vilHe etc. derfore beder ieg Eder kierlige og 

4 gierne. kiere Ormer og Peder. for dend befaling i hafve af 

Gud og kongeHg Majestat der i landet. at i villie tage dette 
vort föye arbeide tacknemmelige. med tiden. om ieg maa 
lefve. vil ieg ydermeere. nest Guds hielp tiene Eder. og 
Bryn-|olf Jonsen. og alle mine kyndinge og venner. og alle 

1) á spassiu: „error typogr. pro field". 



I 



46^ 



GIZUR OG Otti. 



1546. 



andre Christne der paa landet, udi det salige Guds ord. Vor 
Herre Jesus Christus bevare Eder alle med Hustruer og bðrn. 
og allt det i vell ville. udiuden hans hellige Naade. Amen. 

Skrevet i Kiðbenhafn dend tiende dag i Martsmaanet Guds 
aar. M. D. XL. VI. 



401. 1. Ápríl 1546. í SkálholtL 

Bbéf Gizurar biskups til Otta hirðstjóra Stígssonar um tölu 
presta i Vestmannaeyjum ; getr um komu enskra skipa í 
Vestmannaeyjar, hlutir sé þar rýrir, sjúkalt sé i eyjum og 
á meginlandi, og ritar fyrir Þorlák bróður sinn um veiting 
fyrir Isafjarðarsýslu. 

AM. m 8vo bl, lOSb.— 109a. Bréfabók Gizurar biskups í frum- 
riti. (CLXXV). — AM. 266. Fol. bls. 94—95. Bréfabók Gizurar biskups 
í afskript síra Haldórs í Reykholti 1654-1657. 

Til fouitans. 

Winsamlig og kær heilsan sendist ydur af mier til. 
kvnngiorer eg ydur kiæri win ad bændur og almugi j 
uestmanneyium hafa giort mier bod at þeir uilie med aunguu 
moti hjda at hafa þar ecki. ij. presta sem veniulegt er og 
uerit hefr allt hier til. enn þier minnizt uel ad þier hafit ad- 
ur skrifat mier til ad þier þeinktud þar ecki ad hafa vtan 
eirn prest huad ec seigi ydur j sanleika epter minni sam- 
uitzku ad ecki muní mega fyrir margra hluta sakir. þui 
þicke mier bezt rdadit ad þar seu sampt .ij. prestar þeir ed 
halldi stadina af nádugazta herra kongsins vmbodzmanni 
med ueniuligri landskylld og afgialldi. þeir sem ad giori 
folkino kennimannligar skylldur og kristiligheit epter þui sem 
gud gefur framazt efni ca. ViIIda ec ad þier skrifudut mier 
þad fyrsta aptur til hier vm suo ec megi tilskicka þaun 
nockurn prest sem þangat sie hæfilegr. gr sott mikil og suo 
manndaudi vidazt þar sem ec spyr til. þui lœtur folk nu 
miclu midur wid ad missa prestana helldur enn endrarnær. 
€pter sialfa mariumesso nu a fostunni komu ,ij. eingelsk 
skip j eyiarnar. enn þeir uæntu .iiij. annar^ sem seirna 



GIZUR OG Otfl. - JARÐAKAUP, 



46á 



sigldu og þangad autludu. Voru þa litler hluter j eyiunum. 
ccc. þeír eyiamenn sem mest hofdu. hafdi folk enn þa uer- 
id þar margt siukhallt suo þar fyrir geingu skip baagliga 
til sios. 

Suo og kunngiori eg ydur kiæri Otte ad minn broder 
Þorlakur ^inarsson skrifadi mier til j uetur og bad mic ad 
utuega fyrir sig af ydur jsafiardarsyslu med somum reikn- 
ingskap sem þar er uant af ad standa ogwæri suo ad þier 
uiUdut ueita honum sagda syslu þa hann finnur ydur sialf- 
ur ooL þingi. sæi eg þad giarnan. vih'andi bædi þad og ann- 
at godu uid ydur forskullda. 

gi meir vm sinn. er eg ydur gudi bíjfalandi. 

Skrifat j SchalhoUti fyrstan dag aprilis manadar anno 
et cetera m d xl vj. 

sub meo solito signeto. 



402. 1. Maí 1546. á Draflastöðum. 

Ohmr bóndi Jónsson selr Jóni )'ngra syni sínum tuttugu 
hundruS i BöSvarsnesi i Fnjóskadal fyrir Gautastabi í Fljólum. 

AM. Apogr. 42 „Ex originali Sira Sœmundar Hrolfssonar" (AM.). 
tjÞetta bref er ritad uppskaf»ingsblad ur Latinskre bok, vel skrif- 
^dre, og eru innsiglareimarnar skornar af sömu bðk edur bokarblade. 
Synest ad þesse bok mune vered hafa annadhvert Biblia edur Patris 
alicuius opus: þö er þad ecke allvist, þvi cckert verdur samíleitt 
lesed. Enn göd og gömul skrift hefur þad vered, 2 innsigle hafa fyr- 
er brefinu verod, eru nu burtu". (AM.). 

Þat giore ec einar prestur nallzson og halldor hall- 
kels(son). godum monnum viturligt med þessv ockrv opnv 
briefi at da drafllastavdum j hnioskadal da tveggia postula 
QDesso vm vorit vorvm vid j hia savm og heyrdum A ord 
og handaband þessara manna Orms bonda jonssonar og 
)ons ens yngra sonar hans at svo fyrir skildv at adur greind- 
ur Ormur selldi jone ormssyni xxc vpp j jordina bavdvars* 
nes j hnioskadal er liggur j drafllastada kirkiu sokn med 
þeim gœdvm sem greindri jordu fylger og fylgt hefur at 



464 



JARÐAKAUP. - ÞINGABRÉF. 



1546 



fornu og nyu og hann hafde fremst eigande at ordii. Hier 
j mote gaf adur nefndur jon Ormsson oautastade j fliotum 
er liggur j hnapstada kirkiu sokn med samþycki sinnar 
kvinnv jngvnnar helgadottur adur nefndum orme jonssyni 
til fullrar eignar med þeim gognvm og gædum sem greindri 
jðrdu fylgir og fylgt hefur at fornv og nyv og adur greind 
hion vorv fremst eigandi at. skylldi hvor svara lagaripting- 
um da þeirre er sellde en hallda til laga þeim er keypte. 
Og til sanninda hier vm setivm vid fyrrnefndir menn ockar 
innsiglle fyrir þetta iardakaups brief skrifat ool drafllastod- 
um j fnioskadal arvm eptir Gudz burd OD. d. xl. og vj. j 
sama stad dege og dre sem fyr seigir. 



4 03. 8. Maí 1546. í Vestmannaeyjnm 

GizuB biskup veitir síra Gizuri Fúsasyni þingaprestsvist að 
Kirkjubœ í Vestmannaeyjum. 

AM. 232. 8vo bls. 109a. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(CLXXVII). - AM. 266. Fol. bls. 95-96. Bréfabók Gizurar biskupa 
i afskript síra Halldórs i Reykholti 1654—57. 

Anno domini m. d. xl. vi^). 
Skipunarbref sira Gizurar. 
Giaurer godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
breíi at eg hefi skipat sira gizure fusasyní þingaprestz uist 
ath kirkiubæ j vestmanneyíum med cura animarnm yfir 
þeirri sokn sem þar med fylgir og vndir liggr. med ollum 
þeim Kett og rentu sem fullmectugum þingapresti ber ath 
haífa. Skal þessi [min') skipun standa næstu xij manudi et 
cetera. Skrifat j Vestmanneyium hinn attunda dag Maius 
manadar anno [1546^). 



1) Stendr yfir allri opnunni i 232. 2) [fúið úr 232, og ártalið 
hefir verið molnað af, þegar 266 var skrifað. Árni Magnússon aetlar 
þó ártalið „óefað" 1545. Samt mun það ekki vera. 



404. 2. Júní 1546. á Möörnvöllum. 

LöGGJAFABÉF Þorlcifs Grímssonar til Gríms sonar síns. 



MSteph. 27. 4to bls. 158-159, með hendi Benedikts lögmanns 
Þorsleinssonar c, 1720. — JSig. 369. 4to, afskripl frá hér um bil 1860. 
— í MStpph. 27. 4to bls. 67 (= c) og meðal Jarðabókarskiala Árna 
Magnússonar, Eyjafjarðarsýsla 4 (= d), er „bálkur" („kálkur") úr 
þessu gjafabréfi, ódagseltur og ártalalaus. — MSteph. 60. 4t;0 bls. 83 
með hendi síra Eyjólfs á Völlum, nál. 1724. Sbr. Sýslumannaœfir 
I. 199. 

Giafabref Þorleijfs Grimssonar i hveriu hann gefur 
Grijme syne sinum [sinar loggiafer^). 

Þad giorum uier Tumas Jonsson. Steingrimur Bessa- 
son, prestar. Gunnar Arnason, Kolbejrn Jndridason og Jon 
Þordarson. lejkmenn^). godum monnura kunnigt raed þessu 
voru opnu brefe at^) þa lidid var fra gudz burd 1546 cLr a 
Modruvöllum j Eýafijrde vórum vier j hia saum og hejrd- 
um cL ad Þorleifur Bondi Grimsson gaf Grijme sýne sinum 
til æfeiilegrar eignar jordena Hola i Eýafijrdi og þar med 
xl*) Malnitu kugillde og þessar jarder med vj kugiUdum 
hver Vatnsendi. Jokull. HalldorustaderS). Tiarner. Torfufell. 
ViUingadaler ij. Jorunarstader. Skallstader^). Kolgrijmastader^) 
iij jarder nordur a Melrackaslettu Oddstader xijc. Skinna- 
lon vc Griotnes vc- [liggia þær jarder^) i Presthola kyrkiu- 
sokn. med oUum þeim gðgnum oggiædum sera þessum jord- 
um hefur filgt ad rekum ollum tilskilldumö) þad allt sem 
kyrkianio) og claustur hafa att. og biskup Jon hefur sellt 
^^^grcjndum^^) Þorleife Grimssýne. sem bref þar um giordt 
utvijsari2). lýgte Þorleifur þui fyrir oss. ad þesse giof skilldi^^) 
vera upp i hans loggiafer. 

for þesse giordningur fram Midvikudaginn næstan fyrir 
uppstigningardag um vorid. 

[Og til sannenda hier um^*) sette Þorleifur Grimsson sitt 



1) [b. V. cd. 2) sl. 60. 3) b. t, 60. 4) CXX (!) 369. 5) Hal- 
dórsslaðir 369, 60 (og hefir öll jarðanöFnin in accusativo). 6) Skáld- 
staðir 369, 60. 7) Kollgrímsstaðir 369. 8j [liggiandi 60. 9) raedskild- 
um60. 10) kirkjur369, cd. 11) - nefndum 60. 12) votlar 60; bréf 
frá 1532— Vn 1535. 13) skulx 369. 14) [b. y. 369; sl. 27. 

Dipl. lal, XL B. 30 



466 



tANbAMERKl. 1546. 



innsigle med vorum fyrr skrifadra manna innsiglum fyrir 
þetta bref^) er skrifad (var) i sama stad deige og are sem 
firr seiger, 

Jon Biornsson. Sijra Jon Þordarson. Kolbejrn Hialm- 
son bera uitni um ad þejr hafe sied suo latandj bref med 
hangandj jnnsiglum þad dr 15962). 



405. 4. Juní 1516. á Sauðá. 

ViTKisBUKBABBKÉF um landamcrki Víkr i Sœmundarhlíð og 
Hafsteinsstaða. 

AM. Apogr. 5668 með hendi Jóns Magnússonar „Ex originuli" á 
kálfskinni, 

Þat giore ec Þorkell Sigurdzson godum monnum kunn- 
igt med þessu minu opnu briefi at ec kom til Reynenes 
klaustrs xvj uetra gamall oc var ec þar heimamadur xvj 
ar og uar þa halldit at vik ætte svdr j hafsteinstada grof 
allt land og alldri heyrda eg anat j þann tima og svo vissa 
eg þad opt sleigit fra vik og fann eingenn at og hier eptir 
hefe ec handfest bokareid ad sueria ef þurfa þycker. Oc 
til sannenda hier um set ec mitt jncigli fyrir þennan vitnis- 
burd er skrifadr var ða saudda j skagafirdi. fostvdagenn næst- 
an eptir vppstigningardag um vorid. arum eptir gudz burd. 
CO. d. xl. og vj ar. 



406. 4. Júní 1516. í Skálholti. 

Bbéb' Gizurar biskups til officialis-presta, að klerkdómrinn 
kaupi þœr prentaðar postillur, sem Oddr Gottskalksson hefir 
út með sér flutt. 

1) gjaíabréf 369, og hœllir hér. 2) „er þetta bref med vj inn- 
siglthn" cd. ; frá [Brcfit skrifat sama stad. wi og dag sem sagt 
cr 60. 



Í546. ÞOSTILLUR ODbá. 46? 

AM. 232. 8vo bl. llOa-b. Bréfabók Gizurar biskups f frurariH 
(CLXXX). — AM. 266, Fol. bls. 96-97. Biéfabók Gizurar biskups í 
afskrlpt síra Haldórs i Reykholti 1654^-57. — Prentað á dönsku hjá 
Harboe í Khavns Selsk, Skr. V, 284. 

Til oííicialispresta } Schalholltz stikti. 
Heilsa ydur sira \^ \ | j son officiali Schalholtz dom- 
kirkiu kiærliga med gudz kuediu og minne. kunngiorandi 
ydur at gud hefur gefit goda framkuæmd um þad erínde 
sem erligur mann Oddur Godskallzson hafdi ut af landino 
og talad war um tii prestastefnu j fyrra sumar Swo hann 
hefur ut aptur med síer flutt prentadar postiUur Super Domini- 
calia Euangelia per annum med klaraíi og skyran stiL hweri- 

bœkur at flestir allir prestar mega ecki um bera þeír 
sem ecki hafa adur skiallega og ostraffanliga sermona fram 
at bera. þui nu hiedan ] fra fyst at gud hefur gefit swodd- 
an hialp og styrk til at framflytia og predika sitt gudligt 
ord. ma ecki med neinu mote leingur lijdazt atþarsie leing- 

wm þagat suo þad hafi ecki fraiiigang suo mikid sem 
vnder prestunum er komit og þeir mega þar ut j framkuæma 
nied gudz fulltingi og tilstyrcking fyrr greindra boka. Þui 
bid ec ydur at þier þeinckit upp ca uegna prestanna j ydru 
umdæmi at utwega nockurar af þessum bokum nu a presta- 
stefnu og bitali þeir ydur þær sidan. þui eg true at þær fa- 
izt med moguligu werdi þegar menn styrckia swo til at 
Oddur fai bitalad þ a skulld sem hann hefur ordit at giora 
upp oa ny saker bokanna swo þær yrdi prentadar. Liggur 
hier sem þier witid micil makt upp a at wier ecki forsomum 
nockut hier vm þad wier megum at giora suo at wier werd- 
um ecki skyllduger þui at swara at þad nockud liggi nidri 
saukum wors framkuæmdarleysis sem almattigum gudi megi 
wera td iofs og dyrdar enn sialfum oss og worum samkristn- 
um til nytsamligrar wnderuisanar og æuinligrar saluhialpar. 
Bene uale in christo iesu. 

Skrifat j SchalhoIIle fostodag nærstan epter uppstign- 
ingardag Anno m. d. xlvj. 

Sub meo secreto. 



30* 



468 



göttskalk. 



1546. 



407. 10. Júní 1546. í Vík í Skagaflrði. 

Andrés Guðmundssón lýsir gjörningi sínum við Ófeig nokk- 
urn, og meðkennistj að hann hafi feingið Gottskalk Jónssyni 
allan þann máistað i hendr. 

Add. British Muaeum 11,242 (FM. f06) bl. 76b^ Syrpa síra Gott- 
skálks i Glaumbæ, skr. 1543—90. 

CO. d. xl. vj. 

Suo felldan giorning giorda ec andres gvdmundsson uid 
Ofeig, 

[at] eg (Llltk at fa honum hest ef hann synti ut aa diups- 
ei oc so [giordje hann. Enn hier epter giordu uid sama aa 
med ockr med hand[abandi] oc skylldi ec fa honum ix fiord- 
unga smiors at vetri epter [en sv]o skyllda eg vera aulld- 
ungiz kuittr um hesten. en hann [skylljdi Boa hia mier ann- 
ann vetren med annan mann jafnan sier. [eruj hier til vitn- 
iz niculas oddzson oc noger menn adrer. Enn um [uetjren 
epter baud eg vpp smiored enn Ofeigur kom ecki ne hanz 
vmbodzmadur. Enn ec feck .vc- til hlutar oc þar aa . . . . 
honum skipleigurnar. enn tueimr arum seinna greip [hann 
firir mijer hest bieikan aa laun oc avngvan sama hefí eg 
[feingijt sidan. hefur þetta uerit. v. ar sidan hann greip 
hestin. [ec] medkennuzt at ec hefi feingid godskalk jonssyni 
[þenna] malstad allan med laga avexti. Enn hann skal fa 
mier [þad hann] vill þa hann hefr malit sokt. þessum monn- 
um hiauervndvm [arnaj gislasyni oc petri oddasyni fimtu- 
dagen nœstan firir hui[tasvnnv] vm vorid j vic ) skagafirdc 
datum CO. d. xl vj. 



408. 13. Júní 1546. í Skálliolti. 

VíGBLUBaÉP út gefið af Gizuri biskupi til handa síra Jóni 
Eirikssyni. 

AM. m 8vo bl. 110b_— llla. Bréfabók Gizurar bískups í frum- 
riti (CLXXXI). — AM. 266. Fol. bls, 97. Bréfabók Gizurar biskupfl 
i afskript sira Haldórs i Reykholti 1654-^57. 



1546. VÍGSLUBRÉF. - TRANSSKRIPT. ' 469 

■ 

WigsluBref. 

Giaure godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi. At arum epter drottinligaíi hingatburd CO. d. xl. vj, 
8Íalfan huitasunnu dag j domkirkiunne j Schalhollti uigda 
ec og skickade til prestligrar stiettar og kennimannligs em- 
bættis Sira Jon Cii'íksson epter postuligri sidueniu og laug- 
tekinne kirkiuordu fyrir gudz ord og heilaga bœn med hand- 
[anna] yferlagningu hwad gud gefi at werdi til eilifrar dyrd- 
sinu nafni og saluhialpligrar nytsemdar kristinna manna. 
Þar fyrir bid eg alla godfusa kristna menn ad weita hon- 
um hialp og adstod ] þui sem honum kann þaurf at gior- 
azt swo hann meigi ueita þeirri kristih'gri hiord kennimann- 
liga forsia sem honum werdur a hendur folgin salnanna 
^^yggiu fyrir at hafa. 

Og til sanninda hier wm et cetera. 



*09. 31. Júní 1546. á Stóru-Ökrum. 

Tejlnbsobiptxjm. 

FrumtraDsskr. á skinni i fornbréfasafni Jóns háyfírdómara Pétrs* 
■<>nar, nú i Landsbókasafni. Af fjórum innsiglum eru þrjú fyrir 
bréfinu. 

Þat Giorum vijer Hallr Arnkiellsson. thomas Eireksson 
prestar. Magnuss Biornsson. Oddur Jonsson. leikmenn, God- 
um monnum kunnugt med þeszu woro opnu brefi ad ver 
hðfum sied og lesid Brief med hangandi jnnsiglum suo lat- 
andi ord epter ord sem filger. 

[Hér kemr bréf um landamerki ÞorleiksstaÖa frá 23. Júní 1311. 
Dipl. Isl. VI. Nr, 5]. 

til sanninda hier um setium ver vor Jnnsigli under 
þetta Brief skrifat aa Storu ðkrum i Blonduhhjd aa manudag 
inn epter Botolfs wðko arum epter Guds burd CD D. xl. 

Og VI. 



470 



ÓLAFSVELLIR. 



1546. 



410. 25. Júní 1546. á Reyltiim. 

DÓMR sex klerka, útnefndr af Gizuri biskupi, utn ákæru 
síra Jóns Pétrssonar til síra Höskulds Kollgrímssonar, að 
hann héldi hesti og kú fyrir Ólafsvallakirkju og fríðri mörk 
í tvö ár í eingu sínu leyíi. 

AM. 232. 8yo bl. 112 a— b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CLXXXV). — AM. 266. Fol. bls. 98-99. Bréfabók Gizurar biskups 
í afskript sira Haldórs í ReykhoUi 1654-57. 

Ollum monnm þeim sem J)etta bref sía edur heyra Senda 
Gudmundur Jonsson. ]on biarnason. Þorkell Gudmundzson.jon 
ginarsson. Simon Jonsson, Gudmundur Jonsson prestar Schal- 
holltzbiskupsdœmis kuediu gudz og sina kunnigt giorandi 
At sub anno gracie m. d. xl vj. faustudaginn nærsta epter 
dyradag wm sumarit a nedrum reykiuni ca skeijdum wor- 
um wier ] dom nefndir af wirduligum herra Gizure ^inars- 
syne S(uperintendens) S(chalholltz stiktis) at skoda. rann- 
saka og fullnadardom oa at leggia wm þa akiœru sem sira 
jon petursson klagadi til sira hauskulldar kollgrimssonar at 
hann hefdi halldit og hielldi hesti og ku fyrir Olafswallna 
kirkiu og frijdre mork j ij ar j aunguu leyfi nie frelsi. war 
þar stefnan swarin af tueimur witnum er sira hauskuUdur 
war stefndur. þui dæmdum wier hana laugliga og sira haus- 
kulld riettiliga fyrerkalladan og sekaii mork i stefnufall. ^nn 
sakir þess at greindur sira hauskulldur kom ecki enn wier 
uissum fyrir sannendi at kirkiunnar peningar nockurer stodu 
hia honum ogolldner. og ij menn baru þar frafii at hann 
hefdi wiliat semia wid sira jou petursson þwi at heilagx anda 
nad til kalladri at swo profudu og fyrir oss komnu dæmd- 
wm wier fyrr nefndir domsmenn med fuUu doms atkwæde 
opt skrifadan sira hauskulld skylldugan at afgreida greindum 
Sira jone alla þa peninga sem epter stædi wegna kirkiunn- 
ar da OlafswoUum og hann hafdi medtekit med leigum og 
leiguleigum og winna ath fuUafi eid at þa sie allt golldit slikt 
sem hann medtok og kirkian se þa ecki wanhalldin j. og 
skylldi innstædaíi gialldazt innan manadar at heyrdum dom- 
inum heima da OlafswoIIum nenia sira jon wile þar inn- 
dælla wm giora. enn allt at michaelsmesso og eijdurinn þa 



1546 



JARÐAKAUP 



471 



wnninn fyrir herra Gizure eda hans wmbodsnianne þeim 
sem hann setur til. 

Samþykte þennan worn dom med oss adur greindur 
herra Gizur og setti sitt inncigle med worum fyrr greindra 
domsmanna ]nsiglum fyrir þetta domsbref. Skrifat j Schal- 
hollte deige sijdar^) enn fyrr seigir. 



411. 25. Júní 1546. á Eiðum. 

ViGrús bóndi Þorsteinsson selr Margréti Þorvarðsdóttur iörð- 
Hia Mýnes í Eiðaþingum fyrir jörðina Hjartastaði. 

AM. Fasc. LI, 1, frumrit á skinni. Af 3 innsiglum er 1 fyrir bréf- 
^iiu. Á faldinn er pérað: „Þat giorvm vier dori jon". 

arna til gangs^). 
Þath giorum vier biorn jonsson. oddr asmundzson og 
biorn ]onson. godum monnum kunnigt med þessu uoru 
opnu brefi. aa ]onsmesso baptista^) um sumarid aa eidum, 
ulmannasueit. þa lidid uar fra gudz burd. CQc dc xl og 
•ui. ar. uorum uier j hia saaum og heyrdum aa ord og handa- 
band þessara manna CDargretar þoruardzdottur. af einne 
alfw. gnn uigfusar bonda þorsteinssonar af annare alfw. at 
suo fyrir skildw. at greindr uigfus selldi fyr nefndre mar- 
gretu jordena mynes. er ligr ] eida stadar kirkiu sokn 
nied upplagi og samþycki sinar kuinnu þorbiargar magn- 
úsdottr med ollum þeim gognum og giædum sem adr greindre 
]ordu fylgier og fylgt hefur at fornu og nyu og hann uard 
fremst eigandi at ordinn. hier j mote gaf adr nefnd margret 
]ordena hiarttastadi. er liggr j somu kirkiu sokn. med oll- 
um þeim gognum og gædwm sem greindre jordw fylgier og 
fylgt hefur at fornw og nyw, og hun uard fremst eigande 
at ordin. skylldi þath þeirra hallda kaupi sinu til laga sem 
keypti. gn þath suara lagariftingw sem selldi. Oc til sann- 

1) 26. Júní. 2) Utan á bréfinu með camalli hendi; gane3 = gagns, 
3) þ. e. 24. Júni, 



ERLENDR OG GIZUR* 



1546 



enda hier um settum vier fyr skrifadir menn uor innsigle 
fyrir þetta jardarkaupsbref. skrifad j sama stad. aare. deigi 
sidar enn fyr seigir. 



412. 26. Jtíní 15á6. á Strðud. 

Eelendr lögmaðr Þorvarðsson gefr í vald Gizurar biskups 
j'arðirnar Árbæ, Þórisstaði og Fossnes i Ölvesi, svo og rek- 
ann á Skeiði fyrir Hraunslandi. 

Bisk. Skalh. Fasc. VI, 25, frumrit á skinni með einu innsigli. — 
AM. Apogr. 2580. — AM, 232. 8vo bl. 113a. Bréíabók Gizurar biskups 
i frumriti (CLXXXVII). — AM. 266. Fol. bls. 99-100. Bréfubók Giz- 
urar biskups í afskript síra Haldórs i Reykholti 1654—57. Sbr. Nr. 419. 

Bref fyrir jordunum j Auluese [og rekanum a skeiid^). 
þad giore eg Criindur þoruardzson laugmanu^) sunnan 
oc austan di jslande godum monnum kunnigt met þessu 
minu opnu brefi at ec hefi gefit i valld herra Gizurar £in- 
arssonar Superintendens Schalholltzstiktis kuitt og akæru- 
iaust œvinliga hier epter allt þat tilkall og aklaugun sem 
eg ma med riettu hafa til þessara jarda er liggia j auluese 
og swo heita arbœr. þorisstader og fossnes hweriar at eru 
ad dyrleika K Swo og allt tilkall oc aklaugun wm rekann 
OL skeidi er liggur fyrir hrauns landi og wm skipstodu oa 
Biarnarstodum. Og til sanninda hier wm festi eg mitt inn- 
cigle fyrir þetta bref hwert at skrifat og wtgefit war da Strond 
j selwoge lavgardagen næsta fyrir peturs messu og pals 
þa lidit var fra gvdz bvrd CO. d. xl. og vi axr. 



413. 26. Júní 1546. í Mðdal. 

Tylptaedómr klerka, út nefndr á prestastefnu af Gizuri biskupi, 
um ágreining milli Sauðlaussdalskirkju og Bæjarkirkju á 
Rauðasandi. 



1) [sl. 232. 2) laugmadur 232. 



1546. 



BÆR OG SAUÐLAUSSDALR. 473 



AM. Apogr. 1198, með hendi Orms Daðasonar. — Apogr. 1333: 
<i) i eptirriti staðfestu 28. Júni 1704 eptir transskripti frá 6. Maí 1644 ; 
h) afskript gerð fyrir Arna Magnússon eptir a: „Þesse Gissurar 
biskups domur er ritadur epter Copiu íi pappir, sem vidimerad hafa. 
S. Þorsteinn Oddzson, Arne Magnusson og Helgi Einarsson. seigiast 
þeir fyrir sier haft hafa domenn med 6 manna innsiglum. Vidimus 
þeirra er dat. 6. Maji 1644. sine loco. enn md, Öefad, vera giort ö, 
Skarde. Copiu þessa liede mier Orraur Dadoson 1726. ogerhun skial 
Bœiarkirkiu a Raudasande" (AM.); c) transskript frá 16. Jan. 1704 
„fra Gudrunu Eggertsdottur". — Bæjarbók á Rauðasandi: dj bla 
154—157 með hendi Orms sýslumanns Daðasonar c. 1726 eptir frum« 
íitinu : „12 Insigle hafa vered under brefenu, og eru nu epter Ita, 
4da, 5ta, 7da 8da og llta, hver ÖII eru olœselig. Var þetta kalfskins- 
bref heillt og lœseligt hliodande so ad ÖIIu sem framan er Ritad** ; e) 
bls. 221—222, transscriptum síra Þorsteins Oddssonar, Árna Magnús- 
sonar og Helga Einarssonar frá 6. Maí 1644, sera áðr er getið, og 
sýnist þetta vera frumtransscriptum. — KirkjustóII Sauðlaussdalskirkju 
Daeð hendi síra Björns Haldórssonar, skr. c. 1753. Er þetta þar kall- 
öð „Domr Gizorar biskups". 

Ollvm monnum þeim sem þetta Bref sia edur heyra 
senda. jon ^"recksson. Þorleifur girecksson. Bryniolfur hall- 
dorsson. snorre hialmsson. marteinn ginarsson. ginar arna- 
son. Magnus gyiolfsson. Gisle jonsson. þordur olafsson. jon 
€inarsson. jon biarnarson. annar jon einarsson prestar skal- 
hollz biskupsdœmis. Qvediu Gvdz og sina. kunngiorandi ad 
svb anno gratiœ. CD. d, xl og vi ár. lavgardagenn næstan 
fyrir peturs messo og pals wm sumarid j middal j almenne- 
legre prestastefnv. vorum vier j dom nefndir af verdvgum 
herra j Gvdi herra Gizure biskup j skalhoUtti. ad skoda og 
rannsacka og fulinadardom da ad leggia wm þœr akiærur 
og misgreiningar sem ad voru ol millum kyrcknanna Saur- 
bœiar da Raudasandi og Saudlausdals j patrixfirde. huoria 
Saudiausdalskirkiv ad byskup Steífan godrar minningar hafdi 
lofad ad lata giora. eptir bon og beislu jons bonda heitins 
jonssonar ed kalladur var jslendingur. j Saurbæiarkirkiv 
sockn óin þess dane mannz orlofs ara heitins andressonar 
er þa hiellt og atti fyrrnefndan gard. kom þar fram fyrir 
oss j fyrstu grlingur Gislason er þa var ordenn logligur 
eigandi ad greindum garde, og bar þar fram gamlan mal- 
daga kyrckivnnar. huer ad jnne stod j maldagabockenne j 
skalhollti. huer maldage ad suo jnne hiellt ^d Saurbæiar 



474 BÆR OG SAUÐLAUSSDALR. 



1546 



kyrckia œtte tolla og tivndir allar j millum stals og talckna. 
nied þessum jtockum. vætt fiska af hverivm skattbonda þar 
jnnafl þinga og tivndu hveria vætt j ollura hualrecka hvar 
oa land sem kœme j greindv takmarke. jtem skædatollur af 
hueriu bænahuse. til kyrckiunnar skylldu og leggiast allar 
smativndir vr þinganne. j annare grein kom þar fram 
fyrir oss Andres bonde arason er þa var loglegur svara- 
madur saudlavsdalskirkiv. med opia bref og oskoddum jn- 
sciglum biskups Stefans j huerium brefum ad hann leýfir al- 
kirkiv giord ] Saudlausdal med suodaii skilmala ad hann 
skipar oll half þingen med almennelegre renttv fra bæiar- 
kyrkiu^) og til savdlausdalskirkiu. med þeirre einnre tolluætt 
og smatiundum sem þar kynne heima ad takazt. og j som- 
um brefum lofar byskupenn bæiarkirkiu fullre sœmd fyrir 
sina fraskipada renttu. huer sæmd ad alldrei til þessa dags 
hafdi framkomid nie forlickud verid. lofudu þesser fyrrskrif- 
adir menn gllingur og Andres ad oss ollum aaheyrundum 
ad hallda þann dom sem herra Giznr hier yfir segdi og 
seigia lete. sockum þess ad svo stendur j kyrkiunnar 
laugmale. ad byskup ma eigi audga adra kirkiu af annarar 
skada, hins og annars sem fyrrskrifad stendur.ad opptgreind 
bœiarkyrckia hafdi alldrei feingid sina lofada sœmd fyrir sina 
gamla renttu. þvi ad heilags anda nad til kalladri. ad svo 
profudu og fyrir oss komnu. dæmdum vier fyrrnefndir doms- 
menn med fullu doms atkvæde. tittnefndre saurbœiarkirkiu 
aptur til œfenlegrar eignar. sinar gamlar tollvættir. hualuætt- 
ir. skœdatolla og smatiundir, j suo mata ad fyrir þær sma- 
tiundir halldizt ætijd þurfamadur heima j savrbæ. v^r hrepn- 
um. alkyrckian j Saudlausdal. dæmdum vier ad staiida 
skyllde œfenlega hier eptir. med þeim rette og renttu. sem 
almennelegar alkyrckiur ] landinu med grundualladar eru. 
sem er kirkivtiund prestz fiðrdung. lysetolla og legkaup. 
tacka þui at eins prestz fiordung ad hann svare þingapreste 
tilbærelegu kaupe af kyrckiunne. Skylldi þesse vor domur 
œfenlega standa staudugur og myndugur hiedan j fra ccl 
millum þessara fyrrgreindra kyrckna og þær med ollu kuitt- 



1) biæarkirkiu, frumr, 



1546 



BÆR OG SAUÐLAUSSDALR 



475 



ar sin aa millum. Samþyckte þenna vorn dom med oss oU- 
um fyrrnefndum monnum herra Gizur byskup j skalhollti. 
og sette sitt jnscigle med vorum jnsciglum fyrir þetta doms 
Bref. huertt ad skrifad var da sama are deige sijdar en fyr 
seiger. 

[Medkennum vier underskrifader, ad vier hofum sied og yferles- 
ed svo latandi dom med 6 manna ^nnsiglum ordriett sem hinu meig- 
efi a þessu blade hier íirer framan skrifad er. Og thil sanninda hier 
um skrifum vier vor nofn med eigenhondum hier under þann 6 dag 
Maij Anno 1644, 

(under hafa skrifad) 
S, Þorsteirn Oddsson med eigen hendi. 
Arne Magnusson med ^geu hendi. 
Helge Einarsson med eh, 

Þetta allt Riett Copierad effter margnefndre Copiu i qvarta (I) ad 
SaurBœ a Raudasande Testera i sama stad d. 28 Junij Anno 1704 
Þorvardur Magnusson Einar Palsson meh.*) 

eh. 

[Þetta ofanskrifad er Riett Copium Originalsins. Til vitnis under- 
skrifader ad Skardi a SkardsStrönd er samanlasu 1704 16 Januarij 

Magnus Biarnason Þordur Eigilsson 

meh, meh.2) 



4U. 30. Júní 1546. á Þingvelli. 

CrizuR biskup samþykkir máldaga Gyrðs biskups og Stepháns 
biskups fyrir Staðarfellskirkirkju og kvittar Orm Sturluson 
um kirkjureikning þar. 

AM. Fasc. LIII, 6, transskript á skinni frá 30. Marts 1553. - 
Apogr. 1521, 

€g gissur einarsson biskup og superintendens skalhollz 
sticktis giore godum monnum kunigt med þessu uoro opnu 
brefe at orSivr stullason kom fyrir oss med ij maldaga kirki- 
unar vnder stadarfelli hveria giort haf(d)i biskup gyrdur med 
gudz nad og biskup stefan^) godrar minningar huad vier 



1) 1333 a. 2) [1333 c. 3) Sjá máldaga 1354, Dipl. Isl. in, Nr. 
40 (Sbr. Dipl. Isl. UI, Nr. 417) og bréf frá 19. Sept. 1492, 



476 



STAÐARFELL. — KVITTAN. 



1546. 



viQskygndnm þc&. og leist oss þeir i allan mata logliger veraa, 
Somuleidis birtte hann og fyrir oss sin kvittvnarbref og sinna 
forelldra er hann og þeir hofdu vt af skalholltzbiskupum at 
þeir hefdu sig og siua forelldra kuitta gefit vm allan reikn- 
ingsskap sem þeim hafdi borit at suara af adur greindri 
kirkiu sem er mortalia og porcio^). hier med hefr (hann) 
nv oss giort og sialfur greineligan reikningsskap af þui por- 
cio og mortalia, sem fallit hefur oa hans stad og kirkiu 
stadarfelli & medalfellsstrond sidan at biskup augmundur 
honum sina kuittvn vt gaf. hefur hann fulla forlikan vid 
oss giort sem oss uel anœger, somuleidis hefur hann lofat 
oss at verai heilagri skalhollz kirkiv til styrcks og goda suo 
og oss sialfum þad vier verdum honum til seigiandi, þui 
giorum vier og gefum adur nefndan orm bonda stullason 
kuittan og akiœrulausan vm fyr sagt porcio og reiknings- 
skap fyrir oss og ollum vorum epterkomindum heílagrar 
skalhollz kirkiu formonnum, Og til saninda hier vm þríjcki 
ec mitt insiglli ol þetta kuittunarbref skrifat & þinguelli 
nœsta dag epter peturs messo og pals vm sumarit arum ept- 
er gudz burd. m^, b.^ xl og. vi óíe. 



ál5. 1. Júlí 1546. í SkálholtL 

ClizuB biskup kvittar Björn Hannesson af barneign meS 
GuSrúnu Vigfúsdóttur. 

JSig. 375. 4to bls. 55, með hendi Grunnavíkr-Jóns c. 1750-1760 
yJE>x originali chartaceo fra vioelögmannenum Odde Sigurdssyni''. Ðréf- 
ið var ínnsiglað. 

Eg Gizur Einarsson Superintendens SchahoUtz stikti 
giori godum monnum kunnigt med þessu minu opnu brefi 
at ec hefi afleysa latid Biorn Hannesson af þeirri barneign 
sem hann ward opinber at med Gudrunu Wigfusdottur^) in 

1) Siá bréf frá 28. Aug. 153é, M. Febr. 1539 og frá sumri Í540, 
2) þ. e, Guðrún YigfasdótUr frá Borg og Ingibjargar dóttur Hákarla- 
Bjarna. 



1546. 



ALMNGISSAMÞYKT. 



477 



tertio et qvarto gradu consangvinitatis sett honum peniten- 
tias competentes og fulla fesekt upp borit sem mier likar. 
þar fyrir gef eg og giori greindan Biorn Hannesson auU- 
ungis kwittaii og dakiœrulau&an fyrir mier og aullum min- 
um epterkomendum Domkirkiunnar formonnum wm fyrskrif- 
at misferli, Og til sanninda hier wm þrycke eg mitt inn- 
sigle a þetta kwittanarbref skrifat i Schalhollti fimta daginn 
nœrstan epter petri et pauli apostolorum. Ánno Domini m 
Dxlvi. 



416. 1546. á Aljingi. 

Ali^ikgíssamþykt (dómságrip), 

Landsbókasafn 812. 4toa)jbl, IVOb.skr. c. 1700 eða nokkru siðar; 
bl, 143^., skr, c, 1660 (ártalslausl, og ekki nefnt alþingissamþykt). 

[Anno 1546 var dæmt a Alþijnge^). 
Þar sem kongur a ad taka halfa^) mork i sinn riett þa 
skal [sa sem firir vansa verdur^) taka fimm aura [vtan þar 
sem logbok sialf talar (vm) sakar upphœdina*). enn þar sem 
kongur [tekur^) tuo aura þa skal sakarabere taka halfafi 
[þridia €irir6). 



18. Júlí 1546. í Skálholti. 

Páll Vigfússon selr Gizuri biskupi jörðina Kjóastaði í Bisk- 
upstungum fyrir lausafé. 

AM. 232. 8vo bl.48b. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti (LXIV), 
— AM. 266. Fol. bls. 31. Bréfabók Gizurar biskups í afskripl síra 
Haldórs í Reykholti 1654—57. 



1) [sl. ft. 2) b1. &. 3) [sackar abere ö. 4) [sl. b. 5) [a ad taca 
6) [3 eirer (1) b. 



Í% ÍARÐABRÉF. i54é. 

fyrer kioastaudum. 

Þad giore eg pall vigfusson godum monnum kunnigt 
med þessu minu opnu brefi. at arum epter gudz burd m. 
d. xlvj sunnudaginn næsta fyrir Thorlaksmesso wm sumar- 
id j Biskupsstofunne j Schalhollte þessum uottum næruer- 
aundum Sira Bryniolfe halldorssyne og sira Simone Jons- 
syne Sellda ec herra Gizure Einarssyne ]ordina alla kioaa- 
stade xijc at dyrleika er liggur j eystri Biskupstungu i Hauka- 
dalskirkiu sokn vndan mier og minum erfingium enn vnder 
herra Gizur og hans erfingia med aullum þeim gaugnum 
og gædum sem greindri jordu fylger og fylgt hefir at fornu 
og nyiu og ec ward fremzt eigandi ad med laugum. Hier 
j mote medkennuzt ec ad Herra Gizur hefur golldit mier 
íulla og alla peninga fyrir þessa adur greinda jord kioastade 
sem mier wel likar og anægir, Suo ec gaf hann þar aull- 
ungis kuittan og akiærulausan vm fyrir mier og minum erf- 
ingium. Skal ec suara laga riptingum a fyrr greindri jord. 
gnn herra Gizur halldi sinu kaupi tii laga. 

Og til sanninda hier um set ec mitt jncigli med fyrr- 
nefndra kaupvotta innsiglum fyrir þetta bref. huert ad skrif- 
at var j sama stad deigi og sari sem fyrr seigir. 



418. 19. Júlí 1546. á Hðfðadalseyri. 

26. Janliar 1547. í Saurbæ. 

ViTNisBUfiBR um, að síra FiHppus Jónsson hefði gefið Kon- 
ráði heitnum bróður sinum jörðina Keflavik í Bæjarkirkju- 
sókn á RauSasandi. 

H 

AM. Apogr. 1199, með hendi Orms Daðasonar. — Bœjarskjalabók 
á Rauðasandi (bls. 93 — 94), einnig með hendi Orms c. 1726, stafrétt 
eptir frumriti á pappir: „Nedan iL þetta bref hefur þrýckt vered 
einu Jnnsigle, hvar enn nu siast skir merke til. Var þett(a) Pappirs- 
bref ] brotum nockud Roted, og Rifed til spialla. hliodade ord fyrer 
ord sem framan og ofan greincr^ 

jhesus 

So fallinn vitnisburd ber eg ellingur gislason sem hier 
seiger ad æ. nœsta dægin fyrir þoUaksmesso ] sumar ad 



1&46. KEFLAVÍK. 479 

var aa havfdadalseyri j talknafirdi var ec þar j hia. og heyrda 
& ad sera filpus jonsson spurdi sera jorond steinmodsson 
ad þui hvort hann hefdi nockut þad heyrt ad hann hefdi 
gefit konradi heitnum brodur sinum jordina keblavik er ligg- 
ur j savrbæiar kirkivsokn aa ravdasandi til konarmundar. 
€n hann svaradi honum þui sa moti. ja prestur minn sagdi 
hann þad hefi ec fvllkomlega heyrt sa billdvdalseyri^) j arn- 
arfirdi. þda spurdi sera filpus ad hvort hann hefdi þar ecki 
eford neitt j haft. sera jorvndur svaradi honum þaa apt- 
ur ad vist væri fiæri^) þui helldur hefdi hann honum hana 
gefit j allan mata forordzlaust vtan hvn skylldi vera hans 
öevenleg eign og hans erfingia epter hans dag. Svaradi þda 
sera filpns ad nv myndi hann þad fvllkomlega ad þetta 
veeri satt og hier mætti hann ecki j moti hafa. Sagdizt og fyr- 
sagdur sera jorondur hier sinn eid skylldv ofan aa leggia ef 
þvrfa þætti. vil ec og epter þessvm minum frambvrd sveria 
fvllan bokareid ef þurfa þiker. Og til sannenda hier vm 
þrycki ec mitt jnncigli vppa þetta mitt vitnisburdarbref skrif- 
ad j savrbæ æ. ravdasandi midvikvdæginn næsta epter^) pals 
niesso vm veturinn airum eptir guds burd. CO. d. xl. og 
vij aar. 



36. Júlí 1546. í Þorlákshðfn. 

Erlbndr lögmaðr Þorvarðsson selr Gizuri biskupi jarðirnar 

Arbæ, ÞórisstaSi og Fossnes í Ölvesi, og kvittar um and- 
virðið. 

AM. 232. 8vo bl. 48a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (LXII). 
— AM. 266. Fol. bls. 30-31. Bréfabók Gizurar biskups i afskript 
Bira Haldórs í Reykholti 1654-57. Sbr. Nr. 413 

fyrir laugmannz jordunum, sem uoru. 
Þad giore ec grlendur Þoruardzsson laugmann sunnan 
og austan ói jslande Godum monnum kunnigt med þessu 

1) Svo Bœjarb.; billidalseyri 1199. 2) 1199; eyða fyrir þessu 
orði i Bœjarb. 3) ept, Bœjarb. 



m 



JARÐABRÉÍ'. - ItVITTAN. 



minu opnu brefi at ec hefi feingit Herra Gizure ^ii^arssyne 
superintendens Schalholltz stiktis til fuUrar eignar og frials 
forrædis æuenliga hier epter þessar jarder er Hggia i aul- 
uesi ] arnarbælis kirkiu sokn og suo heita darbær. þoris- 
stader og fossnes hweriar at ero ad dyrleika .lc med ollum 
þeim gaugnum og gædum sem greindum jordum fylger og 
fylgt hefir at fornu og nyiu og ec ward fremzt eigandi ad 
med laugum undan mier og minum erfingium enn under 
herra gizur og hans erfuingia. Suo og medkennuzt ec at 
herra Gizur hefur giort mier nægilse og fullaíi lika fyrir 
fyrrgreindar jarder sem mier likar og anægir. Þar fyrir gef 
ec (og) giore þrattnefndan herra gizur og hans erfuingia 
aullungis kuittan og akærulausan fyrir mier og minum erf- 
uingium fyrir allt framar meira tiltal þar wm. Voru þessir 
wottar kallader til þessa mins giornings og herra Gizurar 
Sira Simon Jonsson og Liotur Þorualldzson. Og til sanninda 
et cetera huert ad skrifat og utgefít uar ] Þollakshaufn j 
auhiesi manudaginn nœsta epter Jacobsmesso um sumaret 
arum epter uors herra hingatburd. m. d. xl. vj. 



420. 31. Júlí 1546. í Skálholti. 

GizuR biskup kvittar sira Jón Einarsson um fatabúrsstarf, 
kjallararáð og dómkirkju og skrúðhúss meðferð i Skálholti. 

AM. 232. 8vo hl 97^; Bréfabók Gizurar biskups i frumrili (CLX). 
— AM. 266. Fol, bls. 86, Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Kuittunarbref Sira jons Einarssonar. 
at min brodir sira Jon ginarsson hefur stadit mier 
greiniligan reikning af þui fatabursstaríi. kiallara rciidum og 
allri þeirri peninga medferd sem hann haft hefur minna og 
stadarins uegna allt til þess sem nu er komit. Saumuleidis 
eirnen af ollu þui sem hann hefur haft uernd yfer j dom- 
kirkiunne og skrudhusi sem erj bokum. skruda og af audr- 
um eignum. ornamentis. þar fyrir þagef ec og giori greind- 



1546. 



kEKINN Á SKEIÐL 



an sira jon finarsson aullungis kuittan og akiaerulaiisan vm 
alla þessa peninga medferd vtan kirkiu og jnnan vm minna 
hlut og meira at auUu til skildu enn aunguu frateknu og 
vm allt þad sem hann hefur matt brotligur uerda og hon- 
um þorf giorizt af kirkiunnar ualldi kuittan fyrir ad hafa, 
gef ec hann og giori aullungis kuittan og akærulausan fyrir 
mier og aullum minum epterkomendum schalholltz domkirkiu 
formonnum. S(krifad) j Sch(alhollti) laugardag nœstaíi epter 
Olafa messu um sumarid anno domini m. d. xl vj. 



t 



121. 31. Júií 1546. í Skálholtl. 

CrizuR biskup leyfir Erlendi lögmanni Þorvarðssyni að hafa 
^jögra eða fimm álna tré af rekanum á Skeiði fyrir utan 
Olvesá. 

Bisk. Skalh. Fasc. VI, 26, frumrit á sk inni, sern tvö innaigli hafa 
verið fyrir. - AM. Apogr. 2581. 

Vm reckan ga Skeidi og ellend þoruardsson, 
Þat giaurum vid Simon prestur jonsson. liotur þorvalldz- 
son godum monnuni uiturligt med þessu ockru opnu breíi 
at vid vorum þar vid stadder j timburhusinu & eyrarbacka 
oc heyrdum dx at herra Gizur finarsson leyfdi ^rlinde Þor- 
Vardzsyne logmanne at hafa fiðgra eda v alna laung tre af 
rekanum da skeijde er liggur fyrirvtan auluesdoi, Og til sann- 
enda hier um festum vid ockur insigle fyrir þetta bref Skrif- 
j Schalhollti laugardaginn næsta eptir Olafsmesso fyrre 
>m Bumarit Anno domini. m. d. xl. vj. 



1. Angust 1546. á Skarfti. 

PoRLEiFR lögmaðr Pálsson selr, með upplagi og jáyrði Stein- 
unnar Eiríksdóttur konu sinnar, Birni Þorleifssyni (launsyni 
sínum) jarðirnar Keldur á RangárvöUum meS öUu búi'og 
Jörðunum Fossi og Hrauni, Hnappavöllu og Svínafell í Ör- 

Dipl. íai. XI. B. 31 



kELDÚR. 



1546. 



œfum með kúgildum, fyrir „Gartsdal" i Gilsfirði og Gilsfjarð- 
armúla, með ánefndu gangandi fé. 

Jarðabókarskjöl Árna Magnússonar, Rangávallasýsla Nr. 1, „skrif- 
að eptir sinum original með i'iórum ósköddum hangandi innsiglum'* 
og staðfest á Keldum 4, Apríl 1704 af Sigurði Sigurðssyni og Árna 
Hunnessjni. 

Svo felldan vitnisburd berum vier sira Olafur Magnus- 
son. Magnus Þordarson. Biorn Jonsson. Brandur Sveinsson. 
Sigurdur Þormodsson. Olafur Petursson. at vær vorum i 
hicL (i) litlu stofune a Skardi & Skardzstraund sunnudagen 
nœstan epter Olafsmessu fyrre um sumarit. arum epter Gudz 
burd CD. d. xl og vi ar. at vær saum og heirdum a ord og 
handaband þessara manna af eirne alfu Þorleifs Palssonar 
logmanns nordan og vestan a Jslande. Enn af annare Biarn- 
ar bonda Þorleifssonar. faldist þad og skildist under þeirra 
handabande ad fyrgreindur Þorleifur Palsson sellde fyrnefnd- 
um Bijrne Þorleifssyne jordina Kelldur er liggur a Rangar- 
voUum og þar med jordena Foss er liggur i Kelldna kyrkiu- 
sokn og jordena Hraun er liggur i somu sokn. Þessar þriar 
fyrer og tvær jarder austur i 0ræíum Hnappavollu og 
Svinafell med þeim kugiildum sem þar med fylgia. Suo og 
fieck Þorleifur Palsson optnefnum Birne Þorleifssyne alla 
peninga cL Kelldum kvika og dauda jnnan stocks og utan 
hvorier so Reiknudust ad upphæd .x. gielldfiar c og viij^ i 
koplum og vi malnyto kugillde. ad auk kyrkiunnar fiam med 
fullu upplage og jayrde og handabande Steinunnar Eirika* 
dottur Husfru Þorleifs Palssonar med ollum þeim gognum 
og gædura sem fyrgreindum jordum fylger og fylgt hefer at 
fornu og nyiu og þau urdu fremst eigande at. undan sier 
og sinum ^rfinginm enn under fyrgreindan Biorn Þorleifs* 
son og hans erfingia. Hier i moti gaf tittnefndur Biorn Þor- 
leifsson adurnefndura Þorleife Palssyne jordena Gartsdal i 
Gilsfijrde fyrer Ixc fyrer Kelldur og þar til ij jarder er jord- 
unni fylgia og jordena Gilsfiardarmula fyrer þær ij jardernar 
sem liggia austur i 0ræfum. Hnappavollu og Sviiiafell. nied 
þeim kugilidum sem þar eru med. Enn i fridum peningum 
atian malnytu kugillde og þar til viijc i smiorum. vj voder 



1546. 



KELDUR. 



4á3 



vadmals og eitt hundrad þar til. med ðllum þeim gognum 
og giædum sem greindum ]ordum fylger og fylgt hefer at 
fornu og nyiu og hann vard fremst eigande at undan sier 
og sifnum erfingium enn under adurgreindan Þorleif Pals- 
son og Steinunne Eireksdottur og þeirra ^rfingia. skyllde 
huorer um (sig) suara lagarifftingum og hallda sinu kaupi 
til laga um fyrnefnd ]ardakaup. Og til sanninda hier um 
setti fyrgreindur Þorleifur Pdlsson sitt insigle med vorum 
jnsiglum fyrer þetta iardakaupsbref. huert er skrifat var cL 
Skardi d Skardzstrond a sama are og deige sem fyr seiger. 



i33. 1. Augnst 1546.1 ^ ^^^^^^ 

8. Mai 15á9. ) 

Vitnisburð'aebréf, að Þorleifr lögmaðr Páisson hefði lýst 
þvi, að Björn Þorleifsson ætti að svara kirkjureikningi á 
Keldum, og að ekki ætti meira fé kirkjunni að fylgja en 
tuttugu kúgildi, sera hann hefði út greitt Birni. 

AM. Apogr. 2163 eptir frumritinu á kálfskinni, og er afskriptin 
staðfest í Skálholti 17. Febr. 1712 af Árna Magnússyni, Þorleifi Ara- 
syni, Gísla Bjarnasyni, Þorgils Sigurössyni og Páli Hákonarayni. 
^Brefed feck eg af Sira Þordi Jonssyne d Stadarstad. Var öefad til 
hana komid fra Bol-g 1 Borgarfirde. Enn eg gaf brefed landskrifar- 
anum Sigurdi Sigurdzsyne. eiganda Kelldna« (AM.). Sbr. Nr, 422. ' 

Þad giore ec Biorn ionsson. Godum monnum kvnnigt 
"^ed þessu minu opnu brefi at ec uar j hia j litlu stofunne 
a SKardi sa skardsstraund. sunnudaginn næsta epter olafs- 
messo fyrri um sumarid þa lidit uar fra hingadburd uors 
herra ihesu christi m. d. xl. uj. heyrda ec a þeirra giorning 
þorleifs palssonar og biarnar þorleifssonar og epter þeirra 
kaup og handaband yferlysti þorleifur palsson fyrir mier at 
biorn þorleifsson ætti at suara ollum kirckiunar reiknings- 
skap a kelldum þeim sem þa stod til. £nn eptir hans lys- 
>ng þa sagdist biorn þat til skilia at hann skylldi þa suara 
sier ef kirckian kynne at eiga nockrar eigner eda peninga 
naeire enn þa uæri j liosi latner. Cnn þorleifur palsson sagdi 

31* 



484 



KELbUR. - RÉKT. — STAÐARHÓLL. 



1546. 



þar þuerlegt nei fyrir og suo steinunn ^íreksdotter at suara 
meirum hennar eignum helldur enn þeim xx kugilldum sem 
þorleifur gallt honum þar med þui þat hafdi alldri fyrr til 
tals komit at hun ætti meira lausagods og hier epter uil 
ec sueria ef þurfa þiker. Ok til sanninda hier um festi ec 
mitt insigli fyrir þetta uitnisburdarbref huert er skrifad uar 
aa skardi a skardzstraund miduikudaginn næsta epter jons- 
messo ante portam latinam um uorid. þrimnr arum sidar 
enn fyr seigir. 



áU. 7. Attgust 1546. 

GizuR biskup lénar sira Eiríki Grímssyni smáreka um þrjú 
ár af Vikrreka í Hrútafirði, sem Skálholtskirkja á. 

AM. 232. 8vo bl. 113a Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(CLXXXIX). — AM. 266. Fol. bls. 100, Bréfabók Gizurar biskups f 
afskript sira Haldórs i Reykholti 1654—1657. 

Anno Domini m. d xl vj^). 
vij díe augusti. 
Jtem lientur sira ^ireki grimssyni Schalholltz kirkiu 
reki sem kallazt uikurreki j hrutafírdi j næstu .íij. dr. fra 
teknum huolum. storuidum eda þeim gœdum sem miclum 
peningu(m) nemi skal hann standa mier reikningskap af. 



425. 12. Augúst 1546. á Bergsstððxim. 

Tylftardómk klerka, útiiefndr af Jóni biskupi á Hólum, um aS 
Staðarhóll í Saurbae skuH vera réttileg eign Teits Björnssonar. 

AM. Apogr. 1472, rneð hendi Þórðar Þórðarsonar i Háfi „Ur trans- 
scripto Mag. Brynjólfs og 4ra annara, giördu 1644. epter Ödru vidi- 
mus 1547». — Landsbókasafn 720. 8vp bl. 24-25. skr. c. 1600. — 
AM. Apogr. 1472 (önnur) afskript, gerð nál. 1720, eptir samskon- 
ar afskript og i 720. Báðar síðast nefndar afskriptir stafa frá 



1) Stendr yfir opuunni í 232 



1546. STAÐARHÓLL. 485 

frumriti, sem gert hefir verið á Víöivöllum 24. Júlí (1546), og eru 
miklu lakari en sú fyrstnefuda. Sbr. Nr. 426, 436 og 495. 

Domur vm Stadarhol dœmdur j fajd Byskups Jons 

fyrer nordan^). 

Þad giðrum vier broder Helge med Gudz forsia dböte 
ð Þingeýrum. Biorn Gislason Raadsmann Hölakirkiu. Ha- 
kon Gislason kirkiuprestur sama stadar. Gisle Sigurdsson. 
Gudmundur Biðrnsson. Þorstein Gunnason. Ellendur Þor- 
grimsson. Þorsteinn Þorgrimsson. Olafur Ogmundsson^), Biarne 
Helgason. Svartur Arnason^). Eirekur Palsson. prestar Hola- 
biskupsdæmis. gðdum monnum kunnigt med þessu voru 
opnu brefue. ad drum epter Gudz burd M. d, xl. og vj. íL 
fostudagenn nœstan fyrir Jacobsmessu*) j Bolstadahlid j 
Hunavatnsþinge, vorum vier j dom nefnder af Herra bisk- 
up Jone. ad dæma um þá akiæru er Biorn prestur Jonsson 
kiærde til Sira Þordar Olafssonar ad hann hiellde fýrer .sier 
og hefde hallded jðrdunne Stadarhole og þeim fleirum eign- 
um og peningum sem greindre j^rdu eiga ad fylgia. er 
nefndur sira Biðrn hiellt sier tilheyra til hallds og umbods, 
eii Teite Biðrnssyne til eignar. var þar svarid af tveimur 
prestum. ad sagdur sira Biðrn hafdi ctdurnefndum sira Þorde 
þangad stefnt j sagdaii stad og dag. þvi dæmdum vier þd stefnu 
Iðgliga. En fyrir þœr greiner ad sÆ s&ttmcLle hefur halldest 
fyrir Iðg. ad prestar skulu om^) ðU mdl sátter vera fyrir 
sinum biskupe. þvi syndist oss þad Iðglegast, ad sira Þörd- 
ur vœre söktur fyrir Skalholltz biskupe. edur þeim officialis 
edur umbodzmanne Skalholltzkirkiu. sem settur være og 
skipadur ýfer þann part Skalholltz biskupsdœmis sem nefnd 
jðrd Stadarholl j liggur, um þœr saker sem snerta prestsins 
su'a Þordar eigen personu. kom þar fram dðmur med jn- 
siglum er dæmdur hafde vered af tveimur tylftum lærdra 
manna og leikmanna, epter tveggia Erckebiskupa jnnsiglud- 
um brefum. ad þetta mil skyllde dæmast under yfersion og 
utnefnd Holabiskups. Hiellt so inne sa same dömur ad su 
d-kiæra være logleg sem Petur Loptsson kiærde þa uppcL 



1) 720. 2) Gudmundsson 1472b, 720. 3) Arnorssop 1472bi 720. 
þ. e. 23, Júli. 5) Svo, 



486 STAÐARHÓLL. 1546. 

sagda jðrd Stadarhðl. kom þar fram vitnisburdur eins prests 
og fiðgra leikmanna. ad Loptur Ormsson hefde aldrei giefed 
jðrdena Stadarhol framar under kirkiuna. en hann ætte eing- 
en skilgieten bðrn epter sig- edur arfleidde eige þau bðrn 
er hann atte vid Steinunne Gunnarsdóttur. Eil vier vissum 
med sannendum ad greindur Loptur hafde ættleidt Stefan son 
sinn er hann atte vid sagdre Steinunne. Svo og vissum vier. 
ad Petre Loptssyne hafde vered dæmdur arfur epter Stefan 
brodur sinn fyrmefndan. 

Svo og var pad borid af tveimur skilrikum vitnum. ad 
nefndur Petur Loptsson hefde giefed Steinunne Jonsdottur, 
dötturdottur sinne, greinda jðrd Stadarhöl med ðllum þeim 
eignum og ctkiœrum sem nefndum Petre og hans fðdur mdtte 
med Iðgum tilheyra. Hier med komu þar fram skialleg vitne 
ad Steinnnn Jonsdðtter hefde giefed Teite Biðrnssyne syne 
sinum optnefnda jðrd Stadarhöl. Þvi ad Heilags anda nad 
lilkalladre. ad svo profudu mále og fyrir oss komnu. dæmd- 
um vier optnefnda jðrd Stadarhðl eign Teitz Biörnssonar, 
en sira Biörn födur hans ad sier riettelega meiga taka 
og j setiast sagda jðrd med ðllum þeim eignum og dkiœr- 
um. fridum peningum og ðfridum sem þar med fylgia. og 
nefndura Petre Loptssyne hafde tilheyrt. ad upplesnum þess- 
um dðme heima ad Stadarhðle skilrikum vitnum nærverande. 

Samþyckte þennan vorn dom Herra Jon biskup cí. H81- 
um. og setti sitt jnsigle med vorum jnnsiglnm fyrir þetta 
domsbref. [er skrifad var aa Bergstðdum j Hunavatnsþinge. 
ð, fimtudagen næstan fyrir assumptionem sanctæ Mariæ, cL 
sama dre og fyrr seiger^). 



426. 13. Angust 1546. á Bergstöðum. 

Tylftardóme, út nefndr af Ara Jónssyni kongs umboðsmanni 
i Húnavatnsþingi, aS StaSarhóU í Saurbæ sé réttileg eign 
Teits Björnssonar. 



1) [Skrifad WidevÖHum j Skagafirde deige sidarenn íirr seiger 
172b. 720. 



1546 



STAÐARHÓLL 



487 



AM. Apogr. 1473, með hendi Þórðar Þórðarsonar í Háfi „Ur trans- 
acnpto Mag. Brynjolfs og éra annana, giördu 1644, epter Ödru vidi- 
mus 1547". Shr. Nr. 425, 436 og 495. 

Þad giðrum ver^) Gisle Hakonarson. Skule Gudmunds 
son. Magnus Biðrnsson. Jon Grimsson. Þormödur Arason 
Jon Þorlaksson. Philippus Þorsteinsson. Einar Sigurdsson 
Stigur Hoskulldsson. Þorsteinn Simonarson. Biarne Skula 
son. Eyvindur Gunnarsson svarner Iðgrettumenn. gödum mðnn 

kunnugt med þessu voru opnu brefue. aarum eptir Gudz 
burd. M. D. xl. og vj j Bolstadahlid j Hunavatnsþinge. fðstu- 
d^gen næstan fyrir Jacobs messu^) vorum vier j dom nefnd- 
af heidarligum manne Ara Jonssýne er þa hafde Herra 
í^ongsins syslu og umbod j Hunavatnsþinge. ad dæma ura 
þi cLkiæru er Biðrn prestur Jonsson kiœrde til sira Þordar 
Olafssonar. ad hann hiellde og hefde hallded jðrdena Stad- 
öi*h81 j Saurbæ. med þeim meirum eignum sem þar fylgia. 
og greindur Biðrn prestur sagde eign Teits Biðrnssonar sins 
sonar. eii sðgdum sira Birne til heyrde hans svar og fiár- 
halld. Og epter þvi ad vor Heigbornaste Herra kongurinn 
hafde skipad þetta malaefne med sinu jnnsigludu brefue und- 
er sinna valldzmanna döm hier j Jslande. þíL dæmdum vier 
ad fýrrnefndur valldsmann Are Jonsson mætte med lögum 
nefna döm a sögdu mcLle. var þar svarid af tveimur skilrik- 
um vitnum. ad nefndur sira Biðrn hafde nefndum sira Þorde 
þangad stefnt j greindan stad og dag. þvi dæmdum vier 
stefnuna löglega. og sira Þord riettelega fyrirkalladan. Komu 
þar fram fyrir oss skilrike med jnnsigludum vitnum og bref- 
um. ad Loptur heitinn Ormsson hefde alldrei giefed jðrdena 
Stadarhöl framar under kirkiuna. utan svo ad hann œtte 
emgen skilgieten bðrn epter sig. edur hann arfleidde eige 
þau bðrn er hann ætte vid Steinunne Gunnarsdottur. En 
vier vjssum med sannendum ad greindur Loftur hafde ætt- 
leidt Stefan son sinn er hann atti vid sagdre Steinunne. 
svo og vissum vier ad Petre Loptssýne hafde vered dæmdur 
arfur epter Stefan brodur sinn. Kom þar og fram fyrir oss 

1) Ritað fyrir ofan linuna með hendi AM. og YÍsað niðr. 2) Þ. 



488 



STAÐARHOLL. - KVITTAN. 



1546- 



domur med innsiglum er dæmdur hafde vered af tveimur 
tylftum lærdra manna og leikmanna epter skipan Herra 
Kongsins og tveggia Erckebisknpa. J þeim dðme var su cL- 
kiœra Iðgleg dœmd. er Petur Loptsson hafde uppa greindar 
eigner. Svo og var þad þar bored af tveimur skilrikum vitn- 
um ad nefndur Petur Loptsson befde giefed Steinunne Jons- 
dottur. dotturdottur sinne. greinda jðrd Stadarhðl til fullrar 
eignar med ÖUum þeim eignum og akiærum sem nefndum 
Petre mœtte med logum tilheyra, Hier med kom þar fram 
skialleg vitne ad nefnd Steinunn Jonsdottir hefde giefed Teite 
Biörnssyne syne sinum optnefnda jðrd Stadarhðl med sðgd- 
um eignum, Þvi ad svo prðfudu male dæmdum vier þratt- 
nefnda jðrd Stadarhðl eign Teits Biðrnssonar, og sira Biðrn 
fðdur hans Riettelega meiga ad sier taka og j setiast sagda 
jðrd Stadarhðl, med ðllum þeim eignum og dkiærum fridum 
peningum og ðfridum sem þar med filgia. og nefndum Petre 
Loptssýne og hans fodur hafde til heyrt. ad upplesnum þess- 
um dome heima cL Stadarhðle. skilrikum monnum hiaver- 
ande. Samþyckte þennan vorn dom greindur valldzmadur. 
og sette sitt jnnsigle med vorum jnnsiglum fyrir þetta dðms- 
bref er skrifad var d Bergstðdum j Hunavatnzþinge á föstu- 
dagenn nœstan fýrer assumptionem Mariœ. d sama 4re og 
fyrr seiger. 



437. 14. August 1546. í Kalliiigl>org. 

KviTTAN til Otta Stígssonar fyrir greiðslur í fjárhirzlu kon- 
ungs á gjoldum af íslandi, bæði tolli og landskyldum af 
Vestmannaeyjum. 

Rikisskjalasafn Dana, Register paa alle Landone IV, 25^. 

Otte Stíssen Fick Quitandtze Paa thenne efftherschreffne 
sum som andtuordet Jochim Beck. 
Jtem en rosenobell. 
xxviij. engelotter. 
vj kroner, 



1546. ÞORLEIFR BJÖRNSSON. - TRÖLLATUNGA. 489 



vjc Ixxiiij Engelske stotter. 

ijc daller wdj daller och stedermðnt och er aff .v. eng- 
elske tolde. iiij dugger tolle. xvij tyske tolde. och aiT no- 
gen landskyld aff Vespenððe. 

datum kailingborg löffuerdagen nest effther sancti laur- 
entj dag Aar mdxLvj. 

Relator Jochini Beck. 



428. 17. Augúst 1546. 

MiNNisGREiN Gizurar biskups um, að ónefndr prestr (Þorleifr 
Björnsson) hafi eigi viljað halda málum sínum til dóms, 
heldr gefið þau í biskups vald. 

AM. 232. 8vo bl. SOa, Bréfabók Gizurar biskups i frumriti (XLII). 
— AM. 266. Fol. bls. 17. Bréfabók Gizurar biskups í afdkript síra 
Haldórs i Reykholti 1654-57. Sbr. Nr. 430 og 461. 

Med godra manna tillaugum og radlagningu villdi sira 
ecki til doms hallda vm sin efni og gaf sig og sina 
pemnga, heidur og stad ] mitt ualld med handsolum. þess- 
um uottum næruerondum sira snorra hialmssyni. sira simone 
jonssyne ogjone biornssyni þridiudaginn næsta epter mariu- 
messo fyrri anno [1546*). 



18. Augúst 1546. í Vatnsflrði. 

CíizuR biskup fær Jóni Bergssyni Hólsland alt hi8 efra í 
Fellskirkjusókn i KoUafirði, tvö hundruð að dýrleika, undan 
kirkjunni í Tungu i Steingrímsfirði, fyrir „sexaring" alfæran 
og málnytukúgildi. 

Eplir afskript Orms Daðasonar gerðri c. 1730-1740, að því er 
virðist alafrétt eptiv frumriti. - Afskript í visitazíubók Brynjólfs bisk- 
ups um Veslfirði, bls. 357-358 (Tröllatunga 14. Aug. 1671) eptir út- 
skript frá Eggert Björnssyni. Sbr. Alþingisb. I, 50-51. 

1) e. síra Þorleifr Björnsson. 2) [266; fúið úr 232. 



490 TRÖLLATUNGA. - ÞORLEIFR BJÖRNSSON. 1546 



Gízvr ginarsson Superintendens Schalholltzsticktis 
giore godvm monnum kvnnigt med þessv mino opnv brefi, 
ath ec hefi sellt og feingit ]one Bergssyne holsland allt ed 
efra. sem Eeiknazt ájc. er liggvr j fellzkirkiu sokn j kolla- 
firde. enn kirkiunne ] tvngv til heyrer j steingrimsfirde. CDed 
ollvm þeim gaugnum og giædum, sem greijndum jardarparti 
fylger oc fylgt hefer at fornu og nýiv. at frateknum peim 
Keka sem þar hefr med fylgt. Hier j mot hefr hann feinget 
mier og greijndre kirkio j tungu þriggia hundrada sexaring 
alfœran, oc malnytu kugillde. Voru þesser goder menn til- 
kallader og nærverandi þessom ockrum giorninge. Sira Snorre 
hialmsson. Sira Simon Jonsson. Jon Bondi Biornsson. 

Og til Sanninda *hier vm set eg mitt insigle med fyrr- 
nefndra manna insiglvm fyrir þelta giorningsbref. Skrifat j 
Vatzfirde. xviij. dag augvsti manadar. anno domini. m. d. 
, xl. vj. 



430. ' 19. Axigust 1546. í Vatnsflrði 

ViTNiSBUEDB um samtal Gizurar biskups viS síra Þorleif 
Björnsson um mál þau og sakir, sem alræmt var aS sira 
Þorleifr mundi sakaSr, einkum um „óhæfilegt kvennafar og 
töfra", sem prestr kvaðst ekki eiSfær um, og getr alt sitt 
cfni í vald biskups. 

AM. 232. 8vo bl. 113b_— 114a^ Bréfabók Gizurar biskups i frum. 
riti (CXCI). — AM. 266. Fol. bls. 101. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript sfra Haldórs í Reykholti 1654-57. Sbr. Nr. 428 og 461. 

Þad Giorum wier Snorre hialmsson. Simon Jonsson 
prestar Schalholltz stiktis. Jon Bondi biornson. Godum monn- 
um kunnigt med þessu woru opnu brefi at arum epter wors 
herra hingatburd 00 d xl vj j watzfirde i isafirde þridiudag- 
inn næsta epter mariumesso fyrre^) um sumarit worum uier 
uid staddir at herra gizur Superintendens SchalhoUtzsticktis 
taladi wid sira Þorleif Biornsson um þau mal og saker sem 



1) þ. e. 17. Aug. 



1546. 



ÞORLEIFR BJÖRNSSON. — ÖGR. 



491 



alrœmt war at hann mundi sakadur. ginkum vm ohœfiligt 
kuennafar og tofra epter þui sem þar kom þa fram upp 
skrad undir nofnum margra godra manna og swo uar þar 
nockurn part med miclum likindum framsagt. Baud hera 
Gizur fyrnefndum sira Þorleifi þar þa strax til laugmals 
undir dom dandimanna og hann skylldi þui vndanfæri na 
hier fyrir sem domur dæmdi. gnn optnefndur Sira Þorleifur 
medkendizt at hann uœri vm huorcki þetta eidfœr. Þar fyrir 
gaf tittnefndur Sira Þorleifur sig og sina peninga heidur 
og stad j ualld herra gizurar swo uier saum og heyrdum 
med handsaulum. Suo og deigi seirna afleysti herrra Gizur 
þrattnefndan Sira Þorleif af þessum sinum brotum j suo 
mata at hann hielldi þad sem herra Gizur uppa setti vid 
hann hweriu at Sira Þorleifur iatadi wiliugur þa enn uppda 
ny. Og til sanninda hier vm festum wier fyrnefndir menn 
wor jnnsigle fyrir þetta bref Skrifat j sama stad og car ij 
daugum sidar enn fyr seigir. 



431. 20. August 1546. í Ögrl. 

GrizxiE biskup kvittar Ragnhildi Bjarnadóttur um kirkjureikn- 
ing i Ögri um síðustu 22 ár. 

AM. Apogr. 970 „Ex originali.J Oiiginalenn gaf eg anno 1711 
lögmannenum Pale Jonssyne. A. M," „Sigillum appendet". 

€g Gizur Einarsson superintendens Schalholltz stictis. 
Giore godum monnum kunnigt. med þessu minu opnu brefi. 
at RagnhiUdur husfreyia Biarnadotter hefur stadit niier greijne- 
ligan reikningskap af þui portione og mortuarium. sem fall- 
it hefur at kirkiunne j Augre ] isafirde. j næstu foriiden 
XX. ij. oLr. huat ad Eeiknadizt at upphœd .xiiijc. Gallt hun 
kirkivnne j þennan Eeikningskap. Brijk yfer haalltari j. vjc. 
Jtem koparhialm. oc .ij. likneski. j. vc- Jtem eina klucku j. 
iijc. þui gef eg og giðre greijnda Ragnhillde husfreyiu kuitta 
oc akiærulausa, um íyrr sagdafi kirkiu Reikningskap. fyrer 
mier og olkim minum epterkomendum Schalholltz domkirkÍM 
formonnum. 



LÁTR OG KEFLAVÍK. 



1546. 



Og til sanninda hier um festi ec mitt insigle fyrer þetta 
kuittunarbref. Skrifat j Augre j jsafirde. favstudagenn næst- 
an eptir MariuCOesso fyrre vm svmaret. Arum epter vors 
herra hingatburd m. d. xl. vj. 



433. 30. Áugust 1546. undir Núpi. 

DöuB sex klerka og sex leikmanna, útnefndr af Gizuri bisk- 
upi, um jarðirnar Látr og Keflavík, miUi síra Filippuss Jóns- 
sonar og Guðrúnar systur hans. 

Bœjarskjalabók á Rauðasandi (bls. 96—98) með hendi Orms sýslu- 
manns Daðasonar c. 1726, stafrétt eptir frumritinu. „Brefed er raed 
5 heilum og hangande Insiglum læselegum. Brefed sialft li kalfskinn 
ad öllu leite ðspiallad og vel lesande, hvert so er hliodande, sem 
framan er Bitad^. 

Ollum monnum sem þetta bref sia edur heyra Senda 
Snorre Hialmsson. Gisle Jonsson. Simon Jonsson prestar 
SchalhoUtz biskupsdœmís. Olafur Þorgautzson. JUuge Jons- 
son og Nikulas Þorkelsson leikmenn kuediu gudz og sina. 
kunnigt giorande at sub anno gracie. 03. d, xlvj. manudag- 
inn næslan epter sancte Bartholomeus dag wm sumarid und- 
ir nupe i Dyrafirde uorum uier i dom nefndir af heidur- 
samligum herra Gizure Einarssyne Superintendens Schal- 
holltzstiktis at skoda og rannsaka og fullnadardom da at 
leggia huert afl at hafa skylldi þad akall og sa giorningur 
sem Sira philippus jonsson hafdi giort vid gudrunu systur 
sina um jardernar latur og keflawik huar at domur var a 
fallinn i prestastefnu at þetta mal skýlldi skodazt og dæmt 
wera af herra Gizure nœst hann uisiteradi wm uestfiordu j 
þeim stad og deigi sem hann uillde þar til setia. Kom þar 
fram fyrir oss utskript af þui brefi sem herra biskupinn 
hafdi ]on jonsson fyrir sig kallad til retz andswars hier um 
under nup i dyrafiord suo langail tima fyrre at hann matte 
wel koma ef hann uillde. þui dæmdum uier hann riettiliga 
fyrir kalladan. J annare grein kom^) þar frara fyrir oss op- 

, , , : — 

1) Stp, 



i546. 



LÁTR OG KÉFLAVÍK. - HOF. 



493 



in bref med oskauddum jnnciglum af hendi Gudrunar biorns- 
dottur huer at swo hliodudu at Sira philpus hefdi golldit 
uiliugliga þessar jarder j sin sakferli. latur og keflawik fyr- 
ir þau misferli sem hann hafdi brotligur ordit uid adur netnda 
Gudrunu biornsdottur og hennar sýne. £nn af þui at fyrr- 
nefndur Sira philpus war j þann tima sem hann skylldi 
samning edur sattmala uid sina systur giora med ollu okuitt- 
ur og eigi ur sinum stormalum geingin uid tittnefnda gud- 
runu og hennar syne, þa leizt oss at þad sinn hefdi Sira 
philpus eigi myndugur madur epter rettu laugmale ueril 
hafa til nockra laugligra giorninga. þui ad heilax unda nad 
til kalladre at suo profudu og fyrir oss komnu dœmdum 
wier fyrnefndir domsmenn med fullu domsatkuœdi þann 
giorning med ollu omyndugan og at aunguu halldande sem 
Sira philpus hafdi giort um haustid i Sudawik um sina 
systur gudrunu jonsdottur. gnn þau bref sem gudrun biorns- 
dotter hafdi fyrir þessum iordum latrum og keflawijk dœmd- 
um wier myndug og stodug i allan mata. Samþykti þennan 
worn dom med oss fyrnefndur herra Gizur og setti sítt inn- 
sigle nied worum fyrgreindra domsmanna jnnsciglum fyrir 
þetta domsbref. huert ad skrifad war i sama stad deigi og 
flare sem fyr seigir. 



433. 2. September 1546. á Hofl. 

Bhakdr prior Rafnsson lýsir þvi, að hann haíi haít lambs- 
fóðr af hverjum bæ miUi Brunnár og Sköruvikr i þau 46 
ár, sem hann hélt Hof i Vopnafirði, og svo hafi eptir elztu 
nianna sögu verið í tveggja presta tíð fyrir hann, að vísu f 
50 eða 52 ár. 

AM. Apogr. 1985 „Ex originaL Hofskirkiu i Vopnafirde". Árni 
lýsir innsigli Brands priors. 

Þat giðri ec prior brandr Eafnson godum monnum kunn- 
igt med þessv minv opnu brefi. at ec hefi haft^) lambsfod- 



1) Uér „er med vilia burt skafed stutt ord. synest staded muni 



ur kirkiunnar vegna cL huerium bæ mille brunnar og skauru- 
vikur. j þav sex ar og xl. sem ec hefi stadinn halldit og 
hefer einginn med neinne godri skýnserad d mote mællt, 
enn ec hafdi þat fyrir mer vm þetta lambseldi. at þat sðgdu 
mer þeir menn sem her voru elizter og skællegazter þa ec 
med tok stadnum, sem var hilldibrandr heitinn Evnolfsson 
og kristallr heitinn arnbiarnarson. og marger adrer at þetta 
sama lambafodr hefdu aller þeir prestar haft og halldit sem 
her hefdu at setid vm þeirra daga. sem voru sira jon heit- 
inn þoraddason er stadinn hellt j .x. cLr eda .xij. og sira 
ormur heitinn eiriksson j xl. cLr eda nockud betur. og aller 
prestar adrer. og þui ueit ec eigi betur enn þetta hafi ver- 
id og se æfenlig eign kirkiunnar d hofi j uopnafirdi. Og til 
sanninda her vm setta ec mitt jnsigle fyrir þetta vitnisburd- 
arbref skrifat a sama stad, fimtadaginn nœsta fyrir CDariv 
COessv seirne, arum epter gudz bvrd þusvnd .vc* xL og vi. cLr. 



434. 4. September 1546. í Selárdal. 

CrizuB biskup kvittar síra Ara Steinólfsson af reikningskap 
Laugardalskirkju i Tálknafirði og gefr honum veitingarbréf 
fyrir staðnum. 

Eptir afskript staðfestri á Hólum í Htaltadal 14. Júlí 1704 af 
Jóhi Einarssyni og Marteini Arnoddssyni eplir „sínum Original". 
„Þetta Ðref er a papi]r med aþriktu inziglí herra Gissurs". 

gg gizur ginarsson superintendens Skalboll(t)s stiktis gior- 
um godum monnum kunnigt med þessu minu opnu brefi. 
at sera áre steinolfson hefur stadit mier fullan og allan 
reikningskap af kirkiune og stadnum Laugardal j talkna- 
firde. og þeim peningum er hann þar medtok. þui giori eg 
og gef adur greindan sera ara aullungis kuittan og akærulaus- 
an vm halld og medferd a saugdum stad. suo og eigi sijd- 
ur um porcionem og mortuaria er þar hefur fallit eda gief- 



hafa eitt eda eiiis lambsf. en ecke verdr nu neitt þar af lesed". 
(AM.). 



Í546. LAUGARDALR. - SELÁRDALR, 4^6 

ist. sLio sem hans collationisbref innihelldur. sijdan hann 
tok adur greindan stad. fyrir mier og ollum mijnum epter- 
komendum ykalhollz kirkiu formonnum. Somuleidis med- 
kennuz ec. at ec hefi gefit opt skriíudum sera ara coUacio- 
nem fyrir saugdum slad huat inne helldur at hann skal 
eignast allt þad sem kirkiunni er gefit. oc ecki stendur a 
fuUum hundrudum. Og til sannenda hier vm þricki ec mitt 
jncigli fyrir þetta kuittunarbref skrifat i Selardal i arnar- 
fiardardaulum iiij dag Septembris manadar. þa lidit uar fra 
hingadburdi vors herra Jhesu Christi CDwWxl og vj. 



435. 6. Scptember 1546. á Brjamslæk. 

SíBA Magnús Eyjólfsson gefr staðinn í Selárdal upp við síra 
Gísla Jónsson. 

Bisk. Skalh. Fasc. XIIli 13, frumrit á skinni, sem 3 innsigli hafa 
verið fyrir. 

Vm Seldardal. 

€g Gizur Einarsson Superintendens Schalholltz stiktis 
Giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu brefi. 
at j haga da bardarstraund^) CDanudaginn næstaii fyrir mariu 
COesso Sidarre woru til tals fyrir mier Sira COagnus gyiolfs- 
son og Sira gisle jonsson um stadinn Seldardal huern stad 
Sira CDagnus uilianlega resignerade og upp gaf med ollu 
œuenlega hier epter j ualld Sira gisla allt þad tilkall sem 
hann mætti hafa med riettu, Skyllde þessi fyrgreindur stad- 
ur Seldardalur œuenleg eign Sira gisla wera og fullkomlega 
frij og frials fyrir auUu akalle sira magnusar. Sau a handa- 
baund hier wm grlegar personur Sira snorre hialmsson og 
sira Simon jonsson. Og til sanninda hier um festi eg mitt 
mnsigle med fyrrnefndra presta innsiglum fyrir þetta bref. 
Skrifat a briamslæk <xi bardarstraund^). sama deigi sem fyr 
seigir Anno Domini. CD. d. xl. vj. 



i) Svo. 



4§6 



STAÐARHÖLL. 



1546. 



436. 10. Scptember 1546. í Holti í Saurtæ. 

1. Júlí 1547. á ÞingTelli. 

foEiiEiFR lögmaðr Pálsson úrskurðar Staðarhól í Saurbæ 
vera og verið hafa æfinlega eign og beneficium Skálholts- 
dónikirkju. 

Bisk. SkaJh. Fasc. XXI, 82, frumrit á skinni slórskemt. — AM. Apogr. 
2423 „accuratissimé" eptir frumrilina og með laungum athugasemd- 
um með bendi Arna Magnússonar. Um bréfið fer Árni þessum orð- 
um : „Originallinn af af þesau Þorleifs Pálssonar bréfi er nú til stór- 
skemda fúinn, og vantar i hann alt þaðj sem í þessari copiu er und* 
irstrykað^). Hitt alt, sem ekki er undirstrykað, er lœsilegt. Það und- 
irstrykaða passar sig annars rétt við stœrð lacunarum. Eg hefi ann- 
ars haft tvœr copiur af þessu bréfi, ritaðar með hendi síra Bjarna 
Hallgrímssonar í Odda, þá hann var heimilismaðr í Skálholti. Voru 
þœr tilsamans fastar, og ritaðar, ein nokkrum tíma eptir aðra. Sú 
fyrri þar af var víða misskrifuð, sem sjá mátti enn þá af því, sem 
allœst er í originalnum; hin síðari var réttari, o^ hafði síra Bjarni 
aptan við hana annoterað, að bréfið vœri rifið"). í báðum þesaum co- 
pium stóðu fullskrífaðar nokkrar af þeim lacunis, sem nú eru i ori- 
ginalnum, en i þeirri fyrri copiunni voru og i þrimur stöðum lacunœ, 
sem hann hnfði allar fylt i þeirri síðari, óefað eptir gátu. Er og lík* 
legt, að sumt af því sem stóð i fyrri copiunni, og repeterað var í 
þeirri siðari, sé og eptir gátu innsett, on ekki af lestri originalsins. 
Var og 8umataðar með sínu móti completerad í hvorri copiunni, vide 
ínferius sýnir það nóglega, að originallínn hafi þar laskaðr verið, þá 
sira Bjarni hann i höndum hafði. Þó er og vist, að sumstaðar hef- 
ur originallinn læs verið síra Bjarna, þar sem nú eru úr honum stykki, 
vide infra**. Þar sem báðum afskriptum sira Bjarna ber saman um 
það, sem í frumritið vantar, og Árni œtlar, að rétt sé, þá er það sett 
hér þegjandi i hornklofa. Sbr. Nr. 425, 426, 495, 512 og 515. 

£k þoUeifur palsson laugmann nordan ok uestan sa js- 
landi. giori oUum godum monnum uiiurligt med þessu [minu 
opnu] brefí. 0c medkennunzt, at ec uar til tals med þann 
goda herra herra giszur ^inarsson superintendens ok biskup 
i skalholUi [a faustudaginn] nœstan epter CDariu CDesso sid- 
are um haustit j hoUti j saurbæ. þa lidit uar fra guds burd. 
CD. d. xl. [og vj ar um gardinn stadjarhol^). spurdi fyrr- 

1) Hér í hornklofum. 2) Hér selr Árni ,,NB" á spássíu. 3) „Hér 
hefur síra Bjarni i fyrri copiunni skrifað: xl. og vi ar utn garden 
Stadarhol. í þeirri siðari: xL og v. ar um. g. St. h. En þetta er 



SÍAÐARHÓLL. 



4ð7 



nefndur herra aizur mic epter huersu leingi. at adur nefnd- 
«r stadarholl hefdi uer[it halldin eign] og beneficíuni skal- 
hollzkirkiu. nu fyrir þui at ec er nu nær sextugur madur. 
ok uerit alla mina lifsdaga [vistum aa skardij sa skardsstrond 
ok i saurbæ. suo ok kom ec optsinnis j tal med petur heit- 
enn loptson. ok uissa ec hann a[Ildri fyrrnefndan] gard klaga 
ok aunguan annan fyr enn sira biorn jonsson nu j sumar 

íiú burt úr originulnum frá xL til -arhol exclusivé. og v. mun hafa 
lœst verið þegar sira Bjarni ritaði, kanske og fíeira iþessarri lacuna. 
En / i Yl mun lílt læst vcrið hafa, og þar fyrir gert síra Bjarna du- 
hium, hvort árstalið œtti að vera XL. og V eða ZL. og VI. Óefað 
að meira hefur síra Bjarni hér lesið getað en nú verðr lesið, því 
annars hefði hann þetta ekki svo skrifa kunnað, lítt kunnugur, ut 
eredore par eat, i chronologia lÖgmanna. Það er annars trúlegra, að 
áratalið eigi uð vera 1546 en 45, því 1545 mánudaginn næsta fyrir 
Mariumessu seinni, o : um þá sömu árstið, sem Þorleifr segist við bisk- 
up talað hafa í Saurbæ, var Gizur biskup staddur á Breiðabólstað i 
Fljótshhð. sera bevisað verðr með originalbréfi hans, dómi um tiund 
á Vestmannaeyjum, sem liggr í Skálholti. Um Laurentiusmeasu leyti 
var hann á Hvalfjarðarströnd, sem sjást kann í bréfabók hans af 
«inm bréfscopiu, hvar hann er við riðinn. Síðast i Áugusto þetta 
sama ár 1545 var hann staddr í SkálhoUi, sem sjást má af hans 
origínalbréfi þar út gefnu. Þaðan hefur hann austur að Breiðaból- 
atað riðið, og verið þar um Maríumessu leytí síðara. sem nýlega er 
skrifuð. Þótt menn nú vildi smíða sér, að þetta samtal Gizurar bisk- 
ups og Þorleifs Pálssonar vœri skeð 1544, þá getur það ekki svo 
verið, því um Olafsmessu seinni var Gizur biskup austarlega í Aust- 
fjörðum, sem sjá er af einu hana bréfi þar út gefnu^ (sem) stendur 
i hans bréfabók, Þar á mót er víst af gjörningum Gizurar biskups, 
vn originalibus et fidís apographis, að bann um haustið 1546 var á 
Vestfjörðum, og höfum vœr mörg hans acta til að probera þetta 
með. [1546 þann 17., 18., 19. Aug. var Gizur biskup staddr í Vatns- 
firði (úr bréfabók hans). 1546, 20. Augusti var hann staddr i Ogri 
('Ogursbréf in originali). 1546, 6. Sept, var hann staddr í Haga á 
Barðaströnd (ex original, SkalhoIIt.) 1546, 10. Septembris, það var 
fostudagrinn næstr eptir Maríumessu síðari, hefur hann talað við Þor- 
leif Pálsson í Holti í Saurbæ, þegar hann reið suður ura. 1546, 13. 
Sept. œtlaði hann að vera í Snóksdal (úr bréfabók hans). Anno 
1546, iniðvikudaginn í imbruviku um haustið (það var 15. Sept.) 
var Oizur biskup í Snóksdal, og gaf þar út bréf Daða Guðraunds" 
syni, Jacet inter documenta spectantia ad Hist. Lutheraniarai*). Hefur 



*) [á lausum miða hjá Á.rna. Sjá Nr, 438, 
Dipl. XI. B. 



32 



498 



STAÐARHÖLL. 



1546. 



at var hann stefndi sira [þordij olafssyni nordur til bolstada- 
hlijdar^. fyrir faudur sinn biskup jon. Nu saker þess at 
biskup jon hafdi hier aun[gua andjh'ga nie ueralldhga ueitzlu 
nie bifahiing at samþyckia nie urskurda nockra doma [nie 
ualld iWf) at giora yfer annara manna malum ueralldligum 
j mmu laugmannzdœmi. þar fyrir beiddi og krafdi [mic opt- 
nefndur]^) herra Gizur. at gefa sier mitt fullnadarsuar ok 
urskurd upp á títt nefndan gard stadar[hoI ok allt þatj*) 
goz sem honum til heyrde j fostu ok lausu. ok ec uisse at 
eign kirkiunnar aa stadarholi [væri. þa saker þess]^) at ec 
hefi huorki sied þat skial sem sira biorn jonsson hefur fyr- 
ir sier um þrattnefnd[an gard stadarhol nie nockur aunnur]^) 
sannindi til at adurnefndur petur loptson haii honum hann 
gefit edur sellt. ok suo [saker þess at uor landz la]ga bok 
talar suo. at þat mann hefur ok helldur j. xx. ar eda leing- 
ur ataululaust. þ[a skuli hans lauglig eign]^) uera. Suo ok 

hann svo á heimreísunni þaðan (þ. e. af Veatfjörðum) talað við Þor- 
leif Pálsson, þá hann (biskup) roíð um Saurbæ. Og þetta getur varla 
ítil slegið. Á svo þetta ártal hér að yera 1546, en ekki 45. Objectio 
hér á móli er þessi: Þetta bréf er útgefið á Alþingi ári síðar en 
aamtalið skeði. Það er eptir þessari hypothesi 1547, og enn þá meira, 
að Þorleifur kallar síg hér lögmann norðan og vestan á Islandi. Nú 
er Ijóst af öðrum documentum, að Þorleifr sagði af sér lögmanns- 
dsemið 1547 um vorið og vildi, að Daði í Snóksdal væri í sinn stað 
iekinn. Respond. : Þetta er víst. £n þar hjá er og víst, að Daði 
YÍIdi ekki hér á móti taka, og til að evitera þetta, vildi hann ei til 
Alþingis riða. Svo hefur þá Þorleifr, þegar hann sá, að Daði œtl- 
aöi hvergi, farið til Alþings, til að þjóna publico, og verið þar á þing- 
inu, óefað í lögmanns funcflon, og er svo þessu hjálpað, og stendur 
alt heima, ef þessi gáta er rétt, sem hún vera mun, og ekki getur 
vel öðruvía verið". (AM.). 1) Bóhtaðahiíðardómr milli síra Björns 
og Þórðar gékk 12. Aug. 1546 fNr. 425). 2) Svo stóð i siðari af- 
skript sira Bjarna, og œtlar Arni það rétt vera; í fyrri afskr. sira 
Bjarna stóð „nie nefnder at giora". 3) Svo síðari afskr. síra Bjarna; 
fyrri afskr.: adurnefndur. 4) Svo AM.; fyrri afskr. séra Bjarna : — 
hol sdkir þess; síðari: hol edur þess, sem Árni telr með réttu hvort- 
tveggja rangt, 5) AM. síra Bjarni: „vœri . ... at eg hefi" 
eða: „vceri hvar til eg svara al eg hefi". 6) AM. sira Bjarni: „gard 
stadarhol ..." eða : agard Stadarhol eda þar nockur". 7) Svo 
sfðari afskr. síra Bjarna, nema hvað þar stóð „þad", sem Árni breytti 
i „þá" af þvf að honum „alleinasta þykir það islenzkulegra"; i fyrri 



154(5 



ÓLAFR JÓNSSON. 



499 



fyrir þær allar adurskrifadar greiner sem hier fyrir ofan 
skrifadar eru, j guds nafni am[en ur]skurd[adi] ek þolleifur 
palsson laugmann nordan ok uestan aa jslandi med fullum 
'aí^a urskurdi þrattnefndan stadarhol uera ok uerit hafa 
obrigdiliga og æuenliga eign ok beneficium skalholtz dom- 
kirkiu ok hennar laugligs ýfermannz. Ok til nieire stadfestu 
ok sanz uitnisburdar hier um set ec miit jnsigli fyrir þetta 
bref. huerl at skrifat uar a þinguelli tueim nottum epter 
peturs CDesso ok pals ari sidar enn fýrr seiger^). 



437. [fyrir] 13. Septemljer 1546. 

CrizuR biskup stefnir Ólafi presti Jónssyni stundarstefnu til 
Snóksdal 13. September, er kemr, um hórdóma og vaðmála- 
hald fyrir biskupsstóinum. 

AM. 232. 8vo bl. 113b^ Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXC). 
AM. 266. Fol. bls. 100. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno domini m d xl vj. 
€g Gizur Einarsson superintendens Schalholltzstiktis 
Stefni þier olafur prestur jonsson stundorstefnu til snoksdals 
j breidafiardardaulum manudaginn næsta fyrir krossmesso 
er kemur nu i haust fyrir mig under þann doni sem ec yf- 
er þier seigi med niinum kennimonnum fyrir þa sauk ereg 
kæri tii þin at þu hefur hordoms sekur ordit med tueimur 
eigingiptum konum og huorki lausn nie skripter þar fyrir 
tekit suo ec af uite vtan geingit suo oleystur j kirkiu og 
til þins embættis j morg oar sidan þetta war uid þig upp 
borid. Jtem fyrir þa adra sauk ec klaga til þin. ad þu hef- 
ur undir þig dregit íJan mins leyfis og heimilldar þær xxiiij 
voder uadmals. sem þu hafdir j þinne wernd er minn for- 
uerare godrar minningar biskup heitinn augmund skildizt 

afskr. síra Bjarna stóð „alaululaust. æfenleg eign vera^ 1) „id 

est 1547 eptir þeirri hypothesij sem fyrr er skrifað um samtal Gizur- 
ar biskups og Þorleifs lögmanna". 

32* 



50Ö 



DAÐt. 



uid og þier bar reikningskap af at standa og fyrir þær fleiri 
sakir sem ec ma med laugum til þin tala. Vertu kominn 
at hadeigi og sit suo leingi stefnuna sem endiligur lagaueg- 
ur geingur a þes«i þin mal. Stefni ec þier at ordfullu og 
laugfullu og heilagrar kirkiu laugmali riettu at uitni þinu 
nikulas þorkeisson. liotur þorualldzson og allra þeirra sem 
ord min heyra. 



438. 15. September 1546. í Snóksdal. 

€bzuB biskup kvittar Daða GuSmundsson af tiundum og 
Pétrsfé úr prófastsdæmi því, er biskup hefir unt honum, 
svo og af öllu því, er Daði hefir brotlegr orðið, 

JSig. 375. 4to bls, 56, með hendi Grunnavikr-Jóns c. 1750—1760 
„Ex originali chartaceo fra vicelögmanninum Odde Sigurdssyne", og 
vjar bréfið innsiglað. 

Jhesus. 

Eg Gissur Einarsson Superintendei>s SkalhoUts biskups- 
dæmis giðre godum mðnnum kunnigt m©d þessu minu opnu 
brefi. Saker þess ad Dad* Gudmundsson hefur staded mier 
gloggvan og greiniligan Eeikningsskap af þeim profastsdæm- 
is partte sem eg hefe hðnum unnt sem er tiunder og Sancte 
Peturs fe. þvi gef eg fyrskrifadan Dada auUdungis kvittan. 
og ákiœrulausan fyrir mier og oUum minum epterkomend- 
um heilagrar Skalholltskirkiu formoniaum um adurskrifadan 
Reikningsskap. Svo og skulu þeir aller kvitter sem hann hef- 
ur kvitta gefed ok brotleger hafa orded i adursögdum pro- 
fastsparti. Hier med hefe eg og kvittan gefid fyrskrifadan 
Dada um allt þad sem hann hefur brotligur ordet, i minna 
hlut og meira. og mier ber ad Iðgum yfer ad taka. epter 
þvi sem frekast mcL eg þad giðra epter minne bifalning fyr- 
ir mier og auUum minum epterkomendum heilagrar Skal- 
holltskirkiu formðnnum. Ok til sanninda hier um þrycke eg 
mitt innsigle aa þetta kvittunarbref. hvert er skrifad var i 



1546. 



ÖMBOÐSBRÉF. 



501 



Snocksdal i Breidafiardardðlum midvikudœgin i inibruviku 
um haustid þaa lidid fra guds burd (lOc dc xl oc uj^). 



*39. 29. September 1546. á Orund. 

JÓN Skúlason og Ingibjörg Sigur-Sardóttir gefa Isleífi Sig- 
urðssyni, bróður Ingibjargar, umboð yfir öllum þeim pen- 
ingum, er börnum Ingibjargar hafa til erfða fallið eptir Bjarna 
Torfason föður sinn og Helgu Guðnadóltur ömmu sína. 

AM. Fasc, LIj % frumrit á skinni. Bœði innsiglin eru dottin frá. 
í'rumritið er frá Hólum. — AM. Apogr. 3724. 

Vmbodz Bref Jsleifz Sigurdzsonar fyrir peningum 

Gudnyar. 

Suo felldan uftnisbvrd bervm uid þorkell sueinsson og 
grimur magnusson ath uid uorum þarj hia savm og heyrd- 
um aa at lon skulason og jngebiorg sigurdardotter gaf }s- 
leifi sigurdzsyni brodur sinvm sitt fuUt og laugligt lagawm- 
bod yfer ollvm þeim peningum faustvm oc lavsvm fridvm 
og ofridvm sem bavrnvm hennar hafdi til erfda fallit eplir 
sinn favdur biarna heitenn thorfason og helgv heitna gudna- 
dottur avmmv síjna sem gvd hans sal nadi. og hans wm- 
bodzbref þar wm giort ut visar. Og til sannenda hier wm 
setium uær fyr nefnder menn vor jnsigle fyrir þetta vitnis- 
burdarbref hvert er skrifad var aa grvnd j eyiafirde CDichels- 
CDessodag arum epter gudz bvrd. 00. d. xl og uj aar. 



440. 3. Oktober 1546. í Skálhöltl. 

Eeikndr Jónsson kvittar Gizur biskup um andvirði jarðar- 
innar Hóla. 

AM. 232. 8yo bl. 49a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (LXIV). 

1) iij, hdr.; er án efa miskript fyrir „uj", þvi að bieði er bréfinu 
í bókinni œtlað sæti meðal bréfa frá 1546; og avo er ártalið 1546 
sett i hornið yfir bréfínu. 



502 



KVITTUN. - LAUFÁS 



1546, 



— AM. 266. Fol. bls. 32. Bréfabók Gizurar biskups í afskript sira 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Kuittunarbref fyrir holum. 
Þad giore ec £rlendur jonsson godum monnum kunn- 
igt med þessu minu opnu breíi ad ec kennunzt ec hafí heil- 
aii pening og halfan og j^ar j mille upp boril fyrir jordina 
alla hola af herra Gizure ginarssyne epter þui sem hann 
lofadi og þad kaupbref inne helldur sem hier er med fest. 
þar fyrir gef ec hann og giore auUungis kuittaii og akœru* 
lausan fyrir mier og minum epterkomendum um fyr sagt 
peningagialld. Og til sanninda hier um festi eg mitt inncigle 
fyrir þessi bref. Skrifad war þetta kuittunarbref j Schal- 
hollti, Sunnudaginn næsta epter michaelsmesso Arum epter 
gudz burd m. dc-Ixlvj. 



441. 4. Oktober 1546. á MSðruTÖllum. 

Álitsgebb Jóns biskups á Hólum um rekaitak Laufásskirkju 
Látrarekum. 

AM. Fasc. LI, 3, frumrit á skinni. Innsiglið er dottið frá. Utan 
á er gðmul skjalatala „37". 

Sugurdur €i]narson med 

Vier jon med gudz nad biskup a holvm giorvm god- 
vm monnum kvnnigt med þessv vorv opnv brefi at arum 
epter gvdz burd CD d xl og vi da hrafnagili j eyafirdi fostu- 
daginn næstan epter michaelsmesso^) kom a stefnv fyrir oss 
heidrligvr mann sira olafr hialltason suarsmann laufaskirkiv 
af einni alfv. enn af annare magnus bondi bryniolfsson hver- 
ir sig hofdv þangat daglagt vnder skodun og ýfersýn vm 
þa agreining er þeirra var da millvm vm reka jtak lavfas- 
kirkiv j latraRekvm er greindr sira olafr Keiknadi þar kirki- 

1) Utan á bréfínu með hendi frá 16. öld og þrjú orð til, sem 
ekki verðr hœglega á hitt að lesa, Utanáskript þessi sýnist ekki eiga 
Yið þetta bréf. 2) þ. e. 1. Okt 



1546. 



LAUFÁS. - FLJÓTSHÓLAR 



503 



vnnar vegna og ] holaRegistro finst asamt vid greindrar 
lavfaskirkiu maldaga samhliodanda þvi sem skrifat og giort 
hefir verid af holabiskupe Anno ab incarnacione domini CO 
"J^ xc at lavfaskirkia ætti fiordvng i fim hlvtvm allra gagna 
og giœda j latralondvm avllvm nema vidRekvm et cetera. 
€nn af þvi at agreiningr var greindz sira olafs hialltasonar 
og adurnefndz magnusar bryniolfssonar huat þat vœri ] suo 
gomlvm malshœtti fiordvngr ] fim hlvtvm þa sýndizt oss 
nied godra manna alite og skodan at greindr fiordvngr ] 
fim hlvtvm væri fiorar vættir vr hverivm xx vættvm hvals 
hvers eda rekalls sem j greindvm Reka kann da at koma þo 
ei sie meira da enn xx vættir og þadan af meira. þvi at 
hofdakirkiv maldagi suo jnne helldr og vitne ber at hvn og 
hofdamenn eigi sieltvng ] þeim fiordvng sem lavfaskirkiv 
tilheýrir j greindv Rekamarki. Þvi at gvdz nad tilkalladri vr- 
skvrdvm vær med bestv manna Radi at lavfaskirkia eigi 
hier eptir fiorar vættir vr hverivm xx vœfetvm af fiski hveri- 
vm sem j hualfiska tolv Eeiknazt. Og til sannenda hier vm 
setivm vier vort secretum fyrir þetta bref er skrifat var di 
mavdrvuollvm j eykifirdi þrim nottvm síjdar enn fýr seigin 



442- 28. OktoT)er 1546. 

AsNóR Guðmundsson lofar að selja Gizuri biskupi sirin part 
i jörðunni Fljótshólum á Eyrarbakka. 

AM. 232. 8vo bl, 117a. Bréfabók Gizurar biskiips í frumriti 
(CXCIX). - AM. 266. FoL bls. 105—106. Bréfabók Gizurar biskups 
i afskript síra Haldórs í ReykhoUi 1654-57. 

Anno domini m. d. xl. vj. 
Simonis et Jude. Lofadi arnor gudmundzson mier at 
selia epter þui sem i jordu liggur þann sinn part j jordunni 
fliotzholum OL eyrarbacka sem hann ma fremzt med laugum 
eigandi at uerda. hafdi ec handsol uid hann hier um hia- 
uerandi Sira Bryniolfi halldorssyni og nikulasi þorkelssyne; 
slikan skilmala hafdi eg uid brodur hans finn gudmundz(son) 



504 KARLÆGIR MENN. - HVALADRÁP. 1546, 



med handsaulum miduikudaginn næsta epter allra heilagra 
messo aheyrondum þessum uottum stulla jonssyni og liote 
þorualldzsyni. 



443. 29. Ol£tol)er 1546. & Reykjum. 

AoBip af dómi um „kaup^^ karlægs manns. 

AM. 266, Fol. bla. 180. (CCCLVI). Bréfabók Gizuvr biskups i 
ufskript síra Haldórs i Reykholti 1654-57. 

Anno domini m d xl vi fostudæginn nœstafi fyrir all(r)a 
heilagra messu a nedrum reykium a skei]dum kom þad god- 
um monnum til samans er þa voru þar staddir ad skierda 
skylldi XX alnir af kaupi karlægz manz a huorri viku. enn 
X alnir þa viku sem madur færdist a fætur til sinnar naud- 
þurftar. Enn vœri þo til aungrar vinnu. 



444. 29. Oktolber 1546. á Reykjum. 

DóME fjögarra klerka og tveggja leikmanna, út nefndr af 
Gizuri biskupi, um ákœru biskups til Þórarins Stephánsson- 
ar á Loptsstöðum, að hann hefði ekki borgið eða varðveitt 
sinna og staðarins vegna þá hvali, sem drepnir voru í Lopts- 
staðalóni. 

AM. 258. 4to bls. 198-200, með hendi Hákonar Ormssonar 1643. 

D&mur Vmm Eclnglega Medferd aa Huðlum. 
0Hum mönnum þeim sem þetta breff sia edur heira 
Senda Bryniulffur Halldorsson. Gudmundur Jonsson. Jon Ein- 
arsson. Jon Biarnason Prestar Skaalhollts Biskupsdœmis. 
Magnus Jonsson. Olaffur Aasbiarnarson. suarner Iðgriettu- 
menn. Kuediu Guds og sijna kunnigt giörande. ad aarum 
epter vors herra hingadburd M. D. xl vj. föstudaginn næst- 
ann fyrer allra heilagra messu cL nedrum Peykium a Skeid- 
um. Vorum vier i dom neffnder aff herra Gissure Einars- 



1546. 



HVALADRÁP. 



505 



syne. ad skoda. Rannsaka og fuUnadardoni 4 ad leggia 
wmm þa aakiæru er hann klagade til Þorarins Stephans- 
sonar er býr d Loptsstðdum d Eirarbacka. ad hann heffde 
ecke ad Iðgum borgit eda warduejtt sinna vegna þil huale 
sem drepner voru jnn i Loptstadalðne. nie sier eda sijnum 
"wmbodsmanne nockur bod giðrt epter Iðgum. Suo þar fyrer 
heffde Sfeaalhollts stadur ecke feingid fullann hlut affgreind- 
um smahuðlum vj ad tðlu. lagde Þorarenn sig þar pcL wnd- 
er Iðg wid herra Gissur med handsolum so vier sáum w^ppcL. 
og loffade þad ad haffa og hallda sem þeir giðrde vmm 
þetta mcíl sem til woru kallader og ddur eru neffnder, þui 
dæmdum vier hann riettelega fyrerkalladann. Kom þar framm 
nied sannendum. at þesser hualer voru drepner fyrer jnnan 
ðll skier og vtriff i netlðgum jnnarlega wid land cL fiðgra 
aalna dinpe og maattu ei þadan komast wmm fiðru. Enn 
saker þess ad þeir menn sem vnnu þessa huale hættu sier 
wt og stödu sijn œffuentýr. huada háska sem þeir heffde 
aff beded þessum fiskum. Þui ad heilags anda naad tilkall- 
adre. ad so pröffudu og fyrer oss komnu. dæmdu vier fyrr- 
neffnder domsmenn med fullu doms atkueede þeim mðnnum 
IX sem hualena vnnu. i land íluttu og skaaru. þridiung aff 
huölunum. Enn Skaalholltskirkiu og Bœiarkirkiu ij hlute. 
Enn leigulidana Þörarinn og Gudmund sem (L Loptstðdum 
bua. dæmdum vier seka vj aurum fyrer si^na misgleiming 
hier wmm. Enn herra Gizur meiga sækia huorn hann vili 
þct sem d jðrdu biuggu. eda hina þd sem þessa huale brutt- 
fluttu og þil ranglega ad sier töku. 

Samþyckte þennann vorn dom med oss greindur herra 
Gissur og sette sitt jnsigie med worum íyrrneffndra doms- 
(manna) jnsiglum fyrer þetta dome Breff. Skriffad i Skaal- 
hollte cL sania aare, deige si]dar enn fyrr seiger. 



445. 14. NoTcmlber 1546. Abramstrup. 

Veitingaebeép handa Ormi Sturlusyni fyrir Munkaþverár- 
klaustri, útgefið af Kristjáni konungi IIL 

Rikispkjalasafn Dana, Register paa alle Landene V, 500b. 



506 



ORMR. 



1546. 



Ormur Stellessenn 

Ffick breíF ad gratiam paa munckethuere closter paa 
Jsselanndt mett aldt sijnn rentte och rette tiUiggelsse Dogh 
saa att handt ther aff aarligenn bethimeh'genn till gode re- 
de schall giffue oc fornðge ko. Ma* fogett ther paa landett 
otte wetter smðr och thennom lade fðre aarligenn till kongs 
gaardenn Bestedt och were hogborne fðrste hertugh freder- 
ich och effterkommere konninger i Dannmarck huldt och 
throo oc lensmanden hðrige och lydige ehues maade hand 
hannom behoff haffuer och holle tiennerne ther tilligge wedt 
lough och rett och nar handt tesse forne artickle icke hol- 
lendis worder schall handt haffue forbrutt sitt breff. Gum jn- 
hibitione solita. 

Datum Abramstrup sðndagenn nesth effter Sancti mar- 
tini episcopi dagh Aar et cetera ni d xl vj. 



446. 14. ííoTember 1546. Aí)ramstrup. 

Veitingrabréf handa Ormi Sturlusyni fyrir „Snœfellsjökuls- 
sýsIu'S útgefið af Kristjáni konungi III. 

RikísBkjalasafn Dana, Register paa sUe Landene V, 501. 

Jdem Ormertt Stellessen 

fick breff ad gratiam paa Ssneuels Jðckels Sytzell ind 
till saa lenge att ko. ma. anderledis ther om tiilsiiger. [att 
wppebere all sex marcks moll oc all kronens skatt som fal- 
ler thftT i sysselett^). dog saa att hand schall hielpe huer 
mand ther i same sytzell (til) loug oc rett oc aarligenn be- 
timmeligenn tiil gode rede giiffue ko. ma. ther aff iij leest fisk 
oc thenn antuorde syndenn fieldtz hoes kongens gaard oc 
were ko. matz fogett then som nu er eller her eptther komen- 
dis worder hðrige oc lydige oc nar hand thesse for^e ar- 
tickle ei] hollendis worder thaa schall hand thette breff haffue 
forbrott. cum jnhibitione solita. 

Datum abramstrup sðndagenn post Martinj Anno 1546. 



1) [á spásBÍu með sömu hendi. 



1546 



KVITTAN. — MINNISGREIN. 



507 



447. 14. Noyemtoer 1546. & Hofl. 

ísiiEiPR SigurSsson, kongs umboðsmaðr í Vöðluþingi, kvittar 
Eyvind Magnússon um allar kongs sektir á viðskiptum þeirra 
Eyvindar og Sveins heitins Jónssonar. 

AM. Fasc. LI, 4, frumrit á akinni írá Hólum („55"). Innsíglið 
•r fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 3725. 

Kvitantia vppa kongs sekter^). 
Þat Giöre ek Jsleifur Sijgurdsson kongs vmbodsmann j 
wðdluþingi Godum CDonnum kvnnigth CDed þessu minu opnu 
brefe, ath (eg) gef ^ýwind magnusson kvittan og aakœru- 
lausaíi vm allar þœE kongs seckter sem hann matte brott- 
leigR^) werda ] vidskipttum þeirra sveins heitins jonssonar 
fyBÍr mier ok aullum minum ^ptterkomendum. huort sem 
þad voro blauk edur BettarýRdi. þar med ber ec honum þat 
vitne ad hann sór fyrir mier týlttareid oa Grvndarþingi fyr- 
ir fýBBuefndann suein ad hann hefdi hann alidrí j hel sleg- 
ith og £cki veitt honum neitt banatiÍBæde ath ^inv wite og 
skýne. Ok til sanninda hier vm seth ek mitth jnsigle fýrir 
þetta bref skrifat a hofe a hofdaströnd svnnudaginn næsta 
eptter CDarteinsmefiSu aaum eptter guds burd (0 d. xl og vi. 



448. 30. NÓT. og 2. Dec. 1546. 

MiNNisGBEiN um skipti síra Björns Jónssonar og Gizurar 
biskups. 

AM. m 8vo bl. 116b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXCVI). — AM. 266. Fol. bls. 104-105. BréfabÓk Gizurar biskupa 
í afskript sira Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno domini m d xl vi. 
Þridiudaginn nœsta fyrir festum francisci kom til min 
sira Biorn jonsson upp ca sinar erindagierdir huar ec gaf 
ansuar til hiaueranda og aheyranda sira jone Biarnasyni. 

1) Utan á bréfínu með binni venjuleg;u hendiy sem er utan á 
Hólabréfum, 2) Svq. 



508 



JARÐAKKAUP 



1546 



fimtudag i somu uiku^) feck hann mier suo hattad silf- 
ur i eskium. einn kross ad uikt xvij lod og agnus med festi 
ad uikt vij aurar og } lod. 



449. 2. Deeeml)er 154a. á Hólum. 

Kaupbérf Jóns biskups á Hólum og Ara Jónssonar (sonar 
hans) um jarðirnar Núpufell í Eyjafirði með Hrísum og 
ÞormóSsstöSum fyrir Syðri- og Ytri-Ey á Skagaströnd og 
Minna-Árskóg. 

Landsbóknsafn 61. 8vo, tvœr afskriptir. a) með hendi Slyrs Þor- 
valdssonar fyrir Árna Magnúsaon „Ex Orig. Stadarhol". b) tvær af- 
skriptir eptir transscripto gerÖu á Munkaþverá 24, Marts 1551, og er 
önnur afskript sú staðfest i Skálholti 6. Nov. 1711 af Árna Magnús- 
syni, Þorleifi Arasyni, Gisla Bjarnasyni og Þorgils Sigurðssyni, c), 
AM. 255. éto bls. 317—319, bréfobók síra Skúla Þorlákssonar skr. 
1687-1698 eptir transkr. 24. Marts 1551. „Hier kostar Nupufel) jc 
hundrada. Kannake kirkiueigneu h&íi komid i consideraiíon" (AM.). 

Nupufell j Eyafijrde med Hrijsum og Þormodsstader. 
fyrer Sýdre Eý og Jtre Eý a Skagastr^nd. Jtem 

Minne íírskog^). 
Þath giorum vær Biorn Gíjslason. hallur asgrimsson. 
prestar. ]on einarzson og hallgrimur þorsteinsson leikmenn. 
godum monnum kunnegth med þessu voru opnu brefi. ath 
arum epter Gudz burd CO. d, xl vj. aa Holum i hialltadal 
midvikudaginn næstan epter andresmesso^) vorum vœr i 
hia saum og heyrdum d ord og handaband biskups Jons 
af eirne íLlfu og Ara Jonssonar af annare, ad svo fyrir 
skildu ad biskup Jon selldi Ara Jonssyne alla jordina nupu- 
fell j eýafijrdi til fullrar eignar al tilskildri jordunne hrisum 
med oUum þeim gðgnum og giœdum sem greindri jordu a 
med logum ad fylgia. og kirkian vard fremst eigandi ad. 
Sagdi biskup Jon ad fyrgreind ]ord nupofell hefdi verid 
dfiemd fallen til lausnar fyrir kirkiugotz. og s\i lausn hefde 
ecki fram komid. og þar epter hefdi biskup Gottskalk niku- 



1) þ. e. % Deo. 2) 255. 3) þ. e. 1. Dec 



1546. 



JarðakauIp. 



509 



lasson godrar minningar skipad greinda jord til beneficium 
og skipat par tveggia presta skylld. Þvi lofadi biskup Jon ad 
giera adra jord til beneficium i holabiskupsdæmi þa sem 
jafngod væri ad logligri virdingu. Sagde biskup Jon ad 
nupufellzkirkia œtti eina eidijord j Sðlvadal er Þormodz- 
stader heita og xviij malnytu kugilldi og þann reikningskap 
sem fallit hefur medan sera Tumas heitin Jonsson hefur 
halldid greinda jord. enn allan annan fornaíi og nyan reikn- 
ingskap og kirkiueign gaf og gierde biskup Jon ]ordina kvitta 
og frialsa utan þad ad greindur Are skyllde sœkia med log- 
um under nupufellskirkiu alla þa peninga fazta og lausa 
sem rangliga hefdi fyrir kirkiunne tekner og halldner veret 
nýh'ga eda i langan tíjma under riettan reikningskap vid 
kirkiuna. Hier i mot gaf fyrnefndur Are jordina Sydrieý 
fyrir .Ixc og ytri eý fyrir xxxc h'ggia þezar badar jarder á 
skagastrond j hoskauUdzstada kirkiusokn. og þar til ]ordina 
niinna árskog er liggur ÓL drskögsstrond fyrir xxxc- med oll- 
Um þeim gognum og giædum sem greindum jordum a med 
logum ad fylgia. lofade Are Jonsson ad vera holakirkiu og 
hennar riettum formonnum til st)^ks og godra ráda j sinne 
tijd. Skýllde hvor hallda þeim jordum til laga er keyptu. 
og biskup Jon skylldi svara lagariptingum ad ollum fýr- 
greindum jordum utan cLrskoge. Og til sanninda hier um 
sette biskup Jon og Are Jonsson [sin jnsigle^) med vorum 
fýrskrifadra presta og leikmanna jnsiglum fyrir þetta bref 
er skrifad var i snma stad dege sr]dar enn fyr seiger. 



450. 15. Beccmber 1546. í Skálliolti. 

DóMR sex klerka og sex ieikmanna, útnefndr af Gizuri bisk- 
upi, um jörðina Kross í Landeyjum, og er hún dæmd bisk- 
upi og hans umboSsmönnum til halds og meðferðar. 

Bisk. Skalh, Fasc. IV, 1. frumiit á skinni, sem 12 innsigli hafa 
veriö fyrir. — AM, Apogr. 254f3. 



1) [b. V. &, c. 



510 



KROSS 



1546 



Domsbref vm jordina kross j landeyum herra 

Gissurar einarssonar, 

Ollvm monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
senda Bryniulfur halldorsson Eadzmadur j SchalhoUte. jon 
^inarsson kirkiuprestur j sama stad. Gudmundur jonsson. 
jon Biarnason. þorkell gudmvndzson. jon petursson. prestar 
Schalholltzbiskupsdæmis CDagnus jonsson. annar magnus 
jonsson. olafur asbiarnason. CDagnus Petursson. svarner log- 
rieltvmenn. Biarne hannesson og Liotur Þorvalldzson. leik- 
menn. kuediu guds ac sina kunngiorande at carvm ept- 
ir vors herra hingatburd CO. d. xlvj. þridiudaginn nœstaept- 
ir ClOagnusmesso vm veturinn^) aa nedrum Reykium daskeijdum 
vorum vierjdom nefndir af heidursamligvm herra heRa Giz- 
ure ginarssyne Superintendens Skalholltzstiktis at skoda rann- 
saka og fuUnadardom oa at leggia hvert afl oss virtezt ad 
þad skial hefdi vpp ol domkirkiunnar vegna j Schalhollti 
sem hann hafdi fyrer iördvnne krosse j landeyium. 

kom þar framm fyrir oss gamallt registrum biskups 
augmundar godrar minningar med hans eigen handskript 
er hann hafdi suo skrifat j nialdaga kirkiunnar da krosse. 
at Anno domini m. d. xxiij hafi ^irekur bondi þosteinsson 
ordit vid hanH saniþyckur med handsaulvm at bondaeignen j 
krosse fielli vndir kirkiuna j reikningskap hver myklu hærre 
reikHadezt enn iorden var dýr. 

J annare grein þa kom fram fyrir oss med sannind- 
um at biskup heitenn augmund veitte þennaíi stad kross. 
svo sem aunnur domkirkiunnar benefícia med GoUationis 
brefi og var svo halldenn j morg óir. 

J þridiu grein kom þar fram at girekur heitenn þo- 
steinsson hefdi talat svo felldum ordvm meir enn eitt sinn. 
þegar hann talade vm adur greinda iðrd kross. hafi ec 
gefit fortakslaust iaurdina kross. þa gaf ec hana gudi oc 
sancte olafi til œvinh'gs beneficium og prestzseturs. enn 
alldrei biskup augmunde ne hans frœndum. 

Þui fyrir þessar fyr skrifadar greinar at heilags anda 
nad til kalladre at svo profudu og fyrer oss komnv dæmd- 



1) þ. e. Dec. 



1546 



SlRA ÞÖRÐR. 



511 



um vier fyrrnefndir domsmenn med fvllv doms atkuædi titt- 
nefnda jðrd kross j landeýium herra Gizure og hans um- 
bodsmonnum til halldz og medferdar og allra aftekta. þar til 
at hun geingur af med riettu logmale. 

Samþýkte þennan vorn dom med oss adurnefndur herra 
Gizvr og selti sitt innsigle med vorum fyrrnefndra doms- 
manna insiglum fyrir þetta domsbref Skrifat j Schalhollte 
deigi sijdar enn fyrr seijger. 



451. 16. December 1546. í Skálliolti. 

íóRBR prestr Pálsson lykr Gizuri biskupi fimm hundraða 
part í jörðunni Tópt í Flóa í það g.jald, sem síra Þórðr varð 
biskupi skyldugr. 

AM. 232. 8vo bl. 118b -119a Bréfabók Gizurar biskups i frum- 
riti (CCIV). — AM. 266. Fol bls. 108. Bréfabók Gizurar biskupa í 
alskript síra Haldórs í ReykhoHi 1654—57. 

Þad giori eg þordur prestur paalsson godum monnum 
viturligt med þessu minu opnu brefi. at ec hefi goUdit herra 
Gizure Superintendens Schalhollz stiktis j þad gialld sem ec 
uard honum skylldugur íimm hundrada part j jordvnne topt 
J floa er liggur j Stokseyrar kirkiusokn. med oUv þui sem 
greindvm jardarparti fylgir og fylgt hefer ath fornu og nyiu, 
og ec vard fremzt eigandi ad. vndan mier og minum erf- 
ingivm en vndir herra Gizur og hans erfingia. Skal eg suara 
lagariptingum ca greindum jardarparti. enn herra gizur 
hallda til laga. enn kunne þesse jardarparlur aptur at ganga 
med logum. þa skal ec eda miner erfingiar giallda fim 
hundrud i jordu. eda adra þa peninga. sem herra gizure 
eda þeim sem hann kuedur aa likar at taca, Og til sanninda 
hier vm festi ec mitt jnncigli fyrir þetta bref skrifatj Schal- 
hollti fimta dag næstan epter magnusmesso um ueturenn 
Arum epter uors herra hingatbvrd CD. d. xl. vj. 



m 



ÍARÐAKAUÍ*. 



1546. 



452. 20. Decemí)er 1546. í Skálholti. 

GizuR biskup, selr Skálholtsdómkirkjii, vegna Katrinar Hann- 
esdóttur konu sinnar, hálfa jörðina Horn í Hornafirði og 
tiu hundruð vaðraála fyrir Vatnsleysu í Biskupstungum. 

AM. 232. 8vo bl. 118a— b. Bréfabólc Gizurar biskups í frumriti 
(CCIII). - AM. 266. Fol. bls. 107—108. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654^—57. 

Kaupbref fyrir jordunni uatzleysu. 
Þad giorm uid CDagnus lonsson og liotur þorualldzson 
godum monnum kunnigt med þessu ockru opnu brefi. a 
manudaginn i ymbruuiku a iolafaustu i timburstotunne i 
Schalhollti worum uid i hia saum oc heyrdum a ord oc 
handaband þessara manna. herra gizurar ^inarssonar S(u- 
perintendens) S(chalhoIltz sticktis) af einne alfu enn Sira 
Bryniulfs halldorssonar radzmannz fyrnefndz SchalhoIItzstad- 
ar af annare. Skildezt þad og faldizt under þessu þeirra 
handabande. ad íyrr nefndur herra gizur selldi stadnum og 
kirkÍHnne i SchalhoUte iaurdina halfa horn xxc ad dyrleika. 
er liggur i hOTnafirde i Biarnanes kirkiusokn. wegna katrin- 
ar hannesdottur kuinnu sinnar med hennar samþycke og 
iayrde til Qfenligrar eignar og frials forr^dis vndan fyr nefndri 
katrinu oc hennar erfingium enn under SchalhoUts kivkiu 
og hennar formenn. og þar til xc j uadmalum atta alner 
og xl i huert hundrat. Hier i mot selldi adur nefndur Sira 
Bryniulfur fyrnefndum herra gizure iaurdina alla uatzleysu 
er liggur i biskupstungum i torfastada kirkiusokn med aull- 
um þeim gaugnum og giædum. sem greindri iaurdu fylger 
og fylgt hefur ad fornu og nyiu og SchalhoIItz stadur ward 
fremzt eigandi at vndan Schalholltz domkirkiu og og henn- 
8x formonnum enn under opt nefnda katrinu oc hennar erf- 
ingia. Skyllde hworer fyrir sig hallda sinu kaupe til laga 
og suara lagariptingu sem selldu. ^nn kynni þessi iord uatz- 
leysa med riettu laugmale aptur at ganga, þa skyllde þratt- 
nefnd katrin eda hennar umbodzmadur ganga domlaust ad 
sinum peningum med þeim fridleika sem innkuomu. For 
þessi giorningur fram med rade og samþycke þessara kenni- 
manna sira ions (jinarssonar kirkiuprestz. sira gudmundar 



1546. 



LOKINHAMRAMENN. 



lonssonar og sira ions biarnasonar huerier ad settu sin inn- 
sigle med fyrr nefndra kaupuotta innsifílum fyrir þettakaup- 
bref Skrifad i sama stad og deige sem fyrr seigir arum 
epter gudz burd CQ. d. xl vj. 



453. 27. Deccml)er 1546. undír NúpL 

ViTNisBUEDE um fótarhögg Brynjóifs Sigurðssonar. 

Landsbókasafn 789. 4to bls. 363, skrifað c. 1620. - Landsbóka- 
snfn 65. 4to II, 43, með hendi Jóns dans Magnússonar c, 1640, 

Witnesburder wppa þetta moal.^) 
Þad Giorum vid Jon Þorgautsson og Jlluge Jonsson 
godum monnum viturlegtt^) med þessu ockru opnu breffe, 
ad aarum effter Gudss Burd 1546 a^) næsta daginn effter 
Marteinssmessu*) vín veturenn ] Lokinhomrum j Arnarfirde 
vorum vid^) j hia og heyrdum d. ad Eggertt*'^) Hannesson 
spurde ad þd Brædur Olaff Gunnarsson og Sigmund Gunn- 
arsson^). huor þeirra. ad^) hoggued heffde þann föt af Bryn- 
iolff'e sem seijrna for af honum. Mælltte þa fýrrgreijndur Sig- 
niundur Gunnarsson og sagde. Minn bröder Olaffur heyrer 
nu sialffur thil, Gud sie [sagde hann'^) mier so hollur oL 
dömfsdeige. sem eg hefe alldre Brýniolffe Sigurdssýni veijtt 
neijtt tilræde, annad enu þad hogged sem uppe er a leggn- 
um. enn huorge^) fotar hogged hef eg honum veijtt. Enn 
opttskrifadur Olafur Gunnarsson þagde. og gaff honum^) 
ecke neitt svar hiev til. Og hier efffcer vilium vid sveria fulln- 
adar Bokar 0]d þegar ad þurffa þiker. Ogthil sanninda hier 
vm þa festum vid adur grei]nder menn ockar jnnsigle fýrer 
þetta vitnitsburdar Breff. huortt ad skriftad var vnnder Niipe 
J Dýrafirde [þridia dag Jola. a sama aare sem fýrr seiger^^). 



1) 65. 2) kunnugl 65. 3) sl. 65. 4) þ. e. 12. Nóv. 5) 65j vier 
789, 6) Hér bœlir 65 ranglega við : „h" (= heitinn). 7) [b. v, 65. 
8) huorugl 65. 9) sl. 65. 10) [sl. 65. 

Dipl. ísl. XI. B. 33 



514 



ÞINGSTAÐASKIPÍI. 



1546. 



454. 5. Janúar 1546. á Bessastöðum. 

1547. 

Otti hirðstjóri Stígsson skipar þingstað á Ligjaldshóli undir 
Jökli, og Þorleifr lögmaSur Pálsaon samþykkir. 

Ballarárbók, komin til mín að gjöf frá síra Guðlaugi Guðmunds- 
syni á Ballarú 13. Júní 1894, skrifuð 1665 af Guðmundi Jónssyni á 
Fróðá fyrir Matthías Guðmundsson sýslumann Snæfellinga. — Bréf 
þetta komst af slysi ekki í rétta bréfaröð hér eptir dagsetningu. 

Hðfudsmannsins Otta Stijgssonar Brief vm þijngstada 

skipte i Neshrepp. 

Jeg Otte Stijgsson Kong Mayestats vegna i Danmark. 
Hijrdstiöre og hófudsmann yffer allt Jsland giðre ollum god- 
um mðnnum kunnugt med þessu mijnu opnu briefe ad ept- 
er þuij eg hefe friett og formerkt af nockrum grlegum mðnn- 
um ad full naudsyn þýke til vera. ad auked sie einum þijng- 
stad cL Snæfellsnese i Þornesþijnge. saker langrar vegaleingd- 
ar ct þijngstadena. þuij stadfeste eg skrjcka og samþycke og 
fullkomlega bijfala ad up hiedan sie hallden riettur þijng- 
stadur a Jngialldzhoole cL Snæfellsnese og ðll þijng setia 
mega og dðma ganga. so sem epter gómlum vana niettelega 
plagastt (L ollum veniulegum hieradzþijngum. Skal þar vnd- 
er liggia til riettrar þijngsoknar. Bervijk. Ondvðrdarnes. Gufu- 
skdier og so aller bæer og veidestodur þar fra og inn ad 
Bulandzhofda. og þad saker þez folksíiðlda sem optast er cL 
Snæfellsnese og Hiallasande. þuij þar seni margt fðlk er. skie 
jmisleger gieroijngar. So skal þar og vera KÍettur aftðku- 
stadur þeirra manna er til þez hafa vnned. og Befsijng skal 
á leggia epter dome. Og til meijre audsýnijngar set eg 
miít arffbored zigneth fyrer þetta Brief d Bessastódum cL 
Alptanese. þridiudag næstan fyrer Epiphaniam Amio Salutis 
1546. 

Hier vpp cL Samþycke Þorleijfs Palssonar Iðgmanns vt- 
giefed 1547. 



Í546. SKATTAREIKNINGÉ. ^i^ 

*55. 1546. 

■ 

MiNNisGREiN Gottskalks Jónssonar (síSar prests í Glaumbæ) 
skatta og tolla i Hegranessþingi. 

Add. British Museum 11, 242 (FM. 206.) 4to bl. Í4b. Syrpa síra 
Gottskalks í Glaumbæ; rituð samtíða. 

datvm (10. d, xl. uj. 

Godskalk prest. 

Riprþinge. 

sk[att] X alner, 

. . . nesi sk[att] giaftollur dagslatta. 

[ke]flauik klypping. 

[af] hellulande dagslattu af badum, 

Saudarþinge. 
kimbastodum sk[att] 
jngvelldarstodum sk[att]. 

Skefilstadaþinge. 
Jon sigurdzson skatt. 
kolbeinn sigvrdzson skatt. 
jon jonsson skatt. 
gudmundr Snorason skatt. 

af asmundi arngrirazsyni x alner j giaftoU^). 



1) innan um þesaar uppteiknanir eru páraður ýmsar klauaur, 
svo sera: 

Eyrir silfurz gyllt oc gtafit firir. c. liefc hvstrv raargret dœma svo 
dœtrvm sinvm 

vr logbok 

hross iiij vetra oc elldra en x vetra heilt oc lastalaust íiordvngi 
verra en kyr, þrevetur hestur jafn vid hross, hross þreuett ij hlutir 
kuilldiz Ixxx alnum, tvæuetur hestur oc hross uid ku. 

þrir kaplar vcturgamler oc eitt j heslur firir ku. Er þa hestur- 
enn veturgamle xij alner oc xl. En Iivort hiosaet veturgamallt xiii] 
alnum oc xx, 

vr logbok. 

Belger af fressum tveimur firir eyri. 

33* 



5Í6 



VIK í SÆMUNDARHLÍÐ, 



456. 1546. 

Skuá Gottskalks Jónssouar um lausafé í Vík út frá Stað um 
vorið, er þau Árni og Kristin með tóku. 

Add. British Museum 11, 242 (FM. 206.) 4to bl. 21bi Syrpa sira 
Gottskalks i Glaumbœ, rituð samtíða. 

CD [d. xl]. vj. 

War þetta j uic uorit aa tiundardagen þa þav arne oc 
kristin med tokv. 

íio[rar] vætter smiorz, 
hundrad íiska oc xx betur. 

naut at aullum kiotum oc ij sauder at aullum kiotum. 
IX. hakallz lycker^). 
xj. ffiordungar] miols 
xij trog 

iij storkeroUd. ix sma. 

iiiij fot[u]r. 

x trefðt. 

iij blyfaut. 

iij skaler. 

vij spæner, 

einn bikar. tint oc ij konn[u]r oc drykiar^) askur, 

einn strokkr, 

ij borddiskar. 

firam katlar vo[nder]. 

tvser sængr med huiluuodum oc hægendum. 
fiogra marka pottr, 

ein vlldvkr^). nivnlavg oc vazhandklæde. 

kyrhud oc ij ]eing[iu]r. 

iij kalfskinn. 

ij kapalhar. 

iiij klyfberar. 

ein varreka. 

tuenner torfkrokar. 

einn liar oc torfliar oc ij hardsteinar. j orb. 

af svrarvngvm þrimur firir eyri. 

Eyrer gvllz firir iijc þess er stendz ellding. 

1) Svo. 2) dyrykiar, hdr. 3) oll dvkr, hdr. 



1546 



REIKNINGSGREIN 



517 



ij hrif[u]r. 
stor byrda oc kista, 
ketilkrokar oc hoband. 
vppa vj hesta ny reip. 

Enn j fardogum xij kyr. xl oc iij œr, x sauder uetr- 
gamler med þeim sem sa brunastodum er oc x sauder med 
hrutum tuævetrer oc eUri. Naut íiogra uetra oc tvæuett oc 
kviga uetrgomul æi þorsteinstodumi). 



457. 1546. 

Reikningsgbein nokkur Gottskalks Jónssonar. 

Add. Brilish Museum 11, 242 (FM. 206.), 4to hl^i^ Syrpa síra 
Gottskölks i Glftuiribae, rituð samtiða, 

CD. d. xl. vj. 

aa ec hia salamone steytta maltvnnv oc a at flytia heim 
til min oc þar til dagslattu. 

feingit þoruallde vj ahier vadmalz og lofat honum þar 
til .xu. alnum þa er v. aurar. [oc þad hefur hann feingit^), 

feingit þorvnne iiij alner oc kuartiel oc stika liereptz. 

aa ec X alner hia þorde a þorliotzstodum oc. u. g(amla) 
s(aude) hia helga. 



458. [1546]. 

Kaxjpsetning Gottskalks Jónssonar kongs umboðsmanns i 
Hegranessþingi. 

British Museum, Add. 11, 242. 4to (FM.206) bl. 61b. „Sópdyngia" 
eða „Dœgradvöl" síra Gottskálks í Glaumbæ, og er þetía með hana 

1) Hér íast aptan við kemr: 

[þ]a er jn kom madur ai hallar golf þat er ii] oc xx bisunder 
oc xiiij [hjundrut oc er tolfrætt hundrut huert oc at auk xij stafer, 
þa er lidet af gnod xl þusunder oc uiijC' oc Ixxx [oc] xuj menn oci 
er tircelt hundrat huert. 2) [^bœtt seipnp. TÍð, 



518 



KAUPSETNING 



1546. 



hendi. Mun vera frá c. 1546, því að frá þvi ári eruíbókinni skatta- 
reikningar Gottskálks um Skagafjörð, og hefir hann þá og um þau 
ár haft umboð yfir Hegranessþingi. 

at setia kaup hia utlenskum. 

Eg Gottskalk jonsson kongz vmbodzmann j hegranesi 
set hier j dag almenneleg kaup oc kaupskap i millvm js- 
lenzkra manna oc vtlenzkra. þyskra edr eingelskra. 

Svo oc set [ec] hier grid oc fvllan frid allra manna j 
millum sem hier koma eda koma kvnna. Hver sem hier 
skemmer mann med fvllrettizordum edr uerkum þa skal þess 
rettur avkaz at helmingi sem firir skemdum edr sarsavkvm 
verda oc svo seckt vid konvngdomen sem vor lavgbok jnne 
helldr. Svo oc firirbyd ec hverivm manne vpp sa minz herra 
kongzens vegna falz eda flærd at selia oc falsligan^) kavp- 
skap fremia. Enn hverer sem sannprofader verda at þvi vt- 
lenzker eda islensker at falz eda flærd selia. þa sie sa sekr 
fvUretti þeim er keypti enn konge xiij merkr ef half mork 
uirdiz vert godum monnnm þad hann selldi edr keypti. enn 
þa skerdi bœdi firir kongi oc kalle ef minna uirdiz, 

Nv saker þess at fatœkr almvge hier j landit er heimskr 
oc fafrodr saker fiarska annara godra manna oc landa oc 
[at] en fakunnugi verde sidr blecktr af klokum kaupmonn- 
um oc forfornum. þess oc annarz at gavmvl lavg oc privi- 
legia vorz landz svo jnne hallda med konganna rettarbotum 
oc brefvm oc sidan dæmt oc samþyckt af biskupum og log- 
monnum oc logrettomonnum oc oHum almuga hier j landit 
sem hier stendr skrifat^). 

Jn primis skal iiij marka fiskr vera gilldr oc iij vætter 
firir .c, fertvg vætta skreid, 

halfstycki med varningzklædi firir .c. fiska oc skal uera 
j ,iiij. oc .XX. stikur, 

iiij tvnnur med varningzmiol firir ,c. 

tvnna smiorz firir .c. 

vj. tvnnur malz firir .c. fiska. 

jarnfat firir .c. fiska. 

iiij asmundar firir fisk. 

t) falslavsan, hdr. 2) Svo ^botnlaust). 



1546. 



KAUPSETNING. - REIKNINGSGREIN. 519 



Hver skeifa med saumi íírir fisk. 

ketiU er liggr aa xij fiordungar firir .c. fiska. 

biortvnna firir ,xxx, fiska. 

niiadartvnna firir Ix. fiska. 

Svo oc byd ec oc skipa vtlenskum og jnnlenskum at 
hafa rettar jslenzkar stik[u]r. pvndara oc mælekerolld. en 
hver sem þetta hefur ecki riett þa svare sliku kongdomen- 
um firir sem log votta. Enn hver sem avdruvis kavper en 
fyr stendr skrifad sekr iiij morkum j domrof oc vpptækt 
kongz umbodzmanne þad hann keypti. 

Læt ec þad seckta^) at half en fiorda vætt gangi j .c. 
oc fae þa huer sinn ganing^) j .c. kaupi, 

Gud [gefi] oss godan frid og godan enda. Ivcku oc be- 
holldine reisu. 

Sa madr sem vegr rangt edr stikar rangt edr mæler 
nied rettum mælikerolldum oc uerdr þat eyres skadi þa 
suare sliku firir sem hann hafi stolit jafnmiclu. 



459. 1546. 

KúGiLDA og landskylda reikningr nokkur Gottskalks Jónssonar. 

Add. British Museum 11, 24S (FM. 206) 4fto bl. 73t_ Syrpa síra 
Gotlskalks í Glaumbœ, rituð samUða. 

CD. d. xl. vj ar. 

Brvn med vj kvilldum malnytvkvilldi j landskylld oc 
nj fiordvngar smiors oc . . . 

Valadalr med .v, kvilldum malnytvkvilldi j landskylld 
oc iij daga slatt oc allar tivnder. 

Þorsteinzstader med vj kuilldum malnytvkvilldi j land- 
skylld oc X aura oc tivnder. 

Brvnastader med .i]. kuilldum ix fiordvngum smiorz j 
landskylld oc tivnder halfar. 

loc ec heim fra brvn xviij vetra gamla ku. 



1) ^anuig, hdr. 



520 



AFLAUSN. - VIGSLUBRÉF 



1546. 



460. [1546]. 

FoRsöGN Gizurar biskups fyrir aflausn síra Þorleifs Björns- 
sonar, 

AM. 232. 8vo bl. 30a. Bréfabók Gizurar biskups í Irumriti ^XLI). 
— AM. 266. Fol. bls. 17. Bréfabók Gizurar biskups í afskript sira 
Haldórs i Reykbolli 1654-57. Sbr. Nr. 428 og 430. 

Ab isto crimine supra modum iUicitæ fornicationis adul- 
terij et excercitij diabolic^ magi^^) quod turpiter et contra 
professionem catholicQ et apostolic? fidei jncurristi (te absol- 
vo) et rest(ituo) te in prist(inum) gr(adum) sacri off(icij) 
sa(n)c(tQ) m(atris) ecc(IesÍQ) et communioni fidelium [quate- 
nus mihi fuit permissum^). 



461. [1546J. 

FoKsöON Gizurar biskups fyrir vígslubréfi. 

AM, m 8vo bls. 74^ Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CXV), 
— AM. 266. Fol. Bréfabók Gizurar biskups í afskripl síra Haldórs 
í Reykholti 1654-1657. 

Vigslubref. 

Vniuersis et singulis christi fidelibus presentes literas 
uisuris seu audituris Giz(er)us Einari S(uperintendens) S(chal- 
holtensis) Salutem in domino sempiternam. 

Notum facimus per presentes quod nos anno domini 
m. d. xl. VI. in Ecclesia Cathedrali sacros ordines celebran- 
tes Dilectum nobis in Christo filium dominum | o | in sa- 
crum presbyteratus gradum more apostolico per uerbum et 
oracionem cum manuum impositione promouimus quod fæ- 
lix faustumque sit cedatque in gloriam dei sempiternam. 
Proinde rogo quoque pios omnes vt quahtum possint huius 
uiri studia prouehant ita vt possit commode suo cornmisso 
grege preesse et pro iUo curam animarum habere. Jn cuius 

1) magicQ, hdr, 2) [Þetta er skammstafað svona í frumritinu: qu' 
m f pm*. — I hinuin eldri forsögnum er þetta venjulega; aucloritate 



1546. GRÆÐSLUKAUP. - SIRA ÞÓRÐR. 



521 



testimonium sigillum meum presentibus est literis appensum. 
Datum uel scriptum et cetera. 



462. 1546. 

MiNNisGREiN Gizurar biskups um græðslukaup Solvei^ar 
(Bjarnadóttur, Andréssonar) lil Fabians Beckers. 

AM. 232. 8yo bl. lOGK Bréfabók Gizurar bistups i frumriti (CLIX). 
— AM. 266. Fol. bls. 91. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

anno domini m. d. xL vi^). 
Jtem asattur ordit uid fabian becker vm grædzlukavp 
Solueigar ]n summa .ijc. hier upp da afgreitt honnm vætt 
smiors. uod uadmals .iiij. gelldings klyppinga. halfa nautz- 
hud [xx alna skinn^). skal hann taka j fiske þad sem epter 
stendr huat honum var afgreitt j gaurdum af sira Einare 
Ixxij fiskar. 



463. 1546. 

Bréf Gizurar biskups til sira Þórðar (Pálssonar) í Hraun- 
gerði um að finna sig. 

AM. 232. 8vo bl. 107a. Bréfabók Gizurar biskups í friimriti (CLXXI). 
— AM. 266. Fol. bls. 92. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholli 1654—57. 

anno domini m. d. xL vi^). 
til sira þ(ordar) i hraungerdi. 
Gratia et pax in christo jesu. 

Vifanlegt se ydur at eg haífda nockur eríndi uid ydur 
næst er eg reid um hia ydr þo ec taladi þa ecki þar vm. 
þui bid eg ydur og vil eg ad þier finnit mic hier heinia j 

1) stendr fyrir ofan alla þessa opnu í 232. 2) [á spássíu, og 
poolpað úr ?33 að mestu, 3) Stendr yfir allri opnunni i 232. 

T 



522 ÞINGREIÐARBRÉF. — PRÓFASTSDÆMI. 1546. 



Schalhollti a manudaginn eda þridiudaginn epter helgina nu 
er kemur, Suo og fyrir þann skuUd at eg heíi hier nockud 
mdlþarfa enn prestar ero fair. 

€i meira vm sinn. gr eg ydur gudi bijfalandi. 



464. [1546]. 

Beéf Gizurar biskups til ónafngreinds manns um þingreiS 
til styrks við sig „at sumri". 

AM. 232. 8vo bl. 108a. Bréfabók Gizurar biskups í frumríti (CLXXIII). 
- AM. 266. Fol. bls. 94. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra Hal- 
dórs í Reykholti 1654-57. 

Þingreidarbref. 
Kvnngiore eg ydur kiæri vin at so kann ske ad mier 
og godum monnurn uirdizt þarflegt at eg ríjdi til þings at 
svmri enn sakir þess ad þad kemur optlega a ovart þeim 
er ])ad þurfa ad uita j tima. þui a uordag er bagt um sendi- 
ferdir. vil eg ydur þetta fyrir fram uita lata og bid ydur 
kiærliga ad þier huxit upp ca med mier til þings at ríjda 
med þeim styrk sem þa kunni þier af stad at koma. þike 
mier þar makt oa liggia. og reidi eg mig þar vpp dai, 



465. 1546. 

Takmöek (á prófastsdæmi) síra Þórðar Gíslasonar. 

AM. 232. 8vo bl. 109ft: Bréfabók Gizurar biskups i frumTÍti (GLXXVI). 
— AM. 266. Fol. bls. 95. Bréfabók Gizurar biskups i afskript sira 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno domini m. d. xl. vi^). 
Takmark sira þordar gislasonar. Oddakirkia. arbæiar 
kirkia, Gunnarsholltz kirkia, med ollum þeim halfkirkiuni 
og soknum. sem liggia vnder þessar kirkiur. 



1) Stendr yfír allri þessari opnu í 232. 



1 



1546. 



ERLENDR. - VEGABRÉF 



523 



466. 1546. 

SvAE Gizurar biskups um undanfæriseið (Erlends) lögmanns 
í kvennamáli nokkuru. 

AM. 232. 8vo bl. 109a. Bréfabók Gizurar biskups í frumnti 
(CLXXVIII). — AM. 266. Fol. bls. 94. Bréfabók Gizurar biskupaíaf- 
skript síra Haldórs í Reykbolti 1654—1657. 

Anno domini m. d. xl. vi^). 
Suar um eid logmannzins. 
Sakir þess ad hann hefer haft olauglega epterleitan a 
vndanfœrinv bœdi sinna vegna og hennar. Jtem j anare grein 
þar fyrir ad einginn ber hann nu þessu enn hann hefer 
þagat langan tima sidan honum uar sagt huer hann bar 
þessu mali og matti þa vel vndanfærazt þui kunni þar eing- 
inn ad at hlaupa vtan skialligum dandimonnum litizt hon- 
um bera þar eidr^) um ath hafa. 



467. 1546. 

Vegabrée út gefið af Gizuri biskupi handa sira Halfdani 
Þórarinssyni til utanfarar. 

AM. 232. 8vo bl. 109b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CLXXIX). — AM. 266. Fol. bls. 96. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Vegabref sira halfdanar 1546. 
Saker þess ad sira halfdan þorarinsson hefur tiad fyrir 
mier at sig drœgi nockur naudsyn til at ferdazt ut af land- 
ino saker sinna skuUda oc þarfligra erinda suo til noregis 
sem j adra stade. huat morgum godum monnum er uel 
kunnigt huern skada hann fieck fyrr meir j sinne utanferd 
huar fyrir at hann hefur mig vm bedit at gefa sier leyfi og 
gott ordlof til þessarar sinnar ferdar. huad eg medkennunzt 
med þessu minu opnu innsigludu brefi at ec hefi honum 
gott ordlof gefit til at ferdazt nu þetta (ar ut af landino 
sokum sinna naudsynia og riettferdugra erinda j suo mata 



1) Stendr yfir opnunni í 232. 2) Svo. 



524 



BRÉF TIL ODDS. 



1546 



[hann giore huorki rugl ne mas sem þeir adrer er nu hafa 
fyrir skemstu utan farifc^). og hann komi aptur a næstu ept- 
erkomande (iare ef hann hindra ecki nockur lauglig forfoli 
þar um. 

Og til sanninda et cetera. 



468. 1546. 

Kapli úr bréfi Gizurar biskups til Odds Gottskalkssonar, 
þar sem hann hvetr hann til að prédika lærdóminn „eigin 
munni". 

AM. 232, 8vo bl. llla. Bréfabók Gízurar biskiips í frumrili 
(CLXXXII). — AM. 266. Fol, bls. 97, með hendi sira Haldórs i Rcyk- 
holti 1654—57, og á lausu blaði niilH 7. og 8. blaðs með hendi frá c. 
1700 (=. h), Um blað það, sem þetta bréf er tekið eplir, og á eru 
fleiri bréf Gizurar biskups, fer Árni svo feldum orðum: 

„Sira Þordur yeifc ei hvadan hann heíur þelta. Óvist hvert ut 
skrœdunne ðlHvoIe er hvarf. eda epter Dó'mabok frci Raudamel i 4to. 
sem var i lííne hiö. Sira Gudmunde vid Hellna og íl Stadastad. Þtí 
eetlar hann þetta sidsta övissara þvi þar muni ei þess slags neitt 
inne vered hafa. 

Þetta allt er manifeste skrifad ur brefabok Gissurar biskups. et 
qvidem þvi Exemplare in folio. er eg feck af Sira Jone Torfasyne 
(= AM. 266, Fol.), Errata et ductus literarum obscuri id evidenter 
monstranl", 

Blað þetta sýnist vera úr stórri bók^ því að á þvi stendr blaða- 
talan ,126". Mun Árni hafa glatað öllu hinu af bókinni sem ónýtu. 
— Prentað hjá Harboe í Khavns Selsk. Skr. V, 286. 

Anno domini m d xl y'f), 
ex literis scriptis ad Ottonem Gottschalki, 
CDessis quidem multa operarij pauci. Dominus deus di- 
gnetur nobis in suam messem operarios mittere et tu ipse 
mi Otto nullum potes deo maius obsequium^) prestare quam 
Sanctuni suum Euangelium pusiUo christi gregi ore proprio 
annuntiare. sicut hoc ipsum tuis scriptis et maximo labore 



1) [á spápsíu í 232 og mjög fúnað burt, og er því lesið hér með 
Btuðningi af 266. 2) Stendr fyrir ofan opnuna i 232, 3) oíricium &. 



ÞORVARÐR, ~- MlNNISGRElN 



525 



professus es. Quia deus ab eo plus requiret cui niullum 
donauit, Jpse te conseruet ad gloriam sui noniiuis et Ec- 
clesiæ (;dificatioiiem. Amen. 



469. 1546. 

Kai'li úr bréfi Gizurar biskups til sira Marteins Einarsson- 
ar, þar sem hann minnist á lát Þorvarðs bróSur hans. 

AM. 282. 8vo bl, llla^ Brétabók Gi/Airar biskups í frumriti 
(CLXXXIII). — AM. 266. Fol. bh. 98. Bréfabók Gizurar biskups i 
afskript síra Haldórs í Reykbolti 1654-57. 

Ánno domini m d xl vj^). 
til sira CDarteins. 
Frater tuus Thoruardur 0*narsson non est mortuus sed 
dormit in christo de cuius obitu contenti estote et sinite eum 
in protectione omnipotentis dei requiescere. 



470. 1546. 

MiNNisGEEiN Gizurar biskups um prófastsdæmi og tíundir. 

AM. 232. 8vo bl. 112b — 113a- Bréfabók Gizurar biskups í frum- 
riti (CLXXXVI). - AM. 266. Fol. bls. 99. Bréfabók Gizurar biskups 
í afskript síra Haldórs i Reykholti 1654:— 57. 

Anno Domini m. d xl vj^). 
Til þuilikrar tiundargiordar seiger sira jon þorleifsson 
J sinu profustzdæmi. jardagodz halft ix hundrat c. enn lausa- 
godz halft þridia hundrad c. 

Jtem gefit pal bonda wigfusson kuittaíi um allan pro- 
fastzpartz reikningskapinn sem a hefr fallit hier til og þann 
sem a fellur þetta hit næsta eptirkomanda aar med tiundum 
og oUu. 



1) Stendr yíir opnuani i 232» 



526 



REKlNN Á SKEIÐI. — KAÚPMÁLÍ. 



1546. 



471. 1546. 

ViTNisBUKÐR, að Gizui' biskup leyfði Erlendi lögmanni að 
hafa fjögurra eða fimm álna laung tré af rekanum áSkeiði. 

AM. m 8vo bl. 113a. Bréfabók Gizurar biskups í frumrili 
(CLXXXVni). — AM. 266. Fol. bls. 100. Bréfabók Gizurar biakups 
í afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno Domini m. d xl vjM. 
Þat giorum uid Simon prestur jonsson og líotr þor- 
ualldzson godum monnum uiturligt raed þessu ockru breíi 
at uid uorum þar uidstaddir i timburhusino ca eyrarbacka 
og heyrdum oa at herra gizur Einarsson leyfdi ^rlindi Þor- 
vardzsyni laugmanne at haía iiij eda fimm alna laung tre 
af rekanum oa skeidi er liggr fyrir utan auluescíi. Og til 
sanninda hier vm. 



473. [1546]. 

Kaupmálabkéf Björns Hannessonar og Þórunnar Daðadóttur. 

AM. 232. 8vo bl. 116a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CXGV). — AM. 266. Fol. bls. 104. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript sira Haldórs í ReykhoUi 1654-57. 

Svo felldur skilmaii for fram j mille Biorns hannesson- 
ar. og Þorunar Dadadottur da. þeirra giptingardeigi at Biorn 
hannesson taldi sier til motz uid Þorunne hundrat c j suo 
uordnum peningum. jordina Sæbol. Ixc« jardeöar garda og 
kiaranzstadi .xxc og þar til .xl^. j godum peningum. Þar i 
mot gaf Dadi Gudmundzson dottur sinne Þorunni. Ixc med 
svoddan hætti. xKj smaiordum. og xxí*" med slikri uirdingu 
til helmings sem lausagodz Biorns yrdi. skylldi Biorn gefa 
Þorunne fiordungsgiauf ur sinum peningum hundrad c. voru 
svo til skildar þessar fyrrgreindar .ij. smajardir. þar med 
skildi fader hennar hana malakonu j gard biorns. huort 
helldr at henni jukizt^) peningar at gipf eda erfdum, Suo og 

1) Stendr fyrir ofan opnuna í 232. 2) Svo. 



I 

1546. BYGGINGARBRÉF OFL. 527 

skildi Dadi bondi dottur sinne kiorgrip ur eigu Biorns ef 
hann andadizt fyrr. elligar stædi kiorgripur sem koniit uæri. 



1546. 

Qizvs, biskup byggir Eyjólfi bónda P(áls)syni jörð dómkirkj- 
unnar Nes á Seltjarnarnesi um þrenna tólf mánuði, með 
þeini greinum, er bréfið hermir. 

AM. 232. 8vo bl. 116b. Bréfabók Gizurar biakups i frumriti 
(CXCVII). — AM. 266. Fol. bla, 105. Bréfabók Gizurar bisUups í af- 
»tópt aira Haldóra i Reykholti 1654-57. 

Anno domini mdxlvj. 
Bref íyiolfs fyrir nesi. 
eg hefi bygt eyiolfi bonda P{als)synii) Schaiholltz dom- 
kirkiu iord nes ca Seltiarnarnesi epter þui sem leigulida ber 
J næstu epter koniandi þrenna ,xij. manudi upp fra fardaug- 
nu j wor med sHkri landskylld og gialldi sem veniuligt 
og hann hefur adur golldit sidan eg atti þar med at 
giora. og greidi sitt gialld j hendr minum vmbodzmanni car- 
lega. og suari ollum laugskilum fyrir greinda jord og veiti 
laugligt abyli mier og domkirkiu ad skadlausu. j suo mata 
hann suari jone bonda biornssyni þann mannzhlut sem 
W er skilit fyrir uppgiof þessa leigumala sem hann atti til- 
tíiulu adur hann uæri gefinn j mitt ualld. 
Og til sanninda hier um cetera. 



Suo gyiolfi tilskrifat fra Stafhollti ath jon Biornsson 
skildi sier mannzhlut hia honum uppa huert aar a medan 
hann byr j nesi fyrir uppgiof & leigumalunum af þui skipi 
sem vel uæri til hlutar komet. 



Sira Einare suo til skrifat at hann skylldi ecki byggia 
lordina nes þui ec hefdi sialfur bygt hana jone bonda biorns- 
syni epterkomanda dir. 



^ l)íhandr. stendr að eins „P. syni'', en AM. setr þar viðíafskript 
s^QniMÍ.e.p(als)syni«.Þettagœti þó veriðEyjóUr Pétrsson faðlr síra Böðvars , 



528 



HVALSNES. - GRÆÐSLUKAÚP. 



1546. 



Jtem lofat gyiolfi sidar meir j godu tomi um at hiixa 
vm þad sem fra væri tekit jordunni nesi og þar ætli ad 
rettu ad fylgia suo þad mætti med godra manna radi aptur 
skickazt. 



474. 1546. 

Beép Gizurar biskups til síra Eyjólfs (á Hvalsnesi), sem kvart- 
að hefir yfir því, að síra Einar (Ólafsson í Görðum) hafi 
bygl undan sér Hvalsnes. 

AM. 232. 8vo bl. 116b^ Bréfabók Gizurar biskups i fruuinriti 
(CXCVIII). — AM. 266. FoL bls. 105. Bréfabók Gizurar biskups i 
afskript sira Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d xl vj. 
] brefi Sira gyiolfs. 
J hueriu þier skrifudut at sira ^inar hefdi b(ygt) und- 
an ydur hualsnes veit ec þar ecki til. hitt er mier uitanh'gt 
at ec hefi honum bifalat og um bodit at byggia samt fram- 
uegis SchalhoUtz stadar iarder um nes mier og domkirkiunni 
at skadlausu, þui hefi ec bier ecki storligt med og uel skuh 
þier mega heima bua fyrir mier næsta dr. vm stada tilkall- 
it. et cetera. 



475. 1546. 

MiNNisGBEiN Gizurar biskups um græðslukaup goldið Fabian 
Becker. 

AM. 232. 8vp bl. llSa^ Bréfabók Gizurar biskups í frurariti GGII). 
— AM. 266. Fol. bls. 107. Bréfabók Gizurar biskups i afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno domini m. d. xl, vj. 
Jtem golldit fabian becker vod uadmals og vi fiordung- 
ar smiors uegna katrinar minnar. fyrir grædzlu gudrunar 
sæmundardottur. 



1547, FLJÓTSHOLAR. 529 

■ 

*76. 3. Jaiiúar 1547. í SkáltoltL 

Arnór og Finnr Guðmundssynir selja Gizuri biskupi jðrðina 
Pljótshóla í Flóa fyrir lausafé. 

Bisk. Skalh. Fasc. V, 1, frumrit á skinni, sem þrjú innsigli hafa 
^evið fyrir. — AM. Apogr. 2557. 

kaupbref fyrir fliotzholum. 
Þad giorum wier Bryniolfur prestur Halldorsson Jon 
Biarnason oc jon biornsson godum monnum kunnigt med 
þessu woru opnu brefi NÍunda dag iola^) i timburstofunne j 
Schalhollte vorum vier i hia saum oc hevrdum a ord og 
handabaiid þes&ara manna af eirne alfu Herra gizurar £in- 
^rssonar Superintendens Schalhoiltztikíis. enn af annare Ann- 
Gudmundzsonar og fins gudmundssonar. Skildizt þad 
faldizt vndir þessu þeirra handabande ad fyrnefnder brœd- 
Arnor oc finnur selldu adurgrekidum Herra Gizure iaurd- 
>na alla fliotzhola xvc ad dyrleika er liggur i b^iar kirkiu- 
sokn med aullum þeim gaugnum oc giædum sem greindre 
laurdu fylger oc fylgt hefir ad fornu oc nyiu oc þeir vrdu 
fremst eigendur ad. Hier j mot skylldi adurgreindur Herra 
Gizur giallda greindum brædrum viij hundrud j fridum pen- 
^"gum oc þar til vij hundrud i godum oc geingiligum pen- 
íngum. Skylldu fyrrgreíndir brædur swara iagariptingum a 
greindre iaurdu og fa herra gizure þad skial sem þeir hefdi 
fyfir henni enn herra Gizur hallda til laga. ^nn kynni þessi 
laurd nied laugum aptur ad ganga þa skylldi Herra gizur 
ganga domlaust aptur ad sinum peningum. Og til sanninda 
hier vni setium wier fyrrnefndir menn wor innsigle fyrir 
þetta kaupbref Skrifad i sama stad deigi sidar enn fyrr seig- 
Arum epter vors herra hingadburd. CO. d. xl og vij. 



4. Jamiar 1547. á KoldingMsí. 

Kbistján konungr III, lénar borgarmeisturum og ráði Kaup- 
niannahafnar Island og Vestmannaeyjar um 10 ár, þrjú 



1) þ. e. 2. Janúar 
Dipl. Isl, XI. B. 



34 



530 



ISLAND OG KAUPMANNAHÖFN. 



1547 



fyrstu árin fyrir 1000 Lybikumarka afgjald árlega, og skulu 
þeir hafa umboðsmaan sinn i landinu, er geymi laga og 
réttar. 

Ríkisskjalasafn Dana, Register paa alle Landene V, 501^. — 
Prentað í M. Ketilssonar Forordninger og aabne Breve I, 255—56, 
(en er þar ekki nákvæmt), og í Kirkjusögu Finns biskups II, 301 (eins 
og bjá MKet,); ennfremr í Cbristian den tredies Historie, Kh, 1778, 
TI, 420, (eptir MKet.). — Ágrip prentað í Danske Kancelliregistranter 
1535-1550, udg. ved Kr. Erslev og W. Mollerup, Kh. 1881-1882, 
bls. 326. 

Borgemestre och Raadmendtt wti Kiðpnehaffuen fick 
BrefF som her eptther ffylger 1547, 
Ghristiann et cetera. 

Giðre alle witterligtt att wij afif wor synnerlige gunst 
och naade haffue wntt oc forlentt oc nu mett thette wortt 
obne breff wnde oc forlene oss elskelige Borgemestere og 
raadmend wti wor Staedtt Kiðpnehaffuen oc Huilche the 
tiiU thennom tagendis worder wortt oc Norgis Kronnens 
Landtt Jslandtt mett Vespenðóe att hafFue wyde bruge oc 
beholle mett samme Landtz jnkomme told oc ald annden 
wor oc Kronens rentte oc rettighed [som Otte Stissen sist i 
were haffde^) wtj Thye sambffelde Aar nest eptther thette 
wort breffuis datum regnendis dog mett saadanne skell att 
thee aarligenn ther aff schulle giiffue tiill oss oc kronenn 
huer Sancti Michels dag .j^ marck Lub(ske). som j Lybeck 
oc Hamborig gienge oc gieffue ere oc Nar ther forne Borge- 
mester oc raadmend haffuer hafftt wtj theris brug oc werre 
wtj iij eller iiij aar oc wij thaa forffare kunde oc oss oc 
Kronenn miere rentte ther aff kand tilkomme tha schulle 
thee siidenn giffue ther ydermiere wdaff eptther somm thee 
ther omm kunde mett oss bHffue tiill eens oc schulle thee 
sielff huertt aar lade besegle Landitt wtd fran wor Staed 
Kiðbnehaffuen. Sameledis schulle thee oc skiicke tiid tiiU 
Landett enn goed forffarena Mand soni alle tiidtt schall 
werre Iher paa landitt och haffue tiilsiun att wore wnder- 



1) [á spássíu með sömu bendi. 



1547 



LÍKNESKI. 



531 



sotte saa mðgett som Norgis loug oc rett er oc ingen tilsted- 
att wforrettis emod Logenn. cum Jnhibitione solita, 
datum Kolinghus tisdagen post Nyaarsdag Anno 1547. 



11. Janúar 1547. í Skálholti. 

t^^iBuRÐARBRÉF GizuraF biskups um hkneski og heilagra manna 
^yndir, „sérlega" „róðukross-mynd" þá, „sem að hér er í 
Kaldaðarnesi". 

AM. 236. 4to bl. 82-84, með hendi frá c. 1650. — AM. 215, Fol. 
^ls. 31—34, með hendi Jóns Gizurarsonar á Núpi c. 1630—1640. — 
PrentaÖ i Safni lil sögu íslands 1, 685-688 (eplir AM. 215) og á 
'iönsku hjá Harboe i Khavns Selsk. Skrifter V, 293-298. 

Bíeflf H(erra) Gitzurar [€(inars)s(onar)i) aff Lijkneskium 

[sent vm stijktid^). 
Gitzur Einarsson Superintendens Skalholltts stickttis ösk- 
sierhuerium gödfusum lesara och heyrara þessa syns^) 
rieffs nadar og fridar aíí" Gude faudur fyrer hans elskuleg- 
son vorn herra Jesum Ghristum, 

Saker þess ad eg formerke fyllelega. ad scL blindleike 
hlatrua fer enn nu ecke suo miðg minkande. sem vera 
skyllde. ad fduijst fölck hier j stickttenu leitar sinnar vel- 

erdar hid suo auduirdelegum hlufcum. sem er hid einum og 
^udrum hkneskium. Sierlega hið. þeirre Rödukross mynd. 
sem ad hier^) er ] Kalldadarnese. med óLheitum og förnfær- 
yngum og heitgaungum. þuertt a möte Gudz bodordum og 
vorum truar articulum. þui Gud seiger so j annare Bök 
Moyses 20 capitula. Eige skallttu þier skurgod giðra effter 

ykijngu þeirre. er a himne^) er. a jaurdu edur vnder jðrd- 
^nne. ei skallttu þaug dyrcka nie^) vegsama. Hier þuertt a 
mote giðra menn. ad þeir bæde dyrka þau og vegsama. og 
sem postulin vottar thil Romveria 1 cap. ad þeir vmsnua 
dyrd oforgeingelegs Gudz j forgeingelegar likneskiur, dyrcka 

1) [b. V. 215. _ A spássiu í 236 er ritað með hendi Grunnavík- 
ur-Jóns: „Þetta er Gissurar Dissertatio de imaginibus". 2) sl. 215. 
sl. 215. 4) himnnm 215. 5) edur 215. 

34* 



532 LÍKNESKI. 1 547- 

meir og þiöna skepnunne enn skaparanum. huar fyrer ad^) 
Gud hann yfergefur luiihjka menn j fraleitt sinne. skamm- 
samlegar girndar og ymislegar odader. so þeir medtake verd- 
kaup siins villudörns. og eru þeir dauda verder. sem þuilijkt 
giðra. so og þeir eirnin. sem [samsinnader eru þeim^) sem 
þad giðra. Þar fyrer aminne eg og viduara kristid fölck vpp 
a Gudz vegna. ad fyrer saker sinnar saluhicLIpar och eilijfr- 
ar velferdar aflate aller og fordist slijkan hiegöma og af- 
skaplega hiatru. ad veita suoddan dyrckan og vegsemd nockre 
skepnu. ad helldur feysknum og fyrerfaranlegum h]kneskiuni. 
sem vier skylldunst ad veita alleinasta vorum skapara. öaf- 
Idtanlega hann ad heidra. vegsama j sijnum signudum syne 
Jesu Ghristo. huar fyrer eg hefe Idtid vppskriffa og setia 
hier effter nockrar stuttlegar greiner. biödande vnder skyllda 
hlydne a hueria krossmessu þær vpp ad lesa j kristelegum 
saufnude^). hueriar ad hlyda vm þetta efne. so ad menn fae 
hier vm sannan skilnijng. og leidist a riettan heilsuveg af 
þuihjkum hdskasamlegum hidstigum. er menn haffa heilzttu^) 
leinge viUer rdffad. viliande giarnan j fleiru audru. þui sem 
kristinna manna sá.luhicLlp thil kemur, þeim gagnast og þiön- 
ustu ad^) veita eff'ter þui sem Gud gefur efne a. nær 
sem*^) þaurf giðrist. Bijfalandi ydur aull samtt Gude Drottne. 
hann virdist med sijnum heilaugum anda''). sinne nád og 
styrcku trauste med ydur ad vera alla tijma. og ydur ad 
þessu lidnu lijfe ad geff'a eihjfft lijff. amen. 

Skriffad j SkÆlholltte manudægin næstan effter þrett- 
anda 1547. 

1. Spurnijng. 
Eru ecke helgra manna mynder hjdande ] kirckium^)? 
R(esponsum^). J 20 cap. Exodj bökar er bannad og fyrer- 
bodid ad giðra [nockur hjkneske^^) edur skurgod. þau er 
menn skulu dyrcka eda thilbidia. þui ad^) þad er opin- 
ber skurgoda villa þuertt 4 möte þui fyrsta bodordinu. þui 

1) sl. 215. 2) [þeim síimainriador eru 215. 3) samfunde (!) 215. 4) 

Svo bœði; helzt of, stendr f afskr. i AM. 21G. Fol). 5) b, v. 215. 6) 

þeim 215. 7) b. v. í 215 með hendi Ávna. 8} kirkiunum 215. 9) sl. 
215. 10) [nockra lijkneskiu 215. 



1547. LÍKNESKI. 538 

þau eru eingin lijdande sem þar thil eru hðfd. Enn þad er 
vitanda. ad þad er j sier sialfu fricLlst hjkneskiur ad haffa. 
so framtt seni menn varast þa misbreitne og skurgoda uillu. 
sem halldist hefur alltt hier thil vid hjkneskc Ghristi og hei- 
lagr a manna. hueriar ad almugafölck hefur ætlad ad haffa 
niunde nockra Guddöms magtt. thileinkande þeim eiginlega 
dyrckan og heidran. fremiande so skurgoda villu med hei- 
lagra manna dkallan. 

2. Huad skal giðra. eflf fölckid dyrckar og heidrar 

hjkneskiur^) ? 

andsuar. 

Eff ad j nockrum stad er þad Irjkneske sem fÆuijs og 
hiátruadur almuge hleipur thil og heidrar. leitandi sier hicL 
þui hictlpar. þd skal veralldleg valldstiörn j þeim^) sama stad. 
þad ] burtt taka. so ei fremiest skurgoda villan. ad dæme 
Ezechias^) kongs. huer ad med þad*) sijdsta j sundur braut 
€irormin sem Moyses giorde. (sem) þesse heimskufuUur lyd- 
ur tök ad veita hðnum gudlega dyrckun og hann ad thil- 
bidia. 

3. Eru lijkneskin þct ecke heidrande? 

andsuar. 

Clemens sagde thil Jacobs brödur drottins vors: EfP 
ad þier vilied riettelega heidra Gudz Iijkneske þá syned 
niannenum velgiord sem efPter Gudz mynd er giaurdur. veit- 
ande hðnum heidur og virding. hungrudum fædslu^). þyrst- 
um dryck. naukttum klœdnad. þurfftugum þionustu, vegfaur- 
aundum herbergi. og sijna naudsyn. þeim sem er j fdngelse. 
Og enn seiger hann. Huad Guds heidur er þad ad hlaupa 
fyrer hjkneskiur giaurdar afit* steinum og stockum. og hie- 
fíömlegar mynder suo sem Guddömlegt vellde. enn fyrerlijta 
mannin. huer ad er sannarleg Gudz jmynd. Enn seiger hann 
3U0. Huad er ögudrækelegra og öþacklcLtlegra enn ad audl- 
ast velgiðrd af Gude. og giðra steinum og stockum þacker? 
Eff eingin kemur thil fodursins nema fyrer Ghristum. þá 



1) lijknefsken 215. 2) b. v. 215. 3) Ezechie 215. 4) b. v. 215. 
5) fsedslur 215. 



354 



LÍKNESKI. 



1547. 



rænum vier gud dyrdinne. og thileinkum hana mclluerks 
myndum. og lijkneskium so sem þær mune oss nockm hidlp 
veita. 

4. Þ8 kallar Gregorius hjkneskin leikmanna bækur? 

andsuar, 

Vel mega kristner menn hafa vors herra likneski. sæll- 
ar Mariu. hðfudfedranna og postulanna. so sem minnelse. 
þui þar thil stoda þau ad aminna oss. þui þa vier lijtum 
mynd krossins. eda vpprisu mynd Chrisli. þcL jafnsnartt kall- 
ast oss thil minnis heilsusamle,qur daude Christi. og hanz 
dyrdarleg vpprisa. huerrahluta mijnmjng ad er miðg nytsam- 
leg. og naudsynleg. Vnder þeirre grein seiger Gregorius. þad 
sem lesendum er skrifftin. þad er ölærdum máUierks mynd- 
ernar. Enn þð skylldast christner menn ei ad eins af mynd- 
anna bökum ad læra. helldur af B8k Gudz sialfs. sem ad 
eru Ritnijngarnar. og huer þad girnist Gud ad þeckia. leite 
hann þess ecke alleinasta af lijkneskium eda mcLluerks mynd- 
um. Rannsake hann helldur effter bodordi Christi ritnijng- 
arnar. Enn þeir sem ecki kunna ad^) lesa. heyre þeir Gudz 
ord. þui ad truan kemur ut aff predikuninne. 

5. Huad skal þd hallda aff helgum dSmum heilagra? 

R(esponsum)2), 
Lijkamer heilagra eru Gudz hybyle. og heilax anda 
herberge þar fyrer. og ad þeirra bein voru [j fyrstu saman 
lesin^) og geymd aff' g8dfusum mðnnum fyrer minnelsis sak- 
er. Enn sijdan giordist þar aff vanti ua huer ad var thilefne 
skemmelegra og glæpalegra suika. vppsettra*) saker auinn- 
ijngs. so ad þeir fyrerlaugdu ad vegsama sierhuer bein fyr- 
er helgedom heilagra. þui ad aigirnd kennelydsins hefur ei 
ad eins hðndlad thilefne sinnar ágirne. vt aff stockum og 
steinum. helldurog eirnin hefur hun giortt aff daudra manna 
beinum verkfære sijns ranskapar. huar fyrer ad vpptaukur 
(sem þeir kalla) heilagra manna beina eru ecke utan tdhrein 
suik Romuerskra^) Biskupa. og margra®) þeirra hjkamer eru 

1) b. V. 21.5. 2) a(ndsvar) 21.5, 3) [aamanlesenn j fyrstu 215. 
4) 215; vppsettar 236. .5) 215; Romverskara 236. 6) 215; margara 236. 



1 



1547. LÍKNESKI. - LÖGMENSKA. 535 

■ 

hÍ6r a jardnjke heidrader. huerra saler ad eru grefftradar j 
heluijte. þess hofuni vier dæme vm þann spilluirkia sem 
dyrkadur var fyrer pijslarvott. huers alittare ad heilage Mar- 
tinus nidurbraut^). sem lesa md j hans lijfssðgu. 

6. Huerier eru þd riettu helgidomar heilagra? 

andsuar. 

ad vier eíFter fylgium þeirra tru. kiærleika. stadfeste. 
t'olinmæde. og setium þcL oss thil effterdæma. ad lijka sem 
þeir skiærlega fyrer Gudz ndd trudu a Christum. elskudu 
>^ed glöande ast nííungan. stðdu stadfasler j trunne og tru- 
arinnar jdtnijngu. og þolinmödlega þoldu dauda fyrer Christz 
saker. og eru j Gudz rijke medtekner. h]ka so skulum vier 
^^^d þessum dæmum franihuatter. bidia Gud audmiuklega. 
^d hann hlutskiffte oss eirnin sem enn nu strijdum j þessu 
veralldar h]ffe shjka tru. kiærleika. stodugleik og þolinmæde. 
og giæte vor med sinne ncLd. ad so sem þeir eru j einum^) 
auruggum stad skickader^) effter fylgium vier med sijdsta 
þegar vier skulum deja vissulega vorum brædrum Amen. 



479. 27. Janúar 1547. í Kolding. 

KoNxjNGR veitir Ormi Sturlusyni lögmensku norðan og vest- 
an á íslandi. 

Rikisskj'alasafn Dana, Register over alle Landene V, bl. 502. 

Ornner Stollessen paa Jsseland fick breff att mue were, 
Laugemandtt ther paa Jsselandtt westenn oc nordenn cum 
clausulis consuetis. 

datum Koling torsdagenn nest epther Sancti pauli con- 
uersionis anno^mdxvij. 



1) 215; endurbraut 236. 2) b. v. 215. 8) sl 215 



536 



KVITTAN 



1547. 



480. 12. Febrúar 1547. í Skálholtí. 

KviTTUNÁEBRÉF til haoda Gizuri biskupi fyrir tíu hundruðum 
vaðmála greiddum dómkirkjunni fyrir tíu hundruð í Vatns- 
leysu. 

AM. Fasc. Ll, 5, frumrit á skinni. Öll (3) innsiglin eru dotlin 
frá. — Afskript í bréfabók Gizurar biskups b) AM. 232. 8vo bl. 
120a (ccvm; frumbók) og AM. 266. Fol. bls. 110-111. 

Kuittunarbrief fyrir lOc j vadmalum vid skalaholz kirkiu. 

Datum þess Briefz 15431). 
þad giorum uier jon biarnason rádsmadur j ScálhoUti 
Brýniulfur halldorsson og gudmundur ]onsson. prestar Scctl- 
holltzbiskupsdœmis gðdum monnum kunnigt med þessu uoru 
opnu brefi. ad herra Gizur ^inarsson hefir uth golldit og af- 
greitt stadiium ] sksalhoUti þau. xc. j vadmalum er hann 
uard honuni skýlldugur fyrir tiu hundrut j iordunne uatz- 
leýsu epter þui sem oss h'jkar og uel ainæger. uppai döm- 
kirkiunnar uegna. þui gioruui uier hann og gefum aullung- 
is kuittan og cLkærulausan um fýrsagt gialld. Og til sann- 
inda [hier vm^) festum vier fyrr nefnder menn uor jnnsigle 
fyrir þetta bref. skrifad j skaalhoUti vm ueturinn laugardag- 
inn j niu viknafaustu. arum epter vors herra hingadburd, 
CO. dc xl og. vij. 



481. 12. Febrúar 1547. í Haukadal. 

ViTNifiBxjRÐR um landeign Vatnsleysu í Biskupstungum. 

Biak. Skalh. Fasc. V, 17, frumrit á skinni með einu innsigli. 
„Þeita bref gefr Skalholltz domkivkiu Arne Mugnusson", er ritað 
með eiginhendi Árna utan á bréfið. — AM. Apogr, 2572. 

Landamerkiabref jardarennar vatzieysu i biskupstungum. 
Þad giauri ec ^inar Gudmundzson goduni monnum wit- 
urligt ad þessi hefur uerid halldin landeign iardarinnar uatz- 



1) Utan á bréfinu með gamalli hendi (!). Árni ritar utan á ártalið 
„1547". — Kvittan min fyrir utgialldit ] Vatzleysu ö. 2) [sl. ö. 



1547. LANDAMERKI - JARÐAKAUP. 537 

eysu i biskupstungiim sidan eg man til huer(ia) ad ec hiellt 
og hafdi ataululaust í þau xxv air sem ec bio a fyrgreindri 
laurdu sem hier fylger afh watzleysa di vvr kelldunne þeirri 
seni geingur vr hagatiorn oc upp i einbua enn vr einbua i 
ftiglstapaþufuna þa sem næst stendur fyrer utan tiðrnina 
enn ur þufunne oc austur i kodralœks botn oc swo framm 
I fliot. gnn fyrir sunnan eru landamercki vr auxlinne a 
nordanuerdu hafa fiallinu i þufuna oc þadan austur i fliot- 
id. Hier epter uil ec sueria ef þurfa þycker. Og til sanninda 
hier um festi ec mitt innsigle fyrir þenna uitnisburd huer 
ad skrifadur war i haukadal i biskupstungum laugardaginn 
fyrstann i langa faustu Arum eptir wors herra hingadburd. 
d. xl. vij. 



482. 17. Fcbrúar 1547. í Möðrufelli. 

Benedikt Einarsson selr Ara Jónssyni hálft sjöunda hundraS 
i jörðunni Haldórsstöðum í Reykjadal .og samþykkir gjöf 
Jóns Einarssonar á Helluvaði til barna sinna, og skyldi Ari 
halda börnin og peningana. 

Landsbókasöfn 61, 8vo, afskript gerð fyrir Arna Magnússon eptir 
transskripti gerðu á Munkapverá 24. Marts 1551. — AM. 255. 4to bls. 
317 (bréfabók síra Skúla Þorlákssonar, skv. 1687—1698 eptir sama 
transskripti). 

Part ] Halldorstðdum j Reikiadal og Heiluvad 

ahrærandei), 

Þfim gödum mðnnum sem þetta bref sica edur heyra 
(senda) teitur maguussou, sýgurdur þorsteinsson. prestar. 
bi'ýniolfur ionsson. og magnus ionsson. leikmenn. Q. G. og 
siua, kvnnigt gerandi. arvm epter guds burd. CD. d. xl. og 
vij. áir. a helgastaudum j Reýkiadal faustudaginn næstan gpt- 
er kýndilCDesso^), worum vier ] hia saum oc heýrdum óx 
ord og handaband ara jonssonar. og benidicktz ginarssonar 
at so fj^rir skildu. at Benedict ginarsson^) feck ara ionssyni 



1) 255, 2) þ. e. 4. Febr. 3) -sonar Gl. 



538 



JARÐAKAUP. 



1547. 



til fullrar eignar sinn partt j iordunne Halldorsstodum j 
Reýkiadcal. sua micit sem hann mætti þar fremst med laug- 
um ] eiga. Skylldi nefndur are gefa greindum Benidikt þar 
vid aua micla peninga. sem fe lægi i greindum iardar parte. 
Eeiknadizt fiorde partur ] greindre iordu halft siaufida hufidr- 
at. Sua og lofade greindur benedikt ara jðnssyni med saum- 
vnii) handsaulum. ad sv giof skyllde halldazt fýrir sinn partt. 
sem ]on heitinn einarsson hafde gefit baurnum sinum. sem 
var iorden helluvad. er hann hafde gefit dottur sinne jnge- 
gerde. og syni sinvm ginare. vic ] godum peningum. og 
greindur are skylldi hallda þesse born oc peninga sem jon 
heitenn hafdi róid fyrir giortt. Og til sannenda hier vm. 
Setium vier fyrr skrifader menn vor insigle fyrir þetta bref. 
er Skrifat var j mðdrvfelle j eyiafirde fimttuddginn næstan 
fyrir Cathedram petri a sama care og fyrr seiger. 



483. 22. Fel)rúar 1547. í Möðrufelli. 

Stephán Einarsson fær Ara Jónssyni sinn part í Haldórs- 
stöðum fyrir fimm hundruð, með öðru íleira, er bréfið hermir. 

Landsbókasafn 61. 8vo, afskript gerð fyrir Árna Magnússon ept- 
trnnsskrípfi gerðu á Munkaþveríí 24. Marts 1551. — AM. 255. 4to bls. 
316-317 (bréfabók síra Skúla Þorlákssonar, skr. 1687-1698 eptir 
sama transskripti), 

Part j Halldorsstðdum og Helluvad ahrærande^). 
Þgim godum monnum sem þetta bref sia edur heyra 
senda Sijgurdur prestur þörsteinsson. audun sijgurdzsson. 
Brýniolfur iönsson. magnus ionsson. starkadur waltirsson 
Q. G„ og sina. kvnnigt giorande. at dcLEum epter gudz burd. 
CD. d. xl. og vij. QÍB. aa einarsstaudum j Reykiardcal da mariu 
ClOesso kýndilODesso^). worum vier j hia saum oc heýrdum 
A ord og handaband ara ionssonar og steífans ginarssonan 
at so fyrir skildu. at steffan einarsson feck ara ionssyni til 



1) saunnvm, 61 ; AM. vill leiðrétta : saumu. 2) 255. 3) þ. e. 2. 
Febr. 



1547. JARÐAKAUP. 



539 



fuUrar eignar sinn partt ] iordunne halldorstodum ] Reýkiar- 
ddil. sua micid sem hann matti þar fremst med logum i 
eiga. Skýlldi are giallda Steffane fyrir þennan jardarpartt, 
vc* ] fullgilldis peningum. sua og feck steffan ara ionssyni 
tjl fullrar eignar alla þa peninga. sem honum hafdi til arfs 
fallit ^pter ion heitinn ^inarsson brodur sinn. Skyllde are 
giallda honum þar fulla peninga fyrir. Suo og medkendizt 
steffan at hann hefdi feingith ara ionssyni til fullrar eignar 
alla þdi peninga sem hann atti hia þðrsteine einarssyni. brod- 
ur sinum. med allre lagasokn og avexti. Samþýckti optt nefnd- 
ur steffan ginarson fyrir sinn partt þoa giöf sem jon heitinn 
broder hans hafde fengith bðrnum sinum. sem var jðrden 
helluwad jng{eg)erde dottur sinne. og ^inare sýne sinum. vi.c 
J godum peningum. Og til sanninda hier vm setium vier 
fyrr skrifader menn wor jnsigle fyrir þetta bref. gr skrifat 
var j mðdrufelle i gyiafirde. in Cathedra Petri a sama œire 
og fýr seiger. 



484. 1. Marts 1547. á Ketilsstöðuin. 

EiEíKE bóndi Snjólfsson selr Bjarna bónda Erlendssyni Þor- 
valdsstaði í Skriðdal fyrir hálfan Hneíilsdal og fjögur hundr- 
uð að auki. 

AM. Apogr. 4307, með hendi Styra Þorvaldssonar „Ex orig. Pet- 
urs Asmundssonar". 

Þad gierum vid Jon Jonsson. Biðrn palsson godum monn- 
um kunnegt med þessu ockru opnn brefi arum eptir Gudz 
burd CD. d. xl. vij dr cL Kietilstaudum (L vaullum þridiudag- 
inn næstan eptir petursmesso vm veturinn. vorum vid j hia 
saum og heyrdum cí ord og handaband þessara manna af 
annari alfu Ejrekz Bonda Sniolfssonar. En af annate Biarna 
bonda Erlendssonar at svo fyrirskildu. at Ejrekur Sniolfsson 
feck og selldi Biarna bonda Erlendssyni jordina þorvalldz- 
stadi j Skriddal til fullrar eignar og frials forrædis undafl 
sier og sijnum Erfingium. Enn hier amot gaf Biarni Bondi 



540 



BÆKR ODDS 

I 



1547 



Erlendsson adurgreindum Ejreki jðrdina halfa Hnefilzdal og 
þar til iiijc* nied ollum þeim gógnum og gædum sem greindri 
halfri jðrdu fylgir og fylgt hefur at fornu og nýu, skylldi 
hver fyrrgreindra manna svara lagaRÍptingu d sinne jordu 
en sa hallda til laga er keýpti. Og til sanninda hier um. 
srttum vid fyrrnefndir menn ockar jnsigle fyrirþetta jardar- 
kaupz bref hvert skrifat var i sama stad og dri sem fyrr 
seiger. 



485. 7. Apríl 1547. í Skálholti. 

GizuE biskup skipar prestum að kaupa sermonabækur Odds 
Gottskalkssonar, svo og nýja testament, og prédika út af 
þeim, með öðru fieiraj er bréfið hermir. 

AM. 232. 8vo bl. 120b.-121a. Bréfabók Gizurar biskups í frnra- 
riH (CCX). — AM. 266. Fol bls. 111-112. Bréfabók Gizurar biskups 
i afskript síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno m d xl. vij^). 
Aminningarbref til prestanna. 
Saker pess ad prestar aller sem þar ero uiliader til 
mega fa eno þaríliguztu sermonabækur af erligum manni 
Oílde godtskalkssyni med moguligu uerdi sem er fyrir. xxx. 
f(iska) til tals ad bitala j hafnarfirde. þar fyrir þa byd eg 
og bifala oUum prestum sem hier ero ] 1 ^ 1 vnder skylldu 
kcnnimannligrar hlydni og prestzstettar sem adr hafa ecki 
þessar bœkur ad þeir din duol utuegi eiua af þeim med bok 
hins nya Testamentis hid allra fyrsta. og fylgi þeim fram 
h.'ifandi sermon a huern drottinsdag oc aunnur hatidar holld 
ejiter þui sem þær innehallda, og þar med texta fvædanna 
j modurmale. med þui fleiru odru sem til heyrer suo ad 
hiord drottins misse ecki þeirrar gæzlu og fæzlu sem henni 
er mest'^þorf og hialp j. elligar mun drottinn krefia þeirra 
manna salir af uorri hendi sem fortapazt fyrir uora gleymsku 
og forsoman ef ad uier segium þeim ecki ne synum sann- 



1) Yfir opnunni í 23S. 



1547, BÆKR ODDS. - KVÍTTAN. 



541 



an saluhialparueg med gudz ordum. fyst ad þar fazt nock- 
ur efni da. £nn eg fyrirbyd prestunum ad hafa j frammi 
nockurar oskynsamligar fortolur epter Bangsnunum vana ein- 
um fyrir folkinu þær sem gagnstadligar ero gudz ordi og 
adurgreindum logteknum sermonsbokum. þeígi þeir helldur 
þar til ad þeir hafa bækurnar utuegad og fresti þui þo ecki 
suo framt sem þeir uiHa samt niotandi uerda kennimann- 
ligra hlunninda og íriheita. Og ef þeir ero nockurer sem 
þessu minv bodi uilia ecki hlyda þa uite þess uisa von ad 
þeir muni þar uni aklagader uerda. Huad ec hefi betri von 
til godra kennimanna. ad þeir muni ser haga j slikum efn- 
um er suo miced uid Hggur, sem hellzt ma uerda til lofs 
og dyrdar gudi enn til eilifrar saluhialpar sier og sinum 
^amkristnum nanngi. 
Og til saninda. 

Skrifat j Schalhollti feria .v. in cœna domini. 



486. 15. Ápríl 1547. í Skálholti. 

GrizuB biskup kvittar Éyjólf bónda Einarsson um biskupstí- 
undir og kirkjureikningsskap. 

AM. 232. 8vo bl. 121b. Bréfabók Gizurar biskups í frurariii (CCXII). 
— AM. 266. Fol. bls. 112—113. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs í Reykholti 1654-^57. 

Anno domini m d xl. vij^). 
Ad gyolfr bondi ginarsson hefr giort mier fullan lika 
og fornægilse fyrir minar biskupstiunder sem bann hefr att 
ad suara og allt hier til hafa a fallid. Suo og hefr hann 
stadit mier godan og greiniligan reikningskap fyrir sinar 
kirkiur þær honum ber fyrir ad suara hier j minu biskups- 
dæmi og fallid hefur sidan ec kom til stolsins epter þui sem 
mier Hkar og anæger. þar fyrir gef ec og giorer greindan 
Cyolf bonda gioarsson aullungis kuittan og akiærulausan 
vm sagdan kirknareikning og biskupstiunder fyrir mier og 



1) Yíir opnunni í 232. 



542 



TRANSSKRIPT. KVITTAN, 



1547. 



minum epterkomendum domkirkiunnar formonnum. Skrifat 
j Schalhollti fostudaginu j paskaviku Anno et cetera 47. 



487. 16. Apríl 1547. á Héðlnshöfða. 

Tbansskeipt. 

AM. Fasc. XL, 9, frumtransskriptið á skirmi. Öll (4) innsiglin 
eru dottin frá. 

Þat giorum uier þoruardur biornson. joii jonson. jon 
sigmundsson ok haralldur steinsson godum monnum uitur- 
ligt med þessv uoru oppnu brefe at vier hofum sied ok 
heyrtt yfer lesid so latanda jardar kaupsbref íinboga jonson- 
ar laugmannzs ok haullu kolbeinsdotter ord efter ord sem 
hier efter skrifad stendur, Ok til sanenda hier um setium 
vier fyr skrifader menn uor jnsigle fyrir petta uittnisburdar- 
bref skrifad aa hiedinshaufda sa tiornesi lavgardagin j paska- 
uiku. arum epter gudz burd. CD. d. íiorvtie ok vii aar. 

[Hér kemr Garðsbréf við Mývaln frá 22. April 1510. Dl, VIII, 
Nr. 252]. 



488. 17. Apríl 1547. í Skálholti 

ClizuR biskup kvittar Björn bónda Þorleifsson af kirkjureikn- 
ingskap á Keldum á Rangárvöllum, þegar hann hafi bygt kirkj- 
una hentilega upp og lagt henni til næg utensiUa og ornamenta. 

AM. 232. 8vo bl. 121b. Bréfabók Gizurar biskups í frumrili (CCXIII). 
— AM. 266. Fol. bls, 113. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 16.54-57. 

Ad Biorn bondi þorl(eifs)3on hefr talad vid mic vm 
kirkiu sina at kelldum þad hann mætti hana saman færa 
og j þad lag koma sem meiri væri til langædar og henti- 
ligra þætti. þar sein hun ma ecki suo leingr standa sem 
komid er dan skada, huar ec hefi honum leyfi til gefid og 
mitt samþycki til lagit ad hann skuli fullgiora kirkiuna sem 



1547. . KVITTAN. - VISTARRÁÐ. 



543 



hann kann vid ad komazt, og ad tillogdum þeim ornament- 
iB til kirkiunnar sem eirekr heitinn þorsteinsson hefr tilæti- 
^d j bokum bilætum og hialmum ] stadinn þess sem kirki- 
una vantar vpp sasin gomul ornamenta. þa gef ec og gior- 
61' adrnefndan biorn þorl(eifs)son ollungis kuittan og akiæru- 
'ausan vm allaii þann kirkiureikningskap sem þar hefr fall- 
id. sidan ed þar uar sidazt kuittan fyrir utgefin af Schal- 
holltz biskupi fy rir mier og minum epterkomendum Schal- 
hoUtz domkirkiu formonnum. datum ] Schalhollti sunnudag- 
mn epter paskauiku. anno et cetera xl, vij. 

Sagdizt bondinn biorn hafa bygt kross fyrir .iijc. og lof- 
adi ad bivara sig þar ecki med huorki ad heimta edur taka 
landskylld ne neilt annat. Beiddi hann ad þeim yrdi skipud 
kelldnaþing sem hefr huolhrepp. 



489. 18. Apríl 1547. [í SkállioltiJ. 

MiNNisGREiN Gizurar biskups um vistarráðningu Ljóts. 

AM. 232. 8vo bl. 85a. BréFabók Gizurar biskups í frumrili (CXL). 
— AM. 266. Fol. bls. 69. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs i Reykolti 1654-57. 

Anno 1547. radit heima samt liot manudaginn epter 
paskauiku j suo mata eg skylldi gefa honum orlof um uer- 
tid ad roa fyrir sialfan sig. enn skildagi hans er íimtudag- 
mn næstan fyrir huitasunnu ad uore. lofadi hann ad finna 
mic aptur oradinn þa hann kiæmi or ueri. beiddist hann ad 
fa ] sina hyru vætt [smiors] og uod uadmals. huat eg lof- 
adi honum og ad hann skylldi fa ] god[ri] reidu þad sem 
honum til kiœmi meira. habuit uerba- de uest[ibus]. 



490. 21. Apríl 1547. í Skállioltí. 

CrizuR biskup fær síra Jóni Jónssyni Garðastað á Akranesi 
til ábýlis um eitt ár. 

AM. m 8vo bl. 121b.-im — Bréfabók Gizurar biskups í 



544 



GARÐAR. - JARÐAKAUP 



1547 



frumriti (CCXIV). — AM. 266. Fol. bls. 113-114. Bréfabók Gizurar 
biskups í afskript síra E-eykholti 1654—57. 

Bref fyrir gardastad a akranesi. 
med þessu minu opnu brefi. ad eg hefi lent og bifalat 
sira jone jonssyni gardastad aa akranesi til abylis næsta sar 
med ollum þeim peningum sem stadnum og kirkiunne til- 
heyra j faustu og lausu utan stokks og innan. Byd eg og 
bifala minum vmbodzmanne sira olafi kolbeinssyni vt ad 
taka greindan atad og peninga af sira Snorra eda hans um- 
bodzmanne. epter þeirri resigneran sem hann hefur vid mic 
giort. nu j nœstum fardogum og afgreidi j hendr fyrnefud- 
um sira jone. Og til sanninda. datum Schalhollti fimtudag 
næst epter Quasi modo geniti anno et cetera 47. 



491. 1, Maí 1547. nær Refsteinsstððuiu. 

23. Marts 1550. á Þingeyrum. 

JóN biskup á Hólum selr Helgu Jónsdóttur, Sigmundssonar, 
jörðina Torfalæk fyrir iörðina Þóreyjarnúp. 

AM. Apogr. 383 „Ex transsumlo facto 1562". 

Þad giorum vier þorsteinn gunnason. þorfinnr sveins- 
son prestar og gottskaJk [thu]masson godum monnum kunn- 
igt med þessu voru opnu briefe arum epter gudz burd m. 
d. xl. vij a tueggia postula messo vm vorid nær refsteins- 
stodum j videdal vorum vier j hia saum og heyrdum a ord 
og handaband verdugs herra biskups Jons a holum og sira 
þorlaks prestz hallgrimssonar. er þa hafde vmbod helgu 
jonsDottr^) ad so fyrsirskilldu ad greindr biskup Jon sellde 
greindre helgu og hennar skilgetnum bornum jordina torfa- 
læk j hialltabacka kirkiusokn. fyrir 1. hundrut med ollum 
þeini gegnum og gædum sem greindre jordu a med Iðgum 
at fylgia. hier j mot gaf og sellde fyrrgreindr sira þorlakr 
vegna helgu og hennar barna biskup Jone til fullrar eignar 



1) o: „cTows Sigfnunázsonar lögmanns^ (AM). 



jordena þoreyiarnvp j videdalstungu kirkiusokn. nned ollum 
þeim gognum og giædum sem greindre jördu a med logum 
fylgia. og þar til sex kugillde og iiijc er biskup Jon gaf 
sira þorlake kuitt. En villde born sagdrar helgu brigda þetta 
kaup þa þau vœre af omaga alldre þa skilde biskup Jon 
sier aptr so mikid j sagdre jordu torfalæk. skylldu hvorer 
l^allda þeirre jordu til laga er keýpte. en sa suara lagaript- 
^í^gum er seilde. Og til sanninda hier vm setium vier fyrr- 
gremdir menn vor jnsigle fyrir þetta kaupbrief er giort var 
^ þijngeyrum j vatzdal sunnuDaginn nœstan fyrir annun- 
ciationem mari^ virginis. þrimur arnm sijdar enn fýrr seiger. 



3. Maí 1547. í Yík. 

ViTNisBUKÐR UHi landamcrki Víkr i Sœmundarhh'ö og Haf- 
öteinsstaða. 

AM. Apogr. 5669, með hendi Jóns Magnússonar „Ex originali** á 
kálfskinn, 

Suo felldan vitnisburd ber eg jon halldorzson at ec 
heyrda j minu ungdæmi Grim Jonsson. petur helgason. gud 
fíiund þorleifson og fleiri adra elldri menn þvi lysa fyrir 
^ier. nær um var talad. at þessi landamerki hefdi verit 
halldin j millum uikr j sæmundarhlid og hafsteinstada af 
sier fyrri monnum at vik ætti allt land svdr j grofina ed 
nedra med anne enn vr henni upp riedi gardz spottar und- 
ir fiall enn fyrir nedan da j millum reynines og uikrmanna 
vr skurdinum yfir j hieradzvotn og suo ofan j motz vid 
borgarmenn. ^nn þad hefdi þa uerit halldin uordslugardr 
sem næstr er vallargardinum j uik, j annarj grein lystj 
fadir minn þvi fyrir mier at hann hefdi ridit um sinn ueg 
og hefdi þa Benedickt bondi magnusson sem atti uik uerit 
^ grofareingium j þann tima med sinv vinnufolki at lata 
sla eingit hirda og heim hafa og ongva hans motmælendur 
hefdi hann þar sied, j þridiu grein skylldí uera eg byggi j 
^ik iiij. ar, hielit egþessi landamerki fyrrgreindu ^nn abba- 
dis solueig villdi ei þad heyra og bad mic at tala ecki hier 

Dipl. lal. XI. B. 35 



546 



VIDIMUS. 



1547 



vm vid sig nie sina menn þvi ec skyildi hafa stadarinz land 
j gen fyrir mina peninga. svo var mier kunnigr vinskapr 
þeirra abbadis solueigar og Jonz bonda einarssonar af hus- 
tru Kristinu tii sinnar fostrmodr at þau lidu þad j kærleika 
vid fru sohieigu huerninn sem hun for med vik eda hennar 
iond þui hun ried heni leingi sem odrum stadarins jordum 
og hier eptir vil ec sueria ef þurfa þycker. Og tii sannenda 
hier um set eg mitt jncigli íyrir þenna uitnizbnrd er ut uar 
geflnn j vik. krosámesso vm vorit. datum. m. d. xi. og vij ar. 



493. 7. Maí 1547. á Mel í Miðfirði. 

VlDIMtJS. 

AM. Apogr, 1475, með hendi Þórðar Þórðarsonar I Háfí, og kall- 
ar Árni þetta: „Formula vidimus yfír 9. bref um Stadarhol, ur trans- 
scripto Mag. Bryniolfs og 4ra annarra, giÖrdu 1644". 

í þessu vidimus voru þessi bréf: 

1. Vitnisburðr Sigurðar Daðasonar 4. Jan. 1482. DI, VI, Nr. 378. 

2. Vitnisb. Helga Ólafssonar 5. Jan. 1482. DI, VI, Nr. 379. 

3. Vitnisb. Brynjólfs Sigurðssonar 1495. DI, Vil, Nr. 328. 

4. Vitnisb. Skúla Þórðarsonar 7. Marts 1504. DI, VII. Nr. 631, 

5. Vituiab. Helga ÞorgiJssonar 7. Nóv. 1507. DI, VIII, Nr. 143. 

6. Vitnisb. Jóns Kolbeinssonar 17. Febr. 1519. DI, VIII, Nr. 520. 

7. Dómr frá 27. Júni 1519. DI, VIII, Nr. 531. 

8. Dómr Jóns biskups 12. Aug. 1546. Nr. 425 hér í þesau bindi. 

9. Dómr Ara lögmanns 13. Aug. 154-6. Nr. 426 í þessu bindi. 
10. (aptun á vidimus) Vitnisb. Jóns Þórðarsonar 1. Okt. 1547. 

Þad giðrum vier Hogne Petursson. Þorsteinn Gunna- 
son. Magnus Jonsson. prestar Hðlabiskupsdœmis, Pctll Grims- 
son. Skule Gudmundsson og Þormodur Arason. leikmenn. 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnu briefe, ad 
vier höfum sied og yfirlesid þessa þrióL döma. og sex vitnis- 
burde sem hier ðdrumegin standa. med heilum og öskðddud- 
um hangande innsigluni. ord epter ord. sem þesser dðmar 
og fyrrskrifader vitnisburder innehallda. Og til sannenda hier 
um. þryckium vier vor insigle fýrer þessa fýrrskrifada doma 
og vitnesburde, er skrifader voru d Mel i Midfirde. laugar- 



1547 



StAÐARHÓLL 



547 



*^asinn næstan eptir Johannis ante portam latinam. Anno 
Domini. M. D. xl^ vijo. 



*94. 18. Maí 1547. á Staöarhóli. 

AsHENBiNG Staðarhóls í Saurbæ, þegar síra Þórðr ólafsson 
fór frá, en síra Björn Jónsson tók viS, 

Eptir rotnu pappfrsblaði gömlu, frá c, 1600, komnu í Þjóðskjala- 
safnið i Reykjavík 6. Júní 1916 frá Boga kaupmanni Sigurðssyni í 
Rúðardal. Skjal þetta þekkist ekki á annan hátt en i þessari döusku 
Þýðingu, sem gerð mun hafa verið í Staðarhólsmálum 1550—1560, Sbr. 
Nr. 425, 426 og 436. 

[Det gi]ore vij OlufF Semingsson. Gijsli Fimbogason. Sig- 

^rder Skule Gudmundzson. Thorsteinn Jons- 

aon og Paul Grimsson [goede] mend viterligt meth dette 
vor obne breff. ath ar effter gudz b[yrd CO d] xluij den neste 
onsdag for himelfartzdag vare vi] der hos s[aae och] horde 
paa ath her Thorder Oluftsson giorde och leverede soddan 
en regenskab thill kirken paa Staderhol den thijd han skil- 
dis aff meth den gaard men her Biorn Jonsson den an- 
namede. 

in primis ornamentum udi kirken som her effter skreff- 

net staar. graduale per anni circulum siungendis, en lijden 

sequentzibog udi broden tabler. en kirial meth venier och 

processien paa palmedag. en missebog lesendis de tempore 

om sommeret, en missebog lesendis de tempore fraa adven- 

ten thill paaske meth epistler, evanglier och oratier. en paaske- 

bog de tempore och dominicer om sommeret. en missebog 

de sanctis siungendis om sommeret. en lesbog fraa tren- 

ningerdag inthill advent de tempore. de sanctis fra Andres- 

ínesse inthill Vitusmesse. en anden lesbog de sanctis per 

anni circulum. hymnarius meth papijr. en gamel psalter. ca- 

pitularius. lauesangbog. deilig . . ngen sangbog de sanctis 

och de tempore fraa advent thill faste. de tempore och de 

sanctis fraa advent thill paske. udi en stor bog de sanctis 

fraa sancte Hans dag thill aduent. fijre messek(l)edninger, 

85* 



548 



STAÐARHÓLL. 



1547 



[ij] kanterkaber. en slopp. tho alltere besmyckelse udi kir- 
ken (paa) hogalteret . . . thuende besmyckelser en forgyllet 
kors offuer alteret och thah[ula aff] alebaster, en kors meth 
understaendis billeder for udi kirken och . . . en anden 
kors. fem billder frem udi kirken och tree smaa . . . . 
en koberhiehn och 8 kober liusestager. et reygelsikar e . . 
. delse. 2 bogestoler eller former. 2 duger. 6 klocker . . 

, , . en kalk. 2 corporaler. 2 stoler. et 

[sequen]tiebog de tempore fraa paaske thill advent. veige- 
ska[I] . . meter. en victpunder. en maltkuern. 

Jtem sa vij tuende q[iiittantzierj som her Thorder haffde 
aft her Gissur Skalholtz kirkis for[mynde]re for portionem och 
mortualia som var falden udi de femten [aarj som her Thorder 
haffde samme gaard ath holde och derfore haffde hand betal- 
iedt kirken fem hundret udi Saurbyerfiere och de messekleider. 

Jtem var dette kirkens gotz udi [ging deth meth tien- 
dis^) som her Biorn gick udi borgen for paa her Thorders 
vegne effter som det breff der paa er giort formellder. 23 
kinder. 6 hundret udi heste. 3 hundret udi giUdfe. jtem fem 
hundret [udij busgaffn. 2 [hundrud^) udi kedler. 2 hundret 
udi sengeklæder. 

Jtem alle hus och bygning paa samme gaard vorderet 
aff 6 forstandige mend leige och lerde. kirken undentahgen. 
for 25 hundret. men kirken haffde vereth for femten ár 
forleden den thijd her Thorder annamede gaarden. vorde- 
reth for 20 hundret. och nu offuerHuste her Thorder ath 
hand haffde giort nogen bod paa [denj der effter. 

och dette var holldet samme thijd for Staderhols k[ir- 
kisj jordsmun egen. jtaker och seker effter som vij sae kir- 
kens [maljdage eller Register formelldendis, Thuerdal. Biar- 
nerstader. Kuengriot. Krogsfiavdernes. Kroksfiardereyer. Galt- 
er[ey]. Treisey. Lijney. Biarneyer meth fem eyer. ochen halff 
vett tholld aff huer fiskemand och skib som der er thiU sos. 

de[s8e] vrag. half hualvrag meth Ore udi Jngolffsfiord 
. . 2). 



1) [Svo. 2) Hér þrýtv blaðið. 



1547 



ÓSPAKSSTAÐIR. 



549 



495. 34. Maí 1547. á Meli. 

8. Janúar 1563. í Snóksdal. 

ViTNisBURÐR um eignarheimild DaSa Guðmundssonar aS 
ÓspaksstöSum í Hrútafirði eptir orðum sira Björns heitins 
Jónssonar. 

r 

Landsbókasafn 61. 8vo, afskript með hendi Styrs Þorvaldsson- 
gerð fyrir Árna Magnússon „Ex origínali", og lýsir Árni innsigl- 
unum. 

Þat giaure ec þorstein grimsson godum maunnum kun- 
igt med þessu minu opnu brefi ec medkenunzt at Dadi 
tondi Gudmundzson sendi mic til melz j midfiord a þridiu- 
dagin j fardagauiku vm voret. þa lidit uar fra gudz burd 
d. xl. og vij. ar til sira biarnar heitinz jonssonar huers 
sal gud gledi þess erindls ad vita huort adur nefndur dadi 
bondi gudmundzson mætti frialzUga ad sier taka ]aurdina 
Ospakstadi sem h'gur i hrutafirdi j stadar kirkiu sokn eptir 
þui brefi og giaurningi sem hann hefur fyrir adur skrifadri 
]aurdu af heidarligum herra godrar minningar biskup aug- 
mundi heitnum pallssyni huers sal at allzmectugur gud hafi 
til sinna nada þeigit. og þar med atta ec at vitia. vj. mal- 
nytv kugillda er adur nefndur sira biorn hafdi lofat biskup- 
inum med jaurdune Ospaksstaudum. gaf fyrr nefndur sira 
biorn mier suo fellt ansuar ad adur nefnd[a] jaurd ospaks- 
stadi mætti fyrr nefndur dadi bondi Gudmundzson frialzliga 
at sier taca og hefdi matt fyrir .iij. arum eda iiij. þui hun 
uœri eign biskups augmundar og hefdi veret enn ecki sin. 
en kuijlldunum kýne hann ecki ad suara þui hann hefdi 
suarad tiundum og laugskilum fyrir adur skrifada jaurd. 
reid ec þadan aptur a fimtudagin og hingat i hrutafiord, 
fretta ec þa tia faustudagsmorgunen hafdi hann presturen 
latet meta. vj. kyr og skylldi hafa bodit þær upp. hier epter 
ma ec sueria fullan bokareid ef þurfa þycki(r). for med mier 
þangat til melz biorn heitin gudmundzson sem bued hefur 
(XL adur neíndum ospaksstaudum. og heyrdi aull þau ord 
sem opt nefndur sira biorn gaf mier vpp da mitt erindi 
uegna mins husbonda Dada bonda gudmundzsonar. en ti\ 
meiie stadfestu og sanz uitnisburdar hier vm set ec mitt 



550 NJARÐVÍK. 1547. 

jnsigle fyrir þetta vitnisburdarbref, huert er skrifad var j 
snogsdal j breidafiardardauluni attunda dag Januarins man- 
adar þa lidit var fra gudz burd CD d Ix og ij. ar. 

Medkenunst ec biarne Oddsson ad ec heyrda biorn heit- 
inn gudmundsson lysa þui ad hann hefdi farid med þosteine 
grimssyni til melz þa hau skiladi þeim erindum ,sem hier 
fyrir ofan skrifud standa vid siara^) biorn heitin jonsson 
uegna sins husbonda dada bonda Gudmundssonar. Og til 
sans uitnes hier um set eg mitt jnsigli fyrir þetta bref huert 
skrifad [uar] j sama stad og dag sem fyrr seiger. 



496. 25. Maí 1547. á Egilstððniii. 

ViTKisBUEBR, að Einar officialis Árnason hafi skipafi Birni 
Jónssyni (i Njarðvík) skipstöðu á Fiskabjargi, sem heitir 
Tófaskáli, en sumir kalla „í Runu". 

Frumrit í Þjóðskjalasaíni, á skinni, konaið frá Njarðvíkrkirkju 
1. Okt. 1^03. Bseöi innsiglin eru doltin frá. 

Þat giorum vid bdrdur ormsson og oddur olafsson prest- 
ar godum monnum kunnegt med þessu ockru opnu brefe 
at þar uorum uid j hia saum og heyrdum sa^). at sira ein- 
ar arnason officialis heilagrar skalhollzkirkiu skipade birne 
jonssyni skipstodu a fiskabiargi sem heiter tofaskale. en 
sumer kalla j runu epter þui sem maldagin j schalhollte og 
bref þar vm giort med ij raanna ^nsiglum ut visar og jne- 
helldur. Og til sannenda hier vm settum vid fyrrskrifader 
menn ockur jnnsigle fyrir þetta vitnisburdar bref og hier ept- 
er megu vid sueria ef þurfa þicker. Var þesse skipan gior aa 
eigilstodum midvikudagin nœstan fyrir huilasunnu. arum 
epter gudz burd CO. d. xl og vij ar. 



1) Svo. 2) at, frbr. 



1547. 



LANDAMERKI. 



551 



*97. 26. Maí 1547. í aarði. 

ViTNiSBTjRBR um landamerki Núps og Þverár í Öxarfirði, 

AM. 255. 4to LIs. 97-98, bréfabók sfra Skúla Þorlákssonar ó 

Grenjftðarstað, skr. 1687—1698, eptir TÍdimus frá 27. Dec. 1625. Af" 

skript í Þjóðskjalasafni frá^ c.J 1700 (= b), Sbr. bréf frá 3. Jan. 
154«. 

Vítm'sburdur Audunar Sígurdssonar. 
Þad giore eg Audun Sigurdsson godum mðnnum kunn- 
^gt med þessu minu optnu^) briefe ad eg uar uppuagstar- 
madur og barnfœddur a Skinnastðdum ] Auxarfijrde til þess 
®8 var X vetra gamall. þa var eg a Langaneae til þess eg var 
^vij vetra. kom eg ] 0xarfiord og heirde eg huad þar var 
talad. þa var eg vijstfastur a Nupe iiij ar eda leingur og 
heirde^) eg alldrej annad mællt en^) þessar jarder Nupur 
og Þueraa attu badar*) land ofan ýfer brunnct og ener ellstu 
menn sem þa voru toludu optsinnis ad Nupur ætte land of- 
M a fornu^) brunnar backa. og ad þeim gomlum granda 
sem geingur fyrer austaíi Skinnastadasel og vt epter sande. 
líiatt] þann granda þa glogglega sia. sogdu þa ener ^llstu 
menn mier^) j þeim sama granda hefde Brunna falled til 
forna. So og eij sijdur visse'') eg min fader liet reka mal- 
nýtu sina ofan yfer brunna. og þverarmenn visse*^) eg og 
teka sina peninga ofaii ýfer Brunnd og þar var þa steckur 
fra Þuerd og eg stijade þar optsinnis. og fann eingeiin ad. 
huorke vid fðdur minn nie vid þuerarmenn. Hiellt Einar 
prestur Benedichtsson þa Skinnastad. for hann optsinnis 
ad silunge med mier j BrunncL og tok alldre] landshlut. 
So og for eg ad silungum med þuerarmonnum fyrir þuerar 
lande og toku þuerarmenn landzhlut. enn alldreij Skinna- 
stadamenn. og aildrei heirde eg tuijmæle a leijka firr enn 
þad var hapt epter Siera Sigmunde. enn eg heirde hann 
þad alldrej taia og hafde^) eg Holastadar vmbod vm xvij 
ar. Og til sanninda hier um sette eg mitt jncigle fýrer þetta 



1) opnu b. 2) heirda ft, 3) b; sl. 255. 4) þad 6. 5) b; foru 
255. 6) nu (!) 255. 7) vissa ö. 8) hufda ö. 



552 



LANDAMERKI. 



1547. 



brief er giort var j Garde j Adaldal fimtudægenn næstafi 
fýrer Huijtasunnu þa lijded var fra guds burd M D XL og 
vij^) ar. 



á98. [1547]. 
ViTNisBTjR©B um landamerki Þverár í ÖxarfirSi. 

AM, 255. 4to bls. 98, bréfabók síra Skúla Þorlákssonar, skr. 1687 
—1698. optir vidimus frá 27. Dec. 1625. — Afskript i Þjóðskjala- 
safni frá c. 1700 (= h). Sbr. bréf frá 3. Jan. 1548. 

Þad giore eg Jon prestur Jonsson godum monnum kunn- 
ugt med þessu minu opnu briefe ad eg visse^) fýrer full 
sanninde þa mijnn fader hiellt Skinnastad Siera Jon [Jons- 
son hinn elldre^) vppa xi ar og þar nœst epter hann siera 
Rogualldur ad hann og eg for*) ad fijske fyrer Þuerd j Ox- 
arfijrde med [eignarmonnum fra greindre jor(d)u^) j þeirra 
leýfe og toku þuerarmenn allan landzhlut. og fann fader 
minn alldrej ad. Somuleidis bio Tume Roggualldsson a opt- 
nefndre jordu ÞuercL. enn Sira*^» Sigmundur hiellt Skinna- 
stad. Enn eg bio j Klijfshaga. slo þa Tume heý fýrer ned- 
an bruncL a þuerarmelum og so leýfde hann mier ad sla 
þar og fann nefndur Sira Sigmundur alldrej ad so eg visse. 
og eij villde eg hafa sleiged eijna satu j oleýfe fyrer kyrki- 
unne, þuij hugde eg þad eign jardarennar og so heirde eg 
] minu barndæme hina f Ustu menn tala er þa voru j 0xar- 
fijrde ad Þueraa œtte land ofan til fornu brundr backa. Og 
til sanninda hier vm set eg mitt jnsigle fýrer þetta brief. 



499. 8. Júnl í 1547. á Grenjaðarstííðuin. 

Rbikningbskapabbeéf kirkjunnar í Djúpadal í Eyjafirði. 

Máldagabók ólafsbiskups Hjaltasonar i Þjóðskjalasafninu í Rvík 

1) fyrst skrifað iiij ib en svo skrifað u ofan í tvo fyrstu leggina ' 
2) vissu ö. 3) [Ellindsson b (án efa rangt). 4) forum &. 5) [Eígnar- 
Manne fyrrgreindrar jardar þverar h, 6) b. v. h. 



1547 



DJÚPADALR 



553 



^h. 42- með samtíða hendi, — AM, Apogr. 217 með hendi Páh Hálíon- 
arsonar. 

Kirkianj diupadal, helgud gudí. og hefur aungvan ann- 
&n reikningsskap. enn so sem þetta brief innehelldur. sem 
hier epter stendur skrifad. 

Þat giore eg sigurdur prestur jonsson oíficialis heilagr- 
holakirkiu godum monnum kunnigt med þessu minu 
opnu brefi. at þa lidit var fra holl(d)gan drottins vors jesu 
christi CíD d xl. vij ar. a fðstudaginn j fardogum^) j ytru 
ííiupadal i eýiafirdi. tok eg reikningsskap kirkiunnar a fyrr 
'^efndum gardi diupadal. med margra godra manna vitordi. 
•ög yfersyn lœrdra og leikra. og reiknadizt þd i fornan og 
^ýian reikningsskap sagdrar kirkiu xxvjc* frid. þar til xiiijc 
ofrider peningar. og hier at auk kaleikur. kluckur godar 

* • • • 

íiy. messuklædi. bækur. og annar skrudi. og so onnur 
ornamenta jnnan kirkiu. þui at^) gudz nafne amen. epter 
bifalning biseneligre^) verdugs herra biskups Jous a hol- 
unri. giordi eg allan reikningsskap fornan og nýian greindr- 
kirkiu ] diupadal klaran og kuittan. þann &tírn erfingiar arna 
heitins peturssonar. attu med Iðgum at suara. og þa hafdi 
under þa boríd epter sinn fodur arna heitin nied riettuni 
erfdum. Og til fullrar styrckingar og sannenda hier vm. set 
eg officialis jnsigle fyrir þetta bref er giorlt var a grenia{d- 
ar)stodum j reikiadal viij dogum sidar en fyrr seiger. 



500. 4- Júní 1547. í Rcykjahlíft. 

í*ÓKöa Pétrsson kvittar Sigríði Einarsdóttur um alla þa pen- 
inga, sem hann hefir átt eða mátt eiga eptir Hallgrím heit- 
mn Pétrsson bróður sinn, svo og þá peninga, er Pétr ábóti 
faðir hans haíði feingiS honum, alt með þvífororði, er bréf- 
i8 hermir. 

AM. Fasc. LI, 6, frumrit á skinni. Af 3 innsiglum eru 2 fyrir 
hréfinu. — AM. Apogr. 558 „Ex orig. fra Sira Skula Þorlakssyne. 
Originalbrefed d eg nu sialfur" (AM.). Sbr Nr. 222. 

1) þ. e. 27. Maí (1547). 2) Svo. 



554 



KVITTUNARBRÉF. - JARÐAKAUP. 



1547. 



kuittunarbref þordar peturssonar. 
Þat gere ec þordur peturson godvm monnum viturligt 
med þesu minv oppnv brefi at ec medkenvnst og uid geing 
at ec hefi kvitta gefit fyrir mier og minum erfingvm sigridi 
oinarsdottur uni alla þa peninga sem ec hefi att eda matt 
eiga epter hallgrim heiten petursson brodur minn. og þa 
peninga sem aboti petur hefer fcingit adurgreindum hall- 
grime syne sinum. med þvi moti og skilmala at nichulas 
þorsteinsson hennar bondi hefer lofad at uera niier j lid- 
sinne og styrk aa medan uid lifdvm bader. Vorv þes(s)er menn 
nær verandi og aa heyrandi. Oddur asmundzson. jon hallz- 
son og jon solfason. Og til sanenda hier vm set ec mitt jn- 
sigle fyrir þetta bref skrifad j reykiahlid uid myuatn lavgardagin 
næstan fyrir festvm corpus christi arum epter gudz burd. 
CD. vc. xl. og vij ar. 



501. 7. Júní 1547. á Melstað. 

30. Janúar 1550. á Þingeyrtim. 

Pétr Jónsson selr síra Birni Jónssyni j'örðina Saurbœ í Vatns- 
dal fyrir lausafé. 

AM. 238. 4to bl 39 (Besaastaðabók) akr. c. 1570. — AM. Apogr. 
373 (tvœr aíkriptir, önnur eptir transskr. c. 1550 = 373; hin eptir 
AM. 238). — AM. Apogr. 676 (eptir 238). 

Bref fyrir Saurbœ. 
Þat [giorvm vid^) gvdne ^ormodzson og ion jonsson 
godvm monnvm kvnnegtt med þessv ockrv opnv brefi. a 
þa er lidit var fra [hingat býrd vors herra jesv christi^) CDf 
d. xlvij ar^) da Mel*) j Midfirde þridivdagenn nœstan epter 
[de trinitates svnnudag^). vorvm vierj hia savm og heýrdvm 
da ord og handaband þessara manna. sera biarnar®) jons- 
sonar og petvra jonsonar. at svo fyrir skilldv at greindvr 
petvr selldi fyrsogdvm sera birne til fvllrar eignar jordena 



1) [giore ec 373. 2) [gudz buvd 373. 3) b. v. 373. 4) 373; Mel. 
stttd 238. 5) [de trinitate 373. 6) 373 ; biarna 238. 



1547. JARÐAKAUP. - ÞORLEIFR. 555 

íilla saurbœ ] vatzdal j grimstvngna kirkiv sokn fyrir xx^ 
n^ed ollvm þeim gognvm og giædvm sem greindre jordv 
[fýllger og fýlgt hefvr at fornv og nyivi) hann vard 
fremsl eigandi at [ordinn^). Hier j mot gaf [adnr greindnr^) 
^era biorn advr sogdnni^) petre xxc og skýllde ij hlvter vera 
j fridvm gangandi peningvm oc j smiore en eirn hlvtvr j 
ofridvm davdvm penningvm. skýllde sera biorn hallda [greindre 
jordv*) til laga enn optt nefndvr Petvr lotadi at svara laga 
npttingvm, Og til 'sanninda hier vm settvm^) vier^) fyr- 
skrifader menn ockar'^) insigle fyrir þetta bref. er giortt var 
þingeýrvm j vatzdal fimtvdagen næstan fyrir pvrificatio^) 
sancte marie virginis þrimvr arvm sidar enn fyr seiger. 



503. 11. Júní 1517. í Ásgarði. 

íoELEiFB Pálsson scgir sig frá lögmensku, kýs og tilnefn- 
Daða Guðmundsson lögmann í sinn stað og gefr hon- 
um umboð til að gegna lögmannsstörfum á Alþingi „nú í 
sumar*'. 

JSig. 375. 4to bls. 63-64, með hendi Grunnavíkr-Jóns c. 1750- 
1760 „Ex originali chartaceo Þordar Hannessonar, aem 1708 var hjá 
vicGlogmannenum Odde Sigurdssyne, Tvo innsigle eru d þryckt und- 
er brefiuu. eru þau bæde Ölœs, nema faugamavked i þvi íyrra. Syn- 
est þad sie Þorleifs Palssonar. HiU raun vera Dadu Gudmundzsou- 
ar. fleire hafa þar alldrei vered". — Bréi þetla er prentað ílatneskri 
þýðingu í Kirkjusögu Finns biskups Jónssonar 11, 705 (neðanmáls). 

■ 

Eg Þorleifur Palsson logmann nordan og uestan cá js- 
landi giore godum monnum kunigt med þessu minu opnu 
breíi. Sæker þess at ec þikiunst fornema og á mier fina at 
ec er ecki mann til fram at fylgia þeirri stiett og logmanns- 
dœmi sem ec at mier tok epter logrettumanna dome og bon 
og beidslu kristoforus hvitfellds er þa var hirdstiore yfer allt 
jsland og mins hera. hera Gissurar Einarssonar og almug- 

1) [a med logum at fýlgia 373. 2) [b. v. 373. 3) greindvm 373. 
4) fjordunne 373. 5) settiura 373. 6) uit 373. 7) ockur 378. 8) pu- 
rifícacionis 373. 



556 



ÞORLEIFR. - NÚPUFELL. 



1547 



ans samþyckt sem þa uar sa alþingi hvad ec alldri framar 
at mier tok Qda leingur enn ec þættust þar mann til uera. 
þui fyrir þessar greiner og adrar fleiri kys ec og tilnefni 
min frænd(a) Dada bondaj gudmundzson at vera logmann 
yfer þeim fiordungum sem ec hefi logmannsdæmi yfer haft 
fyrir nordan og uestan aJslandi epter þui kiori og alþingis- 
domi sem fyrrnefndur Dadi uar til dæmdur epter utnefning 
adurskrifads kristoforus hvitfellds þui ec ueit aunguan betur 
til fallin j þessum fiordungum epter þui sem adurskrifadur 
domur jnnehelldur suo frekt sem ec ma frekast at laugum 
giora og ecki er á moti mins nadugasta herra kongsins sam- 
þycke og uilia. suo oc hefi ec unt og bifalad og funmegtugt 
umbod til gefit þratl skrifudum Dada gudmundssyni þing at 
setia. doma ut at nefna prof at taka log og rett at giora 
at ollu jafnfullu sem ec sialfur nu j* sumar a alþingi og in 
til þess sem hann kann sitt logmannsbref at utuega af min- 
um nadugasta herra konginum. þessum monnum hia verondum 
Eireki gudmundzsyni. Sigurdi Oddzsyni. birne jonssyni. magn- 
use sigurdzsyne. Eireki Oddzsyni og jone sigurdzsyni. 

ok til sanninda hier um set ec mitt jnnscigli med fyrr- 
nefndra manna insciglum fyrir þetta kiorsbref og umbodsbref. 
huert at skrifad uar j asgardi j huamssueit laugardagin nœsta 
epter festum corporis Christi. þa lidit uar fra guds burd CD. 
d. xL og vij. ar. 



503. 17. Júní 15á7. á Eyrarlandí. 

Pestaötefnu samþykt norðrklerka um Núpufellskaup Jóns 
biskups og Ara sonar hans. 

Landsbókaaafn 61. 8vo, afskript gerð fyrir Árna Magnússon eptir 
tranaskripti gerðu á Munkaþyerá 24, Marts 1551. — AM. 255. 4to bls. 
319 (bréí'abók síra Skúlu Þorlákssonar, skr. 1687 — 1698 eptir sama 
transskripti). — Landsbókasafn 61. Svo ^^Ex orig. Staðarhol". með 
hendi Styrs Þorvaldssonar fyrir Árna Magnússon (= b). 

Prestasteffnu Samþicke vppa vndanfared Nupufellz kaup^). 
Ollvm monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 

r .. — I- —' 1 — — -| — -— — ., i— i^ _ __ ■ . I _ — 

1) 255. 



1547. 



NÚPUFELL. - KVITTAN 



557 



senda [sigurdur ionsson. Biðrn gislason. Torfi ionsson. olaf- 
hialltason. kolbeinn audvnarson. Teitur magnusson. Gud- 
niundur biornsson. ketill ionsson. Gudmundur skidason, haki 
]onsson. Geirmundur jonsson. Besae biomsson. bodvar jons- 
son. swartur arnason. aúdres asgrímsson. þorkell olafsson 
Thomas gireksson. prestar^). Q. G. og sina. kvnnigth 
giorandi. at [darum epter Gudz burd. m. d xl og vij (Lvr a 
€ýraR]andi ii ^viaíirdi. a almenniligre prestastefnu. Botholfs 
^esso ddagh^). haufum vier sam])ýckt þann kaupskap. sem 
verdugur herra Biskup jon og are ionsson hafa haft vm 
jordina Nvpufell j gyiafirde epter þui sem þeirra kaupbref 
þar vm giortt vtwisar. med ollum þeim greinum ogarticulis. 
sem þar inne standa. Ok til sannenda hier vm setium vier 
fyrr skrifader menn vor jnsigle fyrir þetta bref er skrifat 
var [) sama stad. deigi oc dire sem fyrr seger*). 



504. 23. Júní 1547. á Bessastððum. 

Otti hirðstjóri Stígsson kvittar Gizur biskup um 30 Jochims- 
dali, er hann hafi goldi8 sér í bréfalausn fyrir konungsbréf 
um kvonfang klerka frá 13. Marts 1545 (Nr. 338). 

AM. m 8oo bl. 123b. — 124a. Brát'abók Gizurar biskups í frum- 
riti (CCXXlíl). - AM. 266. Fol. bls. 116. Bréfubók Gizurar biskups 
í afskript síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Kuittentia. 

Jeg Otte Stigsson a kongl. niaiestetz uegna ] danmork 
hirdstiori og hofudzmann yfer allt jsland giori godum monn- 
^n) kunnigt med þessu minu opnu brefi ad heidurligur mann 
herra Gizur ^inarsson superintendens SchalhoUtz biskups- 
dæmis hefer afhent niier .xxx. slegna jochimsdali ] brefa- 
lausn fyrir þad kongl. maiestetz bref sem ieg hafdi fært inn 
j landet huert ed hlyder upp sa presta giptingar og þeirra 
barna skilgelning. þui gefur jeg og giori fyrrnefndan herra 
Gizur oUungis kuittan og akærulausan fyrir mier og oUum 



1) [eyða œtluð fyrir nöfnunum í b. 2) [sl. b. 



558 



KVITTAN 



1547 



minum epterkomendum vm sama gialld og brefalausn, Og 
til meiri audsyningar hier ura setur jeg mitt angebored Sig- 
netum fyrir þetta kuittunarbref Skrifat a Bessastodum a 
alptanesi íimtudaginn næstan fyrir festum Joannis baptistQ 
anno 1547. 



505. 33. Júní 1547. í Skálholti. 

GizuR biskup kvittar Erlend lögmann Þorvarðsson af við- 
skiptum lögmanns og Páls Eyjólfssonar í kirkjunni í Nesi i 
Selvogi. 

AM. 232. 8vp bl. 122b. Bréfabók Gizurar biskups í frumrití 
(CCXVUI). — AM. 266. Fol. bls, 114. Bréfabók Gizurar biskups f 
afskript síra Haldóra í Reykholti 1654—57. 

Giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi ad eg hefi afleýsa latid hcRa erlind þoruardzsoii laug- 
mann sunnan og austan ox Jslande af þui misferli sem hann 
hefur matt brotligur vm werda. i uidskiptum þeina pals eyi- 
olfssonaB i kirkiunne i nesi i seluogi. Suo og gef ec og gione 
adur nefndan heBa erlind laugmann auliungis kuittan oc 
akœrulausan minna wegna og domkirkiunnar vm fyBgreint 
misferli fyrir mier oc minum epterkomendum SchalhoUtz- 
domkirkiu formonnum. Og til sanninda hier um. Skrifad i 
Schalhollti jn uigilia Johaunis Baptistæ Auno domini. 03. d. 
xlvij. 



506. 36. Júní 1547. í Skálholti. 

kr því a8 Gizur biskup kveðst ekki munu ríða til Alþingis 
sökum krankleika, leyfir hann sira Freysteini Grímssyni að 
kjósa hvern, er hann vill, til að dæma yfir sínum málum. 

AM. m 8vp bl. Vm — 123a. Bréfabók Gizurar biskups í frum- 
riti (GCXIX). ~ AM. 266. Fol. bls. 115. Bréfabók Gizurar biskups i 
afskript sfra Haldórs í Reykholti 1654—57- 



1547. GIZUR OG FREYSTEINN. - MYRAR OFL. 559 



Giore godum monnum et cetera. ad Sira freysteinn 
gnmsson hefur kœrt sig og klagad fyrir mieR. ath þeÍR sem 
hefi til skickad ad giaura laug oc RÍett a sinum malum 
giordi sier tregdan og nockurn vndandratt þaR um. Og af 
þui ad heRa fovitinn hefur nadlagt honum ad koma til þinga 
vm þetta efni. ^nn ec kann þaR ecki ath wera i þessu sinne 
sakeR mins krankleika. þui hefur ec leyft og tiUatid. ad Sira 
freysteinn kiose þann dandimannn. lærdan eda leikan hied- 
*n af Schalholltzstikte sem honum likar ad giaura Rett yfer 
hans malum og þeÍRa er hann klagaR. med skiluisra manna 
alite oc yfersion ad oskauddum minum oc SchalhoUz dom- 
kirkiu Retti. Og optnefndur Sira freysteinn halldi lofada hlydne 
truskap wid mig. Og til sanninda hier um. Skrifad i 
Schaiholiti Dominica 3 post trinitatis Anno domini 1547. 



507. 28. Júní 1547. í Miðdal. 

DóMR sex klerka, út nefndr af Gizuri biskupi á prestastefnu, 
uni ákærur biskups til Bjarna Narfasonar um tollagjald af 
Skaga í Dýrafirði og kirkjureikningskap á Mýrnm. 

AM, Fasc. LI, 7, frumrit á skinni. Af 7 ÍRnsiglum eru 6 fyrir 
bréfinu. 

domsbref vni jordina skaga j dyrafirde. 
Ollum rnonnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
Senda snorre hialmsson. jon biarnason. CDarteinn ginarsson. 
þordur olafsson. ODagnus, gyio'fsson. loptur narfason prestar 
Schalholltzbiskupsdæmis kuediu guds og sina. kunnigt gior- 
ande ad sub anno gracie m^ xl.o vij^ [þridiudaginn næsta 
fyrir peturs messo og pals^) j middal j laugardal j almenni- 
ligri prestastefnu vorum uier j dom nefndir af heijdrsamligum 
herra. herra Gizure 0'narssýne at skoda oc ransaka og fulln- 
adardom ox at leggia vm þa akiæru sem herra Gizur Éin- 
arsson klagadi til BÍarna narfasonar ad hann uýllde^) þeim 



1) [á spássíu ogvfsað hér inn. 2) Svo. 



560 



MÝRAR OFL. 



1547 



skada er herra Gizur íiengi ecki þa ueniulega tolla sem 
honum ætti at gialldaztaf iaurdunne skaga j djrafirde sauk- 
um hans omaks og heitinga. Jtem fyrir þa adra sauk at 
hann hefdi ecki stadit reikningskap sinnar kirkiu da mýrum 
sem hann uæri skulldugur. kom þar stefnan fram fyrir oss 
huer ed suaren var oss aheyraundum af tueimur skiluisum 
monnum. Nu af þui at so stendr skrifat j laugmalinu ath 
eingi skal audrum skadrædi giaura. enn heRna Gizur þottizt 
hier fuUan skada af hafa feinget. var þar fram borinn mal- 
dagi sem gamlir menn hefdu vm borit j tijd biskups step- 
hans godrar minningar ath halfkirkian j aluidru ættí þessa 
greinda iaurd Skaga. ^nn sakir þess at oss leizt timenn 
naumur at BÍarne mætti sinum profum auduelliga at koma. 
þvi ad heilags anda nad tilkalladre at so profvdu og fyrir 
oss komnu dæmdum uier tyrrnefndír domsmenn med fullu 
domsatkuædi optnefndaii siarna narfason skjUdugan at koma 
j SchalhoUt fýrer herra Gizur eda hans umbodsmann innan 
tueggia manada at heýrdum domenum med aull þau prof 
og skilrike sem hann hetir fyrir greindre iaurdu og ao- 
dæmdum vier maldagann myndugan j auUu þvi hannj helld 
ur enn iaurdina halfkirkiunn^r eign j aluidru, sua framt ad 
ecki koma aunnur þau skiaul ad mýndugre dæmazt þar þa 
fýre honum eda hans vmbodsmanne. Suo og dæmdum uier 
herra Gizur skýlldugan at leijda tuau laulig vitne þau at 
þat beri at BÍarne Naríason hefdi haumlun giaurt ad skip 
hefdi ecki roet j tollueri ca skaga sem veniuligt uæri. oc at 
þeim vitnum leiddum. dæmdum uier fyrr nefndaíi BÍarna 
skýlldugan at bitala aptur herra Gizure þann skada allan 
sem hann hofur af hans uauldum feingit hier ut j innan 
nianadar ad heýrdum dominum. oc herra Gizure. xv. merk- 
ur i fullrietti. J annare grein dæmdum uier tittnefndan biarna 
skýlldugaii ad afgreijda fullan og allan reikningskap kirki- 
vnnar &, mýrum þann sem di hefir fallit sijdan hann sýn- 
er þar laugliga kuittan fyrir. Skylldi sakferlit greijdazt at 
þrennvm saulum eptir laugum. og allt golldit at næstum 
fardaugum. 

Samþýckte þenna uorn dom med oss adur nefndur 
herra Gizur oc setti sitt insigle med uorum fyrr nefndra 



1^47, kVITTAN. 561 

domsmanna innsiglum fyrir þetta domsbref Skrifat j sama 
stad are og deige sem fýrr seiger. 



508. 38. Júní 1547. í Miðdal. 

feuB biskup samþykkir kvittanir þær, er Daði bóndi GuS- 
^iundsson hefir feingið af Ögmundi biskupi af misferlum sín- 
^rn, svo og kvittar Gizur biskup hann sjálfr. 

JSig. 375. 4to bls. 61, með hendi Grunnavíkr-Jóns c. 1750 -1760 
íiEx originali membraneo vicelogmannsins Odds Sigurdssonar". 

Eg Gissur Einarsson Superintendens Schalhollts stiktes 
giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu brefi 
ad ^rligur mann Dade bonde Gudmundzson kom fyrir mig 
^8 syndi mier nockrar þær kvittaner sem hann hafdi af 
nunum brodur og forverara herra Augmunde Palsyne. hvers 
herra sal gud gledie. hveriar at mier virttust skialligar og 
'ttyndugar i aullum sinum greinum og epter laugum giordar 
hafa verid. þvi samþycki eg oll þau bref og kvittaner staudug 
og loglig med aullum sinum greinum og articulis sem bisk- 
Augmund hefur ut gefid adurnefndum Dada bonda Gud- 
mundzsyni med sinu innsigli. Svo og ei sidur gef ec og 

« 

giore fyrnefndan Dada bonda auUdungis kvittan og akiæru- 
lausan fyrir mier og oUum minum epterkomendum heilagr- 
Skalhollts kirkiu formonnum um allt þad sem hann hef- 
ur brotligur ordid vid mig og heilaga Skalhollts kirkiu i 
nneira hlut og minna at oUu tilskildu en aungu fra teknu 
sem ec ma framast med laugum giora til þess at nu er 
komed. hefur hann lofad ad vera mier og domkirkiunne 
hollur og trur til styrks og goda i aullu þvi honum maugu- 
b'gt er. Og til sanninda hier um set ec mitt inscigli fyrir 
þetta bref hvert ad skrifad var i middal i laugardal þridiu- 
daginn næsta fyrir petursmesso og pals um sumarid. þa lid- 
it var fra guds burd. M. D. xlvij. 



Dlpl. lil, XI. 



5B2 BÆKR ODDS, - HjÓNABANDSMÁL. 1547 



509. 17. Júlí 1547. 

BóKAviÐSKiPTi Gizurar biskups og Odds Gottskalkssonar, á 
bókum þeim, er Oddr hefir út gefið. 

AM. 266. Fol. bla. 162 (CCCXXXIX). Bréfabók Gizurar biskups 
i afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Vtteknar af Oddi Goskalkssyni xxvi postiUur^) sendar J 
austfiordu til siera Einarz. 

feingin siera Jone Einarssyne ein þar vt af. 

Jtem tekin til lauz j bok af siera Sinione sem hann skylldi 
binda vegna siera Biornz og send siera Jone Einarssyni. 

Jtem fyrir Þorlaksmessu kom tilmi]n fra Oddi xx postillur. 

feingin sera Simone gin af þeim. 

Ein af þessum bokum reyndist ecki nyt sakir defectum. 

Jtem sent Oddi Goskalkssyne v vetra gamallt naut vpp 
a reikmjngska(p) firr greindra boka, 

Jtem send Oddi smiortunna vpa sama reikningskap. 
Anno domini m d xl vij. 

Dominica vj post Trinitatis reiknad vid Odd Godskalks- 
son. Reiknadist nu allz efftir hia mier obitaladar xvj pos- 
tillur iiijc fiskar til talz. 

Jtem lanadar Oddi Godskalkssyni xxiiij alner vadmalz med 
huijtt vadmal. Enn hann hafdi lofad þad ad taka (a) iiij lyb^). 



510. 18. Júlí 1547. á Reykjum. 

Úbsktjrðr Gizurar biskups um hjónaband Gils Gilssonar 
og konu hans. 

AM. 232. 8vo bl. 124a-b. Bréfabók Gizurar biskups f frumriti 
(CCXXV). — AM. 266. Fol. bls. 116—117, Bréfabók Gizurar biskups 
i afskript síra Haldórs i Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d xl vij.^) 
GioEe godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi ad ARum epter gudz burd. CD. d. xl. vij a nedrum 



1) þ. e. Corvins postilla, prentuð i Rostock 1546. 2) „skildinga 
hveria alin" œtlar Árni að hér sé undirskilið, 3) Yfir spássiunni i 232. 



1547. 



HJÓNABANDSMÁL. — DAÐÍ. 



563 



^öykium a skeidum aianudaginn næstan fyrir þorlaksmessu 
sumarid kom fyrir mic gils gilsson oc kærdi fyrir mier 
sin eiginkona wæri skilin uid sig i mote laugum. mest 
saker þeirrar wondrar breytni sem hun hefur nu fyrir skemstu 
vered ryktud. Og af þui ad þeim dandimonnum lærdum 
leikum sem þa voru nœBÍ staddir i sama deigi uirtizt oe 
þad asamt ad hionaskilnad mætti ecki med laugum 
Siaura minna hattar ualld enn officialis eda personulegt bisk- 
I^Ps walld. þui med þeÍRa nadi oc samþycki seigi ec þessa 
Konu gils gilssonar ecki ad sno bunu epter laugum wera 
^}^ hann vidskilda helldur skyllduga til samans med sinum 
^jtí^ nefndum manni gils gilssyne ad weRa suo leingi og þar 
ad þeirra mal verdur lauglega dæmt oc profad íyrir mier 
niiriiim kennimonnum sem ec þar til nefni. 
Og til sanninda et cetera. 



^W- 23. August 1547. í Snóksdal. 

Beéi' frá Daða Guðmundssyni í Snóksdal til Lassa Mul fó- 
geta á BessastöSum um dagsbréf handa Þórði Oddssyni, um 
Daði sendi nú bréf sín fyrir konung með Pétri Einars- 
syni gegn rógi um sig, afsakar sig frá lögmannsembætti og 
lofar Lassa góðri borgun fyrir örugt fylgi við sig. 

JSig. 375. 4to bls. 64—66, með hendi Grunnavíkr-Jóns c, 1750— 
^y^O „Ex fido el coævo apographo (o: copiunne sem Dade hofur hia 
*Jer hallded af brefinu er sendfc hefur Muule) comraunicalo Arnœ 
^agnseo per Sigurdnm Palmonis.". — Prentað í Finni Johannœi Hist. 
^ccl. Isl. ni, 229—232 á íslenzku og lalínu. — Árni Magnússon hef- 
ntað langar athugasemdir með þessu bréfi : „Hver mun hafa vered 
1 Logmanns stad nordan og vestan i Logrettu 1547^). Þorleifur 
^afde sagt af sier og koaed Dada. Dade villde ei taka LÖgmanns* 
dæmed ad sier. Kanske Jon biskup hafe þad dr einhver molimina 
^aft um ad vilia koma Ara inn aptur, og þad sie þad sem kongs- 
^refed seger, ad Jon biskup hafe sett einn LÖgmann af, og son sinn 
aptur inn — non puto : Kongur mun meina til þess er passerad 

1) Það er varla efi á, að það hefir verið Ormr Sturluson. Sjá 
Nr. 479 og 514, 

36* 



564 



DAÐI. 



1547 



hafde 1530 um Þorleifs og Ara ntvalningar. En þar i var Jon bisk- 
up saklitill. — Þad synest annars vist ad Ari hafe ei logmadur ord- 
ed, þvi 1547 um hausted er hann LÖgmannstitelalaus (vide LÖgmenn) 
og 1548. 49, 50. var Ormur ötullason Lögmadur, sem kannskie er 
utvalinn þetta fí,r. — Um Biskup Jon Arason seger kong Christian i 
einu sinu brefe til Jslands, ad hann hafe selt lögmannenn af, og 
þreyngt sinum sine inn aptur i hans stad. Hvad þetta eige ad vera 
er eoke audgeted. Are war ad visu alldrei LÖgmadur epter 1540. — 
1541 vard Þorleifur Palsson lögmadur, og sagde af sier lÖgmanns- 
dæmed 1547. fyrer Alþing. — Hver 1547 d Alþinge hafe seted i nord- 
an og vestan lögmans stad er enn nu Öliost, Þad synest ei otruligt 
ad Ormur Stullason hafe þetta sumar i LÖgrettu seied, enda kann 
eins vel ad truast, ad i nordur og vestur Lögmannsdœmenu hafe 
logmannslaust vered þotta Alþing. — Þegar urkula var ad Dadi Gud- 
mundsaon ei œtlade til þings ad rida, þd hefur Þorleifur Pdlsson 
besinnad sig in gratiam publici oc rided til þings 1547. Vide notas 
minar (seger Arne) aptan vid bref hans um Stadarhol daterad 1547. 
liggur þad medal SkalhoUtsbrefa^). — Anno 1548 var Ormur oefad 
Lögmadur, og dœmde a alþinge, en ecke Ari. — 1549 sat Ormur 
somuleides i Logrettu, sem vist er, so er og af kongs Christians 
brefe ad rada ad biskup Jon hafe þetta dr fridlaus dæmdur vered, 
og munde þad ecke frarageingt hafa ordet, ef Are hefde i Logrettu 
seted. Hvert Ormur hafe i Logrettu dærat Anno 1550 er ej aulldung- 
is vist. Lögmadur var hann ad visu, og er likast hann hafe d Al- 
þinge dœmt. þad er og otrulegt ad Ari munde sier þangad (hafa) 
vogadj epter þad hann so manifesté hafde giefed sig i fylge med föd- 
ur sinum hvern kongurinn hafde utlœgan declarerad H næst fyrer 
farande dre 1549. So stendur þad þíleingum fotum sem Biorn skrif- 
ar, ad biakup Jon hafe Anno 1550 þreingt Þorleife Palssyne fra LÖg- 
mannsdœmenu, en Ara inn aptur i hans stad, ecke beldur er þad 
aecuratum sem hann skrifar ad Ormur Stuliason sie fyrst logmadur 
ordinn Anno 1551. So vill þetta þd ganga þar ut vpp (i. ad stillen i 
kongsbrefenu um þann afsetta Lögmann og Ara inn aptur settan^ 
oefad er aproltinn of einne hverre oriettre relation til Danmerkur. 
So stendur og þctta ei med minsta orde nefnt i Sakargiptum Chris- 
tians skrifara, Hver sem nu endelega tryde ad kongsens styll ecke 
være de nihilo, hann kynne geta til (iafnvel þott þad sie œred valU) 



1) Sjá bréf frá 10. Sept. 1546. — 1. JúH 1547 (Nr. 436), - Um- 
talsmál er^ hvort Ormr Siurluson hefir ekki verið í lögmanns sseti 
norðan og vestan á Alþingi 1547. Hann hafði feingið kgsbr. fyrir 
lögmannsdœminu 27. Jan. það ár (Nr. 479). Þorleifr og Daði raunu 
þvi hafa vitað að lögmannsdæmið var undan þeim raðið, og því gefið 
sig frá. Jón biskup mun hafa viljað hafa Orm, og Ormr mun f sam- 
ráði við hann og að undirlagi hans hafa náð i lögmannsdœmið . 



1547. DAÐI. 565 

Þorleifur Palsson hefde 1531 feinged bref af konge/yrer lágmanns- 
semi, enn biskup Jon þvi motstaded, og orded sterkare fyrer hÖnd 
■A-ra sonar sins. Þesea kynne sege egtilgeted ad verda, enn satt ad 
^^gia, þö, stendur þad ei H nockrum föstum Eökum, edur beviaingum. 
~7 '^^'í^ur gdta kynne vera ad biskup Jon hafe (þo vier þad nu ecke 
yitum) Anno 1547 haft einhver molimina tií ad koma Ara inn aptur 
I Lögmannsdœmed i stadinn Þorleifs, er af sier hafde sagt embætted, 
jafnvel þo þad ecke hafe tekest, þvi þetta sama ar 1547 um hausted 
pfur Ari fi brefe einu) sier eingan lÖgmannstitel, og kynne hier 
^^ima eiga þad sem Biörn skrifar, ad höfdingiar landsins hafa eige 
^^^íftd hafa Ara leingur fyrer lögmann, iafnvel þö þad sie ecke helld- 
accurate ad orde kveded. Yrde nu þesse gíita (um conamina Jons 
^jskups, licet irrita, um ad innkoma Ara aptur i lögmansdæmed) be- 
^^sud, edur med Documentum truleg giörd, þd vœre þar epter kongs- 
^refed miklu audskilldara, þvi þad er vist ad Þorleifur sagde af sier 
^Dibætted af leidindum yfer ofsa og yfergange Jons biskups, og söm 
"^^^ orsðkin hvar fyrer Dadi ecke villde succedera Þorleifi". — Sbr* 
436 og 502. 

Vinsamlig og kiœrlig heilsan i Christo Jhesu tilsendist 
ydur heidarlege mann. og mins herra kongsins foviti yfer 
Jsland Lasse mul. 

Ydur þackar eg kærlega fyrer hæversklegt skrifelse. sem 
l^ier mier sendud med Petre bonda Einarsyni i sumar epter 
"^lþing. Svo og fyrer þad dagsbref. sem þier mier ut gdfud 
vegna Þordar Oddssonar et cetera. 

Hier med vil eg ydur kunnugt giora Lassi mul. ad eg 
sende nu min bref fyrer minn ncídugasta herra konginn 
íned Petri bonda Einarssyne. og er þad min kærleg bon til 
ydar. at þier fram fylgit og med god ord^) og œrligheit til 
leggid svo ad eg fóíe fuUkomlegt svar og kvittaner upp Æ 
nim bref af herra konginum. |)vi eg true ad þier munud 
hafa vel fornumed og understadid af nockrum mðnnum i 
Jslande þad stora orikte og cLmæli sem mier er sagt. ad þeir 
hafe til min haft nu i sumar a Alþinge. sem er uSi mins 
herra kongsins sakeyre og peninga, at eg hafe ecke so Iðg- 
liga med þðL fared sem vera skyllde. hvad eg viUde med 
sannheit kynne þeir alldrei med æru til min ad bevisa et 
cetera. 



1) b, v. ; vautar í hdr. 



566 DAÐI. 1547. 

Svo og vil eg ydur kunnugt giðra. at eg sende utskrift 
.af þeim Domi. sem dæmdur var d Alþinge um lögmanns- 
kiðr þa Kristoforus hvitfelld var hirdstiori yfer Jsland. og eg 
true ad þann heidursmann mune vel minnast. Og nu med 
þeim Domi. þd sende eg annad bref þad sem Þorleifur Pdls- 
son Lðgmann nordan og vestan 4 Jslande hefur niier ut gef- 
ed med rade og samþycke þeirra godra manna. sem i þann 
tid voru nær stadder þeim heidursmanne et cetera. hvad 
kiœre Lassi mul at eg vil ydur vel undervisa. at eg kunni 
ecke til Alþingis ad koma þetta dr. sæker mins stirdleika. 
Svo og var eg og er ecke mann til svo vandi'ar stiettar. 
sæker mins framaleýses og fdkunnande. Enn eg veit sann- 
arliga at hver epter Guds vilia og mins herra kongsins for- 
sia skal nu Iðgmadur i Jslande blifa. þd þarf sa ad vera. 
bæde megtugur. vl's og hygginn. sæker þess ofsa og orettar. 
sem nu fram fer og farid hefur i nockur forlidin dr i Js- 
landi. hvad eg bid allsmegtugaii gud ad hann late þann 
verda. sem landinu og almuganum er nytsamlegastur. og 
einkum herra konginum hollur og trur epter sinne skylldu 
et cetera. Þike mier vel truligt adydur mune nockud kunn- 
igt til vera um þad stora öryckti. sem Ormur bondi Stulla- 
son skal haft hafa um Lðgmanninn Þorleif bonda Palsson. 
Petur bonda Einarsson og mig. hvad eg höpunst til med 
guds tilsid ad ecke mun med sannindum þad r[ey]nast. sem 
hann skal hafa svo stortt og freklega þar um talad. sem 
Petur bonde kann nu med [sannjlegheit^) vel at afsaka. ef 
hann og vær naum vorum sannindum, sem (mier) þyke vel 
truligt et cetera. 

Kœrlega bid eg ydur ad minnast npp a þad kvittunar- 
bref sem eg hefe ydur adur beded vegna Þordar Oddssonar. 
og hvad þier vilied minn gode vin. kiæri Lassi mul. mier 
hier uti til styrks edur vilia vera uppa min bref og erende. 
skal eg og vil eg ydur þad. med guds hialp. med fe og vin- 
skap vel bitala. sem Petur bondi Einarsson kann ydur vel 



1) Það, sem hér er sett i [ ], er undirstrykað í afskriptinni ; 
mun hafa verið úr fúið og Árni spAð f eyðurnar; hér mundi fremf 
eiga að lesa: skiallegheit. 



1547. 



ÖGMUNDR OG BJÖRN 



567 



ad undervisa. Hefe eg nu so goda tru til ydar, kæri Lassi. 

þier munud minum brefum og erindum gott til leggia. 
epter þvi sem ydartt bref ínnehiellt. sem þíer mier til skrif- 
udud. 

Epter þesse skrifud ord. er eg ydur almattugum gude 
bifalande. 

Skrifad i Snoksdal. þridiudagin næsta fyrer Bartalo- 

meus^) messo um sumared arum epter gudz burd. CD. d. xl, 
og vij. 

Dade Gudmundzson. 



512. 28. August 1547. á Bíldudalseyri. 

ViTNisBUEBR um uokkrar jarðir á Vestfjörðum, er Ögmundr 
biskup hafi raeíi fuUu ofríki tekið af örfum Björns Guðna- 
sonar. 

Landsbókasafn 115. 4^0 I, 282—283, með hendi síra Jóns Hal- 
^órssonar i Hitardal c. 1720. „Skrifad effter originalnum med. 6. inn- 
siglum under^ 

Witnisburdur um nockrar jarder cL Vestfiordum sem 
0gmundur Býskup hefde teked fra erfingium 
Biðrns Gudnasonar. Anno 1547. 

Þad giðrum vær Jon Sigvatsson. Eýolfur Magnusson, 

Jon Þorgautsson Tumasson. Holmfastur Sig- 

urdsson og Are Sigurdsson godum mðnnum kunnigt med 
þessu voru opnu Brefe ad vier vorum heimilisfaster hia 
Bijrne heitnum Gudnasyne. sem gud hans sal náde. Idnga 
tijma og vissum vær fyrer full sanninde ad so ordner pen- 
ingar fiellu honum til erfdar eíFter sinn modurbrodur Jon 
heitinn •Biðmsson, er kalladur var danur. þvi hann lýsti 
fyrrnefndan Biörn sinn Iðglegaö grfingia edur^) effter sig. 

J fyrstu grein Gerdhamra og Arnarnes. hvðriar er liggia 
i Dýrafirdi, 

Brecka og Villingadalur á Jngialldssande. 



1) Svo. 2) eyða í híir. fyrir nafninu. 3) Svo. 



568 ÖGMUNDR OG BJÖRN. — VEGABRÉF. 1547. 



Midvikur. Stackadalur, Rekavik. er Hggia i Adalvik. 
Atlastader og Tunga i Fliote. 

Og þesser peningar fiellu þeim sýstrum til riettra erfda 
effter sinn fðdur Biðrn heitinn Gudnason. Olofu Biðrnsdott- 
ur. Sigrijde Biðrnsdottur og Gudrunu Biðrnsdottur. og þvi 
hafa þœr marga tijma lýst fyrer oss og fleirum ðdrum göd- 
um mðnnum. ad þessa peninga hafe þær alldrei. hvðrke 
giðfum gefid nie sðlum sellt. edur med nockrum hætti í 
burtu teinged helldur hafe Býskup Ogmundur þessa fyrr- 
sagda peninga af sier numid med fullu og ðllu ofrijke. so 
þær feingu alldrei rentu af þeim sijdan. enn effter Byskup 
0gmund daudan lysti Petur Einarsson þessa peninga under 
mijns herra kongsins Ids. enn vœr vissum fyrer fuU sann- 
inde ad þessir fyrrgreinder peningar er(u) þeirra fyrrgreindra 
sýstra retteleg erfd og eign. ef þær skulu örœntar vera. og 
hier effter vilium vœr sveria. ef þurfa þicker. Og til meire 
sannenda hier um þrickium vœr vor jnnsigle fyrer þetta 
vitnisburdar Bref. er skrifad var (L Bijlldedals Eýre August- 
inus dag um sumarid cLrum effter gudz burd 1B47. 



513. 8. Septeml)er 1547. í Skálliolti. 

ViTNisBUHÐAE- og vegabréf handa Pétri bónda Einarssyni út 
af landinu, út gefið af Gizuri biskupi. 

AM. 233. 8yo bl. 125a. Bréfabók Gizurar biskups í frumrití 
(CXSVIII). — AM. 266. Fol. bls. 117. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs f Reykholti 1654;— 57. 

Þad medkennunzt ec Gizur önarsson Superintendens 
Schalholltzstiktis. ad þessi eKligur dandimann petur Bonde 
ginarsson. hefur vnderuisad mieR sin þarflig oc naudsynlig 
eninde sem hann dregur til ad ferdazt ut af landenu. fyrir 
woRn kærazta oc nadugazta HeRa Konginn og heidursamligt 
RÍkisins Rad. suo hann feR þessa sina Reisu med skilum. og 
saker naudsynligra ORÍnda. Swo og hefur hann skickad sig 
hieR i landit sem einn erligur dandimann. oc seRdeilis synt 



1547. 



JARÐAKAUP. 



569 



nadugazta Heaa konginum holluztu og tru |)ienuzta i þui 
^uUu sem wid hefur vikid hans bifalning oc embætti. Oc til 
sanninda et cetera. Skrifad j Schalhollti natiuitatis Mariœ. 
^nno et cetera xl vij, 



514. 8. September 15á7. á Strönd. 

Obmr Sturluson „lögmaðr norSan og vestan á íslandi" selr 
Erlendi lögmanni Þorvarðssyni jörðina Kambnes í Laxár- 
*^al í Dölum íyrir silfrkönnu gylta meS níu einglottum, og 
íjkostaði þrjár lestir skreiSar í Handborg". 

AM. Apogr. 1285 mcð hendi Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara 
í^orkelssonar". — „Þetta bref er skrifad d breida spatiu at' skrifadre 
^atinskre pergamentsbok, sem lil þess hefur vered skorin nedan af 
liokarbladinu, og fylgia nockrar linur af skriftinue, hefur vered eitt- 
^Tad theologico-scholasticum, si recte inspexi, og temmelega vel skrif- 
og gamallt". 

Þat giorum vær jon prestur jonsson, þorir sveinsson. 
laugriettvmann. gils gilsson. krakur þorvalldzson. godum 
ttionnum kvnnigt med pessv woru opnv briefi at þa er lidit 
var fra drottinligre hoUdgan oc hingad ;bvrdi. CD. d. xl oc vii 
a strond j selvogi sunnud^ginn næstan eptir visitacio marie^) 
vorum vQr j hia saum oc heyrdum aa ord og handaband 
íned fuUnadar giorninge þessara tveggia heidursamlegu herra 
herra gllendz Þorvardssonar lavgmannz sunnan og avstan 
3a jslande oc orms stullasonar nordan oc vestan aa jslandi 
at so undirtoludv oc fyrirskildu at greindur herra Ormur 
lavgmann selldi fyrrskrifvdum herra ellendi lavgmanni jord- 
ina alla kambnes hver liggur j lagxardal j hiardarholltz 
kirkiusokn til fullrar eignar oc frials forrædis vndan sier oc 
sinum erfingivm en vndir herra eliend og hans erfingia. 
Hier j mot gaf tittnefndur herra ellindur silfurkonnv hveria 
hann kostadi iii lestir skreidar j handborg. var hon gyllt 

1) þ. e. 3, Júlí. 



570 



MÖÐRUVALLAMENN. 



1547. 



med IX einglottvm et cetera. skylldi ormur laugmann svara 
lag(a)rijp(t)ingum aa greindre jordv enn ellendur laugmadur 
hallda til laga oc hana at sier taka at n^stom fardogum 
byggia hana oc bæla rada henni oc regera ]3adan j fra. Oc 
til sanninda hier vm festvm vier vorjnsigli fyrir þetta [giorn- 
ingx^) brief skrifat aa strond i selvogi [j festo nativitas^) ma- 
rie aa sama are sem fyrr seigir. 



515. 16. Septcinl>er 1547. á Kálfatjörn. 

DóME sex manna, útnefndr af „heiðrsamlegum höfuðsmanni" 
Erlendi lögman'ni Þorvarðssyni um gildi gjafabréfs hústrú 
Margrétar Vigfúsdóttur 1486 um ánefnt jarðagóz til Þorvarðs 
Erlendssonar, dóttursonar síns, svo og samþyktarbréfs Guð- 
ríðar Þorvarðsdóttur, móður Þorvarðs Erlendssonar og dótt- 
ur Margrétar, frá 1490, en um bréf þessi hafði Erlendr lög- 
maðr ekki vitað fyrri en fyrir þremur árum. 

AM. Apogr. 1764 „Ex originali Sira Olafa Stefanssonar". 

Þeim godum monnum sem þetta bref sia edr heyra 
senda Ormur jonsson. fiolsuinnr helgason. þorir sueinsson. 
olafur olafzson. suarner logriettumenn. gudmundr lafrans- 
son. jon gudmundsson. kuediu gudz og uora kunnigt gior- 
andi at þa ed lidit uar fra hingat burd uors herra jhesu 
christi ODvc xl. og vij aar faustudagin næstan eptir crossmesso 
um haustid aa kalfatiorn sa þingstad niettum uorvm uier j 
dom nefndir af heidursamligum hofudsmanne^) herra grlijnd 
þoruardsyne logmanne sunnan og austan sa jslandi til ad 
skoda og Eannsaka og fullnadardom aa at leggia huert afl 
edur makt at hafa skilldi þau bref er þar birtuzt fyrir oss 
aa þinginu og herra logmannin liet upplesa med heilum og 
oskoddum hangandi jnsiglum þeirra dandi manna er þar 
uoru fyr(er) skrifadir huer bref at suo uoru hliodandi at hustrv 



1) [Svo. 2) hofudc manni, 1764. 



1547, 



MÖÐRUVALLAMENN. 



571 



niargareti) uigfusdottir gaf þoruardi Erlijndzsyne dottursyne 
sinum med samþycki og jayrdi huslru gudridar dottur fyr- 
greindiar margreitar^) en modur adurnefndz þoruardz þess- 
jarder er suo heita erjngeý og laugnes^). krokur og mid- 
hus hueriar ed liggia aa Eosthualanesi j utskala kirkiusokn. 
kirkiuhofn og merkines er liggur j hofnum j kirkíuogs kirkiu- 
sokn. war þa datum er brefin uoru giord og "þessi giafa 
giorningr for fram CD iiijc attatigir og vj aar og þar eptir 
'iij sarvm seinna samþyckti þessa giof adrskrifud hustru gud- 
ndur med fuUnadar laga giorningi etc. jtem bar herra log- 
nianninn þar fram fyrir oss at hann hefdi af þeim brefum 
alldri vitad fýr en nv fyrir iij forhdnum sarvm huad hann 
band sic med eidi at sanna. nær hann uæri at logum þar 
tíl krafdr huad oss uirtizt uera logb'g forfoll. þvi at ein iij 
bref meiga leingi dyh'azt þar sem morg eru saman komin 
einkafilega fyrir þeim er logunum eiga at styra og audrvm 
landzins naudsynivm uerda at gegna. nu sækir þess at so 
stendur ] uorre landslagabok at alHr þeir giorningar sem 
menn giora med uottvm og handsaulum og giora bref vppa 
og ef bok mæHr eigi j mot skulu obrigdanlega halldazt. 
]tem j anare grein seigir og suo j bokinni at j salti liggur 
sauk ef sækendur duga. j þridia stad stendur og so at ef 
unga menn meina logleg forfaull þa aa hann brigd til þess 
landz þott sidar sie sera hann er odalborinn til at log- 
um. Nu fyrir þessar greinir og fleiri adrar er j logmalinu 
standa og hier at hniga. þvi j gudz nafni amen at suo 
profudu og fyrir oss komnv dæmdum uier fyr nefndir doms- 
nienn med fullu doms atkuædi herra logmanninn niettilega 
meiga at sier taka fyr skrifadar jardir sem saumu bref inne- 
hallda. skal hann hiedan j fra þessum jordum Eada og KÍe- 
gera byggia og bæla sektta og sækia alla þa er i hans oleyfi 
aa þessum jordum bva so langan tijma at aunnur elldri ed- 
ur sterkari skilRÍki kunna fram at koma. þav at þessum 
hrindi med RÍettvm logum. Og til sanninda hier um sam- 
þyckti þennan uorn dom adurskrifadur herra grhjnd log- 
mann og setti sitt jnnsigH med uorum íyrnefndra doms- 



1) Svo. 2) ita extat ii laug (AM). 



1 



572 STAÐARHÓLL. 1547, 

manna jnsiglvm fyrir þetta domsbref huert ed skrifat uar 
j sama stad deigi og aari sem iyr seigir. 



516. 1. Oktol)er 1547. á Staðarlióli. 

ViTNisBUEBR um Staðarhól og viðskipti þeirra síra Haldórs 
Tyrfingssonar og Pétrs Loptssonar. 

AM. Apogr. Í474 œeð hendi Þórðar Þórðarsonar í Háfi „Ur trans- 
scripto Mag. Brynjolfs og 4ra annara, giÖrdu 1644. epter rite aptan 
d vidimus 1547« frá 7. Maí (Nr. 493). 

Þad giörum vier Jon Þðrdarson. Jon Halldorsson og 
Gudmundur Þormodsson gödum monnum kunnegt medþessu 
voru opnu brefe, at vier vorum þar vid stadder d seinasta 
dre. er Sira Halldor Týrfingsson hiellt Stadarhol. sdum vier 
d ord og handaband Peturs Loptssonar og ctdurgreinds sera 
Halldors, ad svo fyrirskilldu. ad Petur Loptsson gaf og 
giðrde Sira Halldor ðlldungis kvitfcan og akiærulausan um 
halld og medferd 4 Stadarhole sidan hann medtok sama 
gard, So og j sama handabande. fieck sera Halldor nefndum 
Petre til fullrar eignar fimm kugillde er hann atte hícC hon- 
um med leigum. og fleire og meire peninga sem vier minn- 
unst ecke greinilega. þvi þad vissum vier fyrer fuU sann- 
ende. ad þau xxx. ctr edur meir sem sera Halldor hiellt 
Stadarhol. þa styrckte hann Petur loptsson. sierdeilis haíis 
buskap og j morgum hlutum ðdrum þeim sem Petur med 
þurfte edur villde epter beidast. Og svo heyrdum vier opt- 
sinnis Petur lysa þvi. ad hann þðttist eiga Stadarhöl. en 
eingenn aimar. og til sannenda hier um setiura vier vort 
jnsígle fyrer þetta vitnisburdarbref. er skrifad var d Stadar- 
höle. laugardagenn næstan epter Michaelismessu. aarum ept- 
er Gudz burd. M. d. xl. og vij. 



1) Svo 



1547. 



JARÐAKAUP. 



573 



517. 5. Oktol)er 1547. í Miklagarðl. 

JóN bóndi Magnússon saniþykkir jarSakaup þeirra Jóns 
biskups á Hólum og Guðnýjar Grímsdóttur, konu sinnar, 
^ni jörðina Þóroddsstaði á Svalbarðsströnd fyrir Mannskaps- 
hól á Höfðaströnd með eyðijörðunni Mýrum, svo og Steðja 
í Hörgárdal. 

AM. Apogr. 1284 „Ex orig. Ara Thorkelssonar", með hendi Styrs 
í^orvaldssonar". 

Þath GÍorum uid torfi prestur jonsson og einar Bryni- 
olfsson Godum monnum kunegtt med þessu ockru optnu 
briefi Arum eplir gudz burd. CD. d. x\. og vij miduikudag- 
Gnn næstan eptir mikaelz dag j myklagarde j eyafirdi uor- 
uni uid j hia saum og heyrdum a ord og handaband uird- 
ngzi) herra biskupz jons af einne alfu og jons bonda magn- 
ussonar af annare af^) suo fyrirskildu ad fyrnefndr jon bondi 
kendist ad hann hafdi samþyckt þad jardakaup sem biskup 
jon hafdi giortt uid Gudiiyu husfreyiu grimsdottir hans eig- 
en kuinnu ad biskup jon hafdi henne sellt jordina Þorodd- 
stadi dx sualbardzstrond med ollum þeim gognum og giæd- 
um sem þeirre jordu a med logum ad fylgia og þar j mot 
hafdi greind gudny gefit biskup jone jordina manskapzhol a 
hofdastrond med ollum þeim gognum og giædum sem þeirre 
jordu a med logum ad fylgia ad tilskildre þeirre eydu^) jordu 
er a myrum heitir og kirkiu þar a mannskapzhole til heyr- 
er. medkiendist Biskup jon ad hann hefdi feinged greindri 
Gudnýiu jordina stedia er liggur j horgardal med ollum þeim 
gognum og giœdum sem greindri jordu a med logum ad 
fylgia. Og til sanninda hier um setium vier adurnefndur 
Biskup jon og jon ODagnusson ockur jnnsigli med fyrgreindra 
nianna jnnsiglum fyrir þetta brief. skrifad uar j sama 
stad deigi og are sem fyr seiger. 



1) Svo. 



DAUÐl AF HÁRÐRÉTTI 



1547. 



518. 7. Oktol)er 1547. í Bólstaöalilíö. 

Tylptakdómr, út nefndr af Ara Jónssyni, kongs umboðsmanni 
í Húnavatnsþingi, um kæru Ara, kongdómsins vegna, til 
Ingimundar Marteinssonar, aS Anna dóttir Ingimundar hefði 
dáið úti af kulda, frosti, klæSleysi og hungri. 

Landabókasafn 69. 4to: a, bl. 176, akrifað c. 1640; 6, bl. 245 
skrifað með sömu hendi c. 1640. — Afskript frá c. 1700 er í AM. 211c^ 
bls. 143—144. 

Domur Ara Logmanns Wm Omaga sem forst aíf Hard- 
riette fyrer fodurnum. Dæmdur ] Bolstadarhlijd^) 
[Þeim gðdum^) monnum sem þetta Breff sicL edur heyra 
senda PdU Grijmsson. Gijsle Hdkonarson. Joon Grijmsson. 
Einar Einarsson. Skule Gudmundsson^). Einar Sigurdsson, 
Biorn Þoruardsson^). Gudmundur Einarsson, Gudmundur 
Skuulason. Eirekur Gudmundsson. Einar Bessason. Þorlák- 
ur Þorersson kuediu Guds og sijna^) kunnigt giorande ad 
arum effter Guds Burd 1547^) ] Boolstadahlijd a almenne- 
legu hieradsþijnge fðstudaginn næstan fýrer^) Calixtus [messu^) 
vorum vier ] dom neffnder aff Ara Jönssyne [gr þóL hafdi 
kongsins sýslu og vmbod ] Hunavatnsþyngi^) ad dæma 
[skoda og Eansaka^^) vm þad mdlaferle^^) er Are Jonsson 
kiærdi kongdömsins vegna thil Jngemundar Marteinssonar 
ad dotter aadurneffnds Jngemundar gr Anna hiet heffde 
daaed vte aff kullda. froste. klædleise og hungre. var greind- 
ur Jngemundur j sama stad og deige og lagde sig [med 
handsðlum vnder Iðg^^) vm greint mdl. Þui ad Guds naffne 
thil kolludu dæmdum vier vnderlægid Iðglegt og hann þar^^) 
Eettelega fyrer kalladan. Var þessi stulka sogd xv wetra 
gðmul edur sextan, gnn fýrer þui^*) ad [aarferde var hart^^) 
leist oss hun [ecke munde haffa feingid^®) Tueggia missera 
w'ist. Ogi'^) suo er skriffad ] landslogum ad huor madur er 

1) Hieradsdtímur Wm Omaga sem Wte vard fyrir nordan b, 2) 
[011umþeim&. 3) Jónsson (!) 211. 4) svo ÖÍZ. 5) vora &. 6) MDxlvíi 
6. 7) effter (== 21. Okt.) &, 8) [b. v. h. 9) [sl. b. 10) [og skoda h. 
11) malaeffni b. 12) [Ibil laga med handsölum h. 13) sl. ö. 14) þad 
b. 15) [hart aarferde var ö. 16) [munde ccke feingid haífa 6. 
17) sl. b. 



1547. DAUÐI AF HARÐRÉTTI - JARÐAKAUP. 575 



skilldur fram ad færa fðdur sinn og moodur og so Bðrn 
^yn. J annare grein stendur so skriffad nema sicLlffer^) haífe 
] firstu vt^) vijsad sijnum vmaga [vr vist^) frd sier og abyrg- 
^st [sd hann eff hann^) héflfur forlagseyrir. Jtem fyrer þess- 

greiner og adrar^) fleijre sem j Iðgunum ad luta greindu 
^aale dæmdum^) vier fuUar Bætur xxc aff Jngemunde Mar- 
teinssyne fffter þennan'^) omaga [0nnu dottur hans^). skillde 
sa taka Bætur þessar gr næstur være arffe^) ^ffter hana. 
^nnar enn Jngemundur. Suo og dæmdum vier fullan þegn 
konginum. skilldu þessar Bætur og þegn gialldast ad þrenn- 
^ín solum effter aiþijng ad sumre so framarliga sem Riett- 

Iðgmadur nordan og vestan a Jsslande med Iðgriettu- 
'^anna Raade vrskurdade ecke þennan vorn döm olðglegan. 
€nn eff greindur logmadur villde onguan vrskurd a leggia 
þennan sama^^) dom þcL dæmdum^^) vier þesse doomur 
skillde standa obrigdanlegur, gnn vtlegd þessa manns Jnge- 
niundari^) dæmdum^^) vier thil sama logmanns og lögriettu- 
nianna nordan og vestan a Jsslandi. Og thil sanninda hier 
setium vier vor jnncigli fýrer þetta domsbreff er skriff- 
ad var ý^) Mðdrufelle j Eyafijrde Andresmessu dag^*) a 
sama Are og fyr seiger. 



519. 10. Oktol)er 1547. á f orkelshóli. 

Aei Jónsson selr síra Birni bróSur sínum fyrir „mögulegt 
verð" jaríirnar KjalIaksstaSi og Ormsstaði, er Ormr Sturlu- 
son haKi selt honum. 

AM. 238. 4to bl^ 40, skr. c. 1570 (Bessastaðabók). 

Bref fýrer kiallakstodvm og ormstodvm, 
Þat medkienizt ec are jonson med pessv minv opnv 
brefi at ec hefi feingit til fvllrar eignar minvm brodvr sira 

1) sialffur b. 2) b. v. &. 3) [b. v. 5. 4) [þad þa Cff b. 5) b. v. 

&. 6) dœmum h. 1) þann &. 8) [dottur hans 0niiu &. 9) 6; Erff- 

ingu a. 10) vorn b. 11) dœmum 6. 12) sl. &. 13) &; a, a. 14) þ, 
e. 30. Nov. 



576 



DRAGHÁLS OG GEITABERG. 1547 



birne jonssyni þær ij jarder sem ormvr stvllason Iiefvr mier 
sellt oc svo heita kiallaxstader og Ormstader fyrir mogvligtt 
verd sem ockvr badvm vell vm semvr og vid hofvm advr 
vm talad. Skal greindvr sira biorn med frialsv mega bvrt 
fa hverivm hann vill greindar jarder edvr svo med fara 
sem honum vell hkar med íyrskrifvdv skilorde. Og til meire 
stadfestv hier vm set ec mitt insigle fyrir þetta bref er skrif- 
ad var di þorkielshole j videdal manvdagenn næstan fyrir 
vetvrnætvr þa lidit var fra gvdz býrd CD d xlvij ar. 



530. 15. Oktober 1547. 

Áheiðaedómr sex manna, út nefndr af Erlendi lögmanni Þor- 
varðsssyni, um landamerki jarðanna Dragháls og Geitabergs 
i Svínadal „i Skegghallssýslu". 

Bréfabók Brynjólfs biskups XVII, 92: AM. 278. Fol., og afskript 
í Landsbókasafni 1087. éto bls. 132—134 með hendi Guðmundar Þor- 
lákssonar 1904—1905. 

Draghdls i Svinadal. 

Landamerkiabref millum þeirrar jardar og Geitabergs. 

gQrt af Erlendi Þorvardssyne I^gmanne. 

Þad g^rum ver Halldor Jonsson. Teitur Petursson 
og Olafur Gl'slason gödum monnum kunnigt med þessu 
voru opnu brefe og vnderskrifudum eigenn handskrifflum. 
ad ver hofum sed ogher vid samann lesed Landamerkia- 
bref i millum jardanna Draghals og Geitabergs. g^rdt af 
Erlendi Þorvardssyne Logmanne med sex m^nnum. so lat- 
andi ord fyrer ord sem her effter fylger, 

0IIum mgnnum sem þetta bref sid edur heyra sender 

Þörer Sveinsson. Fiolsvinnur Helgason. svarner logrettumenn. 

Stephan Oiafsson. Dadi Jonsson. Þorleifur Arnbiarnarson. 

og Oddur Halldorsson. qvediu Guds og vora. kunnigt g?r- 

andi ad drum effter Guds burd 1547 Ær. laugardagenn næst- 

ann fyrer Lucasmessu vmm hausted. vorum ver til nefnder 

af heidursamlegum herra. herra Erlendi Þorvardssyne, log- 

manne íyrer sunnann og austann d Jslandi. til ad skoda 



1547. ÐRAGHiÍS OG GEITABERG. 577 

ransaka. og fuUnadar gigrnings atqvædi cL ad leggia. 
hvör landamerke oss litest loglegust vera mille jardanna 
praghdls og Geitabergs. hvoriar h'ggia i Svinadal og Saur- 
^ðeiar kyrkiusokn og j Skegghallssyslu. J fyrstu kom framm 
fyi'er oss gamallt vitnisburdarbref gödra manna. hvort so 
jnne hielidt. ad lækur sa hefdi vered landamerke hallded. 

fellur i ofannverdt vatned nordann til. og kallad er Geita- 
§'1' J annare grein baru þad þar nockrer skilviser menn, 

i fimmtiu dr edur leingur hefdi vered halldenn eign 
^raghcLIs allt land fyrer sunnann dna ofann i sijke þad. 
sem er so nær vid vatned. hvad oss leitst sa sikis spottur 
^^ra landsvoxtur af vppburdi vr vatnenu, Nu saker þess ad 

stendur skrifad i vorre landslagabok. ad med skapte ed- 

taugum skal jðrdum skipta. J ðdrum stad cLvisar so. enn 
sionhendingum vtann gards. Jtem ef madur hefur ^i^ge ed- 

skog 20 vetur. edur xx vetrum leingur dt^lulaust. Jtem 
^ þridia stad hliödar so texte bokarinnar. ad ef menn sid 
^Jge logskipti d landi. þa krefie sa skiptis sem helldur þik- 
6st þurfa. hafdi logmadurenn boded Jone Sigurdssyne til 
O-rejdar er þa hiellt greinda jord Geitaberg. kom hier og 
^nigenn hanz vmbodsmadur. ridum ver d og innvirdulega 
tracterudum. skodudum og ransokudum ddurgreind gogn. 
leitst oss brefed i allann mata myndugt og skiallegt vera 
wied gllum sinum greinum og articulis. sem þad jnnehelldur. 

þui fyrer þessar greiner og þær fleire sem i Iðgmdlenu 
standa. og effter þvi vite sem Gud hefur oss gefed og ver 
vilium svarandi verda Gudi og mgnnum. þá gordum ver. 
9.d þetta landamerke skylldi halldast i milli þessara fyrr- 
skrifadra ]arda. ad vatned ofannverdt skyllde rdda yfer med 
strondinne. og vr vatnenu. Sidar^) d sicJnhending [ad rdda^) 
1 skarded þad hædsta ifialled er. og þar beint vpp vndann. 
og eign jardarinnar Draghdls allar eyar og ^ingiar. skog 
og haga. tveim meigenn Brunanna til þess ad votnum hall- 
ar. Samþyckte þennann vorn gQrdning herra Érlendur. 

Og til sannenda her wmm setium vier fyrrnefnder 
menn vorar eiginn handskriffter vnder til fullnadar stad- 



1) Svo. 2) [b. V.; vantar í hdr. 
Dipl. I8l. XI. B, 



87 



578 



KVITTAN. - MINNISGREINAR. 1547. 



festu og vitnisburdar vppa allt þetta fyrrskrifad. Skal- 
holite Anno 1667. þann 16 Septembris. 

Teitur Petursson eh. Olafur Gislason eh. 
sem og þar vppa ad £rleg sæmdarkvinna Þorlaug Ein- 
arsdotter afhendte Biskupenum M, Bryniolfe Sveinssyne 
þetta landamerkiabref. hvors þesse er vtskrifftenn, ad 
Backa i Melasveit Anno 1667. 12 Septembris med ]9rd- 
inne Dragahalse. hvgria hun þóL Biskupenum selldi. 
Teitur Petursson eh, Olafur Gislason eh. 

Halidor Jonsson Eh. 



521. 19. Oktolber 1547. í Kaupmannaliöfii. 

KviTTUN (Kristjáns konungs III.) til borgmeistara og ráðs í 
Kaupmannahöfn um greidd 1000 Lybikumarka í afgjald af 
íslandi árið 1547. 

Rikisskjalasafn Dana^ Register paa alle Landene "V, 167b. Ágrip 
prentað í Kancelliregistranter 1535 — 1550 udg. ved Kr. Erslev og A¥. 
Mollerup, Kh. 1881-1882, bla. 362. 

Borgmester oc Raadtt her i KiðbnehafTuen 
íick quittantz paa .j*^*) marck Lubs(ke) som thee anttuordett 
ko. mat. wtj sijtt kamer som er thenn affgifft som thee 
schuUe giiffue ko, ma. aff Jslandtt wtj thette aar Mdxlvij 
nu tiil sancti michels dag forgangenn. cum clausulis consuetis. 

daium Kiðpnehaffnn odensdagenn nest eptther sancti 
galli dag Aar. et cetera. Mdxlvij. 

dominus rex manu propria subscripsif. 



522, 21. Oktober 1547. [í Skálliolti], 

MiNNisGREiNAK Gizurar biskups um sektagjöld nokkur og 
biskupstiundir. 

AM. 232. 8vo bl. 125b. Bréfabók Gizurar biskups f frumriti 
(CCXXXII). — AM. 266, Fol. bls. 118. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript sira Haldórs í Reykholti 1654—57. 



1) þ, e. 1000. 



1547. . MINNISGREINAR. ^ ORMR OÖ BJÖRN. 5*79 



Anno domini m d. xl. vij.^) 

Jtem gefit j valld sira þordar palssonar þad sakferli 
sem hallr j trausthollti er vid kirkiunnar valld skylldugur 
fyrir tuefalldan hordom og j þridia og fiorda lid at mægd- 
^ni, summa. ix merkr. skylldi sira þordur gefa halle kuittan, 

Jtem gefit kuittan sira þord vm minar biskupstiunder 
sem fallit hafa þetta dar ] hans profastzparti. Summa reikn- 
^ngskaparins .iiijc hundrada. x tiger c og viijc 

Datum xxj dag octobris manadar. anno vt supra. 



^23. 19. Novemlber 1547. á Þingeyrum* 

SiRA Björn Jónsson selr Ormi bónda Sturlusyni hálfa elleftu 
^œtt smjörs, eina lest skreiðar fyrir sunnan i kauptíð, og 
sex hundruS, er Ormr skuldaði síra Birni, fyrir 20 kúgildi í 
^aestu fardögum heima á Melstað, með þeim greinum er 
tréfið hermir. 

AM. m 4to bl. 40, skr. c. 1570 (Besaastaðabók. 

Kavpbref sira biarnar jonssonar og Orms Stvllasonan 
Þat giorvm vær broder hellgi aboti & þingeýrvm- þoll- 
akvr prestvr hallgrimsson og hallvr Stýrkarson godvm monn- 
vm kvnnigtt med þessv vorv opnv brefi. þa iidit var fra 
gvdz býrd COd xl og víj lavgardagenn næsta epter marteins 
niesso vm vetur & þingeýrvm j vatzdal vorvm vier j hia 
savm og heýrdvm di ord og handaband þessara manna sera 
biarnar jonsonar af einne alfv en orms bonda StvUasonar 
af annari. at svo fyrir skilldv at greindvr sira biorn selldi 
fýrsogdvm orme x| vætt smiors og j lest fiska fyrir svnnari 
j kavptid. oc vjc er ormvr medkiendizt at hann væri advr 
skýlldvgur sera birne. hier fyrir lofadi greindvr ormvr sira 
birne xx malnýtv kvgillde nv at næstvm fardogvm heim(a) da 
melstad j midfirde. gýlldizt þessir penningar ecki sera birne 
sem fyrir skiUid er þa setti honvm ormvr til haldz og panta 



1) Yfir opnunni í 232. 



37* 



580 



ERLENDR OG GIZUR. 



1547. 



jordena Skoravik er liggvr oi felltzstrond j stadarfelltz kirkiv 
sokn j svodan mala. at sira biorn skýllde hana býggia og 
afgialld eignast þar til greindvr ormvr eda sa sem logved 
da j greindre jordv. gelldvr sera birnne fýr sogd xx mal- 
nýtv kvgillde. en gialldízt kvgilldin ecki innan iij ara þa 
skýllde sera biorn eignast fyr sagda jord skoravik og giallda 
Ormi þa xc j þeim peningvm sem þeim badvm semdi. komv 
þar fram ij vitne. Krakur Þorvalldzson ogSveinn Sigmvndz- 
son. og handfestv sera birne þann bokareid, at þeir hefdv 
þar hia verit allra heilagra messo dag næstan þar fýrer ad- 
vr sem þetta bref var giortt vnder stadarfelli at þorbioig 
þolleifsdotter hefdi gefit þar jaýrde og samþýcke til at ornir 
bondi hennar skýllde mega med frialsv sellia eda pan(t)setia 
hennar jarder hvorivm er honvm likadi. Og til sanninda hier 
vm setivm vær fyrskrifader menn og ormvr StvIIason vor 
insigle fyrir þetta bref er giortt var j sama stad. deige og 
are sem fýr seiger. 



524. 6, Deeember 1547. í Skálholti. 

Bréf Gizurar biskups til Erlends lögmanns ÞorvarSssonar 
um Þórisstaði í Olvesi. 

AM. m 8vo bl. 125b_— 126a^ Bréfabók Gizurar biskups í frura- 
riti (CCXXXIII). — AM. 266, Fol. hh. 118-119. Bréfabók Gizurar 
biskupa i afskript aíra Haldórs í ReykhoUi 1654—57. 

Anno domini m d. xl. vij^) 
Til ^rlindz logmannz. 
Heilsa og hamingia j lausnara uorum kristo ihesu med 
minne vinsamlegri kuediu. 

Kvnngiorer ec ydur kiæri vin ad sira bryniolfr halldors- 
son hefur bedit mic ad lata minn vmbodzmann byggia fyr- 
ir sig jord sijna þoresstadi er liggr j auluesi j hialla kirkiu 
sokn og taka til min leigur og landskylkl þar af upp a 
ockarn reikningskap huoriu ad ec lofadi honum. enn nu 



1) Yfir opnunni i 232. 



1547. 



GIUZR OG PÁLL. 



581 



sidan hefi eg spurt ad þier hafit nockut ahrœrt þessa jord 
J sumar uegna maags yduarz þorolfs bondans enn sira bryni- 
*^lfr uill suara honum logum fyrir þessa jord ef hann þick- 
^zt med rettu mega klaga. og ef þier uilied lata þessa jord 
standa omakslausa j minni byggingu fyrir min ord þa vil 
þad þeckiazt. Vil eg og helldr þad til leggia ad betr fare 
nied yckur sira bryniolfi og ad huorgi yckar ahlydizt huad 
fafeingir milliferdarmenn kunna ad bera yckar j miUe. þad 
sem midr maa giegna. Vænti ec nockurs bodskapar af ydur 
^ni þetta j tækilegan tijma. Ei meira vm sinn. hier med 
et^cetera. þridiudaginn fysta ] jolafostu. 



525, [í Deeember] 1547. 

Beéf Gizurar biskups til Páls bónda Vigfússonar á HlíSar- 
^nda um ágreining Páls og Eyjólfs bónda Einarssonar i 
Dal, einkum út af Steinum undir Eyjafjöllum; biðr Pál að 
hjálpa sér um eitt hundrað fiska fyrir menn sína í Land- 
eyjum. 

AM. 232. 8vo bl. 126a. Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(CCXXXIV). — AM. 266. Fol bls. 119. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d. xl. vij.^) 
Til paals Bonda. 

Heilsa og h(amingia) ] drottni uorum ]esv christo, þar 
nied tilsendizt ydur min vinsamleg kuedia. þacka ec ydur 
kæri vin fyrir alla dygd og dandimenzku sem þier hafit 
mier syndt firr og sijdar. 

Kvnngiorer ec ydur ad fyolfur bondi ginarsson skrifadi 
mier til j haust vm þa agreinijng sem væri yckar j mille 
og hellzt vm jordena steina. og beiddi mic ad gefa sier nock- 
ura bifalning yfer kirkiunne og kirkiunnar eignum et cetera. 
huar ec gaf honum þad suar þar upp oi sem mier þotti 
þar til liggia. þo annar madur hefdi j hlut att enn þier og 

1) Yfir opnunni í 232. 



582 



STAÐARBREF 



1547. 



minna skial hefdi fyrir sier enn þier hafid mier synt. So 
og hefur ydvar dandikuinna mier til skrifat og bedit mic 
um at leggia so til ad betur færi epter enn adr med yckr 
gyolfi. huar ec hefi og godan vilia til, ef minar tillðgr mætti 
þar nockut til bæta. Enn þo þad hieUdist allt og hefdi halld- 
izt sem Cyolfr hefur mier lofat þa er ec honum ecki jafnt 
og ydur skylldugr j tillðgum ne odru, Þar fyrir mun ec eigi 
þad til leggia sem ydur se til fiar missu eda sæmdar fram- 
ar enn þier uilied sialfer af ydar godheitum til leidast lata. 
og þui hefi ec uiliad j þessum faam ordum hier vm vid yd- 
ur a vijkia. þui huad eg ma og mier mðguligt er ] þessu 
eda odru ydur til goda ad vera skuli þier mic ueluiHadaú 
finna. Bid ec ydur kiæri vin vm ad þier verded mier hialp- 
ligir vm eitt c fiska fyrir menn mina j landeyum þui ad 
þar hefur ecki uerid fyrir huxat af minni hendi. ma þad 
vel koma nidur j ockarn reiknijngskap þeim sem a fellur 
ef þier vilied. suo villda ec fa ydvarn bodskap afftur þar wm. 



536. 18. Deeeml)er 1547. í Skálholti. 

GlizuR biskup veitir Jóni Björnssyni staðinn undir Hálsi í 
Hamarsfirði. 

AM. 232. 8vo bl. 126b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCXXXVII). - AM. 266. Fol. bls. 120. Bréfabók Gizurar biskups 
í afskript síra Halldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno m. d. xl. vij^). 
Sakir þess ad jon Biornsson hefr iatad sig vnder kenni- 
mannz stett og skyllda hlydni vid mic og mina epterkom- 
endr schalholtzdomkirkiu formenn þar fyrir hefi eg vntt 
veitt og gefit til fullrar eignar fyrr nefndum jone biornssyni 
stad oc kyrkiu hins blessada andreas postula vnder halse. 
suo leingi sem hann lifer et cetera. Skal tijtt nefndur jon 
biornsson setia til sinn vmbodzmann at næstum fardogum 
vt ad taka og forstanda stadinn og stadarens peninga þo 



1) Yfir blaðsíðunni í 232. 



1547. 



JARÐAKAUP. 583 



*^ann kunni sialfur ecki til til ad koma. Og til sannenda. 
Dominica 4 aduentusi). 



^^^- 30. Decembcr 1547. undir Mpl. 

SiGFús bóndi Brummansson selr Eggert Hannessyni jörðina 
Hörgshlíð í Mjóafirði fyrir átta hundruð i Sæbóli í Aðalvik 
^8 fjögur hundruð í reiðipeningum. 

Jarðabókarskjöl Árna Magnússonar, íaafjarðarsýsla Nr. 8, afskript 
«originalnum« staðfest að Látrum 26. Júní 1704 af Skeini Þorkels- 
^yni og Jóni Bjarnasyni. „Frd Latrum vid Jsafiörd" (AM). 

í^ad giðrum vid J8n Þorgautsson og JfJn Sveinsson god- 
(monnum) viturligt med þessu okkru opnu breffe, ad ár- 
efftir Gudz burd M. D. xl og vii cír. sunnudaginn næsta 
^ffter Bartolomeus messo um sumared^) ð, Billdudals ^ýre 
vorum vid i hicL og scLum uppóL at þesser nienn töku hond- 
um saman Sigfus bönde Brumansson af eirne cLlfu enn af 
annare Eggert Hannesson. heirdum vid firrgreinder menn 
Jön Þorgautsson og Jon Sveinsson þvij firrskrifadan Sigfusa 
þar lýsa i þessu handabande. at hann hefde sellt þróLtt nefnd- 
uffl Eggert jðrdena Hðrshlijd er liggur i Miöafirde og at 
hann hefde fulla og alla peninga upp firer hana bored af 
offtskrifudum Eggert. hveria peninga at hann þar strax 
upp talde. voru þad viiic i jðrdunne Sæböle i Adalvijk og 
þar til iiijc j Eeidepeningum. vitnade offtgreindur Eggert þcL 
þessa lýsing under ockur. og bad at vid skiUdum hier riett 
og satt vitne um bera. ef med þirte. og til meire audsyn- 
ingar stadfestu og sanns vitnisburdar hier um. þðí festum 
vid fýrrskrifader menn Jðn Þorgautsson og Jon Sveinsson 
ockar inncigli firer þetta vitnisburdarbref. hvert ed skriffad 
var under Nupi i Dýrafirdi um veturinn. siótta dag Jöla cL 
sama cLre sem firr seiger. 

(L. S.) L. S.). 



1) Hér með endar frumbókin. 2) þ, e. 28. Aug. 



584 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



1547. 



528. 31. Deceml)er 1547-15. Febr. 1548. 

Reikninge stólsins í Skálholtij er síra Jón Bjarnarson stóS. 

AM. 266. FoL bls. 181-185. Bréfabók Gizurar biskups (CCCXVrií) 
með hendi síra Haldórs í Reykholti 1654-1657, — AM. 910. 4to I, 
1—8, afskript frá c. 1700. 

Anno domini m d xl vij. 
So mickil vetrar vanhaulld vp fra attadeigi a stadnum 
og aullum stadarbvunum. 

Jn primis v kyr. 

Jtem asaudar Ixxxx og vj. 

Jtem gielldir saudir 1 og ij. 

Jtem fuUrosknir hestar xi. 

Jtem þrevetrir ij. 

Jtem einn hestur tuævetur. 

Jtem fullroskin hross iij. 

Jtem þrevetur hross íj. 

Jtem eitt hross veturgamallt. 
So mickill franigangur a stadnum og aullum stadar- 
buunum. 

Jn primis kyr Ixx og ij. 

Jtem gaumul naut xx. 

Jtem þrevetur naut iiij. tuævetur naut vj. 

Jtem asaudar xic og Ixx. 

Jtem tuævetrir saudir og elldri vc- og vij betur. 
Jtem fullroskner hestar Ixxxx og ix. 
Jtem þrevetrir hestar viij. 
Jtem tuævetrir hestar vij. 
Jtem veturgamlir ij. 
Jtem fullroskin hross Ix. 
Jtem þrevetur hross xv. tuævetur xij. 
Jtem veturgaumul iij. 
Jtem eirn saudur veturgamall. 
So mikid heim tekid a stadnum og aullum stadarbu- 
unum. 

Jn primis kyr xx og vij. 
Jtem þriu naut prevetur. 



1547. 



SKÁLHOLTSTÓLL. 



585 



Jtem eitt tuævett naut. 
Jtem ij œr. 

Jtem eirn saudur veturgamalL eitt hross tuævett. 

So mikid vr fodrum (vr) floa og skeydum. 
Jn primis kyr 1 og ein. 
Jtem gomul naut 1 og vij. 
Jtem þrevetur naut xiiij. 
Jtem tuævetur naut xl og iij. 
Jtem veturgomul naut xx og ij. 
Jtem asaudur Ix og iij. 
Jtem tuævetrir saudir og eldri xix. 
Jtem veturgamlir saudir Ixxxx og xij. 
Jtem fuUrosknir hestar v. 
Jtem tuævetrir iij. 
Jtem fullroskin hross. ij. 
Jtem eitt þrevett. ij tuævetur, 

So mickid vr fodrum vr badum hreppum. 
Jn primis kyr xix. 
Jtem gaumul naut xiiij. 
Jtem þrevetur naut xj. 
Jtem tuævetur naut xx og eitt. 
Jtem veturgaumul naut xiiij. 
Jtem asaudur xiiij ær. 
Jtem gamlir saudir v. 
Jtem veturgamlir saudir Ixxxx og iij. 
Jtem fullrosknir hestar v. 
Jtem eitt hross fuUroskid og ij hross þrevetur. 

So niickid vr fodrum j byskupstungum. fodrakyr og 
akyr. 

Jn primis kyr xvij. 

Jtem gaumuí naut x, 

Jtem þrevetur naut xiiij. 

Jtem tvævetur naut vij. 

Jtem veturgaumul naut viij. 

Jtem asaudur xxij ær. 

Jtem gamlir saudir iij. 

Jtem veturgamlir saudir xx og viij. 

Jtem einn hestur fullroskinn. 



586 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



1547. 



Jtem ij þrevelrir. 

Jtem ij hross fullroskin. 

So mickid vr fodrum vr grijmsnesi og aulvesi med 
laugardal. 

Jn primis kyr xxx]. 

Jtem gaumul naut xl og ij. 

Jtem þrevetur naut xiij. 

Jtem tvævetur naul xx og viij. 

Jtem veturgaumul naut xx og ij. 

Jtem asaudur xx og v. 

Jtem gamlir saudir xvij. 

Jtem veturgamlir saudir Ixx og vij, 

Jtem iij hestar fullroskner. 

Jtem einn þrevetur. einn veturgamall. 

Jtem fullroskin hross iij. 

Jtem j þrevett og eitt veturgamallt. 

So mickid vr fodrum vr skambeinstada vmbodi. 
Jn primis luktakyr og fodrakyr xx og ij. 
Jtem gaumul naut xx og ix. 
Jtem þrevetur naut xiiij. 
Jtem tuævetur naut xij. 
Jtem veturgaumul naut. ix. 
Jtem asaudar xl og vj. 
Jtem gamlir saudir viij. 
Jtem veturgamlir saudir Ix og ij. 
Jtem ein hestur fullroskinn. 
Jtem ein tuævetur. 
Jtem fullroskin hross ij. 
Jtem eitt tuævett. 

So mickid vr fodrum vr heynesvmbodi. fodrakyr og 
lucktakyr viij. 

Jtem gomul naut viij. 
Jtem þrevetur naut iiij. 
Jtem tuævetur naut xi. 
Jtem veturgðmul naut ij. 
Jtem asaudir xix, 
Jtem veturgamlir saudir xviij. 
Jtem ein hestur þrevetur. 



1547. 



SKALHOLTSSTÓLL 



587 



Jtem fullroskiii hross ij og eitt veturgamallt. 
Summa kyr a stadnum og stadarbvvm og aullum vm- 
^odunum med þui sem heim var tekid og allukt. 

Jn primis kyr cc og vij betur. gaumul naut c og Ix. 

Jtem þrevetur naut Ixx og vij. 

Jtem tuœvetur naut c og ix. 

Jtem veturgaumnl naut Ixx og vij. 

Jtem asaudur viijc og xx ær. 

Jtem tuævetrir saudir og elldri vc 1 og ix. 

Jtem fuUrosknir hestar Ixxxxxx. 

Jtem þrevetrir hestar xij. 

Jtem tuævetrir xi. 

Jtem veturgamlir hestar iij. 

Jtem fullroskin hross Ixx og ij. 

Jtem þrevetur hross xix. 

Jtem tuævetur hross xvj. 

Jtem veturgaumul hross v. 
So myckid vtluckt burtbygt og til jarda sett a stadn 

og stadarbuvnum. 

Jn primis kyr 1 og vj. 

Jtem gaumul naut iij. 

Jtem þrevetur naut iij. 

Jtem tuævetur naut xx og eitt. 

Jtem veturgaumul naut xviij. 

Jtem veturgamliri) saudir xx og viij. 

Jtem veturgamlir^) saudir Ix og einn, 

Jtem fullrosknir hestar vj. 

Jtem þrevetrir hestar ij. 

Jtem tuævetur hestur einn. 

Jtem fuUroskin hross iij. 

Jtem þrevetur ij. 

Jtem tuæuetur hross iij. 

Jtem veturgaumul hross iij. 
Jtem hofum vier samjafnad framganginum og tilluckt- 
unum uid utlykternar og vid þad sem efftir var vm sumar- 
id til Ii]fz og bvdz2) og til fiallz. 



1) Svo. 2) = bús. 



588 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 

■ 



1547. 



Jn primis kyr vt sem jnn. 

Jtem asaudur vt sem jnn. 

Jtem gamlir saudir og veturgamlir vt sem jnn. 

Jtem vng naut sem gaumul vt sem sem jnn. 

Jtem þrevetrir hestar. tuævetrir og veturgamlir vt sem jnn. 

Jtem þrevetur. tuævetur og veturgaumul hross vt sem jnn. 
So mickid til hjfz og bvz a stadnum og auUum stad- 
arbvunum. 

Jn primis kyr c Ixx. 

Jtem asaudur vjc Ix og ein. 

Jtem gielldær xx og vij. 

Jtem fullrosknir hestar Ixxxxx og iij. 

Jtem þrevetrir hestar x. 

Jtem tuœvetrir hestar x. 

Jtem veturgamlir hestar iij. 

Jlem fullroskin hross Ix og viij. 

Jtem ])revetur hross xxij. 

Jtem tuævetur hross xij. 

Jtem veturgaumul hross iij. 
So mickid til fiallz a stadnum og auUum stadarbu- 
unum. 

in primis gaumul naut c. 1. og vij. 
Jtem þrevetur naut Ixx og iiij. 
Jtem tuævetur naut Ixxxxx og viij. 
Jtem veturgaumul naut 1 og ix. 
Jtem tuæuetrir saudir og eldri vc. xxx og ein. 
Jtem veturgamlir saudir cc Ixx og vj. 
So mickil sumarvanhoUd a stadnum og aullum stadar- 
buunum. 

Jn primis kyr ij. 

Jten; iij naut gaumul. þrevetur naut x. tuævetur iij. 
vetur^aumul naut iij. 

Jtem asaudur xx og ein. 

Jtem tuævetrir saudir og elldri xx og einn. 

Jtem veturgamlir saudir xviij. 

Jtem fullrosknir hestar vij. fullroskiii hross ij. 
So mickid af fialli a stadnum og aullum stadarbuun- 
um ad reiknudum sumarvanhauildum og aílogun. 



1547. SKÁLHOLTSSTÓLL. 589 

Jn primis gomul naut af fialli sem aa. 
Jtem þrevetur naut tueimur færra af fialli enn sel. 
Jtem tuævetur naut tueimur færra af fialli enn aa. 
Jtem veturgaumul naut iij færra af fialli enn aa. 
Jtem gamlir saudir xx og iij færri af fialli enn sa. 
Jtem gielldær af fialli xx og v. 
So mikil haust aflogun a stadnum og aullum stadar- 
l^uunum. 

Jn primis kyr xxx og vj. 
Jtem gaumul naut 1 og ein. 
Jtem þrevetur naut ij, 
Jtem tuæuetur naut iij. 
Jtem vetuvgomul naut iiij. 
Jtem gamlir saudir c Ixx og vij. 
Jtem veturgamlir saudir viij. 

So mickid til hjfz og fodurz a stadnum og aullum 
stadarbvunum, 
in primis kyr Ixx og iiij- 
Jtem gaumul naut ix. 
Jtem a þridia vetur ix. 
Jtem a annan vetur iiij. 
Jtem asaudur med gymbrum vijc I og iij. 
Jtem gamlir saudir med veturgomlum cccc xxx 
og iij. 

Jtem fullrosknir hestar Ixxxx og vij. 
Jtem a fiorda vetur hestar xj. 
Jtem a þridia vetur x. 
Jtem hestar a annan vetur iij. 
Jtem ij a fyrsta vetur. 

Jtem fullroskin hvoss Ix og vij. hross a fiovda vetur xvj. 
hross a þridia vetur xi. a annan vetur iij. 
Jtem a fyrsta vetur v. 
So mickid j fodrum (j) floa og skeijdum. 
Jn primis kyr xx. 
Jtem gaumul naut xxx og iiij. 

Jtem naut a fiorda vetur x. naut a þridia vetur xv. nauí 
a annan vetur xij. naut a fyrsta vetur xxx og v. 
Jtem lomb xxx og ij. 



590 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



1547. 



So mikid ] fodrum j badum hreppum. 
Jn primis kyr xx og v. 

Jtem gaumul naut viij, naut a fiorda vetur ix. naut a 
þridia vetur xx og eitt. naut a annan vetur x, naut a fyrsta 
vetur XX og iiij. 

Jtem laumb c og xix. 
So mickid fodur j byskupstungum. 

Jn primis kyr xvnj. 

Jtem gaumul naut x. naut a fiorda vetur iiij. naut a þridia 
vetur iiij. naut a annan vetur v. naut a fyrsta vetur xiij. 
Jtem laumb Ix og ij. 
So mickid ] fodrum i aulvesi og gnjmznesi med laug- 

ardal, 

Jn primis kyr xvij. 

Jtem gaumul naut xxxiiij. naut a fiorda vetur xvj. 
naut a þridia vetur xx og v. naut a annaii vetur xvij. 
Jtem naut a fyrsta vetur xxx og v. 
Jtem laumb c og xv. 

So mickid j fodrum ] skambeinstadavmbodi. 
Jn primis kyr xiiij. 
Jtem gaumul naut xx og eitt. 

Jtem naut a fiorda vetur. tx. naut a þrídia vetur ix. 
naut a annaíi vetur ix. 

Jtem naut a fysta vetur xvij. 

Jtem laumb c og ij. 
So mikid j fodrum j Heynesvmbodi. 

Jn primis kyr ij. gaumul naut ij. naut sa fiorda vetur 
iiij, naut a þridia vetur v. naut a annan vetur ij. 

Jtem laumb xxx og iiij. 
Summa j fodrum a stadnum og aullum stadarbuum 
og j aullum vmbodum. 

Jn primis kyr c 1. 

Jtem gaumul naut Ixxxxx, og viij. 

Jtem naut a fiorda vetur l og ij. 

Jtem naut a þridia vetur Ixxxx. 

Jtem naut a annaíi vetur Ix og iij. 

Jtem naut a fyrsta vetur Ixxxxx og ix. 

Jtem lomb cccc xxx og ix. 



1547. SKÁLHOLTSSTÓLL. 591 

Jtem hofum vier samanjafnad þui sem var til lijfz og 
bvz vm sumarid og til fiallz vid þad sem efftir var til lijfz 
fodurz viu haustid. reiknudum aullum vanhaulldum og 
aflogun. 

Jn primis kyr vt sem jnn. 

Jtem gomul naut vt sem jnn. 

Jtem þrevetur naut vt sem jnn. 

Jtem tuæuetur naut vt sem jnn. 

Jtem veturgaumul naut vt sem jnn. 

Jtem asaudur vt sem jnn. 

Jtem ungir saudir og gamlir vt sem jnn. 

Jtem vngir hestar og gamlir vt sem jnn. 

Jtem vng hross og gaumul vt sem jnn. 

Sumraa kyrkiukugijUdi j floa og skeijdum. 

Jn primis xl og x aurar betur. 

Jtem leigukugijUdi cc Ix og viij. 

Summa kyrkiukggijlldi j badum hreppum xvj kugijUdi. 

Jtem leigukugijlldi c xx og ij. 

Summa kyrkiukugijlldi j byskupstungum xx. 

Jtem leigukugijlldi c. 

Summa kyrkiukugijlldi j aulvesi og gnjmznesi med 
laugardal xl og ix og þrevetur gridungur ad auk. 
Jtem leigukugijlldi c Ixxxxx og iiij. 
Summa kyrk(i)u kugijlldi j skambeinstada vmbodi xx og vj. 
Jtem leigukugijlldi c xx og vij. 
Summa kyrkiu kugijUdi j heynes vmbodi xiij. 
Jtem leigukugijUdi Ixxxx og eitt. 

Summa summarum kyrkiukugijUdi j oUum vmbodunum 

c Ixxxx og viij. 

Summa summarum kugijlldi a stadnum og auUum 

stadarbuum og j fodrum og leigukugijUdi og j auUum vm- 

bodunum og stauku kugijUdi hia audrum monnum med skip- 

um og notum xijc íimtijger og eitt. 

Summa summarum gaumul naut og vng ccc Ixxx og ij. 
Summa summarum ungir saudir og gamlir cccc xxx og ij. 
Summa summarum vngir hestar og gamlir c og iij betur, 
Summa summarum vng hross og gaumul Ixxxxx og ij, 
Summa laumb j vmbodunum cccc xxx og ix. 



592 



SKÁLHOLTSSTOLL. 



1547 



So mickid vadmal heimkomid xx vodir og viij med 
þeim xiij vodum er byskupinn lagdi til og x alnir betur. 
Jtem vadmal vt sem jnn. 

So mickil hlutar skreijd ] grindavijk og landskylldar- 
skreid eíFtir skip og menn j herdijsarvijk. selvogi, þorlakz- 
hofn. eyrarbacka viij lestir cccc 1 og vj íiskar. 
So mickil skreijd heimkomiii. 
Jn primis x lestir vij^ og 1 fiskar. 
So mickil smior heimkomin af buunum og auUum 
vmbodvnum. 

J(n) primis c vættir og xxx vættir betur. 
So niickil vetrarvanhoUd a stadnum og aullum stad- 
ar bvunum framan til attadagz. 

Jn primis kyr ij. gaumul naut iij. 
Jtem asaudur Ix og iij ær. 
Jtem gielldir saudir xx og iij. 
Jtem ein hestur fullroskin. 
Stod þennaii reiknijngskap heidarleg persona sira Jon 
Biarnarson. 

Voru þessir reiknijng(z)menn. 
Sira Gudmundur Jonsson. 
Sira Jon Einarsson. 
Þordur Jonsson. 
Biarni Hannisson. 
Halldor Einarsson. 
Magnus Nichulasson. 
Einar pallzson. 
Haliur pieturzson. 
Var reiknijngurin(n) endadur oskuodinzdag Anno 1548^). 



1) [Hér eptir kerar í bréfabólcinni : 

1, Visiteranarbréf Marteins biskiips frá 27, Júlí 1553, 

2, Prestastefnubréf sama frá 26. Marb 1554. 

3, Ordinantiufrumvarp síra Böðvars í Reykbolti 1595, og þar með 
endar bókin. 



1547. 



BÝGGING. - ÆTTLEIÐING. 



5ð3 



539. 1547. 

JóN Bárðarson fær „lífsbréf" af konungi fyrir ábýlisjörð sinni 
^Laugefeldt" (Lágafelli). 

Híkiaskjalasafn Dana, Ragíster paa alle Landene V, 502. 

Her Jomm Bovdevssen paa Jsselanndt 
Pfiick Liiffs breff paa then gaardtt hand ibor kallis lauge- 
feldt^) dog saa att hand schall were ko. Ma. oc kronenn 
^^id oc troe oc giore oc giiffue aarligenn hues ther pleyer 
^ff att gaae oc were Leenssmandenn hðrige oc lydiige eller 
^*^h haíl'ue forbrott hans breff. et cetera. 
datum vt supra Anno 1547. 



^^ö. 1547. á Reynistað. 

^ÖRA Jónsdóttir æltleiSir syni sína Björn og tvo Þorsteina 
'^^ðmundssyni. 

Add. BritÍ8h Museum 11,242 (FM. 206. 4to) bl. 22b. Blaðið mjög 
^kemt. Ritað samtíða (syrpa síra Gottskalks í Glaumbœ). 

Arfleidzlv Bref. 
Þat giore ec Gottskalk Jonsson. Arne Gis[lason . . , 
' • • . . godum] monnum kvnnigt med þessu voru 
oreh at [þa lidit var fra hingatburd] vorz herra jesv christi 

d. xl. oc vij ar. sunnudagen 

[vorum] vid aa stad j reyninesi þar íirir kirkiudyrum . . 

' [heyr]dum aa at Þora Jonsdotter arfleiddi 

spnu sin[a] [med hand]soIum fodur- 

sms 3on[s] jonssonar firir þann goda sem hann . . . . 
' • • Hielldu þau aull a einne bok jon jonsson oc þora. 
oio[rn þorsteinn oc] þorsteinn annar gudmundzsyner aller 

uar þora suo talandi se[m hier seiger]. Eg þora jons- 
dotter œttleidi hier j dag þennan mann biorn gudmundzson. 
þorstein [gudmundzson] oc annan þorstein gudmundzson til 

1) Mun vera = Lágufell. 

Dipl. Isl. XI, B. 38 



594 



ÁRNÓRSSTAÐABRÉF. 



1547. 



alls arfs epter mic oc til fiar þess til gialldz 

00 til giafar sess oc tii sœtiz oc til allz þess riettar er log 
[seigia] at ættleídingur sa at hafa at logum. 

Oc til sannenda hier um set ec fyrnef[nd Þora Jons- 
dottir] mitt jncigli med annara godra manna jnciglum firir 
þetta arflei[dzlvbref] er skrifat uar j vik j sœmundarhlid mid- 

vicudagen næstan epter a sama are oc fyr 

seiger. 

Hier med gaf fyrnefnd Þora birne silfrskeid. þorsteine 
e[Idra . . .] hringa, en enum yngra likneski med silfr. 



631. 1547. í Saurbæ. 

Keistín Ormsdóttir upp gefr Sólmundi Erlingssyni tíu hundr- 
uð í jörðunni Arnórsstöðum á Barðaströnd í þann jarðar- 
part, sem Erlingr Gislason, sem andaðist þetta ár, hafði 
gefíð Sólniundi i testamenti sínu, en þau átta hundruð, sem 
jörðin er dýrri en þessi tíu hundruð, gefr Kristín Sólmundi, 
og segir til landamerkja. 

Jarðabókarskjöl Árna MagDÚssonar, Barðastrandarsýftla Nr. 10, 
afskript staðfest á Geirrauðareyri 28. Apríl 1704 af Giiðmundi Þor- 
leifssyni, Birni Jónssyni og J(óni) Jónssyni. 

Þad giorum vier Jon prestur erlingsson. are prestur 
steinðlfsson og Sigurdur Ormsson gödum monnum kunnigt 
med þessu uoru opnu brefe ad Kristin Ormsdðtter jdtade 
og uppgaf xc j jðrdunne arnorsstðdum d bardastrðnd j lœki- 
ar kirkiusðkn Solmundi erlingssyni i þann jardarpart sem 
erlingur gijslason. gud hans sdl ndde, hafde giefit firr skrif- 
udum Solmundi j sijna testamentum giðrd. gaf jon erlings- 
son hier samþicke til oc svo bædi hans siskin Ormur og 
Jngebiðrg. enn^) þau 8c. er adur greind iord er dýrre helld- 
ur enn þau adur greind xc þd gaf Kristin Ormsdðtter offt- 
nefndum Sólmunde þau til fridlz forrœdis og fullrar eignar. 



1) eru (!). hdr. 



1547. ARNÓRSSTABIR. - HVOLL. 595 

undan sier oc sijnum erfingium med ollum þeim gðgnum 
gisBdum sem greindre jordu filgir oc filgt hefur ad fornu 
oc nýu bædi til siös oc landz, skal offt skrifadur Solmund- 
ur meiga þcL iðrd arnorsstade bæde sðlum seliaoc suo giðf- 
giefa. huorium sem honum uel lijkar fyrir mier oc oU- 
^ni mijnum eíFterkomendum. er hun eign Solmundar erl- 
^ngssonar til æuenlegrar eignar. oc hans erfingia med ollum 
þeim gðgnum oc giædum sera tijtt skrifadri jðrdu filger og 
filgt hefur ad fornu oc nýu og Krisiin Ormsdötter uard fremst 
öigandi bædi til siðs og landz. enn landamerke þessarar 
jardar er jnn i Kierlijngarskridu og utj hauga. Oc til sann- 
^íida hier um setium vier firrskrifader menn uor inncigle 
fyrir þetta giorningsbref, huort skrifad uar j saurbæ cl rauda- 
sande á sama cLre. oc erlingur gijslason Ii(e)zt med sam- 
þicke allra hans skilgietina erfingia. þd lidit uar fra gudz 
burd. M. D. sið oc fiðrutijgier. 



532. 1547. í Eskiholti. 

r 

Agbip af bréfi um Hvol í Saurbæ. 

Landsbókaasafn 286. FoL, œttatölubók sira Jóns Ólafssonar á 
LambaTalni, skr. c. 1670-80, — Landsbókasafn 42, Fol. œttatölubók 
síra Þórðar í Hítardal í afskript síra Jóns í Villingaholti 1666. Bisk- 
upasögur II, 278, 

Anno 1547 j Eskhollti gaf [Oddur Tumassoni) Jön Þörd- 
arson kuittaö fyrer fullt næelse upp bored um þad tilkall 
sein hann hafFt hafi^) til gardsens Huolz j Saurbæ. 

B. 

Ættatölubók síra Þórðar Þórðarsonar í Hvammi (d. 1738) í eigu 
Hannesar skjalavarðar Þorsteinssonar. 

Anno 1547 hefur [Tumas Oddsson^) gefed Jon Þordar- 
son qvittan fyrer fullnægelse uppbored um þad tilkall sem 



1) [Svo. 2) hefur 42. 



36* 



596 



ÁMINNINGARBRÉF. 



1547 



hann hafft hatde til gardsens Hvols i Saurbæ, þad ígiðrd- 
ist) ad OskhoUt-e. 



533. 1547. 

ÁMiNifiNGAEBiíÉF Gizuraf biskups til síra Þórðar Pálssonar i 
Hraungerði um að prédika á helgum eptir Corvins postiUa. 

AM. 232. 8vo bl. 119b^-120a. Bréfabók Gizurar biskups í frum- 
riti (CCVl). — AM. 266. Fol. bls. 110. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs i Keykbolti 1654—57. 

anno domini m d xl vii 9. vetur. j. xxi, auUd ve[ralldar]^) 

aminning til sira Þordar Paalssonar. 
Bid eg ydur uu ad þier framflytied sermona a huern 
drottinsdag og hatidarholld epter þessari somv postillu-) 
fyrir ydru folki. þui þo suo kunni ad uera at ydur þicke 
nockurum hlutum audruuise uiduikia j þessari bok enn þier 
hafit sinne til eda skilning a at suo bunu. þa synizt ydur 
allt odruuise þegar þier ]dket hana ai leingdar. þui Gud 
gefr sinn uisdom ecki jdiulausum eda forsomanarsomum 
helldr um hann bidiondum. Sœll er sa sem jdkar sig j guds 
ordi sier og audrum til betrunar og auinnur þar nied gudi 
til handa kristnar salir Ufandi manna. sem vefiazt j myrkri 
og dimmu veralldar þessarar. þui hann mun l'a at heyra 
þessi lausnarans ord. þu hinn true þion gaktu inn j faugn- 
ut herra þijns et cetera. 



534. 1547. 

Áminningabkéf Gizurar biskups til síra Björns Ólafssonar (í 
Hruna) um að prestar kenni hreint guðs orð, einkum texta 
fræðanna i móðurmáli. 

AM. 232. 8vo bl. 120a, Bréfabók Gizurar biskups i frumriU (CCVII). 



1) Stendr yfir opnunni í 232. Hér er átt við tunglöld. 2) þ. e. 
Corvins postillu, Rostock 1546. 



1547. 



BYGGINGARBREF. 



597 



^ AM. 266. Fol. bls, 110. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

domini m d xl vij. 9. vetur .j, xxj. aulld ve[ralldar]i) 
Til Sira Biorns Olafssonar. 
Önkum bid eg ydur og aminne ad þier ueitid epter 
ydru megni adfylgi uid pvestana. at þeir forsomi ecki fraín 
bera hreint guds ord. einkum textann frædanna j modr- 
niale fyrir sinu folki epter fremztum faungum. mun þa Gud 
nad til gefa suo hans ord huerfi eigi hegomligt aptur til 
hans helldr at þad afreki og vtvegi allt þad sem hann hefr 
þad fyrir utsent sem er salarinnar hialp og heilsa hans 
kristinna manna. 



535. 1547. 

Byggingarbeéf Arnórs bónda Eyjóifssonar fyrir Arnarbæli i 
Olvesi, út gefið af Gizuri biskupi. 

AM. m 8vo bl. 120b. Brcfabók Gizurar biskups í frumriti (GCIX). 
— AM. 266. Fol. bls. 111. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Jardabyggingabref Arnors [Anno md xl wiý). 
giaure godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi at ec hefi at laugum bygt arnore bonda eyolfssyne 
Schalholltz stadar jord. arnarbæli j auluesi^) [med oUu þui 
sem sagdri jordu fylger og leigulida ber ad hafa^) med þeim 
skilmala. at hann hafi greinda jord til dibylis. sua leingi 
sem ec a med at giora [greindri iordu^). og hann ueiter 
laugligt sabyle. mier og domkirkiunne at skadlausu. [skal 
hann giallda j landskylld af iordunni vppa huertt dar ij mal- 
nýtu kugilldi^). Suo og hefi ec bygt honuni stadarinz lord 
^iuarshofn aa eyrarbacka. med fyr saugdum skilmala. fyrir 
slika leigu og landzskylldar gialld. sem ueniuligt er dirliga 

1) Yfir opnuiini í 232. 2) bér befir verið strykað út : „epter þui 
sem leigulida ber suo af rekaparte sem audrum landznytium. fyrir ij 
malnytu kugilldi upp a huert íir". 3) [á spássíu. 



I.. 



■ 



ad suara af þessare jordu. oc greide þetta sitt gialld huert 
dr minum umbodsmanne. utan ec giore þar adra skickan 
di. Hier med er tilskilet. at adur greindur arnor eyolfsson 
sie mier og minum umbodzmanne greidugur og goduiliadur 
j þui sem þaurf giaurizt. oc suari aullum laugskilum og 
leigulidaskylldum fyrir adur greindar jardar. 
Og til sanninda. 



536. 1547. 

Beéf Gizurar biskups til síra Snorra officialis Hjálmssonar 
í Holti undir EyjafjöUum, að fylgja því við prestana, að 
þeir útvegi bækrnar, sem af öllum hafa verið meðteknar 
og samþyktar, og framfylgi þeim. 

AM. m 8vo bl. 121a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti (CCXI). 
— AM. 266. Fol. bls. 112. Bréfabók Gizurar biskups í afskript síra 
Haldórs í Reykholti 1654—57. — Prentað að mestu hjá Harboe i 
Khavns Selsk. Skr. V, 286 (eptir AM. 266.). 

Anno m d xl. vij.i) 
ad Dominum Snoronem officialem, 
Munid einkum kiæri uin adfylgi ad ueita uid presta yd- 
uar ad þeir utuegi bœkurnar sem af ollum oss hafa med- 
teknar og samþycktar uerid og þeim enom somu fram fylgi* 
Magis in hoc gaudendum quam retrogrediendum nobis est 
quod digni habiti sumus pro nomine jesu contumeliam pati. 
[Quia christus velut dixit Simeon [posijtus^) est in signum 
cui contradicetur. attamen certi sumus quod hanc suam 
ipsius causam. sanctam predicationem (evangelij) uelit per 
nos miseros seruos suos defendere et promouere. Dominus 
deus conseruet uos ad sui n(ominis) gl(oriam) et cetera. 

feck sira Snorri mier j tiunda reikningskap sinn [iij] 
]ochimsdali. xx, grott og j einglott. 



1) Yfir opnunni i 232. 2) [266 les hér: Qvia vero Siraeon dixit 
Ohristus positus. 



1547 



MINNISGREINAR. 



599 



537. 1547. 

MiNNisGEEiN Gizurar biskups um reikningskap við síra Frey- 
stein Grímsson. 

AM. 232. 8vo bl. 122a. Bréfabók Gizurar biskupa í frumriti 
lCCXV). - AM. 266. Fol. bts. 114. Bréfabók Gizurar biskups i af- 
^kript síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno domini m d xl, vij.^) 

Jtem gallt sira íreysteinn mier j silfri fyrir biskups ti- 

under j sinu profastzdæmi. kross med festi 

^8 lij jochimsdali. veitt honum þad heima sampt framuegis. 

Jtem lofadi hann ecki ad klaga þo hann tœki sina eign 
^ stapa [vestur^). 



538. 1547. 

MiNNisGHEiN Gizurar biskups um síra Jón Þorleifsson. 

AM. 232. 8vo bl. 122b- Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCXVII). - AM. 266. Fol. bls. 114. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript sira Haldórs í Reykholti 1654-57. 

Anno domini m d xl vij.^) 

veittur sira jone þorleifssyne samt framuegis sinn pro- 
fastzpartur j miUe audnu^) og langaness. 

Lofad honum gufudals stad þegar gamli prestrinn helldr 
hann ecki leingr. 



539. 1547. 

MiNNisGREiN Gizurar biskups um viðskipti hans og Jóns Rafs 
kaupmanns. 

AM. 232. Syo bl. 122b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCSX). — AM. 266. Fol. bls. 115. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykholti 1654-57. 

1) Yfir opiiunnÍj232. 2) Óskrifuð eyða í frumb, 232. 3) [266; fú- 
ið úr 232. 4) Syo. 



600 



BRJÁMSLÆKR. 



1547. 



Anno domini m d xl vij^). 
Jtem afgreitt sialfur kaupmanne minum jone naf fynr 
festina hann flutti mier x einglott ] gulle og xU jochims- 
dale. enn epter standa. vij nobil. ad þeim goUdnum er fes- 
tiren^) med ollu bitolud. 



5á0. 1547. 

DóatE sex klerka, (útnefndr af Gizuri biskupi), um kirkju- 
eignina hálfan allan garðinn Brjámslæk á Barðaströnd, sem 
nú væri í eyði og eingin prestskylda veittist að greindri 
kirkju. 

AM, 232. 8V0 bl. 123a. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCXXI). - AM. 266. Fol. bls. 115. Brófabók Gizurar biskups í af- 
skript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d xl vij.^) 
Domsmenn i lækiardomi. 
SnoRe hialmsson, CDanteinn einarsson. Jon Biarnason^). 
CDagnus eyiolfsson. þordur olafsson og loptur narfason prest- 
ar S(kalholltz) b(iskups)dœmis woRum uieR i dom nefnder 
huernin fa^a skylldi vm kirkiueignina halfan allan gardinn 
Briamslæk a bardastraund sem nu wæri i eydi oc einginn 
prestz skyllda ueittizt ad greindri kirkiu saukum wanRæktar 
þeÍRa sem gardinn hafa halldit enn wier iiitum ad marger 
bæir liggia i kirkiu sokn þessa stadar. Nu af þui ad suo 
stendur skrifad i kristnum RÍett ad biskup skal kirkium Rada 
oc kirkna eignum. Suo og ad biskup eigi frialst ad taka ti- 
undeR fra þeim kirkium sem weR eru wardueittar. enn mællt 
CR i laugum. þui ad heilax anda nad til kalladri ad suo 
profudu oc fyrir oss komnu dæmdum uier fyR nefnder domcí- 
menn med fullu doms atkuædi heRa 'Gizur skulldugan ad 
taka ad sier allan kirkiuhlutann. bædi i faustu og lausu i 
adur greindum gardi Briamslæk, oc fa þeim i hendur sem 



1) Yfir opnunni í 232. 2) = festurin = festrin, 3) Svo 232; 
Biarnarson 266. 



1547 



BRJÁMSLÆKR, 



601 



hann^) truir til ad foRstaudu ueiti greindum gardi suo prest- 
ynnn fae þar sina tilheyriliga Rentu sem Guram skal hafa 
i þessari kyrkiu sokn. 
Samþykte et cetera. 



541. 1547, 

CrizuE biskup gefr samkvæmt Lækjardómi (Nr. 540), sinna 
og dómkirk]unnar vegna, GuSrúnu Björnsdóttur umboð yfir 
garðinum Brjámslæk, með þeim greinum er bréfið hermir. 

AM. 232. 8vo bl. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 

(CCXXIl), — AM. 266. Fol. bls. 115-116. Bréfabók Gizurar biskups 
i afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d xl vij^), 
[Gizur et cetera^). Saker þess ad mieR hefur werid til 
dæmd auU kirkiunnar eign oi læk a baRdarstraund^) bædi i 
faustu oc lausu. epter þui sem sa domur sem þaR cr um 
dæmduR utuisar og inne helldur. oc eg skyllde þeim i hend- 
ur fa. sem mieR likadi og eg til trydi ad betur munde Rad- 
stafa greinda kirkiu eign enn þeÍR sem nu vm hrid hafa i 
eydi lagt oc med farid. þaR fyrir hefi ec vnt og bifalad og 
laugligt vmbod gefid eRligri dandikuinnu Gudrunu Biorns- 
dottur uppa minna uegna oc domkirkiunnar yfer adur greind- 
um gardi oc kirkiu eignum læk a bardaRstraund*) faustum 
oc lausum kuiknm og daudum. Skal hun eda sa hun til set- 
ur mega greindar eigner ad sier taka suo oc kirkiunnar 
innstædu heimta og krefia og ad sier taka huar sem hun 
er nidur komin. Suo oc hafi nockur Rcikningskapur matt til 
standa a titt nefndum ga^di Briamslæk a bardarstraund^) þa 
hann war hafdur af gudHunu Biornsdottur. og saker þess 
ad hun hefur bodit oc latid bioda mier þar fyrir fulla lausn 
sem til kemuE. uil ec þa lausn taka uppdi domkirkiunnar 
wegna. enn bondaeignin i þratt nefndri iaurdu Briamslæk 



1) leiðr.; hier 266; fúið úr 232. 2) Yfir opnunni í 232. 3) [Eg 
I * I Einarsson 266 (!) á-) Svo. 



602 



SKRIÐUKLAUSTR. _ ÁMINNING. 1547 



se kuitt og fri fyrir mieit og SchalhoUtzdomkirkiu foRmonn- 
um gudrunu Biaurnsdottur oc hennar eRÍingium til handa. 
Og til sanninda et cetera. 



543. 1547. 

MiNNisGRErN Gizurar biskups um Skriðuklaustr og eyjar lént- 
ar síra Einari Árnasyni. 

AM. 232. 8vo bl. 124a, Bréfabók Gizurar biskups f frumriti 
(CCXXIV). — AM. 266. Fol. bls. 116. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d xl vij^). 
Jtem liggr suo hlydandi maldagi j Schalhollti er biskup 
Stephan hefr skrifat. ad af skriduklausturs eignum skuli 
lukazt æfinliga allar tiunder og logskylldur ad fra teknu 
heimalandino og þui bue sem þar er til gardzinz. 

Lientar sira ^inare arnasyne ij eyiar flatey og biarnarey- 



543. 1547. 

Áminninöabréf Gizurar biskups til Ólafs SigurSssonar um 
að láta frá sér hórkonu sína og taka aptr viS eiginkonu 
sinni. 

AM. 232. 8vo bl. 124b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCXXVI). — AM. 266. Fol. bls. 117. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykbolti 1654—57. 

Anno domini m d xl vij^). 
Giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefi ad optliga hefur kært werid fyrir mier ad þu olafur 
sigurdson forleggir þina eiginkonu sem þu hefir ad þieE 
bundit med hiuskapar sambandi Gudrunu petursdottur oc 



1) Yfir opnunni í 232- 2) Yfir opnunni í 232. 



7451. SÍRA ÞORLEÍFR OFL. 603 

fullgiorir ecki þitt hionaband sem þu ert skylldur til epter 
laugum uid hana. enn halldir þina horkonu a þinu heimile 
Þuert a mote gudz laugum oc Eettindum. þui i gudz natni byd 
6c þier oc aminne þic vnder laganna stridu oc hegning ad 
tiu yfer gefir slika vhæfu. oc later i burt af þinu heimile 
þina horkonu enn taker aptur uid þinne eiginkonu fyRnefndri 
gudrunu petursdottur et cetera. Byd ec og bifala minum pro- 
fasti Jone Biornssyne epter sinni skylldu hieR tilsia ad hafa 
ad huorke þu nie neiner adrir i hans vmdæmi fare fram 
þuilikum ohæfum. gnn vilier þu sialfur ecki Hetta þic hien 
ut j oc ahlydazt þessa mina aminning. skaltu uist uita ad 
ec mune hier þa enn framar þad um giaura sem eg er 
skylldur. 

Og til sanninda et cetera. 



544. 1547. 

MiNNisGEiNAR Gizurar biskups um mál síra Þorleifs Björns- 
sonar og um kirkjureikning í Bæ í Borgarfirði. 

AM. 232. 8vp bl. 124b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCXXVII). — AM. 266. Fol. bls. 117. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d xl vij^). 
Jtem bodit sira Þorleifi Biornssyni til prestastefnu ad 
sumri vm þad hann akærer ec hafi af sier stadinn din sak. 
og eg hafi latid skrifa bref upp a sinn heidr og hals þad 
hann medkiennist ecki. hefi ec lofad at honum skylldi þar 
suarad uerda fyrir vtan hast og ofríjki af minne hendi 
hier fyrir. 

Jtem giefid ]on bonda j bæ kuittan vm þann kirkiu 
reikning sem þar hefur fallit sidan honum bar fyrir ad 
suara. 



1) Yfir opnunni i 232. 



604 



STAÐARVEITING. - KROSS. 



1547. 



545. 1547. 

GrizuR biskup veitir Þórði presti á Staðarhóli (Ólafssyni 
„Staðarstað" í Steingrímsfirði, 

AM. 232. 8vo bl. 125a. Brétabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCXXXIX). — AM. 266. Fol. bls. 117-118. Bréfabók Gizurur bisk- 
ups i afskript síra Haldórs i Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d xl vij^). 
J vpphafi brefs sira þordar af stadarhole. 
Sakir þess ad stadr og kirkia sællrar Marie aa stadar- 
stad j stein^rimsfirdi er fallin vnder mina skickun og forsia 
epter þui sem opid bref med heilum og oskauddum dandi- 
manna innsiglum jnnehelldur og wtuisar. þui hefi ec vnt et 
cetera. 



546. 1547. 

(xizuR biskup byggir Jóni Fúsasyni jörð dómkirkjunnar Kross 
í Landeyjum. 

AM 232. 8vo bl. 125^^, Bréfabók Gizurar biskups i frumriti 
(CCXXX). ~ AM. 266. Foir'bls. 118. Bréfabók Gizurar biskups í af- 
skript sira Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno domini m d xl vij*). 
GioRe godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
briefi ad ec hefi nygt ione fusasyne ad laugum .lordina kross 
i landeyium. suo leingi sem ec æ, ath giaura med greindri 
iaurdu, oc fyrr nefndur ion fusason er þar madur fyrir og 
■weitÍR laugligt abyle mier oc domkirkiunne ad skadlausu 
med aullu þui sem greindri iaurdu fylgea oc fylgt hefur ad 
fornu oc nyiu og ecki eR med laugum fra komid j swo mata 
ad hann sie mier oc minum vmbodzniaunnum til styrks og 
goda sem honum moguligt cr oc þaurf giaurizt. Skal hann 
giallda ] landskylld af iauRdunne upp a hwcBt oqir mainytu- 



1) Yfir opnunni í 232, 



SÍRA BJÖRN OG ERLENDR. 



605 



kugilldi oc xij fiordunga smiors. oc suara aullum laugskil- 
um og leigulida skylldum. fyrir fyR nefnda iauEd. 
Og thil sanninda. 



547. 1547. 

Bréf Gizurar biskups til Erlends lögmanns, aS alt jafnist 
vel og fari skipulega miili lögmanns og síra Björns Ólafs- 
sonar. 

AM. 232. 8vo bl. 125b, Bréfabók Gizurar biakups í frumriti 
(CCXXXÍ). - AM. 266. Fol. bls. 118. Bvéfabók Gizurar biskups í 
afskiipt síra Haldórs i Reykbolti 1654—57. 

Anno domini m d. xL vij. 
Til logmannzins. 

Heilsa i iesu christo woRum dnottni. þar med til send- 
izt ydur min winsamlig kuedia- 

Kunngiaure ec ydur kæii win. ad Sira biaunn olafsson 
fann mic nu fyrir skaummu. ward ockur talad til eingelskra 
þeÍRa sem komu i grindauvik i sumar et cetera. Þickea 
honum sem einhwerieR muni ecki talad hafa hid hezta fyr- 
ir yduR. ad hann muni hafa haft Rad eda hylle med eing- 
elskum yduR i mote. Hwar ad presturinn þickest uel mega 
syn íyrir setia. þo swo langt komiz. gnn ec uil hellduR þad 
tilleggia. ad þessi misþanki megi fyrir utaii deilu edur laug- 
mals þrattan niduR setiazt. Þui eR þad rain bon og bijgeR- 
an til ydwaR ad þetta sie fyrir þessaR minar tiIIaugUR vt- 
slegid med yckur Sira birne. suo oc ad þier ueitid honum 
ei motkast vm þann syslupart sem hann hefur bifalning 
vm. og sina borgun fyrir sett uid fouitann. þuiat sÍRa bioRn 
uill hid goda uid yduR forskuUda. Híer med er ec yduR allz- 
megtum gudi bifalandi. - 



606 MINNISGRÉINAR. 154?. 

548. 1547. 

MiNNisGREiKAE Gizurai' biskups um viSskipti við bræðr sina. 

AM. m 8vo bl. 126b- Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCXXXV). - AM. 266. Fol. bls. 119—120. Bréfabók Gizurar bisk- 
ups í afskript síra Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno m. d. xl. vij. 

Fieck broder niinn þorlakr einarsson mier þau. vij. 
kugilldi er honum tilheyrdu hia maage vorum þordi teit^syn 
hiauerondum brædrum ockar sira jone yngra og halldore. 
enn þar jgen feck ec honum til fullrar eignar allar minar 
biskupstiunder og annan reikningskap allan kuittan sem til 
hafdi fallid j þui profastz vmbodi sem hann hefur. 

Jtem feck hann mier hier j lungum .ij. kugilldi fyrir 
onnr .ij. kugiUdi sem hann hefr j stadinn hid vestra og 
golldin voru j aluidru. 



549. 1547. 

MiNNisGREiNAE Gizurar biskups um kaupmála Jóns Arngrims- 
sonar í Einholti og Sigþrúðar Narfadóttur, svo og um fjár- 
muni eptir Jón látinn. 

AM. 232. 8vo bl. 126b. Bréfabók Gizurar biskups í frumriti 
(CCXXXVI). — AM. 266. FoL bls. 120. Bréfabók Gizurar biskups í 
afskript sira Haldórs í Reykholti 1654—57. 

Anno m. d. xl. vij^). 
Til minnis. 

Helldur kaupmalabref þeirra jons heitins arngrimsson- 
ar og sigþrudar narfadottur at mali hennar skylldi uera. 
xxxC' voru tilskilen. xxc med anefndum peningum ad hun 
skylldi hafa vr fðdrgarde. enn huad hun hefdi meira. þad 
skylldi aukazt moile hennar yfer. xxxc- 

Jtem lysti Einar gudmundzson þui fyrir mier ad hann 
hefdi sed ad peningum ] einhollti epter jon heitinn fra fall- 



■ ■ ... — — — 

i) Yíir blaÖsíðunni i 232. 



1547 



BJARNANESSEEIÐ. 



607 



inn med odrum godum monnum oghefdi þeim saman kom- 
id at þar uoru allz: auk iardarinnar xijc 

Jtem seigir Sira ]on biornsson ad peningar epter jon 
heitinn arngrimsson uoru j einhollti xvjc. frijd med iiij ku- 
giUdum sem halfkirkiunne tilheyra og þar til iiijc j ofridu. 



550. 1647 og síðar í Einliolti. 

Skýrsla og vitnisburSr um BjarnanessreiS Jóns biskups á 
Hólum. 

AM. 236. 4to bls. 11—13, með hendi frá c. 1593. — Prentað í 
Joh. Hist. Eccl. Isl. lí, 735—738 með laUnskri þýðingu. ^ Bisk- 
upaaögur il, 260—262. 

Vm adtecktter Byskups Jons j arnanese. 

Suo felld verck liet biskup Jon Arason giora og hans 
syner Are og Sira Sigurdur og þeirra menn flester sem 3 
þeirra reid voru mier jndrida ketilssyne. 

Jtem rcíku saman og burtt vr rainne jordu og heim til 
Biarnanesa xx annars hundi-adz asaudar og xx kyr og suelltlu 
jnne j iiij mál og var komid ad kofnun^). raku kapla vr 
nujnu landi alla. so ec hafda eckj epter af xxx nema þre- 
vett hross og þrevetran hest og þo var hann j lane. tocu. 
V. vndan heyflutningi þar a hladinu vid vidinn. skcLru j 
sundur beisl og giarder. hin sietta tocu þeir vid vidinn vnd- 
au syne mijnum ad ec senda hann heim. og vard farlama 
epttir. ridu þeim aptur og fram vm sueitina. tofdu verckun^) 
lyrir folcki mijnu. gistu þar viij. var þar fyrirmadur Sira 
Olafur hialtason og hans fylgiarar. Sira hogni. Sira JUugi 
Gudmundsson. Sira ketiii hailsson. enn þa þeir ] burtt ridu 
þa tocu þeir minn íienadarmann er hann fludi vndan þeim 
sem íienad toku. og reid hann j möti þeim sem vr hladinu 
ridu. og fluttu hann heim til Biarnaness vm þuerbak hans 
sialfs fienadar kapli. hielldu honum naudugum. færdu hann 
vr sijnum fotum. ognudu honum med vöndum. byssum og 

* — - — - — . — - .^. ■ — — — ■ . — — " * ■—■■^^■i ■■■ — ^ 

1) HE.; kofum, hdr, 2) Svo hdr.; verkin, Bps. 



608 



BJARNANESSREIÐ. 



1547 



vopnum. líetu hann íara naudugan sudur yfir fliot og þar 
vm sueitina. þottist hann þar af þuingan feingit hafa. af 
þeirra vondre medferd. 

Jtem sendi biskupin þangat sijna ij sueina til ad vard- 
hallda þar. huorier voru med pillttayrdum og so giordum. 
sem var Sira Þorkiell Olafsson og Olafur Tumasson. huor 
ad var med pilltskap. lagdi þad biskupin alyckttarord ad 
hann skylldi senda þangat sijna xx sueina ad eyda og vp- 
eta^) minn kost. sem Are audsyndi sig j þui ad hann reid 
af stad og atladi^) til mijn og íiell af baki j heimalæknum 
a blakaf og vard ad taca klædaskipti og hnecktti þad hans 
ferd ad þui sinne. 

Jtem tocu og gripu sijdan xx kapla j burtt med sier. 
xj hesta. ij bleikalotter. annar kostahestur. iij rauder. aller 
væner hestar. eirn glofoxöttur storogroskin nockud. iijjarp- 
er og voru ij grader. ij hross stor og vng. annat liost enn 
annat bleikalott. ij fololld. hef eg þessa kapla alldre aptur 
feingit nema folalldit annat. enn hin iij hrossin med fololld- 
unum fieck ec eigi fyrr enn vni alira heilagra messo. er 
hier til vitnis alltt mitt heimafolck og aller j þeirri sueit. 
Reid hann vid seinasta med allan sinn flock. huar helldur 
stöd ogn af. var eg þa ridin vpp til Stafafells. þeir ætludu 
mic vpp ad ri]da. hafa þeir þessa peninga j ©ngvo mijnu 
frelsi huorcki fyrir mier nie mijnum eríingium. 

Vitnisburdur vm þetta. 

Þad medkiennunst vier Alexandur haílidason. Arne Ey- 
olfsson. Jon Þorsteinsson heimiliskuidar^) vitni. Sira Oddur 
Jvarsson. Einar petursson. Einar Ormsson, Þorarin henrichz- 
son, Anno christi 00 d xl vij ad vier vorum vid stadder J 
Arnanesi og Biarna(nesi) j hornafirdi sctum og heyrdum so 
felldan vercknad biskups Jons Arasonar og hans sona Ara 
og Sira Sigurdar og margra annara þeirra fylgiara. Sira 
Olafs liiallttasonar. Olafs Tumassonar med þeirra fylgiurum 
ad þeir gripu og raku alla lifandi peninga sem þeir nddu 
bg fundu naut og saudi og kapia Jndrida B(onda) Ketilsson- 
ar fra Arnanesi med soddan adburdum sem þessi fyrri rit- 



í) Svo, hdr. 2) heimilisbudar, hdr. 



1548 



LANDAMERKÍ 



609 



ud skrox jnnehelldur jnnsettu og sulUtu ] iiij mdl so ad 
kofnad komid var. hier med hefur hann alldre eptur feing- 
it xij hesta og ij hestamædur. hier med vissum vier eckj 
annars enn hann mundi kugadur og naudugur^) burtt hafd- 
ur hefdi hann nadz, hier med var hans Heyskapur skadliga 
hindradur et cetera. 

hier eptir vilium vier sueria ef þurfa þikir, 
Og til sanninda hier vm setium vier vor jnnsigli fyrir 
þetta vitnisburdarbref skrifad j Einholltti xvj dag Maij mcLn- 
adar. nockrum drum sijdar enn fyrr seigir et cetera. 



551. 3. Janiiar 1548. undir FjöUum^ 

ViTNiBBUEBR um laudeign Þverár í Öxarfirði. 

AM, 255. 4to bls. 99, bréfabók síra Skúla Þorlákssonar, skr. 1687— 
1698, eptir vidiraus frá 27. Dec. 1625. — Afskript í Landsskjalasafni 
frá c. 1700 (= &). Sbr, Nr. 497 og 498. 

So felldan vitnisburd berum vid Jon Eýolfsson og Jon 
Jonsson er kalladur er Jodijsarson er leingst hofum vered 
íýrer nordan Jokulsd. ad uid hofum ei] annad heirt enn 
Þuerd j 0xarfjrdi ætte oslijted land fýrer nedan brunníL 
sem nu er kollud og ofaii afornu brunnar bacha er leingst 
hafa kallader vered til motz vid adrar jarder. hefur þetta*) 
land vered kallad þuerarmelur og hallded eign lardarennar 
sijdan uid uorum bérn og vissum til og nýtkad vered af 
þuerármonnum vetur og sumar vor og haust og eingenn 
ad funded. og so heirdu^) vid j ockar barndæme*) hina ellstu 
menn lýsa þuij ad þetta land^) være eign jardarennar haft 
og hallded vered j þeirra Tijd. Og til sanninda hier um 
setiu^) vid ockar jncigle fyrer þetta vitnisburdarbrief er schrijf- 
ad uar under fioUum j Kiellduhuorfe j 0xarfijrde tiunda i 
Jolum arum epter guds burd M. D. xl og viij ar. 

1) naudgadur Hk. 2) þad &. 3) heyrdum &. 4) barndome ö. 5) 
D. V. &. 6) setium &. 

Dipl. lal. XI. B. 39 



610 



VERNDARBRÉF. 



1548. 



Vier efFterskriffader menn Jon Biamarson. Sigurdur 
Jonsson, prestar. Jon Gudmundsson. Sigfus Jonsson. Olaff- 
ur Jonsson og Audun Jonsson medkiennum ad vier hoff- 
um sied so latandi brieff sem hier fyrer ofFan skrifad 
stendur ord fyrir ord. Dominn^) med sex jnnciglum. vitn- 
isburd audunar ]nncigladan og vitnisburd prestsinz. hinna 
tueggia jnnciglalausan. Og thil sannenda hier vm setium 
vier vor jnncigle vnder þetta brieff og vorn vitnishurd 
skrifFadan j Presthðlum þann 3 dag Jola Anno 1625. 



652. 12. Janúar 1548. á Koldlngliúsi. 

Vbkndaebréf útgefið af Kristjáni konungi III. handa Bjarna 
-Narfasyni. 

AM. 912. 422 bl. 3—4, pappírsblöð frá c. 1622 „komid til min fra 
LeyrárgÖrdum" (AM.). 

Biskermelsis BrefF Biarna Narfasonar. 
Wij Christian medt Guds Naade Danmarckis Norgis 
Wenndiss och Gottis Konning Hertug wdj Sleswiig Holsten 
Stormaren och Dytmerschenn Greffue wdj Oldenborg och 
Delmenhorst Gior al!e vitterligt adt wij aff wor synnderlig 
Gunst och Naade haffuer thagidt annammet och vndfanget 
och nu medt dette vort aabet breff thage annamme och vnd- 
fange thenne Breffwiiser Biaurn Narffuidtsson hannem. hanns 
Hustru. Born. hiem. thiener. Guodtz Rðrenndis och wrðr- 
enndiss huad det hellst ehr eller neffnis kanndt. intet wnn- 
derthagitt. wdinden vor konunglig hegnd. wernd. fred och 
Beschermellsse. Besunderhgenn adt wille Bescherme forsuare 
och fordagthijnge thill alld rette. Thij forbiude wij alle huo 
hellst die ehre eller vere kunnde, sierdeeles wore Fougeder 
gmbitsmennd och alle anndre for»e Biðrn Narffuitzson her 
i moed paa person hustru Bðrn hiem thiener guodts rðrenn- 
dis og wrðrenndiss efftersom forschriffuit staar adt binndre 



1) þ. e. úrskufð Ólafs biskups Hjaltasonar frá 8. Sept. 1563 um 
þetta mál. 



1548. 



TRANSSKRIPT. - KVITTUN. 



611 



eller wdj nogen maade adt wforrette emoed Jslannds loug. 
Wnnder vor Konngelig heffnd och wrede. 

Giffuedt paa wort slot Kolldinghus. thorsdagen nest eft- 
ter thre Konnges dag aar et'cetera M d xl paa thet otte(n)de. 

Vnnder Vort Zigneth. 



553. 5. Fel)rúar 1548. í Skálholti. 

TvEiR prestar votta transskript af Oddamáldaga eptir Vilchins- 
bók (DI, IV, bls. 69—76), og af dómi frá 21. Júlí 1464 um 
ískyldarsauS úr Hjálmholti (Dí, V, Nr. 374). 

AM. Fasc. LXVII, 13, frumtransskriptið á skinni. — AM. Apogr, 
2135, „Apographum Transscripti membranei, qvod asservatui* apud 
templum Oddense Rangarvall." 

Þad giaurvm vid jon einarsson oc gunnlaugur arnason 
prestar Schalholltz biskupsdæmis. godvm monnum kunnigt 
med þessu ockru opnu brefi. ad vid haufum sied og yfer- 
lesid. kirkiunnar maldaga j Odda en stendur j maldaga bok- 
inne heima j SkalhoUte. suo latanda ord epter ord. sem 
hier firir stendur skrifadur. somuleidis haufv uid sied og yfer- 
lesid þann sama dom sem hier firir ea oc skrifadur. Og til 
sannz vitnisburdar hier vm. settv vid ockur jnnsigle fyreE 
þetta transcriptarbref. hvert ed skrifad war j Skalhollte do- 
minica sexvagesime^). arvm epter gudz burd OD. d, xl. og viii. 



554. 6. Febrúar 1548. í Kolding. 

KviTTAN til Otta hirðstjóra Stigssonar fyrir fulla greiSslu á 
gjöldum konungs af Islandi um alla sína hirðsljóra tíS. 

Rikisskjalasafn Dana, Register paa alle Landene V, 511b. 

Otte Stijessenn 
Fiik quittantz quittantiarum att haffue giortt gode rede 
oc regenskaff for altt hues Hand paa ko. Ma. wegnne wppe- 

89* 



612 



KVITTAN 



1548. 



boritt oc egenn wdgiiffuitt hafíuer frann thet förste hand 
bleff Ko. Ma. fogett paa Jslandtt oc nu tiill thenne dag saa 
hand er Ko. Ma, ingtthet bleffuen skyldig. wdenn aleneste 
xlvj daller huilcke handtt nu haffuer ladett fornðge Ko. Ma- 
Gum clausulis consuetis. 

datum Koling söndagenn nest eptther vor frue dag kyn- 
dennösse Anno 1548. 



555. 17. Febrúar 1548. á Espilióli. 

GrJöENiNGSBRÉP þeirra brœSra Magnúsar og Einars Brynjólfs- 
sona um Látr og reka i Höfðahverfi og annaö fleira, svo 
og kvittan af hendi Magnusar til Einars um öll þeirra skipti. 

AM. Apogr, 5635, ineð hendi Jóns Magnússonar „Ex transscriplo" 
á kálfskinn frá 18. Júní 1602. Sjá bréf 25. Júní og 28. Júní 1552. 

Þad giðre eg Magnus Brýniolfsson goduni monnum 
kunnigt med þessu miino opnu briefi. þa lidit var fra Gudz 
burd. CD. D. xl og viij. ar. þridiudaginn j faustu jnngang^) 
vm veturinn a gspeholij gýiafirde. fieck ec med handsolum. 
ginare Bryniolfssyne Brodur minum til fullrar eignar. þann 
iardarpartt i latrum og rekum er Hggur j grytubacka kirkiu- 
sokn. j hofdahuorfi. sem ec a meira i halfnm latrum og 
rekum. enn nefndur ^inar. enn eg skal hallda öHum latrum 
a medan eg hjfe. enn eptir mig frafallinn skal ^inar Bryni- 
olfsson ad sier íaca ðU latur med rekum. eda hans son Jon 
ginarsson. ef ^inar være ecki til. hier j moti lofadi fjrskrif- 
adur £inar Bryniolfsson ad taca af mier mijna dottur Gud- 
runo sem nu er hia honum og fæda hana vpp og gefa henni 
vc. j skihiad og hallda hennar brudkaup ef henni verdur 
giptingar audit. hier med hefi eg lofat og handsalad ad selia 
greindum ^inari Bryniolfssyne brodur minum fyrstum mijn- 
ar jardir fyrir lausagosz þa eg vil þær selia. og suo minir 
erfingiar honum edur hans erfingium. þetta lyse eg logued 



1) þ. e. 14. Febr. 



1548 



SKALHOLTSSTOLL. 



613 



og logmala ^inars Bryniolfssonar. og hans syni^). Jons ^m- 
arssonar. So og j þessum sama giorninge og handabande 
gef eg opttnefndan ^inar Bryniolfsson Brodur minn. auld- 
ungiss kuittan oc aldærulausan fyrir mier og minum €ríingi- 
um wm oll ockar arfaskiptte eptir fodur og modur sem 
ockur hefur til erfda fallit j faustu og iausu kuiku og daudo 
vtan gardz og innaö, ad tilgreindum jordum. ^speholi og 
merkigile. Voru þessir menn tilkalladir ad heyra þennan 
ttiinn gioniing og kuittan. Jon Olafsson. Biarni Þorgeirsson 
og settu sijn jnsigli med mijnu jnnsigli fyrir þetta brief er 
skrifat var j sama stad og ar þreraur dogum sijdar enn 
fyB seigir. 



556. 36. Marts 1548. í Stálholti. 

Rekíongbskapr SkálholtsstaSar eptir fráfall Gizurar biskups 
Einarssonar. 

AM. 266. Fol. bls. 169—175. Bréfabók Gizurar biskups í afskript 
síra Haldórs i Reykholli 1654-57 (CCCXLIII). - AM. Apogr. 2851. 

Anno Domini 03 d xl vin 

Manudœgin næstan epter Palmasunnudag eptir frafall 
uors nadiga herra herra Gi]ssurar Einarssonar skrifudu þess- 
ir menn þennan reiknijngskap sira Jon Biarnarson. sira Jon 
Einarsson. sira Bryniulfur. Sijra Gudmundur Jonsson. 

Jn primis ] timburstofu steint tialld vm stofuna, 

Jtem beckiar aklædi. 

Jtem sotdript. 

Jtem ij dukar med tueimur bordhandklædum. annar 
med lerefft. enn annar med sprang og gli]t. 
Jtem ij badstofudukar med handklœdum. 
Jtem tannskaak med bordi. 
Jtem kryddafat. > 
Jtem ij skurn buin. 
Jtem ij silfurstaup. 
Jtem ij silfurskaler. 



1). Svo. 



614 



SKALHOLTSSTÓLL. 



1548. 



Jtem iij tintur. 

Jtem ij tinflauskur, 

Jtem leijrstaup. 

Jtem sœngurjungfru. 

Jtem glasstaup. 

Jtem klædakuaste. 

Jtem kolorstockur. 

Jtem trekupa med sijlfurbeijt. 

Jtem eitt hornstaup. 

Jtem vatzkalL 

Jtem blekpottur. 

Jtem stundarglas. 

Jtem V silfurspœner og eru tueir vondir. 
Jtem salltskíer. 

Jtem ij bordkranzar. annar med kopar. 
Jtem piparkuern. 
Jtem lijtil kryddabyssa. 

Jtem læstur kijstill fuUur raed blaud. kuer og saurblod. 
og þar i Haukadalz Eeiknijngur. 
Jtem brefabok og skrif(f)æri. 

Jtera pungur og belti med hnijfura. sijlfurbeit og þar j 
tueir baugar med gull. adrir tueir med sylfur gylltir. 
Jtem silfursponn litelL 
Jtem tannkambur. 

Jtem j lofFtinu alfœr sæng med tueimur felldum og sæng- 
artialld, 

Jtem aunnur sæng vond. 

Jtem kijstill læstur og þar j silfurbuinn pungur med 
xxij Jokum daulum og iij halíir. 
Jtem V staekzh(n)appar. 
Jtem silfursponn godur. og ij tannskeijdir. 
Jtem iij silfurstaup. 
Jtem gyllt Jurinz likneski. 
Jtem ij baugar gylltir og einn hvijtur. 
Jtem silfurhnappar litler. 
Jtem Agnua dei med festi gyllt. 
Jtem hjtiU krabbi gylltur. 
Jtem pijpa med festi gyllt, 



1548. 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



615 



■ 



Jtem lindi med silfursprotum. 

Jtem festarlaust agnus gyllt 

Jtem kross med festi. 

Jtem ij festarpijpur gylltar og festar endi. 

Jtem hvijt(t) agnus festarlaust. 

Jtem xl grott. 

Jtem sylfurbuinn daggardur. 

Jtem sylfurlindi med gylltum monnum. 

Jtem h]tid koffur med iiij silfursponum. 

Jtem hjtill kross med festi. 

Jtem kross og festi med guU. 

Jtem annar kijstill læstur. og þar jnne eskiur med 
briefum. 

Jtem gullvikt. 

Jtem brakad agnus. 

Jtem sylfurtala gyllt, 

Jtem sylfurndl. 

Jtem gyllt festur. 

Jtem koffur med briefum. 

Jtem annad koffur og par jnne ij sylfurskalir. 

Jtem fimm silfurkrossar med festum og hinn vi festarlaus. 

Jtem iij stakzhnappar. 

Jtem silfurpijpa. 

Jtem iiij silfurspænir storir og v minni. 

Jtem litlar festarpijpur ij. 

Jtem tueir suerdhnijfar. 

Jtem tuennir panzara hanskar. 

Jtem linserkur og j so margar skyrtur. v nyar og sinn 
nasadukur med huorri. 

Jtem gomul skyrta gullsaumud med nasaduk. 

Jtem iij li]nhufur. 

Jtem ij koddaver, 

Jtem iij skyrtur bornar. 

Jtem badkappi. 

Jtem vathanklœdi. 

Jtem ein gomul Iijnlauk. 

Jtem j kijstie j lofftinu eitt koffur og þar ] Jokumdalir 
c>g xvij. 



616 



SKÁLHOLTSSTOLL. 



1548, 



Jtem einglott xx og vij. 

Jtem rinzgyllene xij. 

Jtem gamall pungur med tannkamb. 

Jtem piparzkuern. 

Jtem leijrkanna med loki. 

Jtem ellzberi. 

Jtem tinbikar. 

Jtem vj kiertapijpur med kopar. 
Jtem beinskaak. 
Jtem jarnfiautur. 
Jtem lykt. 

Jtem lioskola med kopar. 

Jtem iij munnlaugar storar. 

Jtem hjtil kista med tolum. 

Jtem kijsta med byssu bunijngi. 

Jtem V hufur og ein notthvfa. 

Jtem j fremra loffti lifraudur fallrockzstackur. 

Jtem dauck kapa. 

Jtem kista j fremra lofíti og þar litell fallrockzstackur, 
Jtem ij iferda hottur. 
Jtem ij nidurlagztreyur. 

Jtem klædiz ermar lausar. garend med kamlot. 

Jtem ij klædizpeysur og þridia med sæ. 

Jtem dockuar hosur. 

Jtem klœdiztreya og sætreya. 

Jtera tuennir klædizsoekar. 

Jtem ij lodnar hvfur med skinn. 

Jtem alfœr sæng. 

Jtem iij paur sko. 

Jtem ij paur tauplur. 

Jtem ] skiemmunni litlu skaptpaunnur tuær med kopar. 
Jtem tinstaup med tueimur handarhoUdum. 
Jtem tinskal. 

Jtem ij tinfaut og hjtill tindiskur. 
Jtem skorid horn. 

Jtem kista og þar jnne Hfrautt klædi ij stikur. 
Jtem grœnt klædi half tijunda stika. 
Jtem iij litartioUd utlenzk. 



1548. 



skAlholtsstóll. 



617 



Jtem litarabreijda. 
Jtem einar tufflur. 
Jtem klœdakuaste. 
Jtem j vi]nkiallara ij biortunnur. 
Jtem tunna med biorblandi. 
Jtem tunna med miadarbland 
Jtem pijpa ij hluter vinz j. 

Jtem aunnur pijpa med vijn og vantar 4 v þumlunga, 

Jtem iiij tunnuhanar. 

Jtem bordkanna li]tel. 

Jtem gíardartint. 

Jtem ij kruser Utlar. 

Jtem iij trektir. 

Jtem halfur brennivijnz attungur. 

Jtem halfFt kuartiel vijnz. og hane med, 

Jtem iij sager og en fiorda þuersaug. 

Jtem ein treskal. 

Jtem tuennar eskiur. 

Jtem leirfat. 

Jtem markjarn. 

Jtem tom pijpa. 

Jtem j sueinasfofu tuær milskutunnur. 

Jtem iiij munngatz tunnur. 

Jtem ij tun(n)uhanar, 

Jtem tunnubor. 

Jtem aulberí. 

Jtem viij tunnur tomar. 

Jtem IX halftunnur tomar. 

Jtem iiij jarngiarder. og iiij Eirgiarder. 

Jtem ein pijpa tom og ij vpgiafapijpur. 

Jtem storkanna med stutgati, Þorlakztint. Peturztint, 

Jtem tuær halzlangar storkaunnur. 

Jtem iij justukonnur. 

Jtem iiij alkaunnur 

Jtem tuær stryckiu^) kaunnur litlar. 
Jtem ij halfkaunnur. 



1) Svo. 



618 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



1548. 



Jtem loklaus kanna og ein tint. eru hier margar ecki 



helldar af 


þessum. 


Jtem 


larnkall. 


Jtem 


brythaugg og auxarbrot. 


Jtem 


litel aux. 


Jtem 


elldberi. 


Jtem 


j biskups badstofu bord og bordstolar. 


Jtem 


pallaklædi. 


Jtem 


sessa. 


Jtem 


vatzkall. 


Jtem 


stor munnlaug. 


Jtem 


einn stoll. 


Jtem 


j biskupsstofu Ix bœkur vtlendskar med latinu og 


þydsku. 


Jtem 


jslenzkar bœkur laugbok. gragas. speculum regale. 



annall. proverbium Salomonis. 

Jtem novum testamentum. 

Jtem Corvinus postilla. 

Jlem lijtill skrifkijstill. 

Jtem maldagabok. 

Jtem skriffæri. Ecclesiasticus bok og aunnur þar efftir 
skrifud liggur j kuerum. 

Jtem jslendzk biblia. 

Jtem Haukznautur. 

Jtem maldagabok. 

Jtem sermonabok jslendsk skrifud. 

Jtem pislabok de tempore ar j krijng, 

Jtem nordsk breferi. 

Jtem vixberti. 

Jtem kijsta og þar j einn IcLs, 

Jtem skrifstockur. 

Jtem iij testamentizbœkur jslendskar. 

Jtem vetrarpartur postillu de sanctis. 

Jtem brandreijd. 

Jtem iiij lasar. 

Jtem ein taung. 

Jtem vi paur skuo^). 

___ 



1548. 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



619 



Jtem xvj panzarar og eru iij med krogum. 

Jtem heingi xi. 

Jtem X kragar. 

Jtem vij panzaraskyrtur. 

Jtem iiij lenzur. tueir arngeijrar. tuo gladiel og eitt spiot. 

Jtem ] annari kijstu xi panzarar og eru ij med krogum. 

Jtem iij kragar og vij heingi. 

Jtem XXI jarnhattar. og iij betur, 

Jtem ij stalhvfur. 

Jtem iiij brevet og ij armjarn. 

Jtem tuennir handskar. 

Jtem iij taprar. 

Jtem ij stalbogar med skeytum. 

Jtem IX hakabyssur j stockum. 

Jtem vi hakar stocklausir og ein koparbyssa. 

Jtem v halfhakar. 

Jtem vj handbyssur. eru þessar flestar med reidskap. 

Jtem ein sæng med blamerktan dvk. alfær med kodda 

Jtem bedur og hægindi med blamerktan duk. 

Jtem ij sængur alfærar. nema vantar aklædi. 

Jtem einn koddi laus. ein sessa. 

Jtem lausareckiuvodir. 

Jtem hvytur felldur stangadur. 

Jtem badstofutialld. 

Jtem beckiarklædi stutt. 

Jtem iij munnlaugar storar. 

Jtem vatzkall og af stuturinn. 

Jtem trekanna. 

Jtem ij huder. 

Jtem ij trog. 

Jtem reidhialmur. 

Jtem tuo tiolld med sœngarsladnum. 
Jtem kunktor og er þar j nockur kalfskinn og nockur 
sendibref. 

Jtem j skapnum ij silfurskalir storar. og eifl skal gyllt. 
Jtem þriar silfurspirur med lokum. 
Jtem eitt staup med loki. 
Jtem spira med loki brotiS, 



620 



SKALHOLTSSTÓLL. 



1548. 



Jtem staup med loki. 
Jtem Þollakzkupa med loki. 
Jtem iiij silfurdiskar. 
Jtem silfursallskier. 
Jtem einn silfurampli. 
Jtem ein(n) stoll j byskupzstofunni. 
Jtem þar a þijlenu sæstackur med ski]nnum og annar 
belltizstackur med sæ. 

Jtem j karnopi tuær sængur alfœrar og tuenn hjnlauk. 

Jtem ij badkufar. 

Jtem eínn stockur. 

Jtem ij munlaugir. 

Jtem einn stoll. 

Jtem lijtil klucka. 

Jtem lijtid sængurtialld. 

Jtem vatzhandklædi. 

Jtem ] lockreckiu j sueinaskala sœng alfær. skinnkoddi. 
Jtem eitt trog. 

Jtem ] guUskiemmu tiu tunnur smiorz. tuœr tunnur miolz. 

Jtem latunz soduíl. reijdi. briostgiord og ij bei]sl. 

Jtem vtlenskur reidskapur. 

Jtem iij þofar. og iiij veriur. 

Jtem ij^) fatabvr 

Jtem vij halftunnur tomar. 

Jtem kista. 

Jtem stor kietill vondur. 
Jtem kuern. 
Jtem smiorkijsta. 
Jtem iij palrekur 
Jtem tialldtrie. 
Jtem reip a x hesta. 
Jtem hæra. 
Jtem ij kyrhuder. 
Jtem ij klybberar. 
Jtem skotauskur. 
Jtem skinnbeckur. 
Jtem vij alfœri{r)''). 



1) Hér atendr „be", sem er ofaukið. 3) Syo. 



1548. 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



62Í 



Jtem j budinne ij saudlar. hrauktialld og vj aunnur 
alfær. 

Jtem þridiungur malltz j stockakerinu. 

Jtem ij grindasagir. 

Jtem j hud. 

Jtem vij seckir. 

Jtem kietiU nyr. 

Jtem ij snærizheinkur. 

Jtem ij linserkir. 

Jtem ij vadarheinkur. 

Jtem huerfisteinn. 

Jtem vondur segldukur. 

Jteni humaltunna. 

Jtem braudtunna og nockud j annari. 

Jtem iiij auxer. 

Jtem V hunangs attungar. 

Jtem alltarizklædi. 

Jtem vj voder smavadmalz og ix alnir betur, 
Jtem vod og v alner med gialldavod. 
Jtem ij refiltioUd. 

Jtem iiij litartiolld. 

Jtem ij leirpottar. 

Jtem ein leirkrus. 

Jtem markjarn. nafar. rekjarn. 

Jtem vndir xij hesta flatskeijfur, 

Jtem vndir x hesta skaflaskeijfur. 

Jtem vjc saumz. 

Jtem bættur kietill. 

Jtem vondur tiorukietill. 

Jtem kijsta og þar j ij sessur. 

Jtem ij koddar. ij hægindi glitud. 

Jtem iiij stikur med blamerktaö duk. 

Jtem einn strigaseckur. 

Jtem silkitialld, 

Jtem ein linlauk. 

Jtem eitt koddauer. 

Jtem ij dukar med lausaglit. 



6^2 SkalholtsstolL i548' 

Jtem aunnur kijsta j kornum og þar ] half x stika med 
eingielskan striga. 

Jtem tæpar iij stikur med vesturfara lerefft. 

Jteni i^ stika med smatt lerefft. 

Jtem xvni stikur med varnijngz lerefft eingielskt. 

Jtem fern paur suartasko. 

Jtem ij hnijíar, 

Jtem munnlaug. ij pudur attungar. 
Jtem hjtid pudur j dalle. 
Jtem XI stikur med þydskan striga. 
Jtem ein(n) hattur og ein konuhvfa. 
Jtem iiij liaer og einn jarnpottur. 
Jtem XV alner oþæfft. 

Jtem þridia ktjsta ] budinne og þar ] xij bryne. 

Jtem IX stikur gullt varnijngzklæde. 

Jtem XV stikur med raudt varnrjngzklædi. 

Jtem blameingad kuartiel minna enn vij stikur. 

Jtem iiij stikur med blatt varni]ngzklædi. 

Jtem Eingielskt aklædi. 

Jtem v blyleingiur. 

Jtem hjtel tiara j kijstu. 

Jtem V skierbord, og iij bridkur. 

Jtem ein biklunna. 

Jtem vondur stockur med nockrum bokaskrædum. 

Jtem i studium ein kijsta og þar j tuær silfurskalir. 

Jtem mausulskali) med silfurbeijt. 

Jtem xl litler skijlldir, 

Jtem ij skialldarbrot, 

Jtem sundurlaust diasn. 

Jtem niste. 

Jtem brotid skurn. 

Jtem ij koparkrossar med pijpum, 

Jtem skurn silfurbuit med loki. 

Jtem stort silfurstaup med loki. 

Jtem sylfurhjndi gamall, 

Jtemxvijhorn medsmamogstorum,atiandabuid medkopar. 
Jtem kijsta hia krossalitari og þar jnne fernar hosur. 

1) Svo, " 



1548, 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



6^3 



Jtem treya og garneijd med raudt damaak. 

Jtem flugielztreyga^) dauck. 

Jtem raudt kamlottzkot med skijnnum. 

Jtem fallrockzstackur med sæ. 

Jtem velvitztreya brun. 

Jtem kamlotzstackur med skijnnum. 

Jtem brun(n) stackur med skijnnum. 

Jtem lifraudur stackur med skijnnum. 

Jtem haufudhvfa med flugiel. 

Jtem aunur minne. 

Jtem ij tiaulld. 

Jtem sæstackur med ski]nnum var jnne ] herherginu 
og fallrockur gamall med sæ. 

Jtem j slaturskiemmu iij naut ad auUum kiotum. viij 
sijdur og vi magalar. tueir bœgier betur. xx og v saudir ad 
aullum kiotum. iiij Hotstaup. mortuna. ix ker med smam 
og storum. 

Jtem iij tunnur vondar, einn kietiU stor. vondur mæliz- 
kietiU. tueir pottar storer. half aunnur tunna fifu. skapt- 
panna. ij kistur fuUar medkierti. nockur kierti ad auki. ij bord. 

Jtem ] elldaskala v fiordunga kietill. mœUzkietiII. tueggia 
fiordunga kietill vondur. x marka pottur. tueir skerdingar. 
tuennir iarnkrokar. 

Jtem j syruklefa .j. tunna. syruker. mœlizpottur med 
jarnholldu sterkri. 

Jtem ] bordklefanum c diskar og x betur. vtlendskir bord- 
diskar xl. viij trog. ij kierolld. xij tinfaut. iiij blyfaut. munnlaug. 
vatnzkall. handklædi, iij dukar. fiordi vondur. stolklædi. iij 
kijstur. ein vog. iij tunnur og fiorda halftunna. ij koppar 
og eirn dryckiaraskur. 

Jtem j stofunni v tiolld. ij bekkiarklædi. sotdriptar slit- 
ur. vij lasar. ij lestir med barda skreid. 

Jtem j blaunduklefanum eitt kier. einn askur. iij askar 
vondir. iiij kaunnur vondar. 

Jtem j skiœdahvsinu xx og ij hestreip. vj vadir langir 
og stuttir. viij skinnstackar allir vondir. v skinnbrœkur 
vondar. xl og iij klyfberar, barkrokar a v hesta, a fiora 



1) Sro, 



624 



SKALHOLTSSTÓLL. 



1548 



hesta laupar. v. hesta hrip. vj rekur. iiij kvijslar. xvij hrijf- 
ur. XI vallarklarar. viij orf. xij steckiar grindur. Ix hudir og 
iiij betur. 

Jtem j radzmanzkiemmu v fiordunga kietill og iij minni. 
vndir Ix hesta og viij skeifur. xix liaer og iij j vtverkum. 
V auiar og ij snidlar. v palar og ein palreka. v kistur vond- 
ar. lysiz halftunna. nyr stro(c)kur. dyna og hœgindi vondt. 

Jtem a ij hesta kolaseckir. viij harhnodu. aunglar xx og v. 

Jtem iiij vodir vadmalz og xviij alnir betur. xx manna 
vetlijngar og v betur. 

Jtem ] burinu x ker. vondur sar og pijpuhluti. xxx trog og 
viij. XI vpgiordarkieraulld med vondum og godum. vj skiolur. 

Jtem vij diskar. xxx skaler. iij vijgsluaskar og ij dallar. 
ij flotar. braudfæri. vi fiordunga kietill og iij katlar minni, 

Jtem ij pottar og ij ærulausir. viij hillufialir. 

Jtem ij strockar. ij kijstur. vj spænir. 

Jtem j sueinaskala vj sœngur med jUum og godum, 

Jtem bedur vondur. 

Jtem XXX badfaung, ij kijstur vondar. ij katlar. 

Jtem ] prestaskala iij sængur alfœrar. eifi munnlaug vond. 

Jtem j radzmanzloffti sæng| alfær. hægindi og bediar- 
dyna. huortueggia vondt. munnlaug og kijsta. 

Jtem hia hallvardi j kiallaranum xx kaunnur med jll- 
um og godum og eitt kaunnubrot. 

Jtem iij tintur. vj hanar. [pipur tuær og^) hogset nied 
tueimur jarngiordum. vj storar munnlaugar. 

Jtem j tradaskiemmunni vestri vijnhalftunna. x trog og 
ij pundarar. annar med jarn. reidsla. Ix vœttir smiorz. 

Jtem j Eystri tradaskiemmunni þnjggia tunna kietill 
nyr, annar vondur. 

Jtem ij tueggia tunna katlar fornir. tueggia fiordunga 
kietill bættur, iiij bord. xij klyfberar. halftunna med kalk. 

Jtem j budinne iij karlmanzhvfur. vij konuhvfur. og iij 
fornar j þeim. tuenn por sko. v bellti. mattanz^) staup. 
þydskur stnjgi xx stikur og ij betur. 

Jtem blamerktur randadukur xv stikur. v koddar med 
smam og storum. 

i) [leiðr. AM. ; pipa og tvœr, hdr. 2) Svo. 



1548. SKÁLHOLTSSTOLLL. - LOKINHAMRAMENN. 625 



Jtem V sængur. lijnlauk gomuL silkitialld gott. hægind- 
izver blamerkt. hringofin dukur hjtill. sundurskorinn bord- 
dukur gamall med sprang og glit og ij adrir med lausaglit. 

Jtem bor(d)dukur med v(ar)prondum og annar alhvijtur, 
badir litler. bordhandklædi med varpraundum. sessuver og 
koddaver ghtad. ein langsessa. lerefft xx stikur og iiij, 

Jtem ij vlldukar^) hringofner. 

Jtem iij vlltiolld^) ofin, 

Jtem tueir reflar fornir. 

Jtem vadmdl xx vodir og vj og xiiij alnir oþæft. 

Jtem vij tunnur malllz. ein hud. mælizkietill. nyr bik- 
stampur. iiij timburbilur. iij ki]stur. ij læstar og ein olæst. 
ein messoklædi alfær, þrir haukla k(r)ossar. gijrdiz hrijngur 
og ein blyleingia. baksturjarn forn og rydug. pall og jarnkall. 

Jtem romaskattur ix hundrud. 

Jtem xiij hestar med jllum og godum. eru x af þeim 
golldnir afftur til stadarinz og vti latnir vid radzmanninn 
sira Brijniulf, enn tueir eru golldnir til Heyness. 



55*?, 4. Ápríl 1548, imdir Gnúpi. 

ViTNisBUEÐR um ávefka Ólafs Gunnarssonar við Selvoga- 
hamar veitta Brynjólfi SigurSssyni. 

AM. Apogr. 1286 með hendi Styrs Þorvaldssonar „Ex Orig. Ara 
Þorkelssonar". Sbr. vitnisburð sama manns frá 1549, 

jhesus. 

Þad giore eg þorgeir ]onsson Godum monnum uiturlegtt 
med þessu minu oppnu briefe þad pall ketilsson lysti þvi 
fyrir mier. þad hann sagdist þar hafa verid vid staddur. og 
sied þar vppoi. vid seluogahamar. ad olafur gunnarsson 
hefdi hoggvid bryniolf sijgurdzson apptan cL bada fætur. j 
einu hogge med addgeir. og af þvi hogge hefd(ij J)rynioIf^) 
stragx fallid oifraxS. til jardar. enn leggerner hofdu geingid 
nidur vr holldinu. og þsa er greindr pall ketelsson lyste þessu 



1) vadukar, hdr. 2) vatiolld, hdr, 3) Svo, 
Diph Isl, XI. B, 



626 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



1548. 



fyrer mier. þaa hiellt hann aa litelle handoxi j longu skappte. 
og myndade til med henne, huersu greindur olafur gunnars- 
son hefdi halldid vm atgeirskapptid. þaa er hann hio greind- 
an bryniolf. og epter þessum sinum framburde. sagdist greindr 
pall ketelsson vilia sueria fuHnadar bokareid nær sem huer 
víllde. Og tii sanninda hier vm. þca feste ec greindr Þorgeir 
Jonsson mitth jnncigli nedan fyrir þetta vittnesburdarbrief 
huert ed skrifad var vnder Gnupi j dyrafirde oa midvikudæg- 
in i paskaviku. arum eptir gudz burd M. D. xl og viij. ara. 



558. 8- Apríl 1548. í Skálliolti. 

Skrá um gull og silfr og ýmsar aðrar eignir í Skálholti 
eptir fráfall Gizurar biskups. 

AM. 266, FoL bls. 175—176. Bréfabók Gizurar biskups í jafskript 
síra Haldórs í Reykholti 1654;-57 (CCGXLV). — AM. Apogr. 2852. 

So mickid var kyrkiusylfur j Schalliolti þa þad var 
vegid [sunnudagin qvasi modo geniti Anno m^ d*' xl^ viij^^) 
efftir frafall herra Gijesurar Einarssonar sem gud hanz 
sdl nadi. 

Jn primis ij storar skalir stiettar^). ij storar skalir 
snunar. 

Jtem iij skalir litlar og ein af þeim gyllt, 
Jtem iiij diskar. 

Jtem stort staup med loki huijt(t) og kallast giestablijda. 
Jtem iij spijrur gylltar med lokum. 
Jtem ij staup med lokum. 
Jtem ÞorlakzboUe med loke. 
Jtem brotin spijra gyllt med loki. 
Jtem eitt fotastaup med lausum kransi og annad med 
fotum hvijtt. 

Jtem salltskier. 
Jtem einn ampli. 

Jtem V skeidir med mioum skauptum. 

1) [á spássiu. 2) Svo; á án efa aö vera = ylietlar. 



1548 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



627 



Jtem ein sylgia. sundurlaust diasn og brakad. 
Jtem ein patina, 
Jtem vondur lindi. 
Jtem brotinn skiaulldur- 

Vo petta allt ij fiordunga og viij merkur betur sem 
oss þotti a smiorpundarann, eru þar giordar ij skorur sem 
pundarasteinninn a ad liggia j miUe. 

Jtem ad auki þess sem vegid var ij skurn loklaus. 

Jtem stiettarlaust skurn med loki, 

Jtem skurn biiid med kopar gyllt. 

Jtem mausulskal med silfurbeijt, 

Jtem ij koparkrossar med pipum festarlausir. 

Jtem koparklop ein burt af horne. 

Jtem xl skillder og eirn. sem verid hafa til forna a ha- 
alltarizklædi med sylfur og gylltir. 

Jtem xvj horn buiii med silfur stor og sma. 

Jtem ij kloahorn buin med kopar. 
So mickid var Biskups silfur. 

Jn primis ij skahr. 

Jtem iij staup. xiiij skeidir. 

Jtem vij krossar med festum. og einn festarlaus. 

Jtem Agnus dei med festi gyllt. 

Jtem gylit festi med steini. 

Jtem ij skipherra pijpur. 

Jtem er aunnur gyllt med festi. 

Jtem festarlaust agnus gyllt. 

Jtem v stackzhnappar a skrudi og iij iausir hnappar, 

Jtem gylltur Jurin. 

Jtem gyllt silfurtala. 

Jtem krosspijpur tuennar gylltar litlar. 

Jtem hnappar. 

Jtem krabbi IijtiII gylltur. 

Jtem sylfurnal. 

Jtem huijtt agnus festarlaust og annad agnus brot. 
Jtem ij handsaul gyllt. og einn baugur hvijtur. 
Jtem festarspottur. 

Vo þetta allt fiordung med nockrum grottum. 
Var þetta ad auki viktarinnar, 

40* 



\ 



628 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



1548. 



silfurbuinn daggardur. 
Jtem pungur silfurbuinn, 
Jtem silfurlindi gylltur med monnum. 
annar lindi med hnjngiu og sprota. 
Jtem ij tannspænir. 
Jtem koparhnjngia og sproti gylltur. 
So mickid j guUi. 

Jn primis krosz med festi. 
Jtem XX og vij einglott. 

Jtem xij gyllene enn a vigt x aurar og quintin midur. 
Jtem Jokimdalir stort hundrad og xl betur enn a vikt 
XIX merkur med xl grottum. 

So mickid smior j smiorklefa c vættir og Ix vættirbetur. 
Jtem ] elldaskala xij naut ad aullum kiotum. 
Jtem XX saudir. og niju ad aullum kiotum 

Jtem j kermskiemmu^) xx flotstaup og vj hetur og veg- 
ur XV vættir. 

Jtem XX maurs jdur. 

Jtem 1} fifufiordungur. 

Jtem j kiotaskemmu x tige vœttir smiorz. 

Jtem v vœttir med lausasmior. 

Jtem tueggia tunna kier med maur. 

Jtem V hundrud fiska. 

Jtem j kockhvsi hia arnori. Jn primis skapur og þar 
j iij tinfaut og iij triefaut. 

Jtem xvj borddiskar og vj litler. 

Jtem tueggia fiordunga kietill og ij vonder, v pottar. 

Jtem ij tryglar. 

Jtem steijkiteirn med tueimur hnockum og paunnum, 

Jtem aux. 

Jtem ein sleif. 

Jtem leirkrus. 

Jtem mustarzkuern. 

Jtem hogsetur og halftunna. 

Jtem ij skierdijngar. 

Jtem jarnstaung. 

Jtem rist. 



1) ^corrige: Slaturskemmu" (AM.), 



1548. FLATEy. 



629 



559. 10. Apríl 1548. á Eeykjaliólum. 

ViTNisBUBÐR um máldaga Flateyjarkirkju á Breiðafirði og 
um Oddbjarnarsker, 

AM. Apogr. 1403 „Ex oríg. Flateyensi Torfa Jónssonar". 

So felldan vittnisburd ber ec Halldor Sueinsson at ec 
heyrde jon heitinn þorarinsson sem leinge var radzmadur 
j flatey þui opttiega lysa fyrir mier og maurgum audrum 
monnum at hann hefde optt og iduglega heyrtt lesin 
maldaga flateyiarkirkiu og so lika vel annara godra manna 
tal ath kirkian þar ætte vestare sandey og kirkiuklett en 
alldrei hafi hann þad heyrtt ne uitad at henne hafi uerit 
oddbiarnarsker eignad ne so adrir holmar eda klackar. og 
ecki þar um bref giord edur maldaga lesin til gialldz edur 
giafar, og sagdizt hann j flatey hafa verit vpp fæddur og 
þar radzmadur verit olafar lopttzDottur. þorleifs biornssonar. 
einars brodur hans eptir hann. og nu med sidzta biarnar 
þorleifssonar. gn þad hefdi hann heyrtt lesid at kirkian j 
flatey. ætti j uaztfirde^) skogarhaugg j mille reydarlæks og 
pennu j mille fiallz og fioru. Somuleidiz heyrda ec hann og 
þui lysa ath fyrrgreind kirkia ætte og skogar haug^) j kell- 
ingarfiord j mille tueggia gilia sem kollud er(o) svartta gil og 
hann sagdizt opttlega hafa farit þangat sialfur j þenna skog 
og einginn viliad meina ne so j mote tala þo at hann uære 
hogguin kirkiunnar vegna. Hier eptir vil ec sueria ef þurfa 
þickir. Og til sanninda hier um setta ec mitt jncigle fyrir 
þetta uitnisburdarbref huert at skrifat uar aa reykiaholum 
a reykianese vm uorit þridiudagin eptir paskauiku arum 
eptir gudz burd nD.^ D.o xl.o og viij. 



560. 12. Apríl 1548. á Hlíðarenda. 

Bréí- sex manna um fjörumörk Keldnakirkju á RangárvöII- 
um fyrir Krossi og Hallgeirsey í Landeyjum, 

Visilazíubók Þórðar biskups Þorlákssonar 1675 — 1690 í frumriti, 



1) övo. 



630 



KELDUR. 



1348. 



bls. 385—386. Þá lá frumntið á skinni við Keldnakirkju. — Aískript 
meðal Jarðabókarskjala Árna Magnússonar, Rangárvallasýsla Nr. % 
eptir transakriptarbréíi síra Þorvarðs Eirikssoiiar og Einars Ólafsson- 
ar, staðfest á Keldum 4. Apr. 1704 af Sigurði Siguvðssyni og Árna 
Hannessyni (orðrétt samhljóða). 

Þad giðrum vier Pall Vigfusson. Gunnar Hrolfsson. 
Gudmundur Gunnarsson. Vigfus Sæmundsson. Magnus Sig- 
urdzson og Gisli Sjmionsson. Gödum mönnum kunnugt med 
þessu voru opnu brefi. ad círum effter Gudz burd M. D 
xlvij dr vorum vier tilkalladir af Bijrni bonda Þorleijfssyni 
effter skipun herra Gissurar 0]narssonar. Kom Biörn bondi 
fram med maldaga kyrkiunnar a Kielldum huor so hliödadi 
ad kyrkian þar ætti vjc. fadma íiðru oglæge iijc fyrer Krosse. 
enn ðnnur iijc fyrer Hallgeirsey. Stikudu vier firr nefndir 
menn iijc fiðru tijræd fyrer huoru landi. Krossi og Hallgeijrs- 
ey, gru gystri mðrk austasta husid a minni Hilldisey fast i 
vestanverdan minna Þrijhyruing. hinu vestri mðrk vestasta 
husid i Hallgeirsey ber i ÞnjhyrningshcLls austanverdan þar 
sem hann ber lægstan. er þad hinn stærri Þrihyrningur. Og 
til sanninda hier um setium vier firr nefndir menn vor jnn- 
sigli fyrer þetta bref er skrifad var a Hli]darenda i Fiiots- 
hhjd. fiintudagienn fyrstan i sumri ari sijdar enn firr seigir. 
Medkiennust uid effter skriíl^dir menn Þorvardur Eyr- 
eksson og Eijnar Olafsson ad vid hðfum sied og yfir les- 
id opid bref med hejlum og oskðddum hcLngandi jnnsigl- 
um. ord fyrer ord sem hier fyrer ofaii skrifad stendur. 
Og til sanninda hier um setium uid ockar jnnsigli hier 
undir. skrifad a Kielldum a Rangárvðllum 11, Septembris 
Anno 1641. 



561. 13. Apríl 1548. undir &núi>i. 

Tylptardómr, útnefndr af Eggert Hannessyni kongs umboðs- 
manni í Þorskafjar?5arþingi, um áverka Olafs Gunnarssonar 
við Brynjólf Sigurðsson. 

AM. Fasc. LI, 9, frumrit á skinni. Öll (13) innsiglin eru dottin 
frá. Frumrilið er með hendi Eggerts Hannessonar. — Afskript af 



1548 



LOKINHAMRAMENN. 



631 



þessum dómi finst i nokkrum dómabókum, avo sem í dómabók Þjóð- 
skjalasafnsins frá Jóni bœjarfógeta Magnússyni, skr. c. 1604; Landsb. 
789. 4to 366-70, skr. c, 1620; Landsb. 65. 4to II, 45-46 með hendi 
Jóns dans Magnússonar, skr. c. 1610 ; Landsb. 788. 4to 179, skr. c. 
1640; Ny kgl. Saml. 1945 4to bl. 296-297 með hendi Hannesar Gunn- 
laugssonar i Reykjarfirði 1666. Sbr. kgsbr. 9. Apr. 1551. 

Bref olafs gunnarssonar. 
jhesus. 

OUum þeim godum moanum sem þeita bref sia edr 
heyra senda biorn hannesson. Þorlakr ^inarson. jon murti 
narfason. jon jonson. petur Olafson. tumas arason. Sueirn 
Jonson. Grimr jonson. jon jonsson. ]on sueinson. jon pal- 
son og annar jon palson kuediu gudz og sina kunnigt gior- 
andj med þessu voru opnu brefi. ad þoa er lidit var fra 
hingatburd vors herra jesu christi m.*^ d.^ xl og vuj ar dci 
fimtudagin fystan j sumre^) oi mosuoUum j onundarfirdi 
di ahnenneligu þriggia hreppa þingi vorum vær j dom nefnd- 
er af Cgg^rt hannessyni er þa hafdi vors hogbornasta herra 
kongsens syslu j þorskafiardarþingi. ginuirduHga at skoda 
rannsaka og fullnadardoms atkuiædi^) ol at leggia epter 
logum^) vm þa áxkiæru sem bryniolbr sygurdzson klagadi 
þar til olafs gunnarssonar at hann hefdi hoguid af sier bada 
fætr, Jtem j fyrstu grein kom þar fraih fyr^) oss af hendi 
adrnefndz bryniolbs sygurdzsonar at nokkr same og satt- 
niali hefdi giordr verit af godum monnum sin j mille og 
olafs vm annan foten þann sem fyrri for af^) honum. og 
hefdi gigi þær bætur allar feingit. sem þar attu fyr^) at 
koma og þat sist sier golldit sem skiHt var af skynsomum 
monnum ad gialldast skylldi j þessar bætur. huad oss virt- 
ist fyr skrifadur olafr gunnarson þennan sama sattmala sialfr 
brotid og suo rofit hafa. Suo og kom þar fraiii fyrir oss 
sogn nokkra godra manna huer at suo hliodadi j millum 
annar(a) orda at olafr gunnarson mundi hafa feingit syslu- 
manz kuittan fyrir fyrr skrifudu einu fotar hoggi kongdoms- 
ens vegna. huar at vær finnum eigi lognial til at nokkr 
syslumadr hafi magtt til haft edr matt slikt mal med auUu 
kuitt gefa vtan vor nadugasti herra kongren sialfr. Jtem j 

1) þ. e. 12. Apr. 2) Svo. 3) á spássíu. 



632 



LOKINHAMRAMENN. 



1548. 



annare grein klagadi tittnefndr bryniolbr sygrdzson sig fyrer 
fyr greindum kongs vmbodsmanne vm þann fot sem seirna 
for af honum og adr greindr olafr hafdi og hogguid og hafdi 
þar huorki fyrir feingit bot nie betran af þrattnefndum olafi 
og eigi helldr nein bod sier latid bioda huav at oss þikir 
logmalit frekh'ga vpp a hHoda. Suo og hafdi og fyrr nefndr 
olafr engua kuittan fyrir sier af kongdoninum til fyrir þeim 
fæti sem seirna for af et cetera. komu oa þetta fyrskrifad 
þing huerki gogn nie vitne og eingin afbotun af hendi opt- 
nefndz olafs þau ev honum edr hans mali mætti tíl gagns 
edr bata verda. Nu af þui at suo stendr ] landslaga bok 
vorre, þeirre er magnus kongr hakonarson oss sendi med 
]one logmanne. huer at suo hliodar j millum annara orda j 
audrum capitula j mannhellgi. þad er nidiiigsverk ef madr 
hoggr hond eda fot af manni med þeim fleirum ordum og 
atkuædum sem þar at luta þo at eigi sie þau hier jnn sett. 
Jtem j annare grein stendr og suo j vorum landzlogum j 
fiorda capitula j mannhelgi. at þar sem madr vegr skemd- 
arvig eda giorer nidingsverk þa fari hann vtlægr og vheil- 
agr og hafi fyrirgiortt fie og fridi landi og lausum ^yri og 
komi alldre ] land aptr nema hann bere hersogu sanna þa 
sem laudzmenn vitu £igi adr et cetera. Jtem j þridiu grein 
er þad og styrking laganna j xvij capitula j mannhelgi at 
jllt verk skal hata enn elska mannen af natturligu edli. 
^nn^) salina allra hellst sem sinn samkristin, ^igi sidr 
daminner oss riettarbot ^ireks kongs huer at suo hliodar j 
millum annara orda. Skyllt er at vondum monnum sie refst þar 
sem þeir verda tekkner ef þar er logligt prof da komet. Og 
þui fyrir allar þessar greiner og bokarenar oavisan og efter 
þessu jnnsettu suordu og samþyktu logmali og morgu audru 
hier at hnigr. Og af^) heilags anda nad til kalladre oss j 
domssæti sitianda. þea dæmdum vær fyr nefnder domsmenn 
med fullu atkuædi fyr skrifadan olaf gunnarson vtlægan og 
oheilagan huar hann kynne at finnast edr nast fyr vtan 
gridast(ad)e og hafa fyrirgiortt fie og fridi. landi og lausum 
gyre. dæmdum vær þa alla fridhelga sem at sækia. ^nn þa 



1) tvískrifað. 2) Svo; rétt: at. 



1548. LOKINHAMRAMENN. 633 

alla ogillda sem þrattskrifadan olaf veria huort sem þeir fa 
ben edr bana og oheilaug haus^) þeirra ef briota þarf. ^im 
fyrgreindum bryniolbi dæmdum vær j bætr af fie vtlagans 
xvj hundrud fyrir þann fot sem seinast for af og alldre hofdu 
neinar bæfcr fyr^) koniet sem fyr seiger. £nn þad sem stædi 
og ogolidit være af þeim botum sem fyrir þann fot atti at koma 
er fyrre for af bryniolbi þa skylldi þad greidast med leigu- 
burdj af fie fyr nefndz vtlagans. gnn þad fie sem meira 
være og hann att hefdi þa er hann fiell ] þetta obotamal þa 
dæmdum vær þad halft vnder vorn nadugasta herra kong- 
en. ^nn halft vnder grfingia hædi ] fostu og lausu. kuiku 
og daudu at aflukíum fyrgreindum fulium botum og auilum 
od rum iogligum skuiidum. gnnefminna geingi af gnn þegn- 
giildi. þa skylldi suo skerda fyr huorum sem taia renr til 
epter fiarmagni et cetera. Jtem j annare grein vorum vær 
og til kailader af þrattnefndum kongs vmbodsmanni at skoda 
og rannsaka og dom ol at leggia huerra sekta edr suara. 
at þeir fiorer menn skuiu skulduger vera vid vorn nadug- 
asta herra kongen sem j atuist voru at optnefndum bryni- 
oibi ] þan sama tid er hann fekk þa auerka og orkumsi 
seni hann misti badar^) sina fætur af sem fyr seiger. Syndi 
bryniolbr oss or af þeim auerka sem sigmundr gunnarson 
hafdi hogguid hann huad oss ieist þad vera en mesta skemd. 
Nu af þui at suo stendr skrifad j landziagabok vorre j miii- 
um annara orda. ^nn ef ij menn edr fleire særa einn mann 
edr iiosta þa er huer þeirra sekr fuiire sekt fyrir sig vid 
þann sem fyrir vard med þeim fleirum ordum og atkuœd- 
um sem þar at hniga og þui dæmdum^) vær fyrnefnder 
domsmenn med fuliu doms aaiyktar ordi þrattgreindum bryni- 
oibi ] batur*) af fyrskrifudum sigmundi vij hundrut gnn kongi 
xiij merkr og vtlægan af landenu til siikrar myskunnar sem 
var nadugasti hogbornasti herra kongren viiidi ca giora vid 
hann þa at hann kemr dx kongs fund. vnder sama skiiyrdi 
dæmdum vær og at vera skyiidi vm hina iij menn bædi 
vm iandzuist þeirra og sekt vid kongdominn sem fyr skilur 



1) Svo = liús. Sbr. haus á þýzku. 2) Svo. 3) dæmdr, frum- 
ritið. 4) Svo = bœtur. 



634 LOKINHAMRAMENN. 1548. 

vm adrnefndan sigmund. og ^igi hofdu j omagauist verit ] 
þad sama sinne sem þeir j fyrr skrifadre atuist voru. gnn 
tittnefndum bryniolbi sygurdzsyni giordum vær j sinar bæt- 
ur iij hundrud af huerium þeirra þriggia. Suo og eigi sidr 
vorum vær tilnefnder af fyrskrifudum kongs vmbodzmanni 
ad skoda og ginuirduliga at ransaka og fullnadardoms at- 
kuædi da ad leggia. huerra suara edr sekta at þeir menn 
skulu skullduger vera M^id kongdominn sem suo kunna ofor- 
sialer jllgiarner edr oraduander fyrir finnast ad hallda þa 
menn med magt hjlling edr styrking sem adr hefr logsamdr 
domur a fallit og vtlæger hafa dæmder verit edr þa sem med 
aullu hafa obotaverk giortt. Suo at vor nadis herra kongren 
fær onguan sinn riett vt af þeim. og eigi helldr þeir sem 
þessir menu hafa vit brotid sem vtlegdaruerken hafa giortt. 
Nu af af þui at suo stendr j vorum landzlogum ] riettarbot 
kongi) magnus hakonarsonar j millum annara greinaþarsuo 
seiger. Suo Iegg(i)um vær landradasok dx alla þa sem ohlydni 
samhelldi edur samhlype^) giora til þess ad styrkia jllgiorda- 
menn j moti krununnar rietti og landsens logum og þa sem 
draga þda vndan lagarefsingum þeim sem þeir ero verder 
fyr sæker^) sinna afbrota. og þui vitum vær eigi annad sann- 
ara epter þessu settu og samþyklu logmali og morgu audru 
hier til hnigr gnn þeir sie þeirre sok seker sem riettarboten jnne 
helldr. og þui er þad vor seltr domr og samþykktr med fullu 
doms atkuædi ad þeir sie sanner landradamenn sem suo of- 
belldner verda vid vorn nadugasta herra kongen et cetera. 

Samþykte þennan vorn dom med oss þrattskrifadr ^gg- 
ert hannesson kongs vmbodsmann og allur annar almugi 
þar saman kominn og setti sitt ]ncigli med vorum fyrr nefndra 
doms(manna) jnnsiglum fyr þetta domsbref huert ed skrifad 
var vnder Gnupi ] dyrafirdi ca sama are deigi sidar ^nn 
fyr seiger. 



1) Svo, 



1548. 



LOKINHAMRAMENN. 



635 



563. [1548]. 

Sakaskrá Ólafs Gunnarssonar, bræSra hans og fylgjara. 

Landsbókasafn 789. 4to bls. 360-363, skrifað c. 1630. — Lands- 
bókasafö 65. 4to II, 41 — 43 ineð hendi Jóns dans Magnússomar c. 
1640. — Ny kgl. saml. 1945. 4to bl. 295a-296a með hendi Hannesar 
Gunnlaugssonar í Reykjarfirði 1666 (styttir nokkuð og afbakar), — 
Landsbókasafn Í15. 4to J, 315—318 mcð hendi síra Jóns Haldórsson- 
ar i Hítardal c. 1720. Sbr. dóm 13. Apr. 1548 (Nr. 561). 

Eggerts Hannessonar framburdur um jllvirke Olafs 

Gunnarssonar og hans Brædra^). 

Suo felldar saker^) og oheýreliga misgiðrninga. logbrot 
og Ranginde. [skemder og skamfæringai'^) med oforsialle jll- 
girne og orctdwenndi^) hefur Olafur Gunnarsson og^) han(s) 
Brædur og fýlgiarar adhaffst íi^) Vestfiordum sem hier 
seiger. 

Jn primis for Olafur Gunnarsson heijman vr Lokinhðmr- 
um og gieck vt a Sliettanefl. vard þar fyrir honuai'^) bleijk- 
ur hestur sæmilegur ad kostum. [huorn hest ad^) atte fd- 
tækur madur. [sa er heijter^) Brýnjulffur Sigurdsson. lagde 
Olaffur Gunnarsson þennan enn^^) sama hest med lagvopni^^). 
suo ad hann bleijf daudur. og hefur Brýn(i)olffur þar fyrir 
huorcke feinged Böt nie Betran þð bedest hafi. 

Jtem j annare greijn Bere Olaffui' Gunnarsson og adr- 
er hanz Brædur fiorer skipudu skipe heijman fra Lokinhomr- 
um næsta dag fyrir vppstigningardag vm vored. og ætludu 
sier nordur j Dýrafiðrd, Enn ad fyrrgreijnder menn 
komu ut fýrir Selvoga Hamar. sau þeir huar adþesse fýrr- 
greindur Brýnjíilffur Sigurdssöii og hanns sýner voru cí 
lannde. Snýrei^) þa fyrrskrifadur Olaffur Gunnarsson og 
hannss Brædur þvertt af sinne leid og thil lanndss vpp. þar 
sem þeir sau ad Brýnjolffur og syner hanss voru. giengu^^) 
þeir þtX a lannd med vopnum fiörer saman Olaffur Gunn- 

1) 115; sl. hin. 2) lögbrot. b. v. hér 1945. 3) [b. v. 115. 4) orad- 
vendne 65, 1945. 5) sl. 65. 6) j 65, 1945. 7) sl. 1945. 8) [115; er 
789, 65 ; [sem 1945. 9) [að nafni 1945. 10) b. r. 115. 11) 65,1945. 
115; laugvopni 789. 12) 789; snere 65, 1945, 115. 13) geingu 65, 
1945, 115. 



636 



LOKINHAMRAMENN. 



1548. 



arsson. Sigmundur Gunnarsson. Andres Gunnarsson. og Jon 
Gunnarsson [er kienndur er^) Helgason. Enn hinn fimtle 
vard effter vid skipid [er og^) heijter Jon og er kienndur 
midlungur^). var þad Olaffs ed fýrsta þa hann kom a lannd. 
ad hann kom ad odrum sýne Brynjolffs. og slo hann suo 
ad hann vard Bldr vm Baked. Enn Andres Gunnarsson 
vei]tte Sigurde Brýnjolffssýne skiemdarauerka i hofudid. 
[Enn þa^) Brynjolfur sa þad ad syner sijner voru suo sar- 
lega skiemder og Barder greijp hann^) Rct og hliop aff stad 
og villde hialpa sonum sijnum. kom þa þrattnefndur®) Olaff- 
ur Gunnarsson cL möte fýrrgreijndufö. Brýnjolffe. og slo hann"^) 
til Olaffs med Ednne. suo Olaffur horffadi thil enn fiell þo 
ecke. kom þd og ad Sigmundur Gunnarsson med Icínghnijff. 
og hio i sundur annan miöalegginn a Brýnjolffe. Snerist hann 
þa vid Sigmunde. Enn [ined þui^) hiö Olaffur med arngeijr^) 
i sundur hftsinarnar 4 bddum fötonum [a Brýniolfe S(ig- 
urdssyne)^*^) suo ad leggerner geingu nidur vr hoHdinu og 
ofan j molina. fiell þa Brynjolffur afram aff þejm störum 
saarum og skiemdum sem hann haffde feinged. kom þar ad 
Jon Gunnarsson. [og er kendur^^) Jon^^) Helgason. og hiö 
Brýnjölff. þðL hann IðL i þessare ^J'oid. tuo avercka annan 
a oxhna. gnn annan a sijduna, . Giorde og^^) Andres alltt 
þad vesta hier ad sem hann mðitte. skildu^*) þeir þcL og^^) 
so vid fýrrgreijndail Brýnjolff i fiorugriötinu. og giordu þct 
ei^ö) meijra med honum. gieck þa upp af skipinu hinn 
fimtte. sa er og^^) heijter^') Jon Gunnarsson. og er kiendur 
midlungur. og kastade ad Brvnjolffe tuejmur steijnum. þar 
hann Id- þö huorge^^) kiæme á hann. Skilldu þeir þa aller 
ad suo mællttu. enda var þcL mcLl komed. 

Jtem ] þridiu greijn neijd Olafur Gunnarsson med odr- 
um [ðmilldumi*^) mðnnum^í*) vm hausted heijm i Haukadal. 



1) [en sá síðasti er af sumum kendui 1945. 2) [115; og 789; 
er 65, 1946. 3) [Miðlungs.Jón 1945. 4) [Kom þa ad 115. 5) þd b. 
V. 115. 6) sl. 115. 7) b. V. 65, 115. 8) [789; með l)aðl945; j þui 65, 
115. 9) atgeir 65, 1945 ; algoire 115. 10) [65; li Bryniolfe 1945, 115; 
sl. 789. 11) [er kendur var 65. 12) sl. 65, 115. 13) b. v. 115. 14) 
skiUdust 65, 1945,115. 15) d. 65. 115. 16)ecke65. 17) liiet 65. 18) 
hvörugur 115. 19) 65, 115; milldum 789. 20) 65; sl. hin;^ [al. 1945 



1548. 



LOKINHAMRAMENN. 



63^ 



bio þar sa madur er hiet Olafur Sigurdsson og^) var hann^) 
borinn fullu og auUu ofrijke sialffur. var hafiss hussfreýa 
sleigin og jardvorpud. hier med var þar raskad husum^) 
med stðngum^) og hðggum. hliop Olaffur Gunnarsson med 
gladjel ad þeim manne sem heijter Anndres Olaffsson. og 
œtlade ad leggia hann i giegn^). Enn Anndres gat skoted 
sier undan og jnn j Bæenn. Gieck Olafur Gunnarsson þa 
suo rijktt a skaptted. ad vopned stod fast i veggnum. Lyste 
þ& fýrrgreijndur Olaffur Sigurdsson íullre og allri heijmsokn. 
sem hann matte frekast og framast med^) lögum giðra. a 
alla þd sem i þeirre heijmferd voru. og hefur hier huorcke'^) 
[vered fyrir bætt konge nie karle þ8 beijdst hafe vered^). 

J fiordu greijn for Olafur Gunnarsson og hannss Bræd- 
ur vm veturenn vestan fyrir nes. Enn þa þeir komu jnn a 
halssa fundu þeir þann mann sem heiter Anndres Olaffsson. 
bliop Olafíur Gunnarsson og hannss Brædur i krijng vm 
fyrrgreijndann Anndres. suo hann mdtte huorge^) fra þeim^o) 
komast. vard Olafur Gunnarsson þcL suo nærre Anndrese 
ad hann lagde thil Anndresar med Idgvopne^^). kom þad 
lag framan ad Briostenu. suo þad gieck jnn vr hempunne 
og skirttunne. [og ut under hðndena. lagde Olafur þa til 
Andresar annad laged. kom þad framan d kvidinn. so þad 
geck inn ur skýrtunne^^) og ut^^) vnder sijduna. la Andres 
þa sem hann være daudur. budust þa sumer til ad fletta 
hann fðtðnum. og skoda huortt hann hefdi nockud feiiiged 
edur ej. Enn sumer villdu eij. olludu þeir þa aller. ad hann 
munde daudur vera. lýste Olafur þcL a sig vijge Andresar 
[er hann kom^*) til næsta Bæiar. og^^) sagdest hafa unned 
þar d saklausum manne. voru þesser fylgiarar Olaffs Gunn- 
arssonar. Sigmundur [Gunnarsson. Jon Gunnarsson og ann- 
ar Jon Gunnarsson^^). og hefur [hier huorke^'^) vered fyrir 
bætt konge nie karle^^). þo beidst haffe vered. 

1) b. V. 65. 2j b. r. 1945. 3) 65, 1945, 115 ; hus 789. 4) stijngum 
65; steingum 115; réttmunvera: stöngun. 5) gegnum 1945. 6) ad 115. 
7) huorge 65. 8) [fyrir kongi né karli bætt verið 1945. 9) ongvaii veg 
115. 10) 65, 1945, 115; honum 789. 11) lagvopne 65, 1945, 115. 12) 
[115; sl. hin, 13) inn 115. 14) [65, 1945, 115; kominn 789. 15) b. 
V. 65, 115. 16) [Jón og annar Jón Gunnarssynir 1945; Gunnarsson 
og Jónar tveir Gunnarssynir 115. 17) huorge 65. 18) [þetta hvorki 
verið beett við kong né karl 1945. 



638 



LOKINHAMRAMENN. 



1548. 



Hier til skiemde Olaffur Gunnarsson vm vored i pdska- 
viku þann mann sem heiter Sveijrn Olaffsson. lagde hann 
fyrst lagvopne i sijduna^). Hier thil veijtte hann honum 
íiðra avercka i hofudid. barde hann og breinglade suo hann 
var allur Bldr og Blodrisa vm legge og lijkania. skildest 
þar so vid hann. fieck huorcke grædslu^) nie færslu^). hefur 
hier huorcke vered fyrir bætt konge nie karle. þö bedest 
hafe vered. 

Somuleidiss för þrattgreijndur Olafur sama vored til 
Alvidru. med morgnm odrum omiUdum monnum. er þóLng- 
ad föru med vopnufa. steyttum bissum og logannde lunttum. 
gripu þadan^) og toku rÆngnga. fluttu og i burttu feriudu 
þd peninga sem i greijndum stad voru kýrrsetter. og vnder 
mijnss hogbornasta herra kongsins lcts. frid og beskermelse^) 
voru lyster. þryckttu suo nidur mijns Herra kongsinss RÍette 
ogkrununnarj Norege. Lagdi Olafur Gunnarsson allan fluttn- 
ing og hetta. bædi med skip [og menn*^). vnnder adursagda 
peninga. og fðr sialffur med. hefur hier huorcke vered fyrir 
bætt konge nie karle, þo þess haffe bedest vered. 

Jtem i fimttu greijn slö Olafur Gunnarsson [þann mann 
sem heijter'^) Jon Sveijnsson skiemdar lemstur á hanndlegg- 
inn vSi sumared. j auxaraarþijngfðr. og var þar leijnge aff* 
ofœr. var Jon honum med aullu saklaus. hefur Olafur hier 
huovcke fýrer bætt konge nie karle^). 



1) og b, V. 1945. 2) 65, 1945, 115; giœtslu 789. 3) fædslu 115. 
4) 65, 1945 ; þesser 789. 5) Bijskerraelse 115. 6) [sl. 65. 7) [sL 1945. 
8) Aptan við þessa skrá ritar Hannes Gunnlaugsson (í 1945) svo lát- 
andi athugaseiud : 

„Uppá alla þessa gjörninga, einkum um skemdir Brynjólf's, tók 
Eggert Hannesson lögmann vitnisburði, og lét hér að vinna marga 
eiða, hvað eg nenni ei skrifa". Sbr. vitnisburð frá 23. Nóv. 1545 ; 
27. Dec. 1546; 4. April 1548; dóm frá 13. Apr. 1548; lögmanns-úr. 
skurð frá 30. Júní 1548; vitniaburð frá 29. Maí 1549; 18. Júnl 1549; 
enn þriÖja undir Núpi 1549; virðingarbréf 20, Aug. 1549; vitnisburð 
31. Marts 1550; konungsbróf 9. Apr. 1551. 



1548. 



FLATEY. 



639 



563. 14. Apríl 1548. í Flatey. 

ViTNisBURBE um eignir og ítök Flateyjarkirkju á Breiðafirði, 

AM, Apogr. 1402 „Es originali Flat. Torfa Jonssonar, Þessa 
copiu liet eg utskrifa epter Originalnum, sem er a kalfskinne, i Flat- 
ey Anno 170 . . Anno 1727 sendi mier sagdan Original til líLns til 
Kaupenbafnar Monsr. Ovmur Dadason, og conferorade eg so a ný 
þessa Copiu vid originalbrefed. under hveriu hanger innsigle : -|- S. 
Oööoni SKEGGIO" (AM.). — Bœjarskjalabók á Rauðasandi (bls. 127) 
með hendi Orms Daðasonar c. 1727 eptir frumritinu : „Brefed er med 
Einu hangande Innsigle lœseligu, og er brefed sialft heillt og vel leese- 
ligt d kalfskinn, so ad öllu sem ofan greiner", — Landsbókasafn 
389. 4to bls. 190-191 með hendi síra Markúsar Snœbjörnssonar 1757: 
„Under þessu brefí var heilt og læselegt inncigle Odds Skeggiasonar". 
Hér er fylgt Bœjarbók. 

Vitnisburdr um Flatejar kyrkiu jtök^) 
Svo felldan vittnisburd ber ec oddur skeggiason at ec 
heyrda ]on heztinn þorarensson. sem leingi war radzmadur 
j ílattey. þui optliga lysa fyrir mier og morgum audrum 
monnum. at hann hefdi optt og jdvgliga heyrtl lesinn mal- 
daga kirkiunnar j flattey. og so lika vel an(n)ara godra manna 
sogíL, att kirkian þar ætte sandey vestri og kirkivklett. svo 
og hefdi haun heyrtt lesit at fyrr greind kirkia ætti skogar- 
hogg j vasfirde. j mille reydarlægs og pennv^). j miUe fialls 
og fiorv, hier med þa lyste hann þvi opttsinnes fyrir mier 
og odrum at opttnefnd kirkia j flateý ætti og skogarhogg j 
kellingarfirde. j miUe tveggia gillia er kaullud ero svartagil 
og hann sagdist morgv sinne hafa farit og fara latid j þenna 
skog og hoggvit kirkiunnar vegna. 

ClOedkenvnzt ec adurnefndur oddur skeggiason. at ec 
olst þar vpp ] flattey. og þar leingstum verit hafa^) minnar 
æve at ec for morgu sinne*) med honum^), og med fleirum 
monnum odrum j bada þessa adurgreinda skoga og vissa 
ec alldri neiíia menn þar vm talla. at þesse skogarhogg 
væri eigi kirkiunnar eign j flattey. Og hier eptter þessare 
hans og minne lysingu^) vil eg sveria ef þurfva þicker. Og 
til sanninda hier vm setta ec mitt jnciglle fyrir þetta vittn- 
isburdarbref hvertt er skrifad var j flattey da breidafirde lavg- 



1) 389. 2) þenu im 3) Svo. 4-) sinnu 1402. 5) viðbót A.M. ; 
yantar i allar afakr, 



640 JÓN BISKUP. 1548. 

ardaginn næsta fyrir magnus CTDesso vm vorit. arvm epter 
gudz burd CO, d.xl. viij. ar. 



564. 31. Ápríl 1548. í KalHiaiistungu. 

JÓN biskup á Hólum býðst til að gera alt biskuplegt embætti 
í Skálholtsbiskupsdæmi. 

Kopiubók Hólastóls hin eldri (bls. 156-157), skrifuð 1641—1642. 
— Prentað á islenzku og dönsku hjá Harboe i Kbavns Selsk. Skr. 
V (1758) bls. 3—5 (eptir þessu handriti islenzkan). 

Bref Býskupz Jons. 
Wier Jon med Gudz Ndd Býskup a Holum giorum 
godum monnum kunnugt med þessu voru opnu Brefui. ad 
epter vorri skylldu wilium wier styrkia heilaga SkalhoIIttz 
kyrckiu. med aull god rád og tillaugur. sem wær kunnum 
og meijgum best til gagns og gí5da kyrckiunum og Byskupz- 
dæmenu ad logum giora. þad sem christiligum kiennimonn- 
um [synest gagnligt^), sem godan og gamlan sidvana og 
kristilígan kiennemanzskap wilia hallda. og þeir þýkiast 
worra rada med þurffa. Epter þui wor(s) heýgbornasta herra 
kongsins jnsigludu opnu Brefui. sem hans maýestat hefur 
vt gefid. og jnn sendt j landit. oss og vorum kiennemonn- 
um thil stýrkingar. ad vier skylldum þui betur hallda sagd- 
ar sidveniur sem halldist hafa j Noregi og Jslandi. meijr enn 
n^^) ÓLra vm lidin. Suo og var oss giefid ] vorri Byskupz 
vijgslu af legata walldi heilagrar ronia kyrkiu full mackt yf- 
er aullu Jslandi ad dispensera vm allar causas papales et 
cetera, Biodust wær til ad giora Býskupzligtt gmbætti j 
Skalholltz Býskupzdæ.mi. þad vær meigum wid komast. og 
goder menn vilia aff oss vm bidia, enn med wanlld og laga- 
skickun SkcLlhoIltz kyrckiu vegna wilium vær ecki hafa. vt- 
an þad sem worri skylldu heýrer og ber ad giora. og bestu 



1) [b. V.; vantar í hdr. — Harboe bætir þessum orðum inn ept- 
ir: „med þurfí'a"' 2) ijc, hdr., sem er aud&jáanlega mislestr fyrir 
enda leiðréttir Harboe ^að þegjandi í „vc", 



641 



nionnuni landsins verdur samþyckiligtt. ad naudsynligast sie. 
Guds Ghristni til styrckingar. 

til audsyningar hier vm setium wier wort jnsigli fyrer 
tetta Brief er skrifad var j Kalnianstungu laugardaginn næst- 
an fyrer Festum Johannis Holensis Episcopii) anno domini 
CDö do xio octavo. 



565. 10. Maí 1548. á Myrká. 

ToRFi Jónsson selr Eiriki Böðvarssyni jörSina HiUur á Galma- 
strönd íyrir lausafé og kvittar um andvirðið, en Agnes Jóns- 
dóttir kona Torfa samþykkir sökma. 

AM, Fasc. LI, 8, frumrit á skinjDÍ. Af 4 innsiglum er 1 fyrir 
l>réfinu. 

Þat giorum vier bauduar ionsson. ion þorgeirsson. halla- 
geir ionsson. vilhialmr ionsson godum monnum kunnigt med 
þessu vorv opnv brefi at Arum epter gudz burd (X) d xl viij 
a laugalande i haurgardal midvikudagen fyrir nerei et ac- 
hiUe^) vm voret vorum ver ihia saum oc heyrdum a ord oc 
handaband þessara manna (af einne alfu) torfa ionssonar 
enn af annare halfu eirekr bauduai'sson at suo fyrir skildu 
at greindr torfe ionsson sellde eireke bauduarssyne med sam- 
þycke agnesar ionsdottur jordena hillr sem Hggr i modru- 
valla kirkiusokn med ollum þeim gognvm oc gædvm sem 
greindre iordv heíur fylgt at fornv oc at nyu oc agnes ions- 
dottir vard fremst eigande at. hier i mot gaf eirekr baud- 
uarsson torfa ionssyne viij malnytv kugiUde. vorv þat vi kyr 
oc ij asaudarkugilldi. iiij navt gelld fyrir iiij*'- iij hestar oc i 
hross fyrir iiijc voru þesser peningar aller vt golldner at 
n§stum fardogum. hier med lofade torfe ionsson at svara 
lagariptingum fyrir iordena hillr enn eirekr bauduar(sson) 
hallda henne til laga. gaf torfe ionsson a(u)IIdungis kuittan 

1) Harboe heklr að þelta sé niisskript fyrir „Johannis Baptistæ'^ 

(= 23. Júni), og selr það inn í lexlann. Övo þarf þó eingan veginn 

uð vera. 2) þ. e. 9. Maí. 

Dipl. ÍBl. XI. B. W 



642 



SAMÞYKTARBRÉF. 



1548. 



eirek bauduarsson um fýr nefnt iardar verd. oc til sannenda 
hier vm settivm vier fyr skrifader menn vor insigle fyrir 
þetta kaupbref er skrifat var a myrka vppstigningardag a 
sama are sem fyr seiger. 

Suo felldan vitnisburd berum vid vilhialmr ionsson oc 
biorn gislason oc einar einarsson at veir^) vorvm vid stadd- 
er at agnes ionsdotter gaf til fulit iayrde med handsoluni 
at sera torfi skillde mega selia eireke baudvarssyne iordena 
hiilr er liggr i modruvalla kirkivsokn» med ollvm þeim lands- 
nytium sem henne hefr fýlgt at fornv oc nyu. 



566. 12. Maí 1548. á Hrakstööum. 

Oddr Helgason lýsir þvi, að hann haldi og samþykki samn- 
ing þann, er Sigríðr Andrésdóttir gerði um sumarið á Al- 
þingi við Andrés Arason bróður(son) sinn um peninga eptir 
Ara heitinn Andrésson. 

AM. Apogr. 1200, með hendi Orms Daðasonar. — Bæjarskjalabók 
á Sauðasandi (bls. 50), einnig raeð hendi Orms eptir frumriti, c. 1726. 

Þat giore eg oddur helgason godum monnum kvnnigt 
med þessu minu opnv brefi ad eg medkennvzt þad at eg 
lielld og samþycki þann giorning allan stodvgaii og myíid- 
vgan sem modir min sigridur andresdottir giordi vit aiidres 
arason brodur^) sinn vm sumarit da alþingi þa er dandi menn 
somdu med þeim sem var vm þói peninga sem are heitinn 
afidresson fadir hans Iiafdi honum gefit sem þeirra giornings 
bref þar um giort jnnehelidr og vtvisar. skulu þær jardir og 
peningar allir í'rí og kvittir fyrir mier og minvm eptirkom- 
endvm og adur skrifadvr andres þær hava og halida til 
frials forrædis og fuUrar eignar œvennlega vpp hiedan og 
hans erfingiar eptir hann, og til sanniiida hier vm heingir 
ec mitt jnncigli fyrir þetta mitt giorningsbref hvert er skrií- 
ad var sa hrakstodum oa bardastrond laugardæginn næsta 



1) Svo. 



1548. NJARÐVÍK. - SIGVARÐR. 643 

eptir vppstigningardag vm vorid aarvm eptir guds burd. CO. 
d. xl. og viij. sar. 



567. 2. Júiií 1548. á EyTÍndará. 

ViTNisBusB um lýsing Margrétar Þorvarðsdóttur um sölu á 
NjarSvík til Björns Jónssonar. 

Jarðabókarskjöl Árna Magnússonar, Norðrmúlasýala Nr. 2, afskript 
staðfest á Skriðuklaustri 7. Marts 1704 af Hávarði Magnússyoi og 
Sigurði Magnússyni, 

Þad gÍ0rum vier Biörn Jonsson, Þorsteírn Arngrijmzson 
og Oláfur Jndridason goodum mðnnum kunnugt med þessu 
voru opnu brefe þa lidid var frd gudz burd ClOdxI og dtta 
ctr ct gidum d Utmannasveit d Dýradag sidlfafii) ad Mar- 
gret Þorvardzdðtter lýste og medkiendest fyrer oss ad hun 
heífdi selldt jðrdina Niardvijk Bijrne Jonzsýne. sem liggur 
] Borgarfijrde. med soddafi skilmoila. sem þetta kaupbref 
utvijsar og jnnehelldur sem hier ev med fest^). Og til sann- 
inda hier um settum vier fýrrskrifader menn vor jnnsigle 
fyrer þetta vitnessburdarbref. skrifad á gývindard, tveimur 
dogum sijdar enn fyrr seiger. 



568. 27, Jiiní 1548. í Skálliolti. 

Kjörbkée- Sigvarðs ábóta í Þykkvabœ í Veri til biskups i Skál- 
hoiti, út gefið á prestastefnu Skálholtsklerka með umsjá Jóns 
biskups á Hólum. 

Rikisskjalasafn Dana, „Skab 14, 119", — Ludvig Harboe segir 
í Khavns Selsk. Skr. VII (1758) bls. 8, að hann hafi þá í höndum 
„contenta" líkrœðu, er Pétr biskup Palladius hafi haldið 1550 yfir 
„Sigismundus Heliodori^^ ábóta frá íslandi, og Íilfærir þetta úr rseð- 
uuni til merkis um, að ábótinn hafi fyrir dauða sinn verið snúinn Ul 
Lútherstrúar : 

„Post gratiarura actionem pro beneficio erga hospitem, subjun- 



1) þ. e. 31. Maí. 2) þ. e. bréf gert á Grund í Eyjafirði 1524, en 
bréfað á Eyvindará 26. Marts 1530, DI, IX, Nr. 225. 

41* 



SIGVARÐR ÁBÓTÍ. 



1548. 



genda viri commendatio, quod cum fuerit ab aliis seductus, et dilfi- 
culter voluerit in primis converti, nunc taraen in extremis optime cre- 
diderit. In causa suœ salutis est commendabilis. Deinde in vita quo- 
qu«, quod testimonium ei dare nos possimus bona conscientia, et 
quod cruci subjectus fuerit hoc hienniOj quoque ut Simeon abiit, imo 
ut Bernhatdus, qui dixit: Perdite vixi, et tum in extremis convers- 
us dedit gloriam deo pia contessione. Sic non frustra venit huc ex 
Islandia, tametsi aliud propositum habuit, in primis persuasus ad 
hoc ah impio Episcopo . , . hic senex semper in ore habuit ex 
Psalm. 71: Ne projicias me in tempore senectutis". 

Það er ekki um að villast, að hér er átt við Sigvarð ábóta í 
Þykkvabœ, þó að Harboe geri „Sœmund^^ úr „Sigismundus^ , sem er 
afbökun hjá Palladius úr Sigvarðr, Bæði eru skœrin góð. Annars 
nefnir Harboe þenna ábóta venjulega ^^Sigurder" (Sbr. Khavns Selsk. 
Skr. V, 267; VII, 33). Sigvarðr ábóti hefir án efa verið Haldórsson, 
og gœti hafa verið brœðrungr við Gizur hiskup. 

der prester breíf vor suden yn Jslant. 

Vnsenn hochgebarenn herenn here konynck Krystyann 
Ffryderickson grote wy prester vnde gelerde menen der karken 
tho Schallholtes byschopdo[me mit] gades íFrede. wy wyllen alle 
gelyck wo wy ock schuídych synt juwer maiestate gehor[ych] 
vnde vnderdanych syn. nadem vns gades gesette vnde des ry- 
kes to Norwegen geselte [eddjer recht gebuth. dat alle chryst- 
lyke menen geboret to wesende erem hereii vnde konyngen. 

Juwer maiestate sy wytlick. wo dat here Gysser den 
]uwe gnade hadde geordenet towesem en otierste der karken 
to Schallholte. de ys nö gestorílen. hyrvmme myt anro- 
pynge des hyllegen geystes gnade hebbe. wy alle endrechtych- 
lyck^) gekoren promouerat vnde postolerat leuen Erwerdygen 
man broder Sygward myt gades gnade aboth yn Were (so 
genomet) myt dem vor beschede dat juwe hochgebaren gna- 
de wolde vmme deleffte gades vnde juwer maiestate myl- 
dicheyt beleúen vnde ffulborden dat dysse vorgenomede 
man mochte werden confyrmereder vnde consecrerader na 
rechten gesette van des hyllegesten vader des pawestes gewolt. 
nadem malle desse vorgenommede man wyl vns holden 
jn rechtlykem vnde chrystlykem geloílen na older vnde go- 
der gewanheyt. alze geholden synt gewesen yn Norwegen 
vnde Jslande. van der tydt her dat konynck Oloff anhoff 

1) endrechlychlyck, hdr. 



1548. 



SIGVARÐR ÁBOTI. 



645 



to bekennende den chrystlyken gelouen. hyrvmme vorhape 
wy alle vnde vortrosten vns dat juwe maiestate wol wyl 
holden dat geloíFte welck juwe maiestate vt gaff vnde vns 
sende yn Jslant myt juwer maiestate apen yngesegelden breíie 
also liidende dat wy scholden blyíien vnde geholden werden 
niyt der vor vortelleder chrystelyken sede vnde wanheyt. 
vnde ofíte etlyke vnser medebroder alze der karken to Schall- 
holte gelerde menne syn geneget gewesen van wegen der vt- 
landeschen rede vnde worde der lere halöer. van chrystyn ge- 
sette edder svnte Olaffes gesette vnde den vor gemelten se- 
den vnde wanheyden aff to tredende. so geloue wy gewysse 
dat ydt juw wylle nycht ys noch gewesen hefft. darvmme 
wy hebben newarle van juwer maiestate ander vorsegelde 
breue entfangen van wegen der relygiones edder ordynan- 
cyör. síinder dat vns diincket wol sy to holdende darvmme 
bydde wy alle yn vnses vorlocíers des heren Jhesu Chrysty 
namen. dat juwe hocbgebaren maiestate wylle holden alze 
juwe maiestate hefft gelaúet. alze wy hapen to juwer myl 
den vnde barmhartychlyken gnade vnde juwes alderleuesten 
vaders selyger manne gedechtnyss wnte her to hefft geholden. 
So wylle wy alle juwer maiestate vnde der kronen to Norwegen 
gesette edder recht. vndejuwen leílen sone starken na rech- 
tem norwegeschen rechte. myt vnsenn hogesten vormoge wat 
wy mogen don vnde konen don wat juwer leíien maiestate 
vnde norw[egeschen] rykesradt kan vnde mach to gode vnde 
vordele syn. forder mer so beleuen vnde fulborden. 

Desse vnse postuleran vnde promoiieran de gelerden 
manne jn der Schallholtes karken byschopdomme. alze here 
Jon Erickesson. Torleffer Erickesson. Freysteirn Gnjmsson. 
Eolffer Gri]msson. Magnus Jonsson. Biarne Gudmundsson. 
Ericker Grijmsson. Arne Jonsson. Olffer Magnusson. Arne 
'Jonsson. Panthaleon Olaffesson. here Lopter Torkielsson. 
Barder Steijnsson. Hesschulder Kolgnjmsson. Jon Steijnsson. 
Salomon Gudmiindsson. Byorn Ozíirsson. Gijsle Nyktilasson. 
Arne Sijgmílndsson. Bodíiwor Eyolffesson. Jon Jonsson. Tor- 
der^) Arneson. vnde Jon Jonsson. vnde to starkijnge der 



1) Torderson, hdr. Kynni vera úr fallin tvö fornöfn. 



646 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



1548. 



warheyt hyrvmme fíllborde de erwerdyge here byschop Jon 
to Holum welker van vns van der hylegen karken gesette 
edder rechte wart gekaren to wesende en admynistrator myt 
vulmechtygen byschopes gewalt aiíer de karken to Schall- 
holte vnde erem byschopdomme so lange alze dat van no- 
den ys. ock settede vorgenomede here byschop Jon sijn jn- 
gesegel myt vnsen vorgeschreffenen manne jngesegel vor 
dessen breff de gescreuen ys yn Schallholte jn der geme- 
nen prester vorsamehjnge des mydtwekens vor sunte Peter 
vnde Pawels dage na gades borth m vc xlviij jar. 



569. 30. Júní 1548. í Skálholti. 

Samningr og sáttmáli Marteins biskupsefnis Einarssonar og 
erfingja Gizurar biskups um hrörnan Skálholtskirkju í 
1 hans tíS. 

Bisk. Skalh. Fasc. II, 6. fr umril á skinni, sem IS innsigli hafa 
verið fyrir. — AM. Apogr. 2512, — Afskript er og í bréfabók Gizur- 
ar biskups í AM. 266. Fol. bls. 176—177 (CCCXLVÍ) moð hendi síra 
Haldórs í Reykholti 165é— 57, og þar eptir í Apogr. 2853. 

Kuittan SchalhoUzstiktiz kiennimanna vm allan penijnga 

reiknijng Schalholltzkyrkiu.^) 
Þad giaurum wier Gudmundur jonsson. Snorre hialms- 
son. Bryniulfur halldorsson. ginar arnason. CDagnus €yiolfs- 
son. Gisle ionsson. Arne arnorsson officiales^) heilagrar Skal- 
hoUtzkirkiv. Jon Biarnason^) Radzmadur sama gardz. finnvr 
þorlaksson. kodran steingrimsson. snoRe jonsson. og haus- 
kulldur kollgrimsson prestar Skalholltzbiskupsdæmis godum 
monnum kunnigt med þessu woru opnu brefi ad Sub Anno 
Gracie CO^ xl viij nœsta dag epter peturs messu og pals 
um sumarit j" Skalhollte worum uier til nefndir af heidarlig- 
um dandi^) manne heKa CDarteini ^inarssyne vorum vtwauld- 
vm yfermanni ad skoda og sannsaka og fullkomliga enda- 
lykt a ad giaura hversu fara skyllde um þa akæru sem fyE- 
nefndur hena marteinn ^inarsson klagade til erfingia heRRa 



í) 266. 2) officialis 266. 3) Biarnarson 266. 4) danu 265. 



1548. 



SKÁLHOLTSSTÓLL 



647 



Gizurar [heitinsi) ^inarssonar huers sal gud nade vm dom- 
kirkivnnar hraurnan og nidvrfall þad sem ordid hefdi vppa 
þau viij ocLB sem hann hafdi halldit greindann gard og suo 
um þat kirkiunnar godz gull og silfur sem fargazt hefdi i 
hans tid [et cetera^). skodudum wieR kirkiuna innvirduliga 
og leizt hvn oss mioc hraurnut af watzgange og fua enn 
sauknudum margra hluta i gulle og silfre og audru fleira 
þui sem kirkiunne heyrdi og uier wissum þar was þa hann 
medtok. Jatade hena marteinn ^inarsson og suo þessir fyK- 
greinder menn herra Gizurs erfingiaE ad hafa þad og hallda 
sem wier giaurdum ut þeirra da millum med dome edur 
vilianligvm sama. Þui ad heilax anda ndad tilkalladre ad 
suo profudu og fyrir oss komnu giaurdum wier suoddan 
sattmala þeiita i millum ad Skalholltz [domkirkia^) skyllde 
bihalda alla auauxtu þa sem ordit hefdi a aullum kuikum 
peninge fyrer utan þad sem þeir hefdi adur ad sier tekíd 
og burt haft huort helldur þad wæri i faustu eda lausv enn 
af þeim aullvm daudum peningvm sem þar woru heima 
m, stadnum og heEa Gizur heitinn hafdi óitt suo sem en 
gull og silfur. smiaur og wadmal. klædi og lerept. wopn og 
tygie. byssur ogadrÍR hluter. skyllde domkirkian eignazt tuo 
hlute enn þein, þridivng. Skylldu fj^Bskrifader brædur jon. 
þorlakur og halldor erfingiar hoRa Gizurar kuilter og akæru- 
lauser vm allan þann Reikningskap og kirkiuspiaull. sem ord- 
it hafdi^) i tid heRa Gizurar fyrer aullum epterkomendum 
domkirkiunnar formonnum. war þessi sattmale giaurdur med 
woru samþycke. þui wier uissum ecki betur fyrer gude enn 
þetta munde bezt fara fyrer huorumtueggivm. lofudu þessir 
íyBgreinder menn ad wera kirkiunne og heRa CDarteini til styrks 
gagns og suo^^) goda og suo hann þeim hit sama þar jgen, 
Samþykte med oss þenna worn giaurning optskrifadur 
heRa COarteinn ginarsson electus heiIagraR SkalhoIItz kirkiu 
Setiande sitt innscigle med worum fyRskrifadra manna inn- 
ciglum fyrer þetta kuittanarbref huert eR skrifad waR i Skal- 
hollte ox sama ooLre og deigi sem fyB seigir. 



1) sL 266. 2) [kirkia 266. 3) haufdu 266. 4^ b. v. 266. 



648 



LOKINHAMRAMENN. 



1548 



570. 30. Júní 15á8. á Öxarárjingi. 

Oemr lögmaSr Sturluson staSfestir dóm Eggerts Hannesson- 
ar um Olaf Gunnarsson (Nr. 561). 

AM. Fasc. Ll, 10, frumrit á skinni, sem læst hefir verið með innsigli 
lögmanns viÖ dóminn fra 13. Apr. 1548 (Nr. 561). Frumrit þetta er einnig 
með hendi Eggerts Hannessonar. — Afskriptir hér og hvar í dóma- 
bókum, svo sem Landsb, 789. 4to 370-71, skr. c. 1620; Landsb. 65. 
4to 11, hls. 46, með hendi Jóns dans Magnússonar c. 1640; Ny kgl. 
Saml. 1945. 4to bl. 297 með hendi Hannesar Gunnlaugssonar í Reykj-' 
arfirði 1666. 

Jhesus. 

(€)g ormur stullason logman fyr^) vestan og nordan ooi 
jslandi giore aullum godum nionnurn viturligt med þessu 
mjnu opnu breíi at arum gpter gudz burd. m^. d^. xl og 
viij ar. (XL logardægen næsta fptwr peturs messo og pals. 
vni sumared ol oxararþingi j almenneligre logretlu kom fyr^) 
mig Éggert hannesson beiddi mig og krafdi. vppda Gudz 
vegna og lagana. vrskurd oa at leggia ^pter logum. hueria 
magt og afl at hafa skylldi þad domsbref sem hann þar 
fram bar og vpp las og hier er nu vid fest og þar af at 
taka og þar vid at auka sem mier þætti bera med hinna 
bestu manna radi et cetera. Nu sæker þess at eg med hinna 
vitrustu manna radi og vmsion hefi riettiliga skodat og ^in- 
virduliga ransakad þetta ed sama domsbref sem hier nu 
fylger, huert^ atmier ogaudrum godum monnum. þeim sem 
eg til kallade med mig til doms ransaks og vrskurdar. virt- 
stjallan mata myndugr^) og logliga dæmdr^) hafa verit gpt- 
er þui sem su bok ]nne helldr er magnus kongr hakona(r)- 
son oss sende med vorum forvierara^) jone logmanne. Og 
þui fyrir allar þær logmætar greiner og bokarennar dauisan 
sem þessi doiur jnne helldr. þa orskurda eg fyr nefndr 
ormr logman med þessum minum logligum lagaurskurdi. og 
orofnu logmali þennan enn sama dom sem hier nu med 
fylger og vidfestr er. vid fulla og alla magt at blifa med 
aullum sinum greinum. ordum og^) artikulis sem þessi domr 
vt uisar og jnne heldr. 



1) Svo. 2) tvískrif^ð. 



1548. 



JARÐAKAUP. 



649 



Og til meire audsýningar stadfestu og sans vitnisburd- 
ar hier vm festi eg fyrskrifadr logman mitt jnncigli fyrir 
þetta mitt vrskurdarbref huert ed skrifad var j sama stad. 
oa are og deigi sem fyr seiger. 



571. 30. Júiií 1548. á Öxarár])ingi. 

Erlendr lögmaSr ÞorvarSsson fær síra Birni Jónssyni til 
fullrar eignar jörðina Bjarg í MiSfirSi, fyrir þrjátíu voðir 
vaðmáls, er síra Björn átti hjá síra Einari í Görðum, og 
fjörutiu og fimm i friðu og ófríSu. 

AM. 238, 4to bl. 42 (Bessaataðabók) skr. c. 1570. — AM. Apogr. 
371 eptir transskr. c. 1550 (= 371), — AM. Apogr, 684 (eptir 238). 

Bref fyrir biarge. 
Þat giore eg ^llendvr Þorvardzson logman svnnan og 
avstan^) ca jslande godvm monnvm kvnnigtt med þessv 
minv opnv brefi at eg hefi feingit sira birne jonssyne [til 
fvHrar eignar^) jordena biarg j midfirdi j stadarbacka kirkiv- 
sokn med ollvm þeim gognvm og giædvm sem greindre 
jordv ooL med logvm at fýlgia sem eg vard fremst eigandi 
at ordinn^) vndan mier og minvm erfingivm og vnder sira 
biornn og hans erfingia. Hier j mot gaf sira biorn*) mier 
XXX voder vadmals er hann atti hia sira ([inare j gord- 
vm. og þar til [xlv c^) j godvm peningvm fridvm og ofrid- 
vm sem ockvr sialfvm vell vm semvr, skal ec greindvr 
ellendvr logman*"') svara lagaripttingvm oa greindre jordv 
biarge en sagdvr sira biorn hallda til laga sem odrv 
kavpi. Og til sanninda hier vm sef^) ec mitt insigle fyrir 
þetta bref. er giort var da lavgardagenn næstan epter petvrs 
messo aa [avxar(ii(r) alþinge^) arvm epter gvdz býrd^) CD d 
xlviij ar. 

1) uestan (!) 371. 2) [sl. 371. 3) b. v. 371. 4) 371; biarni 238. 
5) [vc og xl, 371. 6) logmadur 371. 7) sett 371. 8) [allþinge 371. 
9) burd 371. 



650 



■ GIZUR OG KATRIN. 



1548. 



572. 3. Júlí 1548. í Skálholti. 

Samningr þeirra bræðra Gizurar biskups og Katríiiar Hann- 
esdóttur, ekkju hans, um útgreiðslu á fjórðungsgjöf hennar 
og tilgjöf. 

- 

AM, Fasc. LI, 11, frumrit á skinni. Aí 5 innsiglum eru 2 fyrir 
bréíinu, 

giorningz Breff ox mille katrinar hannesdottur og 

brædra herra gissurar heitinz^). 
Þath giorum wier CDarteinn prestur ginarsson glectus. 
Arni Arnorsson. Bryniolfur halldorsson. Loptur narfason, 
prestar skalholltzbiskupsdæmis. dadi Gudmundzson. godum 
monnum kunnigt med þessu uoru opnu breíi. ad carum ept- 
ir gudz burd. ClQ. d xl. viij j timburstofunne ] schalhollti 
worum wier uidstaddir ord og handaband þessara manna. 
Sira jons ^inarssonar. Þollaks ginarssonar. Halldors €(i)n- 
arssonar af einne alfu gnn af annare Katrinar Hannesdott- 
ur. med suo felldum skilmala. at fyrr nefndir brædur lofudu 
at giallda adurnefndri katrijnu xc j sijna fiordungsgiof. þa 
sem herra Gizur heitinn hafdi henne gefit og hier med skal 
hun bijhallda aullum þeim peningum sem hun hefur aadur 
medtecid j kuiku og daudu. faustu oc lausu. frijdu og ofrijdu. 
Og þar til skulu þessir fyrr nefndir brædur giallda henne 
þau sem oíx vantar þau sextijgi hundrud sem j hennar 
tilgiðf uoro skih'n. oc ath þessu haulldnu og golldnu skylldu 
huorer kuitter vid adra. hun vid þa og þeir vid hana. ad 
nidurslegnum aulhmi peninga reikningzskap þeirra oa milli. 
ad auUu lilskildu enn ðngu fra. Og til sanninda hier vm 
setivm vier fyrr nefndir menn vor jnsigli fyrir þetta bref 
skrifad j schalhollti næsta dag eptir vicitacio CDarie virginis 
da sama oare sem fyrr seiger. 



1) Utan á bréfinu með hondi Bggerts Hannessonar, 



1548 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



651 



^Ti. > 1548. 

„Fatabúrsreikningji" i Skálholti, þá er skipti voru á geing- 
in á millum bræSra Gizurar biskups og dómkirkjunnar. 

AM. Apogr. 2648 „Ex charta Schalholtensi coœva anno 1548. 
Eingar underskrifier eda nöfn hafa nockurn tima vered cL þessu papp- 
U'shrefcj hvert ad er stor pagina, skrifud eigi nema ödrumeigin. er 
höndin audsynelega þessarar tidar". (AM,). Þetta frumrit er nú ekki 
í Biskupsskjalasafni. Shr. Nr. 556. 

Anno domini. M. d. xl. og viii. Var svo mikill fataburs- 
reikningur j Schalhollti sem hier seiger þa skipti voru d 
geingin dx millum brædra herra Gizurar heitins og dom- 
kirkiunnar. at auk þess sem herra Marteinn hafdi med sier. 

Jn primis j budinne. j kistu blameingad klædi iiij stikur. 

varningsklædi rautt half en, stika, 

bloatt varningsklædi iij stikur. 

gult varningsklædi vj^ stika. 

Jtem aklædi Eingilskt. 
Jtem ðnnur kista. og þar j. 

vj stikur liereptz Eíngelskt. 

Jtem half aunnur stika med smatt lierept þyskt, 

Jtem Eingelskur strijgi ix stikur og kvartiel. 

Jtem þyskur strijgi viij stikur. 

Jtem konuhufa. 

iij svartaskor. 

Jtem bleikskeptir hnifar storer og adrer minne. 
Jfcem pudur attungur. 
Jtem j þridiu kistu. 
Silkitialld. 

blamerktur dukur iiij stikur. 

Jtem ij dukar med lausaglit. 

Jtem dukur med varpraundum. 

litid koddaver. 

Jtem ij hægindi glitud. 

Jtem koddi med silkiglit. 

Jtem ij sessur. 

Jtem ij lijnlauk. 

Jtem smdat^t) vadmal x alner. 



652 



SKÁLHOLTSSTÓLL 



1548. 



Jtem braudtunna og ecki full. 

Jtem ij hunangsattungai'. 

Jtem iij auxar. 

Eirn naí'ar, 

Jtem Rekjarn. 

Jtem markjarn. 

Jtem steinklappa, 

Jtem vij brýni. 

Jtem ij liair. 

Jtem undir vj hesta skaflaskeifur. 

Jtem under vij hesta flatskeifur. 

Jtem iijc saums. 

Jtem .V. tunnur malltz, 

Jtem ij Refeltiolld. og iiij litartiolld, 

Jtem hrauktialld. 

Jtem vont strijgatialld. 

Jtem ij grindasagir. 

Ein hud. 

Jtem kirkiustiori. 

ij vadar heinkur. 

hveríusteinn. 

vondur segldukur. 

humaltunna. 

alltarisklædi og haukull. 

Jtem bættur ketill og vondur tioruketill. 

Jarnpottur. 

Jtem .V. blyleingiur. 

Jtem litil tiara j kistu. biktunna. 

Jtem V skerbord. 

Jtem iij brijkur. 

Jtem j biskupsstofu. 
Jn primis bækur med latinu og þysku. xxx. med smsam 
og storum. 

Jtem ij danskar postillur. 

Jtem norskt brefer. 

Nauckut af bibliu j Jslenzku. 

Jtem Laugbok og kaullut Hauksnautur. 

Jtem Jslensk bok med nockrum Sermonum de sanctist. 



1548. 



SKiLHOLTSSTÓLL. 



é53 



Jtern pappirskver Jslensktz^) og er ca Jesus Syrach og 
proverbia Salomonis. 

Jtem panzarar xx og tveir med iUum og godum, og 
eru iiij med kraugum. 

Jtem xj kragar med illum (og) godum. 

Jtem X heingi nied iUum og godum. 

Jtem hattar xxx og ij. 

Jtem brandreid og'^taung. 

Jtem ij flatloku kistur. 

Ein stalhufa. 

ij bukjarn. 

tvenner hanzkar. 

einn tapar. 

Jtem .ij. stalbogar med skeytum. 

Jtem IX hakabyssur nied stockum ogvj hakar stocklausir, 

ein koparbyssa. 

Jtem vj halfhakar. 

Jtem iij handbýssur. 

Jtem ein sæng med blamerktan duk alfær med kodda. 
Jtem ij sængur alfærar nema vantar aklœdid a adra. 
Ein sessa. 

Jtem lausareckiuvodir. 

Einn felldur hvijtur stangadur. 

Jtem badiitaufutiald. 

Jtem beckiarklædi stult, 

Steint tialld um timburstofu. 

iij munnlaugar storar. 

Jtem vatzkall og af stuturen. 

Jtem triekanna med stut. 

ij hudir. 

ij trog. 

Reidhialmur. 

ij tiaulld med sængurstadnum. 
læstur cunctor. 

Jtem læstur sksapur med þrimur golfum. 

Jtem einn stolL 

Jar(n)teinn. 
^^^^ — 



654 



SKÁLHOLTSSTÓLL 



1548. 



Jtem eitt gladieL 

ij lenzur og ij atngeirar^). 

Jtem j innra Timburstofulopti. 
alfær sæng med sængurtialldi og hvijtur felldur stang- 
adur. 

Jtem aunnur sæng vond. 

Jtem kista og þar j ij utlendsk litartiolld. 

Jtem grænt klædi haif fimta stika. 

Jteni stort tinstaup med handarhauUdum. 

Jtem tinskail 

Jtem half aunnur stika lifrautt klædi. 

Jtem kista med nockrum byssubuningi. 

Jtem ij skaptpaunnur med kopar. 

Jtem iij munnlaugar storar, 

Jtem iij koparpipur. 

Jtem elldbere. 

Jtem Idis med fiautre. 

Jtem bord a stolum. 

Jtem j fremra lopti. 
bedur og hægindi og vont aklædi. 
Jtem barskera munnlaug. 
Jtem mortiel. 

Jtem j Timburstofu. 

ij sessur. 

beckiarklædi. 

Sotdript. 

Jtem ij borddukar annar med lierept enn annar med 
sprang og glit, 

Eitt bordhandklædi, 

Jtem ij badstofudukar med ij"i' bordhandklædum. 
Jtem sængurjonfru^). 

Jtem j skapnum. 
triekupa med silfurbeit. 
glasstaup, 
tinflaska litil. 

Jtem tannskíLk og beinskoak. 



1) Svo. 



1548. 



STULHOLTSSTÓLL. 



655 



Salltker med tin. 
Stundaglas. 

Jtem ij bordkranzar anuar med kopar. 
Jtem litiU vatzkalL 
litil piparkvern. 

Jtem í vijnkiallara. 
Vijnpijpa og vantar da .v. þumlunga. 
half aunnur tunna biors. 
iiij tunnuhanav og liiiU hane. 
Jtem ij halfkaunnur. 
Strandatint og giardatint. 
Jtem litil stryckiutint. 
ij krusir litlar. 
ij treckter litlar. 

Jtem vatzkall og munnlaug stor. 

Jtem ij sagir. 

Jtem þversaug. 

Jtem trieskaal. 

einar Eskiur. 

leirfat. 

markjarn. 

ij pipur tomar. 

Jtem j fremra kiallara. 

tom pijpa. 

viij tunnur tomar. 

IX halftunnur tomar. 

ij tunnuhanar. 

tunnubov. 

aulbere. 

iiij jarngiardir. 

iiij Eirgiardir. 

Jtem stor kanna med stutgati. 

Þollaks tint. 

Peturs tint. 

ij halslangar kðnnur. 

iij justukaunnur. 

iiij alkaunnur, 

ij stryckiukaunnur litlar. 



656 



SKÁLHOLtSSTÓLL. 



ij halfkaunnur. loklaus kanna. og ein tint. eru hier 
margar ecki helldar af þessum, 
Jtem jarnkalL 
brythaugg. 
Elldber(e). 

Jtem j Karnopi. 
ij sængur alfærar. 
ij lijnlauk vond. 
ij munnlaugar. 
Einn stockur. 
Litid sœngurlialld. 
ij badkufar. 
vatzþurka, 
eirn hnackur. 
ein litil klucka. 

Jtem íj) Lokreckiu j Sveinaskdala. 
alfær sæng. 

skinnkoddi og eitt trog. 

Jtem j gullskemmu. 
half ellefta tunna smiors. 

ij tunnur miols þyskar. og adrar ij Eingelskar. 

Jtem ij saudlar. 

Jtem olæst kista. 

Jtem stor ketiU vondur. 

iij veriur. 

Jlem kvern. 

Jlem smiorkista litil. 

ein pcLIreka. 

Jtem hæra. 

ij fatabur. 

'reip a vj hesta 

vij akfære. 

Jtem j Hituhusi. 
ker er tekur vart iiij tunnur. 
Jtem annat ker er tekur ij tunnur. 
hituketiU er liggur aa half íiorda tunna. 
Jtem annar er tekur half(a) adra tunnu. og eirn ærilaws. 
eirn tunnuketiU, 



1548. 



SKÁLHOLTSTÓLL 



mælisketilL 

þriggia fiordunga ketill. 

tveggia fiordunga ketiU. 

Jtenn handkvern. 

Skerdingur. 

Steikiteirn med jarn. 

Sveifarjarn fra kvern, 

Jtem i vestare tradarskemmu. 

XX trog og IX nied illum og godum. 

Jtem X strockar med illura og godum. 

ij smaakeroUd. 

Jtem jarnpundare og vog. 

ij hdlrhnodu. 

stort ketilhrof. 

Jtem þyskt eikarker. 

ij hurdir. 

Jtem stockhrof. 

ein timburaux. 

Jtem j austare tradarskemmu, 
xiij klyfberar. . 

fatabursvirki. 

ny saudlavirki, 

stort ketilhrof. 

Brunarafat vont med ij jarnbaundum. 

Jtem j Kockhusi skapur og þar j 

tinfaut 

Jtem triefaut. 

Jtem xij skerbord. og v smærre. 

Jtem tveggia fiordunga ketill, og tveir adrir vondir, 

v pottar. 
ij tryglar. 

Steikiteinn med tveimur hnauckum og paunnum. 

ein mustardzkvern. 

ij skerdingar. 

Jarnstaung. 

tom halftunna, 

Jtem j vadmaalastuku. 
IX vodir og XX. 



Ðlpl. lal. XI, B 



4>2 



658 



ÆTTLEIÐÍNG. 



1548. 



574. 25. Júlí 1548. á Grenjaðarstððuiu. 

SiGURÐK prestr Jónsson á GrenjaSarstöðuna ættleiðir börn sín 
Pétr, Haldóru og Þuríðí. 

ÍBfél. Khd. 67. 4to bl. 84b. skr. af síra Eyjólfi á Völlum (d. 1745). — 
MSteph. 27. 4to hl. 155—56 með hendi Benedikts lögmanns Þorsteins- 
sonar c. 1720. Sbr. MSt. 60, 4to bls. 38. ~ Sbr. ennfremr sauiþykt- 
arbréf Þórunnar Jónsdóttur á þessu frá 6. Júlí 1578 (Bréfab. Guð* 
brands hiskupa). 

(Utskript) af arfleidslubrefi Sira Sigurdar Jonssonar Bisk- 
ups Arasonar^). 

Þat giorurn vier Kolbeinn a^dunarson. Þorkell Olsafsson. 
Jon Hallsson. prestar. Jon Magnusson. [Audun Sigurdsson^). 
og Hallsteinn Eyreksson godum nionnum kunnigt med þessu 
voru opnu brefi at sarum epter Guds burd M d xl og vui. 
aa Jacobsmesso dag um sumarit aa Greniadarstödum i Adal- 
Reykíadal. vornm vier i hisa. saaum og heyrdum 3a, at verd- 
igr Herra Biskup Jon Arason ogSira Sigurdr Jonsson. Petv 
Sigurdsson. Halldora Sígurdardottir og Þorridr^) Sigurdar- 
dottir gengu fyrir kirkiudyr og helldu ðll aa einni bök. Tal- 
adi greindr Sira Sigurdur pessi ord: Viliet þier Herra leyfa 
míer at arfleida þessa menn. min börn? þa svaradi Biskup 
Jon til: Þat vil eg leyfa. og þui jaatum vier og samþýcki- 
um. Þar epter ^ttleiddi fyE nefndr Sira Sigurdr þessa aidr 
neínda menn med þessu moti og so talandi: Eg Sigurdr 
prestr Jonsson ^ttleidi þessa menn Petr Sigurdsson. Hall- 
doru Sigurdardottur og Þorridi^) Sigurdardottur til fiar þess 
er eg gef þeim. til giallds og giafar, til sess og til^) s^tis. 
og til alls þess rettar er (^ttleidingr aa at hafa at Iðgum. og 
logbok skirer. med þeim skilnmla. at Petr taki ij hluti vid 
Halidoru. en Halldora taki ij hluti vid Þorridi^). 

Samþýkti enn at nio Biskup Jon þessa ^ttleiding. sem 
gor var rett epter Iðgum og bokarinnar ordum. sem stendr 
i ^ttleidingarcapitula. 

Hier med gaf optnefndr Sira Sigurdr syni sinum Petri 



1) Copium af œttleidingarbrefe Þurijdar Sigurðardottur 27. 2) 
[b. V, 27. 3) Pijridur 27. 4) Þurijde 27. 5) sl. 67. 



1548. 



JÓN 6TSKUP. 



653 



jordina Grýtubacka j Hðfdahverfi. en Halldoru silfrskaal for 
gyllta. en Þorridi^) kross nied festi. 

Og til sanninda [hier vmm setium vier et cetera-). 



575. 17. August 1548. á Koldliighúsi. 

Bréf Kristjáns konungs III. um utanstefnu Jóns biskups 
Arasonar. 

A. 

Landabókasafn 72. 4to a) 359-360 með hendi síra Jóns Haldórs- 
aonar í Hítardal c. 1720; b) bls. 688—689 með sömu hendi. — ÍBfél. 
Khd. 31.5B. 4to bla. 144-145, skrifað c. 1650. — Prentað á dönsku 
(þýtt úr islenzku) hjá Harboe í Kjöbenhavns Selsk. Skr. VI, 7—8, 
nieð ávtali, en ódagsett, Bréf þetta fæst nú ekki í dönskura texta. 
Bréfið var lesið upp í lögréttu á Alþingi 1549 (Sjá dóm klerka frá 
1. Júlí 1549). 

Um utanboðunarbréf konungs frá 1548 til Jóns biskups farast 
Árna Magnússyni svo orð (JSig. 375. 4to bls. 71 — 72, með hendi Grunna- 
víkr-Jóns c. 1750-1760): 

„1548 hefur Christianus III. skrifad biskup Jone Arasyne til og 
tilsagt hönum ad koma fram til Danmevkur, og seudt hönum literas 
salvi conductus. enn hunn for hverge. — [Kongurin hefur og genera- 
Hter skrifad Jslendskum til, ad ef biskup Jon fsere hverge, þÖl akyllde 
einginn vera hönum heyrugur uie assisterligur, under utlegdarstraíf. 
Vide Dom Herra Marteins 1549. og kongsbrefed 1549. — Af domi 
Herra Marleins er ad rílda, ad ullegdarbvefed biskups Jons hafe upp- 
leaed vered 1548. og hafe þd bodunarbrefed til biskups Jons ut geing- 
ed arenu fyrr 1547, og þad synest liklegra. Er so arstaled i kongs- 
brefenu þvi sidara (1549) og ct ad vera 1548. incerta hæc adhuc sunt^). 
— Hefde nockud oped kongsbref um biskup Jon utkomed 1547, og 
opiuberlega npplesed vered ci Alþingej þði fyndest eitthvad um þad i 
brefabok Gissurar biskups, hefur so oefad fyrsta bodunarbrefed til 
biskups Jons komed 1548. og utlegdarbrefed 1549, Er so eitthvad 
rangt eda misskiled i Dome Marteins biskups ; hann hefur vel sleingt 
saman mciningunne ur badum kongsbrefunum, þíl þo i bodunarhref- 
enu mun um einga utlegd staded hafa, helldur vered allt in forma 
gratiosa**). og fickert bref þad dr (154^) komid lil Jslendskra univer- 
saliter um biskup Jon. Þeir hafa og viliad gravera biskup Jon, þad 

1) Þurijde 27. 2) [b. v. 27. 3) [Útstrykað. 4) Arni virðist því 
ekkl hafa þekt þetta bréf (frá 1548) af eigin sjón. 

42* 



660 



JÓN BISKUP. 



1548. 



mesta þeír gatu, og nu (1549) hafde kongur giört hann utlægan, so 
þar var ecke vandgíort vid hann". 

Christiani 3tii Bref um Byskup Jon Arason. ad hann 
sigle og fmeige koma^) d kongsins fund. 

Anno 15482). 

[[Wier Christian med guds ndd Danmerkur og Noregs 
kongur [et cetera^). Heilsum ýdur ðllum vorum underscítum 
andlegum og veraldlegum. sem býggia og bua d oHu voru 
lande Jslande æíinlega med gudz*) og vorre ndd. 

Vited, [ad^) vier hofum spurn af feingid i sannleika. ad 
Byskup Jon i Hola Byskupsdæme og so annarstadar yfer- 
falle vora undermenn ])ar i lande^). [ýdkande*^) fermingar. 
og adrar oheyrelegar hondlanir, sem eru ochristelegar i möte 
guds [ordum oc'^) Evangelio og [] moti') vorrar Ordinantiu 
hliödan^). sðmuleidis giðrer hann vorum undersdtum öfrid 
[sem vier vilium hafa med frid'). hvad vier vilium i ðngv 
an mdta tilstedia edur lijda. Ognu hier fyrir hðfum vier til- 
skrifad Byskup Jone. ad hann nu strax i sumar skal koma 
til vor med voru skipe. og tala sialfur vid oss. og giora 
sijna^) afsðkun hier um. og uppðL þad ad^*') hann skai ecke 
þurfa ad fordast edur ottast oss. þa sendum vier hðnum 
vort far vijst. og christelegt leide^^). ad hann skal meiga 
koma frij og fricíls og íielegur til vor. og fara^^) afftur til 
sinna heimkynna. Þvi bidium vier ydur alla og streingelega 
biödum ad ef hann vill ecke koma. og er so voru skrifelse 
öheýrugur. ad þier þa ecke sieud fyrrnefndum Byskup Jone 
heýruger [nie hlydugir^^). fylgiande nie hidslod veitande i 
nockurn mdta. Enn ef nocknr dijrfest hier i mðte ad giðra. 
og verdur þar ad sannur og kunnur fundinn. þa skal hann 
þar fyrer straffast. og utlægur af Jandenu vera. Þvi Idtid 
mig jiad^^) i ðngvan mdta írietta. ad þier honum stýrk veit- 
id. uuder vora hollustu og ndd. 



1) [kome ð, 2) Copium af Bríefe tilskrifad Biskup Jone oc Js- 
lendingum 315. 3) [sl. b. [[sl. 315. 4) gudi 315. 5) laudid 315. 6) 
[idkando b; oc ydkar 315. 7) [h. v. 315. 8) HlydeJse. oc 315. 9) 
hans 315. 10) b. v. 315. 11) leyfi 315. 12) fra 315. 13) [b. v. 315, 
14) þetta 315. 



1548. JÓN BISKUP. 661 

Giefed a voru slote Kolldingshuse [fostudaginn næstaa 
eptei' Mariumessui) Anno 1548. 

[Under vort Signet. 

Christian^). 

B. 

Tilskipanabók Þjóðskjalasafnsins í 4to, bls. 243. skrifuð c. 1760. 

Bref ad Jon Biskup Arason komi cL kongs fund. 
[Ghristianus tertius^). 

Vited ad vier hófum heyrt ad biskup Jon Arason veite 
vorum undersóLtum ct Jslandi yfergdng ydkande fermingar 
og adrar oheirelegar hondlaner. hvad vier ei vilium bjda. 
Þvi biödum vier honum ad hann i sumar med voru skipe 
kome til fundar vit oss. og giöre siálfur mundlh'g fyrir oss 
sina afsökun. et ne qvid a nobis timeat. skal hann hafa 
christelegt leide til vor og fara frij og fricLls aptur til sinna 
heimkynna. Si vero ad nos venire recusaret hberi sint sub- 
diti nostri omnes ab omni obseqvio illi ulla in præstando, 
illudqve ei renuncient. Qvicunqve vero ejus partibus contra 
ante dicta favet, exilii pœna luat. auxilio præsertim si eum 
sublevarit. 

Datum Koldingshus 1548. 



576. 39. Aiigust 1548. í Eolding. 

Keistján konungr þriðji bannar Hamborgarmönnum vetrar- 
legu á Islandi. 

Danske Magazin II, 2, bls. 146, Kh. 1806, eplir Cancelliregistrant 
frá 1548, sem þá var í safni Thotts 827. Fol. 



1) [b. V. 315, en sleppir ártali og öllu þvi, sem eptir fer. Dag- 
setning þessi virðisfc vera með öllu rétt (17. Aug.), þvi að af öðrum 
bréfum sézt, að konungr hefir einmitt verið í Kolding um þessa daga 
(12._30. Aug.) 1548 og gefið þar út fieiri bréf. Sjá Danske Maga- 
zine IV, % blB. 100. og Nr. 576 og .577 hér á eptir. 2) [sl. h. 3) 
[C3us, hdr. 



662 



HAMBOKGARAR. - MARTEINN. 



1548. 



An die von Hamburgk. das der Kaufman sich des Win- 
terlagers uff Island enthalten soll. Actum Colding 

den 29 August Anno 1548. 
Christian et cetera. 
Lieben Getrewen. 

Wir werden von unsserm Vogt uf Jslandt bericht. das 
der Kaufman von Hamburgk das Winterlager uf Jslandt 
halten lasse. und damit nicht allein Uns und den Under- 
thanen sonderen auch den handtirenden Kaufman zu Uor- 
fang und Schaden handelen. nun ist hievor der halben Be- 
gcheid ergangen. das solch Ligger zur Winterzeitten uff dem 
Lande nicht handeln sollen. sondern sich der gebiirenden 
Zeit. als darzu vorordnet und benent. mit ihrer Handtyrung. 
wie ander Schiffer und Kaufleudt. als unser Land besuchen. 
vorhalten. und wiewol wir demnach wol fúge. diejenige. als 
uf unserm Lande dermassen zu handelen tadtlich sich un- 
ternehmen. nach Gebúr zu straíen. auch die Gúeter. als in 
der selben Vorwaltung befunden. annehmen zu lassen. ha- 
ben wir doch aus gnedig Neigung solchs beuor an euch ge- 
langen wollen. den Kaufman daruff zu uorwarnen. 



577. 30. Áugust 1548. á Koldinghúsi. 

Skuldbindingarbréf Marteins biskups við Kristján konung III. 

Rlkisskjalasafn Dana, Register paa alle Landene V, 518. — Frum- 
rit bréfsina er og í Ríkisskjalasafni Dana „Island" 31, og eptir því 
er bréfið prentað hjá Harboe i Kliavns Selak. Skr. VII (1758) bls. 
14—15, og er sá texti notaðr hér til samanburðar (=5). Ffumritið 
er með almennri kancelliskrifara hendi. Að eíns undirskriptin er með 
hendi biskups. 

Her Mortenn Eynerssen fsom bleff Superinlendent paa 
Jsslandt gaff ko. Ma. breff som her Eptherfylgen 
Jegh Martin^) Eynerssen presth. kendis och giðr wiitther- 
Hgtt for AUe mett thette mytth opne breff att eptherthij hog- 
borne ÍQrsthe och stormegtige^*) herre her Chriistiian. et cetera. 



1) Morlhenn &. S) — igste 6, 



1548. 



MARTEINN BISKUP. 



663 



mynn allernadigste herre haffuer nu beuilgiitth och sambtyktt 
megh att were Superintendent wtthj Schaleholtti) stigtt paa 
Jsslandt. Tha lofíuer och tillsiiger iegh hðgmelte konningh 
Chriistiann konningh Fredericksisonn. och hans ko. ma. tsðnn 
högborne fórsthe hertugh Frederiick konningh Chriistiians 
fsðnn eptherckomere konninger wthj Danmarck att forfðrdre 
och fremme gudtz hellighe ordt och Euangelium. och altinn- 
gestt retthe megh epther hðgmelte ko. ma. ordinantz som 
hans ko. ma. om Religionem haffuer ladett wdgaa. Samme- 
ledis wiill och skall ieg were hðgmelte fðrsther och Dan- 
marckis och Norgis Riiger huldt och troe och Ramme och 
wiide alle theris gaffn^) och besthe och affuerge theris sckade 
och forderffue aff myn ytthersthe magtt och formughe och 
altiidt were hðgmelthe forsters fogder^) paa Jsslandt then^) 
tsom nu er eller her epther kornmendis worder behielpelig aff 
mynn ýttersthe magtt och formughe att the kunde wndt- 
fanghe ko, ma. rettiighed aff Jsslandth och forfðrdre ko. 
ma. fsagger att the mue wdrettis epther hans ko. Ma. wil- 
liigh^) och beffallingh och ther fsom ieg icke tiisse forne art- 
tickle hoUendis worder tha skall iegh ther mett haffue for- 
brott Skallholdtz stiigtt. Thill ytthermere witnissburdt^) och 
beder') foruariingh att iegh forne Mortiin^) Eynerssen thette 
Csaa fast och wbrðdeligen holle skall haffuer iegh ladiitt 
henge mytt Jndtzegle her neden fore och mett egen handt 
wnderschreffuitt. 

Giiffuitt och schreffuitt paa Colliinghus torssdagen [post 
bartolomej Aar et cetera mdxlviij^). 

[(L. S.), Égo martínus eínari ut supra pro- 

testor manu mea propria^^). 



1) Schalleholll. b. 2) gaíTuen b. 8) fogetther b. 4) thenn ö. 5) 
wiJlie b. 6) windispyi'dtt &. 7) bedre b, 8) Mortthenn b. 11) [nest 
eptther Sancti Bartholomei Apostoli dag. Aar et cetera Mdxl. paa 
thet Otthtjndhe b. 10) [b, v. 6, 



664 



KVIGINDISDALR OG HÆNUVÍK 



1548. 



578. 9. Septeittber 1548. í Bæ. 

31. Janúar 1558. í Neðri Hyefitu. 

ViTNisBURÐR Erlings Gíslasonar, í transscripto, um samtal 
síra Jóns Erlingssonar vi8 Ogmund biskup um jarðirnar 
Kvigindisdal og Hænuvík, meÖ fleira. 

AM. Apogr. 3799 meiS hendi Jód'S Magnússonar bróður Árna „Ex 
originali" (á kálfskinn). 

Þad giorum vid biörn biarnason. oddr helgason godum 
monnum kunnigt med þessu ockru opnu brefi. ad vid hof- 
um sied og yferlesid vittnisburdarbref ellings heitins gisla- 
sonar med hans heilu og oskoddu dþrycktu jncigli, suo lat- 
anda ord firer ord sem hier epter skrifad stendr. 

Þad giore eg ellingur gislason godum monnum kunnigtt 
med þessu minu opnu brefi. ad ec var j hia j haga oí 
bardastrond. þa sera jon ellingsson kom firer biskup aug- 
mund. j þann sama tima. sem broder hans magnus eUings- 
aon hafdi brottlegr ordid med hanz radzkonu, heyrda eg þoi. 
sera jon legg(i]a sig og sina peninga j valld biskupsins, var 
þad þda þeirra giorningr ad biskupin skyllde ad sier taka 
þad sem hann œtte j jordune quiindisdal til fuUrar eignar. 

hænuuik skylldi hann sialfur hafa og hialpa sier da og 
bornum sinum, skylldi aunguffi meiga j burtu foa nie 
loga- [€fi fir^r bœnastad abota halldors og annara dandi 
mana jnn da lœk. ad þeir prestinn fatœkan og fie þurfi^) 
skipadi biakupinn sera jone juarssyni ad fca honum vc. og 
hier epptir vil eg sueria ef þurfa þiker. og til sanninda hier 
vm set eg mitt jncigli firer þetta bref skrifad i bœg^) ox rauda- 
sandi. sunnudæginn næstan eptir mariumesso sidare þca 
lidid var fra gudz burd. CO. d. xl. og vii]^). 

og til sanninda hier vm þa festvm vid firrnefnder menn 
biorn og oddr ockur jncigli firer þetta transkriptarbref huertt 
ed skrifad var j nedre huestu i arnarfiardardolum di manu- 
dæginn nœstail firer kertamesso vm veturefi þa lidid var fra 
hingadburd vorz Hufa lausnara jesu christi. CD. d. 1. og viij ar. 

I I .1^- ■■^■fciP^ - p. . ■ ^M^-. — ^ 1 _ 

1) [ Svo. 2) Svo. 3) Mundi ekki þetta ártal^ rangt ritað í transscripto 
CD. d. xl. og viij í'yrir: CD. d. xl. og vij? í bréfinu Nr. 531 stendr 
beint, að Eilingr Gíslason hafi dáið 1547. Annuöhvort árialið er rangt. 



1548. 



JARÐAMiL. 665 



579. 16. September 1548. nndlr MpL 

Tylftardómr, út nefndr af Ormi lögmanni Sturlusyni um 
kæru Bjarna Narfasonar, vegna Sigríðar Björnsdóttur konu 
sinnar, upp á jarðir þær, er Ögmundr biskup hafði haldið 
fyrir henni, og nú hafa veriö lýatar undir kongdóminn. 

AM. Fase. LI, 12, frumrit á skinni. Af 13 innsiglum er nú 1 
fyrir bréfinu, 

Domur vm klaugun Biarna Narfasonar vegna þeirra 
jarda Biskup augmundur tok ad sier^). 

]hesus, 

Ollum godum monnum sem þetta bref sia edr heyra 
senda þorlakur ginarsson. jon jonsson. Sygurdur Ormsson, 
bryniulfur jonsson. Oddur helgason, jorundur steinmodzson, 
þorgeir jonsson. nikulas nikulasson. jon þorgautzson, jon 
sueinsson. jon palsson. brandr sueinsson kuediu gudz og 
sina kunnigt giorandi med þessu voru opnu brefi. at arum 
epter gudz burd. m. d, xl. og viij ar, oa laugardægeti næsta 
€pter krosmesso vm haustid^) j hoUti j onundarfirdi vorum 
vær j dom nefnder af heidursamligum dandimanne Orme 
bonda stullasyne logmatine fyrir nordan og vestan dx js- 
landi Ciíiuirduliga ad skoda, rannsaka og fullnadardonis at- 
kuædi di ad leggia. huert afl edr magt ad hafa skylldi su 
íiklogun sem biarne narfason klagadi þar fyr honum vm 
þœr jarder sem biskup Ogmundur hafdi halldit fyr sinne 
kuinnu sigride biornsdotter og €pter fyrgreindan biskup aug- 
nmnd hefdi lystar verit vnder kongdomenn. hueriar at nu 
suo enn hielldust vnder hans nad et cetera. Jtem j fyrstu 
grein kom þar fram fyrir oss vors nadugasta herra kongs- 
ens bref med hans nadis heilu og oíikoddudu diþryktu in- 
cigli. huert bref at suo hliodadi j millum annara orda. ad 
íyrgreindur biarne narfason hefdi verit fyrir hans nad og 
klagad sig þar viii fyr oreindar ]arder, hueria aaklogun at 
vor nadugasti hogbornasti herra konguren skipadi og skick- 
adi jnn j landit til alþingis vnder fyrnefnds logmanz vr- 
skurd og logrieltumanna dom at nær veranda hans nadar 



1) Utan á bréfinumeðhendiEggertsHannessonar. 2) þ. e.l5. Sept. 



666 



JARÐAMÁL, - UMBOÐSHALD. 1548. 



fouita. sem fyrskrifad hans nadar bref ytar meir vtuisar og 
jnne helldr. og |)ui fyrer allar þessar greiner, og epter vors 
verdugasta herra kongsens brefi og tilskipan. þat dæmdum 
vœr fyr nefnder domsmenn med fullu domsatkuædi fyr 
greint mal til nasta^) alþingis. og þox alla skyllduga þar at 
koma med sin prof og skih'iki sem þessu mali eigu at suara 
edr at sækia. huort helldur sem þeir være lærder edur leik- 
er. og þa alla fallna at þessu mali sem þar kœmi eigi for- 
fallalaust. skylldi þetta mal fyrst skodast og dæmastaf aull- 
um þeim malum sem þar kynni fram at koma. næst vors 
hogbornasta herra kongsens malum edr ^rundum^). et ce- 
tera. Og til meire audsyningar og stadfestu hier vm þda festi 
fyrnefndur ormur logmann sitt ]nncigli uied vorum fyrr- 
nefndra domsmanna jnnciglum fyrir þetta domsbref, huert 
ed skrifad var vnder Gnupi ] dyrafirdi ói sama are. deigi 
sidar enn fyr seiger. 



580. 24. September 1548. á Hrafnagili. 

JóN biskup Arason skipar, að Jóni presti Filippussyni skuli 
greiSast tólf hundruð heima í Miklagarði fyrir umboSshald 
og meðferð biskups á Vetrliðastöðum i Fnjóskadal. 

ÍBfél. Khd. 67. 4to bl. 85^ 86, með hendi sírn Eyjólfs á Völlum. 
Sbr. MSteph. 60. 4to bl. 39, með sömu hendi. 

(Utskript) af brefi Jons Biskups Arasonar um 

Vetrlidastadi. 

Vier Jon med Guds nad Biskup aa Holum giorum god- 
um monnum viturligt med þessu voru opnu brefi. at af þui 
ssa heidurligi mann Sira Jon Philippusson hefur unnt oz 
til umbods og medferdar i langan tima sina jord Vetr- 
lidastadi liggiandi i Fniöskadal i Haals kirkiusokn. hvar af 
hann þýkist nu litinn reikningskap hafa fengit af sinni 
landskulld edr leigum. sem þar hefur til fallit aarliga. so og 
af þeim kugilldum. er hann lanadi mier siaalfum i Reýkia- 



1) Svo. 2) Svo c= erindum. 



1548. 



KAUPMÁLABRÉF. 



667 



dal. Og nu med þui Sira Jon lofar en at lijda þessa jord 
vit mic framvegis at næsta epterkomanda aari. so framt sem 
hann þarf ecki skylldugliga sialfr aa at hallda. þar fyrir hef 
eg til sett og skipat minum goda vin og medhrodur j Christo 
Sira Joni Philippussyni skuli greidaz xijc heima j Miklagardi 
af vorum Raadsmanni nu i næstum fardðgum i maalnýtu og 
ðþrum godum og gilldum peningum. þeim er Sira Joni liki 
vel vit at taka. 

Og þui til meiri stadfestu hier um setium vier vort 
innsigli fyrir þetta href. hvert skrifat var aa HrafnagiH i 
Eyafýrdi. míanadaginn næstan fyrir Michaelismesso um ha^st- 
it, arum eptir Guds burd M d xl og viij. 



581. 30. September 1548. í Laufásí. 

Kaupmálabréf Nikulásar Þorsteinssonar og Sigriðar Einars- 
dóttur. 

AM. Apogr. 3727 „Epter originalbrefi, sem eg eignadizt epler Sr_ 
Skula Þorlaksson. Originalen sende eg 1727 Sira Magnuse Markussyne 
til ad gef'a Runolfe Einarssyne i Hafrafellzlungu" (AM.). — AM. 
Apogr. 5632 meö hendi Jóns Magnússonar „Ex transsoripto" á papp- 
ir frá 7. Okt. 1593. - AM. 255. 4to bls. 213—214, bréfabók síra Skúla 
Þorlákssonar, skr. 1687—1698. — MSteph. 27. 4to bls. 154-155, 
Svartskinna, nieð hendi Benedikts lögmanns Porsteinssonav c. 1720, 

Þat giorum vœr torfe ionsson. besse biornsson og olaf- 
ur hialltason. prestar. þorleifur grimsson. benedict einarsson. 
og ingialldur hognason. leikmenn. godum monnum kunnigt 
raed þessu voru opnu brefe at arum epter Gudz burd. OD. 
d, xl. og viii. a espehole i eyafirde sunnodagin nœstan ept- 
bartholomevs messo^) vorum vær i hia saum og heyrdum 
a ord og samtal heidarHgra manna ])orsteins bonda finnboga- 
sonar vegna sonar sins nichvlasar þorsteinssonar af einne 
alfv. en af annare einars bonda brýniolfssonar og hans dott- 
ur. Sigridar einarsdottur. at so firir skildu. ath þorsteinn 



1) þ. e. 26. Aug 



668 



KAUPMALABRÉP. 



1548. 



bonde gaf sýne sinum nichulase til kuonarmundar i most^) 
vid nefnda Sigride. med samþycke og upplage sinnar heid- 
urskvinno ceciliv torfadottur og sona sinna torfa og vig- 
fvsar brædra adurgreindz níchulasar. hundrat hvndrada. Ixxxc 
og xiic. og þar til iordina hiedinshofda a tiornese i sina 
fiordvngsgiðf. at tilgreindum þessvm igrdum Keykiahlid xxxc 
vogar xxxc- strðnd xiic haganes xxc arndisastade i bardar- 
dal xxxc backa a tiðrnese eda adra xxc- iðrd og med hverre vt- 
iordu ed fæsta iiii kvgillde. hier til reiknade hann. at hann 
sialfur nichvlas ætte ii iarder þær sem hann sagdizt hafa 
sellt honvm. og medkeíidizt at hann fvlla peninga hefde fyrir 
þær vppborid- sem heita Grimstader xxc- og fagranes. viiic- 
vid myvathfi. og þar til skyllde hann hafa adra goda pen- 
inga so at iic- hundrada være. Hier i mot reiknade £inar 
boiide dottur sinne Sigride iiic hundrada oskert at afluckt- 
um þeim xjc- sem hun hafde gefit brodur sinvm jone ein- 
arssyne. skyllde greindur nichvlas þorsteinsson gefa adur- 
nefndre Sigride^) einarsdottur. Ixc i tilgiðf at tilskildre jérd- 
unne hedenshðfda fyrir xlc og þar til xxc i godum peningum. 

for aliur þesse giðrningur þar strax fram med handsðl- 
um greindra manna i mzllum. £n fullgiordizt med lagabrvll- 
aupe og logHgre lagafestingu j reykiahliid vid myvathn svnno- 
dagin næstan epter ymbruviku vm haustid a sama are^). 

og til sanninda hier vm setivm vær fyrrskrifader menn 
vor insigle fyrir þetta kavpmalabref er skrifad var i lauíase i 
eyiafirde vii nottum epter brullaupit a sama are og fyrr seigir^). 

Þat medkiennunst vid eigill Teitsson og Jon grimsson 
at vid hofum sied og yfirlesid so latandi kaupmcllabrief 
sem hier fyrir ofan þennan ockar vitnisburd skrifad stendr 
ord eptir ord med heilum og oskoddum jnsigllum hangande. 
og til meiri sannenda hier vm setium vid ockar innsiglle 
fyrir þessa ockar medkienning og vitnisburd huer ed skrif- 
udr var j laufasi i eyiafirdi þann 7 dag Octobris arum ept- 
ir gudz burd, 1593, 



1) „ita extal" (AM.) Svo einnig 5682. 2) sigrid 5632. 3) þ. e. 
23, fciept, 4) Pað, aem eplir fer, er tekið eptir 5632. 



1548. 



DAÐI. 



669 



583. 1. Oktober 1548. í Hyaniini. 

Tylptardómr klerka norðan og sunnan, útnefndr af Jóni 
biskupi á Hólum, er ])á var administrator Skálholtsbiskups- 
dffimis, um ákærur biskups til Daða Guðmundssonar. 

AM. Fasc. LI, 13, frumrit á skinni. Fyrir dóminn hafa aldrei kom- 
ið fleiri en -linnsiglij innsigli Jóns biskups og þriggja presta. — MSteph. 
27. 4to bls. 485—498 með hendi Þórðar Þórðarsonar í Háfi (d. 1747) 
wEx membrama", sem er án efa LI, 13. — Prentaðr á latínu í Hist. 
Eccl. Isl. 11, 676 679. 

Domur dada. 

Þat giorum uier StuUe einarson Radzmann hola dom- 
kirkio. (Dagnus gudmundsson. Gudmundur biornsson. CDagn- 
vs ionson. Þorsteirn Þorgrimson. jon gudmundson. 01end- 
ur Þorgrimson, biarne helgason. Andres Asgrimson, Steinn 
olafson. Salamon gudmundsson oc erirekur^) psalson. prest- 
ar hola biskupsdæmis oc skalholltz biskupsdœmis. godum 
monnum kunnigt med þessu uoru opnv brefi arum efter 
gudz burd CD. d. xl og vnj j huamme j huamssueit aa manu- 
dagin næstan efter CDikaelsmesso uorum vier ] dom nefnd- 
er af uerdugum herra biskup ione er þaa uar ^administra- 
tor Skalholltz biskupsdæmis at dæma vm þai akiæru sem 
biskup jon kiœrdi til dada gudmundssonar. j fystu grein 
at hann hefdi jnnsett sig j officiaHs ualld oc profastdæme 
þat sem honum biskupinum til heyrdi at ueita efter þui 
vaildi er honum hafdi gefit uerit af herra pauanum og kirki- 
unnar laug hann tii skylldudu. efter samþycki oc utvalning 
er þeir æslu oc ellztu kienuemenn skalliollzt^) biskupsdœmis 
med styrking oc samþycki almugans æ. alþingi hofdu hann 
til sett. oc greindur dadi hefdi suo af geingit gudz laugmale 
at hann hefdi ueitt beneficia oc sialfur halldit j onguo leyfi 
logligra kirkiunnaH formanna. oc hier med hefdi hann nefntt 
doma oc latizt sialfuB seigia iaug vm iiiona skilnad oc fleire 
þær greiner sem ieikmenn mega eige uaild yíir hafa. leiddi 
biskup ion morg vitne þar fyrir oss at greiudar saker uoru 
sannaR vpp aa nefndan dada. oc biskupsins jnnciglat stefnu- 
bref var lesit heima ) snopsdal^), oc aa saudafelle er greind- 



1) Svo 2) Svo (varla óvart). 



670 



DAÐI 



1548 



ur dadi hiellt sin laugheimile oc fyrir þaa grein att optt- 
nefndur dade hafdi adur j sundur nifit biskupsins jnnciglad 
bref ] hondum sira olafs sæmingssonar j kirkiugardinvm ] 
huamme j huamssueit oc medur þui atkirkiunnar oc landz- 
ins laug suo til vijsa. at þeÍE menn sem hindra viHa laug- 
in oc fordaztt. huortt þeÍR RÍfa j sundur stefnvbrefin edur 
byrgia sig j husum. oc uilia ecki stefnunar^) heyra. þeÍR skulu 
laugliga stefnder ef stefnan uerduR lesin j þeirra lögheimile 
hvort þeir ero nær edur firr. þui at gudz nafne til kaulludu. 
oc at suo profudum malum sem þaa fyrir oss komv. dæmd- 
um vier fyrr sagda stefnv laugliga oc dada RÍettiliga fyrir 
kalladan. en fyrir þœr greiner at kirkiunnar laug oc kristin 
EÍettur suo ut skyra. at hver sem sig setur jnn j þat valld 
kirkiunnar sem hann er ecki tilsettur at laugum þui dæmd- 
um vier fyrr nefndan dada gudmundsson fallinn ] herra 
puuans bann oc alla þaa sem hann hata til styrktt at giora 
slika laganna nidran. ^n huad hann hefer j saugdo ualldi 
giort edur huerier hann hefdi þar til styrkt. þat skylldi skod- 
azt vnder dome þeirra ofí'iciala sem nefndur heRRa biskup 
ion hefur tilsett j huerium part skalholltz biskupsdæmis sem 
þav maal hafa giorst oc suo dæmdum uier alla þa doma 
oc giorninga onyta oc at ongu halldandi sem dadi hafdi ] 
kirkivnar valldi giort. utan þaa giorninga sem hann hefdi 
giort med Radi biskups augmundar godrar minningar. þat 
logligtt er. ] annare grein er j stefnunne stod at biskup ]on 
kiærdi til dada at hann hefdi geingit lil hiuskaparbands tru- 
lofan^) oc festingi) med gudrunv einarsdotluR oc hann uisse 
hana uera opinberliga j mægdaspellum uid sig ] þridia oc 
fiorda lid. oc hefdi sidan verit aasamt uid greinda konv lik- 
amliga med opinberri barneign meir en xij íaa. Nu fyrir 
þui at kristiii RÍettur bannaR at nockur madur fae sina 
frændkonu edur sifkonv sier til eigennar konv skylldare en 
at fimta manne jafnt fra syskinum at telia þui dæmduni 
uier þat maal skylldi Reynazt oc vitne um berazt fyrir log- 
ligum officialis þeim sem biskup ion til setur j þeirre 
þingsokn sem greint mal giordizt. oc ef þau mægdaspiell 



1) Sto. 



F 

V 



1548. 



DAÐI. 



671 



Heynazt sónn þa dæmdum uier greindan dada oc gudrunv 
fallin ] bann ef þeim uorv vitanlig sogd mægdaspiell. þsa 
þau geingu til hiuskaparbandz. oc huort þeirra fyrir sig 
sekt uera .xl. marka. þaa fesekt hafe halfa kongr, en halfa 
biskup. en þau skylldug at skiliazt oc taka lausn oc skript- 
er huort sem þau hafa uitandi edur ouitandi greindan giorn- 
^^S giort, gn huort þeirra sem nei kuedur uid at þau hafi 
uitandi hiuskapinn bundit ] meinum klare sig med tylftareide 
oc falle þeás fiesekt nidua. ef þau hafa at laugum lysa latid. 
] þridiu grein er j stefnunne stod oc biskupin kiærdi til dada 
at hann hefdi likamliga samlagazt vid ynguelldi arnadottur. 
sem var hans halfsystrungUR oc hann hefdi med niorgum 
barneignum opinber ordit er hann hefdi att vit somv konv 
oc suo hefdi honum margar aminningar giordar verit af 
kirkiunnar ualldi uid at skilia sagda sok. gnn hann hielldi 
síg enn nu^ j frilluliife oc írændsemis spellum. oc sambud 
^id somu konv. oc efter þui at kristin RÍettur oc kirkiunn- 
ftí* log skyra skiluisliga vm slik malefne oc uier uíssum med 
sannendum at greind ætt uar suo talin oc halldin sagdra 
ííianna a mille, suo oc hafdi greind ynguelldur verid dæmd 
dada til framfæris. þaa hon uar þrotin oc þurfandi. en huer 
sem verdur heitrofa edur skriptrofa þriaR Reisur oc geingur 
aptur til somv syndar. sem hann hefur lofat uid at skiliazt 
hann gioaer til utlegdar j kristnum RÍette oc med þui at 
gi'eindur dadi var opinber ordin at sagdri sauk. þui dæmd- 
iim uier hann sliku (sekan) sem þsa menn er giordu til ut- 
legdar j kristnvm BÍette oc skylldan vid att skilia greinda 
konv og ganga til skrifta vid sialfan biskup. J fiordv grein 
J stefnvnne stod er biskupin kiærdi til dada at hann 
hefdi uerit fio(c)ks foringi fyrir þeim hermanna flocki sem uer- 
it hafdi ] kirkiugaRdinvm j skalhollte j almenneligri presta- 
stefnv oc hindrat hann biskupin oc hans kiennemenn suo 
bann matte ecki hafa lidugan gang at giora þat gudz em- - 
bætte þar ] kirkiunne sem honum til heyrdi. seni er kirkiv 
at uigia, born at ferma. bannsmenn at leysa. kristin lyd at 
leidretta oc adra biskupliga þionuztu at giora oc fyrir þui 
væri nu skalholltzkirkia saurgud oc suiuirt oc fyrir þvi at 
þat stormœle var med oUu opinbert at greindur dadi hafdi 



DAÐF. 



1548. 



suo giort en suo til visa samþycktar RÍetfcarbœtur aialfra 
konganna at hver sem hindrar biskupa logligt embætte at 
giora sæ. suare landrada sauk uid kong. Skyra suo oc skipa 
kirkiunnau log j kristnvm BÍetti at huer sem biskup hindr- 
ar at giora sitt logligt biskups embætte hann feller a sig 
herra pauans bann. þui dænidum vier greindan dada gud- 
mundsson skylldugan at taka laustn^) oc skrifter af herra 
pauans ualldi fyrir sagda sok j þeim stad oc tima sem bi&k- 
up ion til setur. suo dæmdura uier greindan dada hafa fyr- 
irgiort huerium peningi fiar sins vid kong oc kirkio oc herra 
kongsins ualld oc kirkiunnar mega logliga at sien taka alla 
þai peninga. fasta oc lausa. frida oc ofrida. sem greind- 
ur dadi hefur medferdar. oc at auk er þeirra skullda oc 
sekta sem nefndur dadi er adur skylldugur konginvm oc 
kirkivnne oc audrum godum monnum utan þeir herra 
kongren oc biskupin vile meire myskunn a giora. hier med 
daimdum vier nef(n)dan dada BÍett t^kan under logligar skript- 
er ef þat uerdur giorl mannslagalaust utan optnefndur dadi 
uerdi fyrr gripen af herra kongsins ualldi under leikmanna 
dom oc logliga Reftsing. J fimtu grein er j stefnunne stod 
er biskup ion kiærdi til dada at hann hefdi hrifit ur hond- 
um sira olafs semingssonar j kirkiugardinum j huamme j 
huamssueit þat bref med biskupsins jnnsigle sem til hefdí 
heyrt herra pauans ualldi oc hann biskupinn uilldi jnnsenda 
lil heiIagRaa Romakirkio oc þat sama bref hefdi greindur 
dadi j sundur nifit j morg stycki suo þat hefdi ecki matt 
uel lesazt. leiddi biskup jon þar uitne fyBÍr oss. at dadi 
hafdi suo giort seni fyrr skritat stendur oc med þni at log- 
malit suo skipar at huer sem hindRar uitne edur bref edur 
doma suo at logmaUt fæa ecki framgang rettan sa skal 
ecki brefa edur uitna niotandi uerda þui at ] þeim hlut sem 
madur brytur laugin er hann ecki verdugur þeirra at niota. 
• þui dæmdum uier nefndan dada ongra brefá niotandi uerda 
mega. vtan þeirra sem herra kongrin sialfur med noregis 
RÍkís Ríadi finnur falslaus uera. oc suo dæmdum vier dada 
fallinn j forbod fyrir sagda sauk. oc huar sem madur gioB- 



1) Svo. 



1548. 



DAÐt. 



67S 



er til utlegdar j kristnvm niette þa fellur fe hans^) halft 
under kong en hallt vnder kirkiv. J siettv grein er biskup- 
m kiærdi til dada. at hann hefdi vnder sig dreigit Eangliga 
tuo hundrut hundrada edur meir j fulluirdis peningum þat 
skalhoUtzkirkio til heyrdi þat dæmduni vier at skodazt skyllde 
oc Beynazt j almenneligre prestastefnv, sem nv næst verd- 
ur halldin j skalholltz biskupsdæme vnder þeim dome sem 
biskup jon edur adRer logliger umbodsmenn skalhoiltz bisk- 
upsdæmis þar yfer nefna. gn vm iordina huamm j huam- 
sueii oc þatt^) iarda goz er biskupin kiærdi at dadi hefdi 
vnder sig dreigit kom þar fram jnciglat domsbref er dæmt 
hofdu prestar skalhoIUz biskupsdæmis suo hliodandi at bisk- 
up ion skylldi hallda til laga greindre jordu huamme, þui 
dæmdvm vier þann sama dom staudugan oc myndugan j 
auUum sinum greinvm. ^nn annat jarda goz er biskupinn 
kiærdi at dadi hefdi at sieR tekit sækizt og dæmizt af bisk- 
up jone edur laugliguni vmbodsnionnum skalholltz kirkio 3 
þeirre þingsokn sem eign liggur huer, J siaundu grein er 
biskupin kiærdi til dada at hann hefdi halldit sinne iordu 
ökarfstodum med x malnytu kugilldum vni ix aR edur leing- 
ur j ongu sinv frelse ne sinna vnibodsmanna. þvi dæmdum 
vier at biskup jon skylldi leida loghg uitne j skagafirde jnn- 
an manadar. þar sem hann hefdi greinda iord kieypt^) oc 
peninga fyrir goildit med suo hliodandi vitnisburd at þa 
lord liet biskup jon kaupa og giallda peninga fyrir at þeim 
sem atte oc eigi uissu þeÍB at biskup ion gæfi edur saulum 
selldi greinda iord. oc þann uitnishurd skylldi biskup ion 
jucigla med þeim ef hann viU suo giora. oc at þeim vitn- 
ym leiddvm dæmdum vier greinda jord skarfstadi biskups 
lons eign uera oc uerit hafa j sogdum tima. hier med dæmd- 
um vier optnefndan dada skylldugan aftur ad lykia greinda 
jord med kugiUdum. landskylldum oc laga aauexte. oc gialdi 
biskupinvm oc holakirkio Ix marka vlan hann syne laga- 
kaup fyrir greindre jordu edur suerie at siettareid at hann 
hugdi siea heimila sagda jord. gn at þeim eide vnnum falle 
fullrettin nidur. 



1) tvískrifað. 2) Svo. 
Uipl, Isl. XI. B. 



43 



674 



KRISTJÁN OG DAÐI. 



1548 



samþyckte þennan uorn dom sagdur herra biskup jon 
oc niarger adRer goder menn oc settu sin jncigle med upr- 
nm jnciglum fyrir þetta bref er skrifat var ] sama stad deigi 
oc aare oc fyrr seigier. 



583. 15. Oktober 1548. á Bessastöðiim- 

Bbéf Kristjáns skrifara til Daða bónda Guðmundssonar i 
Snóksdal, þar sem hann svarar bréfi Daða um lagarétting 
gegn yfirgangi Jóns biskups, og biSr Daða fyrir bréf til 
Orms Sturlusonar um ólöglega eptlrlegumenn þýzka vestra. 

JSig. 375. 4to bls. 73—74, meö henái Grunnavíkr-Jóns c, 1750— 
1760 „Ex orig. chartaceo frci Sigurdi Pálraasyne (hefur verod lukt 
missive)". 

Guds kvedia med minne kiærligre heilsan tilsendest yd- 
ur alla tima et cetera. kiære Dade. sierdeiles gode vin. 

sem þier skrifed mier til um þad ofurvalld. sem bisk- 
up Jon med sinum medfylgiórum hefur ydur veitt og giórt. 
Sðmuleides um þá stefnu. sem hann hefur lated lesa d yd- 
ar þremur gðrdum i ydar frdveru. Kiære Dade. þd hefe eg 
fornumed. ad biskup Jon og þier hafed haftt Idnga þrœtu 
til sama(n). hvad mier er med ðllu íikunnigt. hversu þad stend- 
ur af sier. og ecke veit eg hveria Iðgsogn (hann) hefer yfer yd- 
ur i mote konglig maiestetz beskermelsbrefe. sem þier haí- 
ed af hans nad yfer ydur og ðllum ydar et cetera. Enn um 
þann. xij. presta dom. sem þier seget ad biskup Jon hafe 
lated gdnga yfer ydur og ydar peninga. og halfpart sie dæmt 
faUid konginum. enn halft kirkiunne. Kiære Dade. þd spyrz 
þad vel i framtidenne. hvertt ad same presta domur verdur 
giðr logligur edur ei(g)e. eda hvert afl hann hefur. og sem 
þier skrifed og erud begerande at ieg skule rida vestur. og 
láta setia þriggia þing. og taka med mier sem flesta Iðg- 
rettumenn. og lcíta ganga Dom uppcL biskup Jon og hans 
fylgiara. sem rœndt skulu hafa ydar peningum. Kiære Dade. 
þd hafe þier Iðgin fyrer ydur og Lðgmannenn. sem þar er 



til settur (L konglig maiestetz vegna at lata ske Iðg og rett. 
hvern sem oriett sker. so rikan sem fötækan. þvi þýke mier 
ecke gott. eda radligt vera. ad giðra mðnnum omak med 
niier nu so tima cLrs. og setia mig inn j logmannsins umdæmi 
þar fyrir vestan. i mote kongsins brefe oc nockre bifalning 
sem hann hefur þar fyrer. enda hefer ieg nog til vara ad 
taka hier hia mier. bæde i einn mcLta og annan. sem gud 
veit et cetera, Og sem þier erud bigierande eitt oped bref 
af mier. at eingen skule giðra ydur nockud forfang. uppd 
ydar personu godz eda peninga. Kiære Dade. treistunst 
eg ecke til ad gefa ydur sterckara bref þar uppa enn kong- 
h'g maiestet hefur ydur adur gefed. þvi ad eg veit vissulega, 
hver ad ecke vill hiida kongsins brefe. hann hann hlider og 
ecke minu. oc mege þier vissuliga forlata ydur til. ad eg 
vil i eingan mdta. hverke styrkia biskupa. eda nockra adra 
1 nockre oriettferdigre sðk i raote logunum og konglig maie- 
stetz brefe. sem þar um giort er og utgefed. i mote ydur edur 
nockrum Danumanne. framar meir enn Iðg til standa et ce- 
tera. So oc ef þier villdud hlijta minu rade ad. þcL er þad 
n^itt rdd. at þier lietud allt standa i stille til Alþingis ad 
sumre komanda. eda til þess at konglig maiestetz skip kem- 
nr i landed. og landsius stiornarmadur riettur. og at hverer- 
tveggiu forfðrdre þa sina sak þar. þat hvor hefur med Iðg- 
nm tiltal ad veita hvor vid annan et cetera. Kiœre Dade. 
radligt er ydur þo. att taka sem bezt vakt upp d ydur sem 
ydur kann moguligtt vera. hvar eg veit ad þier munud 
sialfer vel til þ'einkia. þvi fatt er betra enn fara vel et 
cetera. 

Sender ieg nu til ydar eitt bref sem Ormur StuUason 
skal hafa. hvert ed hlyder upp ct þa þydska. sem þar h'ggia 
med oleyfe ed vestra. vilde eg þier Hetud sama bref kom- 
ast til hans. med þad aUra fyrsta sem þav yrde ferder 
miUe. 

Kiære Dade. hvad mier er mðguHgtt fyrer ydar skuUd 

giðra. þar skulu þier mig aUa tima vel viliugan til 
finna. 

Hier med ydur og aUan ydar varnad Gude bifalande 
aUa tima, 

48* 



676 Ðm 1548. 

Datum Bessastðdum mctnudagen nœsta fyrer Luce gwan- 
geliste An(n)o et cetera CDdxlviij. 

Christiern 
skrifare, 

[Heidurligum Dada Bonda Gudmundssyne kome brefed 
til handa^) 



584. 15. Noveiulber 1548. í HTamini. 

DóMR sex manna, útnefndr af Ormi lögmanni Sturlusynij 
um það, hvert afl hafa skyldu \mu bréf og kvittanir, fcem 
Daði bóndi GuSmundsson hafði af kongs valdi og kirkju. 

AM. Fasc. LI, 14, pappirsafskript irá hór um bil 1570. LI, 14; og 
15 er á sömu blöðunum. — Landsbókasafn 115. 4to, I, 270—271, með 
hendi síra Jóns Haldórssonar í Hítardal c. 1720 „Skrifad effter copiu 
med. 2. jnnsigktra". - Sbr. bréf frá 2. Jan. 1530 (DI, IX, Nr. 425) ; 
frá 25. Apr. 1532 (DI, IX, Nr. 508); frá 7. Apr. 1536 (DI, IX, Nr. 
631); frá 18, Marts 1542 (D], X, Nr. 424); frá 25. Doc. 1542 (Nr. 
168 í þesau bindi) ; frá 19. Jan. 1544 (Nr. 253); frá 30. Júní 1545 (Nr, 
368); frá 28. Júní 1547 (Nr. 508). Sbr. Nr. 591. - PrentaÖr á latínu 
í Hist. Eccl. Isl. II, 680-681. 

Domur Orms Sturlusonar L^gmanns um verndan. Bref 
og kviUaner Dada Gudmundssonar Anno 1548^), 

jhesus. 

Ollum monnum sem þetta bref sia edur heyra senda Syg- 
urdur oddsson. biarne sumarlijdason. jon sygurdzson. biarne þor- 
leifsson. christiforus^) jonsson og jon olafsson kuediu gudz og 
sina. kunnigtfc giorandi þa lidit uar frahingadburd uors berra 
jhesu christi COdxl og viij fimttudægin næsta epter marteins- 
messo um ueturin j huame j huamssueit a þingstad riettum 
vorum uœrj dom nefnder af heidarngutíi herra orme bonda 
stullasyni^) laugmanni nordan og uestan a jslandi ad skoda 
og^) rannsaka og*^) fullnadardoms adkuædi a ad leggia huena 



1) [Utanóakript. 2) 115. 3) Christoforus 115. 4) Sturlusyne 
U5. 5) sl. 115. 6) b. V. 115. 



1548. 



ÐAÐI. 



677 



makt edur afl ad hafa skylldi þau bref og kuittaner sem 
Dade Bondi gudmundsson hafdi af kongs uaildi og kirkiv 
og hann beiddizt þar doms a. 

J fyrstu grein kom þar fram fyrir oss uors heyborn- 
asta^) herra kongsins bref kristianz med hans oskauddu jn- 
sigli. huertt suo uar latandi ad hans nad og uerdugheít tok^) 
adur nefndan dada gudmundsson. hans husfru^). bðrn og 
þienara. goss og garda og alla hans peninga under sina 
uernd og bískermelsi bisendiliga^) ad uilia^) forsuara og for- 
dagþinga til allz riettar. gnn forbiodandi aullum og sier- 
huerium lærdum og leikum hann ad hindra edur omaka 
edur nockud ad oforrietta j moti þessu sinv brefi, 

J annare grein kom þar fram fyrir oss og uoro upp 
lesin bíjfalningsbref biskups augmundar godrar minningar 
med radi og samþycki herra gissurar einarssonar. huerra 
herra saler ad gud nadi. med þeirra oskauddum hangandi 
]nsiglum. huertt ad suo hliodadi, ad þeir ueittu og lienttu 
fyrrnefndum dada gudmundssyni gardin huamm j huams- 
sueit med auUum þeim eignum kuikum og daudum. faust- 
um og lausum sem greindum gardi fylger^) ad fornv og nyiv 
vm alla hans tijd. 

J þridiv greiu uoro þar upp lesin ku(i)ttanarbref opptz'^) 
nefndz dada gudmundzsonar er hann hafdi af biskup aug- 
ííiundi og herra gissure kirkivnar uegna. hier med kom 
þar fram fyrir oss vrskurdnr þorleiís bonda palsonar er þa 
uar laugmann^) nordan og uestan a jslandi med hans 
oskauddu hangandi jnsigle huer ad suo jnne hiellt ad hann 
urskurdadi ðll hans bref og knittaner myndug med ollum 
sinum greinum og artichulis. 

£*ui ad heilags anda nad til kalladre ad suo profudu 
og fyrir oss komnv dœmdum uær fyr nefnder domsmenn 
nied fullu doms adkuædi fyrr skrifud bref og kuittaner auli 
myndug og skiallig med auUum sinvm greinvm^) og þratt- 

1) heygbornasta 115. 2) taka 115. 3) hustru 115, 4) bysönde- 
%a 115. 5) veria 115. 6) íylgia 115. 7) Svo LI, 14; offt 115. 8) 
lögmadur 115. 9) „þessi d5mur er iL moti domi Jonz Biskupz Ara 
sonar geingnum ii sama stad og dre Manndaginn effter Michaelis- 
messu" á spássíu í 115 (Sjá Nr. 582). 



678 



DAÐL - VÍG. 



1548. 



nefndan dada gudmundzson riettiliga mega hallda alla sina 
peninga med frij^) og fielig heit fyrir huerivm manni þar 
til hann er med riettum laugum sokttur fyrir uorum nad- 
ugasta herra''^) konginvm og hans maiestate. epter þuj nad- 
ar brefi sem hans uerdugheit hefur honum vt gefid. enn 
huer hann omakar af greindum gossum þa suare sliku fyr- 
ir seni logbok vtuisar og inehelldur hann edur hans menn 
an riettar edur laga adferdar, £nn hann og hans menn frid- 
helga þa sem hann og hans peninga ueria enn hina ogillda 
sem ad sækia og ecki uilia laga og riettinda giæta. 

Samþyckti þennan uorn dom adur skrifadur kongs um- 
bodzmadur ormur bondi stuUason logmann og setti sitt jn- 
sigle med uorvm fyrr nefndra domsmanna insiglum fyrir 
þetta domsbref huertt skriíad uar ] sama stad og dag sem 
fyr seiger. 



585. 1548. á STeínsstöðum. 

TTLrTABDÓMR (útnefndr af Ara Jónssyni kongs umboðsmanni 
í Húnavatnsþingi) um bœtr eptir Filippus Þórarinsson á 
Svínavatni, er Steinn Þorgilsson í hel sló. 

Landsbókasafn 788. 4to bl. 109-110, skr, c. 1640. (sumt í þeasari 
bók er tekið epHr dómabók Gísla lögraanns Hákonarsonar). 

Domur vm víjgsmaal Dæn^dur aa Sueinsstðdum. 

Aff xíj monnum Anno 1548 ] Watzdal aa þriggia hreppa 
þijnge d þijngstad riettum vm þad vijgsmcLl er þar kom 
framm ad Steirn Þorgilsson heffde ad oforsiniu ] hel sleig- 
ed Phih'pus Þorarinzson. 

J firstu kom þar framni Jon Magnusson modurfader 
Barnanna og Beiddest alita og fullnadardoms a huor log- 
h'gur andsuarsmadur vera skilldi þessa víjgzmaals. enn vier 
vissum aunguann (annan) riett standa thil suara og Iðglegra 
sokna enn neffndann Jon Magnusson, Stendur suo ] þrijdiu 
erffd ad moder skilfeingenn skal taka arff etfter Barn sitt 



1) írid 115. 2) b. V. 115 



og aff þuij vissum vier enguann nœr standa thil Iðglegrar 
soknar enn Jon Magnusson. Þuij dæmdum vier med riettu 
d(oms) a(t)k(væde) Jon Magnusson loglegan soknara d þessu 
maale. grid ad selia og Bætur ad taka greindra Barna 
vegna. 

J annare orein Beidde og kraffdi Jon Magnusson doms 
0-- first hann var dæmdur lögligur soknari þessa mcLls. vm 
þo. heimsokn erSteirn haffdi fared heim thil Suíjnavats^) ad 
niatartijma ad Philipus liffanda vid 3ia mann. Broted vpp 
bordenn och geinged jnn med hastarlegum ordum. Vændest 
firrneffndur Jon hier ad iiij monnum ad þad heffde suo 
skied. og þar kom framm eirn skiæligur madur og hand- 
saladi þar eijd vppd ad þcí heffdi Steirn sagdtst vilia finna 
Philipus och skila sijnum erendum. enn husfreian Solveg suar- 
adi þuíj thil ad hann heffde eij med hann ad sinne og med 
þad gieck Steirn ]nnar j Bæenn. homludu honum þd menn 
so hann for framm ad dirunum og med þad haffdi hann 
vte hnijffenn og med þad var honum halided aff monnum 
suo hann kom ecke neinu vondu fram j þad sinne. Leist 
oss suo eff madur er skemdur fulhnettezordum edur verk- 
um j heimele sialffs hanns. Þar fjrer dæmdum vier Phili- 
pus tuofallt fullriette ad sier h]ff'anda x merkur och konge 
adrar x merkur. ad þeim vitnuni logligum Jeiddum. Kom 
þd þesse Philipus ad morne Iijffandi jffer thil Kulu. var hann 
þd 3 hel sleigenn aff firrneffndum manne Steine Þ(or)g(ils)- 
syne firer ongua sok. Kom þar fram vijglysijng med suorn- 
um eíjdum og leist oss hun eíj effter Bockarinnar ordum. 
enn þo þotte oss hun Bera mord aft' veganda og hana 
dæmdum vier thil næsta 0xaraarsþíjngs thil Logmanna wr- 
skurdar og Bestu manna. enn vorum herra kongenum dæmd- 
um vier xiij merkur j þegngiildi aff penijngum vegandanz 
och golldenn þrijdiungur þegns jnnan manadar [edur hanns 
vmbodzmanne^). ad heyrdum domenum. suo och dæmdum 
vier Bætur effter þann vegna aff fie veganda xlc þrijdiung- 
ur 1 mdlnitu. annar þrijdiungur j gelldum penijngum. þrijdia 
] ofríjdum daudum pexjngum. Skiilde hinn firste giaildast 



1) Suíjnadals (!) iidr, 2) [Svo. 



680 HÁSKÓLANÁM. - MÁRTEINN OG SIGVARÐR. 1548 



jnnan niánadar ad heyrdum domenum aff loglegum suara- 
manne Steinz heima a Suíjnavatne. annar ad næstum far- 
dogum. enn alJtt ad Michaelsmessu nema þeir vih'e meire 
miskun aa giora. Enn huortt had loglegtt suar sem kann 
leidast vegandanum thil Bata. þuij h^ffum vier j onguann 
maata forskoted. Suo och hoffum vier dæmt þennan dom 
med aulkim sijnum Greinum och Articulum vnder Logmann- 
anna vrskurd och jffersyn hinna Bestu manna- þad aff ad 
taka sem þeim þicker offhardt enn þad vid ad leggia sem 
þeim þicker offlijnt firer þann skuUd eingenn kom suars- 
madur vegandans sem hann stýrker. 



586. 1548. 

KoKUNGSBRÉF (KanceUibréf) í ágripi til Kaupmannahafnar-há- 
skóla um „Hogen" (Hákon eða Högna) Þorsteinsson, er 
kominn sé frá íslandi og vilji leggja fyrir sig nám. 

Ríkisskjalasafn Dujia, Tegnelsebog paa alle Landene 1545— 48t 
bl. 268b. — Prentað í Danske Magazin IV. % bls. 83. 

Her Hogen Torstessen ett breff tiiU then hoge skoUe 
att hand er komen aff Islandt oc wiilde gierne studere ther 
00 seg í baagehge konsther forbedre att the wiiUe annamme 
hannom ther wdj wniuersitetet oc Eamme hans beste. 

Jtem att her Hans Dirichsen annammer hannom ther 
faare en aff the studentther handt giffuer kost oc ther hand 
icke kand faa plas faare en atf the thuoUf att handt tha 
eh'geueU wnderholder hannom tiiH hand kand faa platz. 



587. 1548. 

Kancellibeéf til Pétrs Plade Sjálandsbiskups og háskóla við- 
víkjandi Sigvarði ábóta, er kosinn hafi verið biskup í Skál- 
holtij ogMarteini Einarssyni, er konungr hafi skipað þar biskup. 

Ríkisskjalasafn Dana, Tegn. paa olle Landene 1545—48, II. ^^- 



1 



1548. SIGVARÐR OG MARTEINN. - REIKNINGR, 681 



268b. _ Prenísð í Danske Magazin IV, 2 bls. 83. — Þetta hréi' sýn- 
ist vera útgefið eptir 30, Aug. 154'8, og líklega allraiklu siðar. 

Jtem ett breff tiill docter Peder oc wniuersitettet att 
thenne breffuisser abbeltSiguerdus skall wære wduolt tiiU biscop 
i Skalot ther paa Islandt fsoni the kunde forfare i the breíTue 
hand niett tseg haffuer oc thu dog well fortencker att ko. 
Mst, tilforn haííuer giífuit en anden wed naffn her Morthen 
Eynersen mett breffue oc beskeidt ther om oc epther thij 
the nu baade ere i Kiðpnehaffn att the wille wnderuisse 
thennoni ther om tiill thett beste^) oc skuile the faaade wære 
ther 00 studere tiill ko. Mst, sielff tiidt kommendis worder. 



4 

588. 1548. 

Keikninge Gottskalks Jónssonar um búsfaung og gangandi 
í Vík í Sæmundarhhð um voriö á krossmessu (3. Maí). 

Add. Brilish Museum 11,242 (FM. 206) bl. 22b {Blaðið mjög 
skemt). Syrpa síra Gottskalks i Glaumbæ og er þetta ritað samtíða. 

[OD. d.] xl. oc uiij ar. 

• . . . . tok j uik um uorit sa krpssmesso. x, 
uætter smiors [na]ut at kiotum. ij saudarkrof. 

• . . . vppgiordar kerolld. iiij storkeraulld. iij. grindr. 

íJJ siur. iiij strokkr. vij skaler med horna- 

kere. x spæner. xiij fot blyfot ■ at auk oc ij 

salsier. vj borddiska. einn bikar oc vij 

fot[u)r. tvær sængr alfærar. strigadukr. munnlaug . . . , 
klædi. byrda oc kista j bure. krokar oc hoband. 

• . . xiij kyr. iij oc Ix ær. xij lambgymbrar oc xiij 
gymbur herdisar. . . [saluder veturgamler med ij hrutum 

* * * ■ 

nij sauder gamler oc hrutur .... vetra gamallt 
»aut. ij kalbar. 



1) wdi guds ord, b. v. i Registrantinum, en aptr strykuð út 



682 



KROSSHOLT OFL. 



154S 



589. [1648 eða síðar] á AlÞingi. 

Kæea Björns Jónssonar upp á Krossholt, er Ögmundr 
biskup sagðist hafa tekið af honum upp í reikningsbrest. en 
selt svo Hallsteini Runólfssyni, en Erlendr lögmaðr Þor- 
varðsson hefði keypt af erfingjum Hallsteins, og héldi nú, 
og hefði hann einga réttingu getað íeingið á þessu, — og 
enn fleiri jarðakærur. 

AM. 235. 4to, bls. 75—76, á saurblaðí aptan yið bvéfabók Jóns 
biskups Vilhjáloíssonar; er þetta víða mjög luáð. Ekki hefir náðzt 
til að hera afskriptinu, áðr prenfeað vœri, tii þrautar aaman við frum- 
ritið. — Björn Jónsson sá, sem hér kærir, mun vera Björn á Ey- 
vindará. 

Hefir so til komit min peninga missi ed vestra og ed 
sydra. fyrst vit Þorvn komvm saman feck ec biskup Avg- 
mvnd vmbod yfer Krossholltte j so mata hann skyllde taka 
leigv af stadnvm fyrir vtlavsnir af honum og .ij. halfkirki- 
vm avdrum sem til reiknadist. en innan farra ara þa selldi 
ban þa iord KrosshoIIt so j burt at ec vissa eigi af og ecki 
fyr enn ek spurdi þat af avdrvm. en þa ek taladi vid hann 
sag(d)ist hann hafa latid dæma sier hana. sagde hvn væri 
fallen fyrir reikningskap. en Einar heitenn Þorolfsson liet 
gera þar vpp kirkivna og keypti þar til messoklædi og ka- 
leik. en þa Þordr heiten tok vid henne keypti hann þar til 
klvckv. er hvn þar enn þa. Siþan Þordr gaf og afgreid(d)e 
Þorvne systvr sinne þessa iord og Jon heiten Torfason med 
tok liet han til sex kvgillden en þeim kom þat saman at 
avnur .vj. skyllde bida hia sira Þorde heitnvm þar til þeir 
giordv annat rad til. tok biskup at sier Hitardal og allt annat 
epter sira Þord. sagdi ec honum þar væri þav ,vj. kvgillde 
sem kirkivnne til heyrde. hefi ec hverki verid kiagadr ne 
dom heyrt hier vm vtan þui lyse ec Biorn Jonsson fyrir 
dandemonnom at þessi jord Krosshollt heíir so verid gripen 
og hallden fyrir mier j niv ar edr x j aungri minne heim- 
illd. Hier med hefir Ellendr logmadr keypt þessa savmv jord 
at erfingivm Hallsteins Rvnolfssonar sem biskvpin selldi nefnda 
jord og heildr hana nv so fyrir mier en ec beitt og kvadt 
mic vndir laug æ. alþingi þat hver mætti þar med lavgvm 



til min taía og aldri feingit sem dandimonnum er kvnnigt. 
en epter þetta liet hvspreyian Helga Gvdnadottir^) stefna ein- 
vm þeim manni sem bio aa þeirri jordv eirne sem hvn sialf 
Het afgreida Þorvne þa gud gaf þat barn lifs j lios sem get- 
id var adr Jon heitinn Torfason fiell fra en kendist þo eigi 
at hvn hefdi Klofa gefit og hafdi þa afhent han Jone heitn- 
vm med fysta og ei visse hann betvr enn hann mundi sin 
e(i)gn vera og þar til. xxc (er) hvn hafdi gefit honuni til gipt- 



ingar a þa alla aptr vnder sig . . . 

. . . þa sira Jon heiten Einarsson^) fiell fra. liet hvn 

dæma sier sem hvn .... liet af- 

greida Þorvnne og vit hielldvm j atta ar edr niv , . . . 
. . ■ . nv so biskvp Avgmvnd hiellt 



Krosshollt fallit fyrir reikninghskap þa kvnni hvn ei at lata 
þa giof halldast sem hvn hefdi fengit syne sinum. vid þessa 

hennar peninga var Pall bonde Fusason þa 

viUde eigi þan dom samþyckia þotte han þa epter aungvm 

lavgvm sendi hvn þa tillag 

. . . . skyllde han þa eiga lavgligan. 

tok sier þessar .iij. jardir. Raudalæk .xxc 

Þorkavtlvstadi. xvc NefsholU -xuc ogþar til .v. malnytv kv- 
gilldi og afentv sier aldt þetta sialíer og halldit þessv avUv 

nv og enn hefi ec beitt og krafid lavg- 

mannen hier riettenda aa alþinge vm þetta efni og alldri 
feingid. veit ec ei betvr enn þessir allir peningar se min 
eign hver þa hefr eda helldr og minnar konu. og þat treysti 
ec ef avll þessi malefni koma vnder riettvisa dande menn 
at ec mvne mina peninga fa aptvr. 

kom sa domrenn fyre jd næsta svmar epter til alþing- 
is sem dæmdvr var vm [mal] Ceciliv med þotta eidvm þeim 

þar standa oc gaf henni avngva væri 

mart at tala en liet so onyta vorn dom og li[et dæma] þann 
davdadom heima £a hieradsþinge og voro flester boklavser 
en eigi nefndarmenn vtan ef Biarne EUendsson var og Þor- 
er Sveinsson og Jon Arngrimsson^). 

1) Ev dáin 22. Júní 1544. 2) Kemr seinast við bvéf 26. Marls 
1548, og mun hala dúið það íU. 3) Héraðsdómar Erlends lögmanns tveir 
um Ceciliu Loptsdóttur eru geingnir á Egilsstöðum í Fljótsdalshéraði 



684 



BANNFÆRINGARBRÉP. 



1549, 



er mier nv sagt at sv iord se aa Akranesi er Hallsteinn 
Rvnolfsson gaf vid Krosshollte og heite Lækr j Leirar kirkiv- 
sokn. veit ec nv eigi hvort hvn er falh'n vnder konvngen 
eda hver hana hefir at hallda^). 



590. 3. Janúar 15d9. á Hólum. 

Bannpæbingábbeéf Jóns biskups á Hólum yfir Daða Guð- 
mundssyni i Snóksdal. 

AM. Fasc. Llj 17—18, frumrit á Rkinni komiö frá Staðarhóli. 
För nuð eptir 11 Innsigli, og hið 12. er enn fyr.r bréfinu. og er það 
innsigli síra Þorsteins Gunnasonar. — MSteph. 27. 4to bls. 4-77— 4B3 
með hendi Þórðar Þórðarsonar í Háfi (d. 1747). Frumrit þetta er 
nokkuð skemt á köflum. 

Bannfœringar Bref Jons Biskups Arasonar yfir Dada 

i Snoksdal 15492), 
VÍBR ]on med Gudz nad Biskup ad holum Administra- 
tor Skaalholltz biskupsdæmis ] Biskupligu ualldi giorum auU- 
um nionnum kunnigt at fyrir þær siav sakier sem Dadi 
Gudmundson hefur giort oc fellt a sig bann fyrir sierhueria 
þessa sauk. j fyrstv grein ad hann uan flo(c)ksforinge med 
stiorn oc styrking med þeim hermanna flocki sem stod med 
uopnum og uerium ] kirkiogardinum j skaalhollte j almenne- 
ligri prestastefnv og hindradi mic suo at ec matta ecki ]nn 
ganga j kirkiuna edur kiorkiogardin at giora þar biskupligtt 
Émbœtti sem ec til báud mig. oe ek uar til skylldur at iaug- 
um. ] annare grein at dadi gudmundnson**) hefur inn sett sic 
j heilagrar kirkio ualld oc profastdæme j mote laugum. j 
þridiu grein at hana sundur Reif mitt jnciglat bodunarbref 
j kirkiogardinum j huamme oc sleit þat ur hondum uors 
prestz sira olafs semingsonar. j fiordu grein at Dadi gud- 
mundson hefur giortt liiuskaparband med Gudrunv einars- 
dottur oc uerit aasamt uit hana med likamligri barneign vm 

7. Sept. 1543, og dómr um þuu mál gekk á alþingi 1544. Sbr. Nr. 
2Í5 og 216 og 280. 1) þtíssi klausa er hinumegin á blaðinu. 2) 27 
(með hendi Jóns sýslumanns Jukobssonar). 'ó) Svo. 



1549. BANNFÆRINGARBRÉP. 



685 



XI] aas edur leingur at sier uitanda meinum og niægdaspell- 
um þeirra æ. millum. j fimtu grein at dadi gudmundson 
hefur ueritt easamt ] frillulíjfe oc barneignum med jnguelldi 
arnadottur (ín þau dadi og jnguelldur ero audrum oc þridia 
at frændseme. hefur hann lofat uit at skilia fyRsagda synd. 
€n þar um hefur hann ordit heitRofa oc skriptaofa uid 
biskup og kirkiunnaB ualldzmenn. hefur hann j þessare 
ohlydue uerit æsamt med sagdri konu. meir en x aas. j 
siettu grein ad hann hefur under sig dreigit skalhoUtz kirkio 
fasta eign cc hundrada edur meir og halldit þeim eignum 
morg aas j mote laugum. j siaundu greiu at dadi gudmund- 
son hefur under sig dreigit j mote laugum meir en tuau 
hundrut hundrada. en skalholltz kirkio og audrum kirkium 
þar j biskupsdæminv hefur til lieyrt. hefur hann halldit ok 
en nu helldur hann þessum peningum j onguo leyfe logligra 
kirknanna formanna. 3 attundu grein at dadi gudmundzson 
hefur tekit fra mier mina oc hola domkirkiv jord er skarf- 
stader heita. oc þar med atta kugiUdi edur íleire. helIduR 
hann og hefur halldit greindri ]ordv oc peningum i x aR 
oc nockut leingur ] aungu uoru frelse edur uoRRa vmbods- 
manna. ^ru þessaR allar sakier opinberadar og sannprofad- 
ar oc af xij prestum dæmdar upp aa dada gudmundzson 
og þui hofum uier epter kirkiunnaR laugum forbodad dada 
gudmundsonoc giort honum þriar aminningar at leidrett- 
azt oc suo hofum uier latid lesa wl hans laugheimile þann 
dom og forbodsbref sem giortt uaR under uorum jncigl- 
um um sagdar sakier. gn þau bref hafa hans heima- 
menn j sunduR RÍfit^). þar nied dreigit oc hrakit uora kienne- 
menn og hiudrad þaa at lesa aduR saugd bref. Og þui at 
heilags anda naad til kalladri hofum vier med uorum xij 
prestvm bannsungit dada gudmundson med þeim psalma- 
saung at gudz laugum og heilagra fedra setninge sem þar 
ero til skipader med þui audru embætti oc alkuædis ordum 
sem þar til heyra oc ailar kirkiuB oc kiennemenn seigia oc 
syngia um allan kristindominn, med bann oc boluan yfer 
alla þsa menn. sem ei uilia sinar synder af laata og yfer- 



1) Rifti, trumritið. ÞórÖr les : rifit. 



686 



BANNFÆRINGARBRÉP. 



bæta. Þessu sama bannz afelle lysum uier oc a leggivm yf- 
er alla þa menn sem hier efter styrkia edur nockut samlag 
hafa uid dada gudmundson. Og þui bidium uier um alla 
goda menn at afysa hann at ganga til hlydne og lausnar 
uid laugligan formann heiIagEar kirkio oc at fraskilia sig 
giordum glæpuni og bæta sagdar sakier at laugum. uoru 
þessi oll adur saugd ord oc embættisgiord af mier lesin oc 
upp saugd j heilagre hola domkirkio niunda dag ]ola morg- 
um almuga nærverandi sem uoBer prestar uitne um bera j 
medfylgiandi brefi vnder uort Signetvm.^) 

Þat giorum vier StuIIe ginarsson Radsmann bola dom- 
kirkio. Þorsteirn Gunnason kirkioprestur sama stadar. CDagn- 
us gudmundson. Gudmundur biornson, pall brandson. jon 
brandson. Hallur Asgrimson, Andres Asgrimson. Gretter Þor- 
ualldson. Ormur jonson. Sigfus gudmundson. jon Sæmund- 
son. ]on Sigurdson prestaR godum monnum kunnigt med 
þessu uoru opnu bref(e) arum efter gudz burd CD. d xl og 
ix j domkirkiunne a holum j hialltadal aa niunda dag j jol- 
um uorum uier j hiaa at Biskup jon er þaa uar Administ- 
rator yfer Skalholldz biskupsdæmi at gudz naad til kalladri. 
las hann og fram sagdi suo hliodandi ord sem hier fya 
skrifut standa at til laugdum morgum lleirum bannsetning- 
aB ordum og embætte med psalmasong og hringdum kluck- 
um og steyptum logum. Oc til sanninda oc samþyc(t)a(r) hieE 
um Setium vier fyrr skrifader prestar uou jncigle íyrir þetta 
bref er giort uaR j sama stad deigie (og) sare sem íyrr seigier. 



591. 10. Janúar 1549. í Snóksdal. 

Orme lögmaSr Sturluson stabfestir og samþykkir Hvamms- 
dóm frá 15. Nóv. 1548 (Nr. 584). 

JSig. 375. 4'to bls. 77—78, með hendi Grunnavíkr-Jóns c. 1750— 
60 „Ex orig. Þordar Hannessonar sem nu 1708 cr i eigu vicelogmanns 
Odds S(igurds)S(onar)« (AM.). — Landsbókasaín 115. 4to 1.271-272, 



1) Það, aem eptir íer, er ritað með annari hendi. 



1549. 



LÖGMANNSÚRSKURÐR 



687 



meö hendi Jóns próíasts Haldórssonar i Hitardal c. 1720. - - Prentað 
í Kirkjusögu Finns biskups lí, 681-682. 

Urskurdur Orms Sturlusonar Lðgmanns her uppd 

Anno 15491). 

Eg Ormur stullason laugmann nordan og vestan d Js- 
lande giore godura monnum kunugt med þessu minu opnu 
breíi. ad sœker pess ad eg hefe sied og yfer lesid kvittaner 
og þaug bref sem Dade bonde gudmvn(d)sson hefur fyrir 
sier bædi af kongs vallde og kyrkiu fyrir þeim nialum ed- 
ur sakfellum sem hann hefur brotligur ordit edur raatt 
verda j sierhverium greinum sem þau inne hallda hver 
bref og kvittaner mier virdazt myndug og skiallig j allan 
mata epter þvi sem sa domur jnne helldur sem ec uttnefnde 
og dæmdur var j hvamme i hvamssveit fimtudægen epter 
marteinsmesso nu næst [er^) var, þvi j Guds nafne amen 
uttskurda^) ec sama dom. bref og kvittaner sem Dade gud- 
mun(d)sson hefur fyrir sier laugh'gar. myndugar og skial(l)ig- 
ar j allan mata. og saker þess ad fyrskrifadur Dade hefur 
mins nadugazta herra kongs Kristierns fridar bijskermelsis 
bref fyrir sier. sinu folke godzse og peningum. þui fyrirbýd ec 
fyrskrifadur ormur logmann aullum og sierhuerium lærdum 
sem leikvm hvers valldz edur stiettar ad hver er epter þvi 
valldi sem minn herra konguren hefur mic overdugan til- 
sett adurgreindan Dada. hans folk godzs og peninga ad 
heindra^) edur omaka. adtekter edur areider^) ad giora edur 
an(n)ad ofrike ad veita jn til næsta auxararþings so fram- 
arliga sem ec ma frekazfc med logum giora. enn hver(n) sem 
audrvvis giorer lyse ec slikvm saukvm seka(n) sem logmalid 
uttvisar enn ec skipa og skjlda alla kongsens eidsvara og 
þegna optskrifadan^) Dada. hans folk. godzs og peninga ad 
styrkia^) og veria fyrer aullum þeim sem honum vilia of- 
rike edur asokn veita motte kongsens bijskermelsisbrefe og 
audrum brefum sem hann hefur fýrir sier [et cetera^). Og 
til sannenda hier um sett ec mitt jnsigle fyrir þetta utt- 

1) Þ. e. dóm frá 15. Nóv. 1548. Þessi lyrirsögn er hér tekin 
eptir 115. 2) [eg þar 115. 3) urskurda 115. 4) hijndra 115. 5) 
dreitan 115. 6) 115; optakrifudum 375. 7) 115; styria 375, 8) [a. 115, 



68á kAUPMALABRÉP. . 1549. 

skurdar^)bref og styrkingarbref hverí; er skrifad var ] snosz- 
dall^) fimtudægen næstan fyrir geisladægen [þa er lidit var 
fra gudz burd CD. d. xl. og ix, ar^). 

(L. S.) 

I 



593. 20. Janúar 1549. á Glúmstöðum. 

29. Apríl 1551. í Eydölnm. 

Kaupmálabbéf Jóns Þorsteinssonar og Haldóru Jónsdóttur. 

AM. Apogr. 44-62 „Ex originali Biörns Petnrssonar a Bustarfelle". — 
Meðal jurðabókarskjala Árna Magnússonar, Suðnnúlasýsla % er og 
afskript þessa bréfs staðfest á Fossvelli við Brú 9. Júní 1704 af Birni 
Pétrssyni á Buatarfelli {= h), 

Þat giorum vier Olafur Arnason. Konrad Steingrims- 
son, prestar, finar Þorualldzson. Jon Þordí^rson, Broddi Ket- 
elsson. jon eyiolfsson godum monnum kunnegt med þessu 
voru opnu brefi arum eptir gudz burd CO d xl og ix ar 
sunnudaginn^) næstan eptir geisladagenn j bastofune^) a 
giunistodum jílio(t)sdalshieradí vorum vier i hia saum og heyrd- 
um aa ord og handaband þessara manna at jon þorsteius- 
son festi tíier halldoru jonsdottur til eignarkonu ath þessum 
greindum uottum hiauerundum med þeim skihnaia sem 
giordur uar a giptingardeigi huer suo uar latandi at þorsteinn 
þorualldzaon gaf sinum syne jone þorsteinssyni fyrrnefndum 
Ixc. med þvi hann atie. var þar tilgreind iðrdeii eyiolfsstadir 
huer er uera skyllde at Dyrleika fimm hundrud og xl. J 
annare grein gaf magnus ketelsson adur skrifadre halldoru 
jonsdottur fimm hundrud og xx i fuHuirdis peningum i sina 
heimanfylgiu huer þa uar hennar giptingarmadur og skylldi 
hennar male uera xxxc at þessum peningum golldnum med 
þvi sem sira konrad lofadí henne. hier med atte huortt at 
hreppa fiordungsgiof ur annars fie sem leingur lifde, og til 
sannenda hier (um) festum uier fyrrskrifadir menn uor jú- 



1) urskurdar 115, 2) Snoksdal 115. 3) [Anno Domini 1549. 115. 
4) radnudTigenn & (= 21, Jan.). 5) Svo a (bastofune) ; Badstofunne b. 



1549. 



KLERKAR. 



689 



sigle fyrir ))etta festingarbref huert skrifad uar ] eydolum 
niiduikudaginn nœstan fyrir tueggia postula[messu*^) um uor- 
et tve(i)mur arum sidar en fyrr seigir. 



593. 8. Febrúar 1549. & KoldingMsi. 

Verndaebeéf handa klerkum í Skálholtsbiskupsdæmi, út gef- 
ið af Kristjáni konungi III. 



A. 

Bisk, Skalh. Fasc. I, % frumrit 
á skinni, og er innsiglið dottið 
fríi. — Prentað í Kjöbenhavns 
Selsk. Skr. VI, 18-19 og í Laga- 
safni Magnúsar Ketilssonar L 257— 
258; ennfrcmr i Christian den tredi- 
es Historie Kh. 1778, II, 425-426. 

konglig biskerniilsi kenni- 
manna og þeirra rentum. 
Wij Chriistianu mett gudtzs 
naade Danmarckiis Noriigis 
Wenndiis och gottis Konning 
Hertug wtj Slessuig Holsthen 
stormarnn och Diitmerskenn, 
Greffue wtj OUennborig och 
Delmenhorst Giore alle witt- 
herliigtt atl wij aff wor fsyn- 
nerlige gunst och naade haffue 
tagitt anamit och wndfangitt 
och nu mett thette wortt opne 
breff tage anamme och wnnd- 
fange meninge sognepresther 
som b0ge och booe paa altt 
wortt lanndtt Jsselanndti Skall- 
holltt Stiigtt thenom thieris 



AM. 345. Fol. bls. 164-165, skb. 
skr. c. 1570 (lögbók Einars ísleifs- 
sonar á Reykjum). - ÍBfél. 125A. 
4to bl. 130, skr. c. 1680 (á isl.), og 
afskript af þessu bréfi á íslenzku 
eru og meðal annars í Landsbóka- 
safni 72, 4tobls. 40-41 með hendi 
síra Jóns Haldórssonar c. 1720. 

Byskermingar Bref Allra 
Kennimanna j skalholltz 
stickti sem Herra mar- 
teirn einarson vt 
hafde. 

Vier Kristian med gudz nad 
et cetera. 

Giorumm aullvm vitvrligt 
ad vier af vorri sierligri giæsku 
og nad haufumm tekid med- 
tekid og vnder oss tavkumm 
alla soknarpresta þsa sem 
biggia og bua j skalholltz 
stikti vppa voru landi jslandi, 
þa. þeirra kvinnur og born 
og suo menn og heimafolk. 
goss hrœrannlígtt og ohrær- 



l) [b. V. b. 
Diri. iii. XI. B. 



i4 



6§Ö KKEl 

höstruer bðrnn hioenn thienner 
guoetzs rðrendis och wrðren- 
dis Jngthitt wndertagitt wdijn- 
denn wor kongeliige hegenn 
wernn fredtt och beskermelsse 
Betsjnnerliighenn att wille for- 
l'suare beskerme och fordac- 
tinge till alle retthe. Thij for- 
biude wij wore ffogder gmbitz- 
mend och alle andre gieýsth'ge 
och werdzb'ge forne fsogne- 
presther i SkallhoUtt stiigtt 
her emoed paa perfsonner hðs- 
truer bðrnn guoetzs rðrenndis 
och wrðrenndis Jnthitt wnder- 
tagitt att hindre eller wdi nog- 
her maade forffangh att giðre 
wnder wortt koninghge heff'- 
uenn och wrede. Bedenndis 
och biudendis meninghe al- 
mue fsom býge och boe off- 
uer altt skallholtzs stiigtt attj 
alletingiste retthe etther ept- 
her att giðrre och giiftue elt- 
hers retthe Sognepresther huis 
tiennde och andenn rettig- 
hiedtt. fom i thenom mett 
relthe plictiige er och aff ar- 
rildz tiider giortth haff'ue. The 
skulle alle och huer serdielis 
werre plictiige till att pre- 
dicke och lerre etther gudz 
heUige ord och ^uangelium 
for. Och giðrre etther thenn 
gudz tienneste ýndenn kirc- 
kenn och wdenn l'som enn 
sognoprest bðer att giðrre 
fsijnn Sognefolck epther wor 



KAR. Í549. 

anndligt. eckirt vndann tecid. 
vnder vora kongliga [maie- 
stetz hiastodu^). vnder frid. 
bijskerming sierdeilis vilianda 
þa forsvara. bijskerma og [for- 
dagþinga'-^) til allz riettar. Þvi 
fyrirbiodumm vier vorumm 
hirdstiorumm. embættismonn- 
um og aullum audrvm and- 
ligum og veralklligum fyr- 
sagda presta j skalholltz stikti 
hier j mote a personum. hus- 
freyum. bornum, gozi favstv 
og lavsv eckirt vndann tecnv 
ad hindra edur j nockurn 
mata forfang ad giora vnder 
vora kongliga hefnd og reidi. 
Bidiandi og biodandi auUvmm 
almvga þeim sem biggia og 
bua j aullv skalholltz stikte 
ad þier avlldvngis riettid yd- 
ur epter ad giora og gefa yd- 
ar soknarprestum sijnar tij- 
under og adra rentv sem þier 
med rettv plicktuger erud og 
sem þier ad fornv giort haf- 
id. þeir skviv og sierhverier 
vera plicktuger til ad predika 
og kenna ydur gudz ord og 
evangelivmm [og ken]na yd- 
ur þa adra gvdz þionvstv jnn- 
an kirkiv og vtan [sem] hveri- 
vmm soknarpresti ber ad 
giora sijnu soknarfolki. eptter 
[vor]ri ordinantio hiiodann. 



1) [hcgning 125. 2) [fyrer þa 
ad clagþijnga 125. 



1549. 



JÓN BISKUP. 



691 



ordinantzies iiudelsse. Thij 
lader thet jngenlunde saa 
fromptt atj icke wille strafTis 
ther for som the wore breíFue 
och bud icke agthe wille och 
som whorsam wndersotthe bðr 
att straffiis. Giiffuit paa wortt 
slott kollinghuss ffredagenn 
nesth epther wor ff rue dagkýnn- 
dermisse Aar et cetera mdxlix. 

Wnder worlt Signeth 
De mandato proprio 
regie maiestatis 

Johann Friiss Can. 



þvi af leggid þetta j avngv- 
ann mata svoframt sem þier 
viHed ohegnder vera svo sem 
þeir er vor bod og bref for- 
ackta og ecki skeita og sem 
ohlidid vnderfolk ber ad straff- 
ast. 

gefid' sa vort slot Koling- 
hus [feria^) vj annunciatio- 
nem marie anno^) m. d. xl. 

Og IX. 

[Vnder vortt Signet 
Christian.^) 



594. 11. Felbi'úar 1549. á Koldinghúsi. 

Bríjf Kristjáns konungs IIL með Laza Múla til alls lands- 
lýðs á Islandi, þar sem hann lýsir Jón biskup á Hólum út- 
löBgan og friSlausan. 



Á. 

Danske Magazin IV, % bls. 318 
— 319 eptir Tegnelser paa alle 
Landene. — Lagasafn Magnúsar 
Ketilssonar I, S61— 262 eplir af- 
.skript í MSteph. 57. 8vo bls. 265 
— 267, gerðri fyrir Árna Magnús- 
son. — Khavns Selsk. Skr. VI. 21 
— 22. — Christian d*n tredies 
Historie. Kh. 1778. II. 427. 



Breff tiili biiscop Jonn afV 
Jslanndt, som Lauriis 
Mulle fiick. 
Helse etther alle, biiscope. 
prelater. laugmenndt. iaugret- 



B. 

AM. 234. 4io bls. 4Ö5— 486, skrif- 
að um 1600 ^,úr bréfabók sáluga 
Daða" Guðraundssonar. — - Sanis- 
konav þýðing prentuð í Lagasafni 
Magnúsar Ketilssonar I, 258-259 
og i Christian den tredies Hist. 
Kh. 1778, 11. 426-437. Eru marg- 
ar afskriptir til af þessari þýðing 
bréfsins, svo sem í ættartölubók 
síra Þórðar í Hitardal, Landsb. 42. 
Fol. bls. 118, skr. 1666. 

fýrsta kongs Bref um 
Biskup jon. 
Wier Ghristian saa þridie et 

1) ferisa (!), hdr. 2) [sl. 125, 
3) [b. V. 125. 

44* 



692 



JÓN BISKIÍP. 



1549. 



tismenndtt. syssellmenndtt. 
bonnder oc meniige almue. 
som bygge oc boe paa alt 
wortt lannd Jslannd. euennde- 
liigen met Gud oc wor naade. 

Wiider att wii wtj thette 
forgangne aar haffue tiilscreff- 
uit biiskop Joenn af^) Holum 
stiigtt. att hannd personnlii- 
genn skulle haffue giiftuitt szeg 
hiidt tiill oss om nierckeliige 
erennde oc werff'ue. som wij 
haffde met hannom att talle. 
oc szennde wij hannom ther 
hoes wor felliig chriisteliig 
leygde. att hanndskullekomme 
feyliig oc frij tiil oss oc fra 
igenn. ther som hannd haffde 
seg noget fore oss att befriigte. 
Ther wdoffuer haffuer hannd 
sett oss off'uerhoriig fore oc 
ey agthet vore breffue oc 
schriffuelse y noger maade. 
menn offuer trœder^) wore 
bud. befalling oc ordinansz 
oc tesliigeste fortrenger oc 
forhader wore wnndersotthe. 
bonder oc tiennere ther paa 
lanndiitt. som wij wiille haffue 
wdij fredtt. huilckiit wij inn- 
gennlunde tiilstede eller liide 
kanndtt, Ther for gÍ0re wij 
nu forne biscop Jonn wdsleger. 
fredbss for oss oc alle anndre. 



1) 57, MK. ; (i). DM. Sjá bréf 
frá 17, Aug. 154;8. 2) trœder, b. 
Y. 57; MK., og þarf það að atanda. 



cetera. heilsum ýdur ðllum. 
Biskupum. prelatum. logmonn- 
um og logrettumonnum. sýslu- 
monnum. Bændum og ollum 
almuga. sem byggia og bua 
uppa uoru lande jslande æff'- 
enlega med Gude og vorre 
nsad. 

vited ad vier nu j firra 
sumar til skriffudum Biskup 
jone aff Hoola Biskupsdome. 
ad hann personulega skýllde 
haffa geffíd sig hijngad til 
vor fyrer nockur merkeleg Er- 
ende. sem vier hoffdum til 
hans ad tala. og sendum vier 
honum vort felegt leýff'e ad 
hann skýllde mega koma frij 
og felegur til vor og frda. Eff 
so være hann kýnne haffa 
edur hyggia nockud ottabod 
af oss. og þar ut ýffer heff- 
ur hann verid oss oheyrug- 
ur. og ei acktad vort Breff 
ne schriiff'uelse j nockurn 
maata. helldur yfíer tredur 
hann vor bod og befalning- 
ar oc ordinantiu, Sömuleidis 
þreinger hann oc þvijngar 
med offriike vorum under- 
saatum. Bœndum oc þienvr- 
vm þar vppa landid, þeim sem 
vier vilium haff'a med frid. 
hvad vier j ongvaíi maata til- 
stedium edur Iijda kunnum. 
þar fyrir giorum vier ueffnd- 
afl Biskup jon utlægan. frid- 
Iðsafi fyrir oas og oUum vor- 



1549. 



KONUNGSBRÉP. 



693 



som for wor skylldt wiiUe oc 
skulle gi0re oc lade. Forbiu- 
dendes alle wore tro vvnnder- 
sotthe. giieszliige oc werszliige, 
atj wdij ingen maade ere forne 
biiacop Joenn hariig. lydiig oc 
fyllagtiig eller bystanndiig att 
were wdij noger maade ept- 
her thenne dagh. for ennd 
hannd anderledes mett oss 
fordragenn er. Wnnder vor 
kongelige heífnn oc vrede. 

Giiffuiit paa wortt slott KoU- 
inghus mandagen nest epther 
sancte Scholastice virginis dag. 
aar et cetera mdxlix. 
wnder wort siignet. 



um trunadarmonnum og und- 
ersaatum andlegum og verald- 
legum. ad þier j ongvaii mdðita 
sieud Biskupjone hejrugerne 
hlyduger. fylgiande ne hiaa- 
stod veitandej nockurn maata 
epter þennaíi dag. firr enn 
hann med odrum hier vid oss 
forhiktur verdur. under vora 
konunglega heffnd og reide. 

GefFid da voru slote kold- 
inghus Manudaginn næstaii 
epter Scolasticæ virginis Anno 
1549. 

Sub sigillo nostro 

Christian. 



595. 11. Fetouar 1549. á KoldingMsi. 

Agbip nokkurra konungsbréfa, er Lazi Múli hafði með sér 
til Islands, 

Danske Magazin IV, % bls. 319, eptir Tegnelser paa alle Lan- 
dene 1549, bl. 18, — Nœst á undan er bréfið uni Jón biskup Arason 
frá 11. Febr. 1549, Nr. 594. 

Same Lauris Mulle fiick breff mett fzeg, 
Jtem fiick thenne breffuiszer Sere Giisle Nilauszenn paa 

Jslanndtt konngelige mats. beskermelszebreff. Datvm vt su- 

pra^) et cetera. 

Jtem Olauer Broder wdij Helgefell paa Jslanndtt fiick 

breff om nogiilt wragh. som hannd skulle lade fylle Lau- 

risz Mulle. som hannd tog ther for closteriitt. aar et cetera 

mdxlix. 



1) Þ, e. Kollinghus mánud. n. eptir suncte Scholastice virginis 
1549. 



694 



KONtfNGSBRÉF. - KATRÍN. 



1549' 



Jtem Chriistopher Huittfeldtt fiick breff. att hannd skall 
lade the thuenne gaarde. som liigge tiill Berenn stiigtt oc 
skulle her epther bliiffue tiil Schalansz stiigtt. Datum vt supra. 

Jtem Torloft'uer Grimszenn oc hanns hostrue Soltuiig oc 
theres börnn fiick ko. matts. beskermelszebreff. Dat. vt supra. 

Jtem mennige sognnepreste paa Jsland finge ko. matts, 
beskermelszebreff. oc tesliigeste tiii alie bonnder ther paa 
landit. att the skulle tiennde rettferdeliigenn. Dat. vtsupra^). 

Jtem Arfuitt Holgersen paa Jslanndt fiick oprettninngs- 
breff for hoerszag. att hand skuUe vere giild oc gieff. Da- 
tum vt supra. 



596. 11. Febrúar 1549. á Koldinghúsl. 

Veendaebréf Kristjáns konungs III. handa Katrínu Hannes- 
dóttur, ekkju Gizurar biskups, og handa Þorláki Einarssyni 
og bræðrum hans. 

AM. Fasc. LI, 16j fruiiirit á skinni. Innsigli konungs er doltið frá. 

Byskermels Breft* Herra Gyssurz hans kuinnu og Brædra. 
þetta trueg anad Bref herra gijsla gamla og annara. 

til frodleiks2). 

Wij Christiann mett Guds Naade Dannmarckis Norgis 
Wendis och Gottis Konninng Hertug wdij slessuig Holstenn 
Stormarin oc Dijttmersken Greffue wdij Oidenboriig oc Del- 
mennhorst Giorer alle wiitterliigt att wij aff wor Sýnnderhige 
gunst oe Naade haff'ue tagiitt anamiitt oc wnndfanngiitt oc 
nu mett thette wortt obne Brefí* tage anname oc wnndfannge 
Torlocker Eijnarssenn Hanns brðdre oc Kateriae Hannsse- 
daather Her Giittzer Eijnarssenn epther ladenndis Hostrue 
theriis Hionn Tienerer godtz RÖrenndis oc wrörenndis wedtt 
huadtt naffnn thet helst er eller neíFniis kwnnde Jnnthiitt 
wnndertagiitt wdij noger maade wdinndenn wor konninglige 
Hegenn wernn fredlt oc beskermelsse Besynnerliigenn att 
wiille forsuare. beskerme fordaugtinnge tiill alle retthe. Dog 



1) Sjá Nr, .'/j;^, 2) Utan á bréfinu nifcö gaiuttlli hendi, (vennskonar< 



saa att the skulle egenn staniide huer mannd tiill retthe for 
hues nogenn haffuer thennem att tiiltalle mett retthe. Thij 
forbiude wij alle ehuo the helst ere eller vere kunde Ser- 
deliis wore fogeder gmbittzmenndtt oc alle anndre Gesliig^) 
oc Wersliig for"e Torlocker Eijnarssenn Hanns Brödre oc 
forne Katrine Hannssdaather oc anndre Her Giidtzer Eijn- 
arssens arífinge her emodtt ephter som forchreffuet staar 
att hinndre hindre lade eller wdij nogenn maade forfanng 
att Giiðre wnnder wor konngelige Heffnnd oc Wrede. Giiff- 
uitt paa vortt Slott KoUinghus Manndagenn nest epther sancte 
Scholastice virginis dag Aaar et cetera Mdxlix. 

Wnnder vortt Siigniett. 

De mandato proprio 
regie maiestatis. 



597. 8. Marts 1549. í Rómaborg. 

Beée Páls páfa hins þriSja til Jóns Arasonar biskups á Hól- 
um um ráðstöfun á Pétrsfé og aS halda fast viS fornan sið. 

Um þetka bréf ritar Árni Mftgnússon svo (JSig. 375. 4^0 bls. 89, 
91); „Biskup Jon JArason skriíade pavanum til, og liel; hann vita 
hvernig ustadt vœre um religions vescned í landenu. Pafinn skrifade 
hönum aptur iil svar uppö. hans bref (luckt brefe ut puto). Þegar 
pavans bref atte ad lesast, skryddest biskup hinum besta Biskups 
skruda, liet so 4 presta standa sier til hverrar handar, og stod sialf- 
ur med upplyptum hðndum medan brefed var lesed fyrer ailtarenu d 
Holum. J bvefenu kalladi pafinu hann siu elskuligan son, og bud hann 
hallda fast vid þa riettu IrU; og halldu Ödrum þar vid. Nu stœdest 
ei so Íí fyrer sier (pafanum) ad hann giæte hönum med magt se- 
cunderad. Ad lesnu brefenu gralulerudu aller neerverande biskupon- 
um þessa storu æru. Og hann sialfur epier þetta pafabref tok fyrer 
sig med allra stœrsta megne ad underþryckia þa Luthersku, og þíí 
hofst hans stora ofrike og yferroider. Relalio gamallra manna ií Js- 
lande, er þetta segast heyrt hafa af sier elldre mönnum. — Þetta 
bref fluttu ut Ulfur ok Loduik. — 1534. 25. Septembris obiit Cle- 
mens Yll. — 1534, 3io Non. Novembris coronatur Paulus III. 1549. 
4to Jdus Novembris obiit idem Paulas III. — Julius iijus. auccessit". 

1) Svo. 



696 



PAFABRÉF. 



1549. 



A. 

JSíg. 375. 4to bls. 89-80 með 
hendi Grunnavikr-Jóns c. 1750 — 
1760 „Ex transscriplo originali fra 
vicelögmanninum Odde Sigurds- 
syne". „under hafa hanged. 2. ínn- 
sigle, hvar af þad fyrsta nu er 
burt sHted". — Fornbréfasafn 
Gríms Thorkelins í Ríkisskjala- 
safni Dana, afskript frá c, 1760, 
að eins latfnutextinn, en ekki írans- 
scriptar- vottorðið . — Prentað í 
Kirkjusögu Finns biskups Jóns- 
sonar II, 686, eptir þessu trans- 
scripto ; en þar er transscriptar- 
vottorÖinu sniiíð á latiim, og því 
hefir mönnnm verið grunur á, að 
Pinnur mundi einnig hafa snúið 
sjálfu páfabréfínu á lutínu úr 
íslenzku þýðingunni, og þannig 
væri latínutextinn lijá Iionnm til 
kominn, en svo er þó ekki, heldr 
er bréfið bœði hjá honum og hér 
i frumlatínuuni. — Magnús Björns- 
son segist hafa séð frumrit þessu 
páfabréfs „hjá síra Sigurði heitn* 
um (Jónssyni á Grenjaðarslöðum) 
í pjáturkolfri, og var ekki meira 
en þrjár línur" (Biskupasög^ur II^ 
322. 333). 

4 

PAULUS PAPA III. 
Venerabilis frater. Salutem 
et Apostolicam benedictionem. 
Recepimus literas tuas xxvn. 
Augusti preteriti datas^) ple- 
nas iUas qvidem tum pietatis 
erga Deum. tum observantie 
ét obedientie erga nos et hanc 
sanctam sedem: de quibus te 

. 1) „com£fe; anni", segir Arni 
Magnússon. En þesa þarf ekki. 



B. 

Landsbókasafn 115. 4to 1, 184— 
185 mnð hendi sira Jóns Haldórs- 
sonarar i Hítardal c. 1720. Bréf 
þetta er og tekið upp i æfisögu 
Jóns biskups Arasonar i Biskupa- 
sögum sira Jóns. — AM- 236. 4to 
bls. 163, skrifað c, 1650 (Brot). — 
JSig. 375. 4to bls. 90-91, með 
hendi Grunnavikr-Jóns c. 1750— 
1760, og er þar þessi fyrirsögn: 
„Sama pdvabref i Jslendsku ept- 
er hendi Sira Jons Erlendssonar 
i VillingahoIIte, aptan vid brefa- 
hok biskups Ögmundar in folio. 
— Sendebref Pavans til biskups 
Jons". — Prentað í Ríkisréttind- 
um Islands eptir Jón Þorkelsson 
og Einar Arnórsson, Reykjavík 
1908 bls. 70. 

Bref Pavans Pauli Tertii^) 
til Jons Býskups Arason- 
ar a Hðlum Anno 
1549. 

fÞetta Bref fluttu ut Ulfur 
og Lodvik^). 

Pall hinn þridie^) med |)vi 
nafne heijlsar ýdur hiartan- 
legi Broder med æfenlegre 
Blessan. 

Vier hofum feinged þetta 

1 ) Fy rst skr if að „ Q v ar l i " , en 
leiðrétt með hendi síra Vigfúsar í 
Hítardal. 2) [á spássíu með hendi 
síra Jóns sjálfs. 3)1^1eiðróit úr 
„lioróe" með hendi síra Vigí'úsar, 
sem ritar þar með þessa alhuga- 
semd : „NB þetta er Paulus 3tius 
sem vard pave Anno 1534 enn dtí 
1549 d. lOda Novembris". — 375 
hefir og „iiii**. 



1549. 



PiPABRÉP. 



697 



summopere in Deo Dominoi) 
commendamus. hortamurqve. 
ut una cum tibi commisso 
grege in illis perseveres. re« 
cepturus ab hominibus lau- 
dem in terris. et ab ipso Deo 
eternam vitam in celis. Qvod 
vero ad pecuniam beato Pe- 
tro debitam. quam apud te 
conservare dicis. attinet. gra- 
tum erit nobis ut illam in usum 
eorum pauperum eroges. qvi 
misericordia digni tibi vide- 
buntur. existimesque nos in 
hiis, qve cuni Deo facere po- 
terimus. nunqvam tibi defu- 
turos. Deus ipse oninipotens 
te et gregem tuum benedicat. 

Datum Rome aput Sanc- 
tum Petrum, sub annulo pis- 
catoris. die vni, Martii. m. ij. 
xxxx. vun^), Pontificatus nostri 
qvinto decimo, 

Blo. es. fulgin. 
Venerabili fratri Episcopo Ho- 

lensis^). 

Þad giðrum vit Þorsteirn 
Gunnason. oc Hallur As- 
grimsson prestar Holabiskups- 
dæmis godum monnum kunn- 
igt at vid hðfum sied oc yf- 

1) „fyrst hefur vered ritud all- 
eina Bomino. sidan (manu coæva) 
vaderad buri:. Þad sem i niidiu 
stod og ur Boniino giört Bo Dho. 
og er þetta sidarsta riett sem þad 
ii ad vera" (AM.). 2) viii, Hist. 
Eccl. 3) Sro^ 



þitt Bref^) þann 27 dag Au- 
gusti manadar forlidens ðlrs. 
hvort Bref ad^) sannlega var 
fuUt^) med mikille millde vid 
gud. med forvarande hlýdne vid 
oss og þetta heilaga sæte. hvar 
fyrir vier þðckum ýdur ut af 
þeim hœsta velgiðrninge i 
gude vorum Herra. Rddum 
vier þier. ad þu Idter þijna 
hiörd halldast i þad^) sama 
skick. takande af mðnnum lof 
hier cL jardrijke. enn ut 
af sialfum gude^) eiliift lijf 
i Himnarijke. Og þad sem 
tilkemur Sancti*^) Peturs fie. 
deiled þad') og utgefid for- 
skrifada peninga velvilíuglega 
med fóltækum naudþurfftug- 
um þeim sem þier sýnest 
mýskunar sieu verder. Treýst- 
id til vor þad sem vier^) 
meigum giðra med gude. skul- 
um vier þig alldrei yfergefa. 
Sialtur gud ahnattugur blesse 
þig og þijua hiðrd. 

Er þetta Bref utgefid i Rom 
vid Sancti Pefurs kirkiu und- 
er fiskarans hring [dag 9^) 
Martii mcLnadar [Anno 1549io). 

1) eun b. v. 375. 2) b. v. 375. 
3) fyllt 375. 4) þann 375. 5) Hér 
byrjar brotið í AM. 23C. 4to. 6) 
Sancte 236. 7) þd íá36. 8) inegn- 
um og, b. v. 236. 9) [9 dag 236, 
375. — I íslenzku þýðingunni 
stendr jafnan „9", eu í latneska 
textanum „8" Marts. 10) [M. 4, 
xl, IX. 375. 



698 



HÚSAVÍK, 



1549. 



erlesit svo latandi bref i la- 
tino med herra pavans inn- 
cigle sem hier skrifat stend- 
ur. Oc til sanninda hier um 
setium vid nefndir prestar 
ockur incigle fyrir þetta bref 
skrifat at Holum i Hialltadal 
næsta dag eftir Olafsmessu 
fyrrii) Anno domini OD. d. xl. 

1X2). 



cL [fimtanda dre^) vors Býsk- 
upsdœmis^). 

[Datum Romæ apud Rotas 
die nono Martii sub Annulo 
piscatoris Anno Episcopatus 
nostri 15^). 



598. 18. Marts 1549. á Cfrenjaðarstöðuin. 

Bréf Sigurðar oíficialis Jónssonar um reikningsskap kirkj- 
unnar i Húsavík á Tjörnesi, er Kolbeinn prestr Auðunarson 
stóð 1547 og 1548. 

AM. Ápogr. 4.5, með hendi Árna Magnússonar „Ex orig. Þetta 
bref ætla eg mig í'einged hafa fra fSira Skulu Þorlakssyne adur enn 
eg til Islandz kom 1702« (AM.). 

Þath giori eg Sigurdur prestur Jonsson. officialis heilagr- 
ar Holakirkiu. godum monnum kunnigt med þessu minu 
opnu brefi. at a Manudaginii næstan fyrer exaltatio sancte 
crucis^) i Husavik cí Tiornesi giordi sira Kolbeinn Audunar- 
son mier svo felldan reikningskap kirkiunnar d fyrnefndum 
stad Husavik. 

J fyrstu at hun ætti fastaeign. tolla og itólur. sem gam- 
allt registrum Holakirkiu inne helldur. og innan kirkiu orna- 
mentum hefdi hun med tekid þvilikt sem su skráL inne helld- 
ur seni hier er med fest. Enn nu þau xiiij ar er nefndur sira 
Kolbeinn hafdi stadinn halldit. reiknadist at fallit hefdi i 
portio v]^ og vi. aurar. lagdi hann þa kirkiunni uppi þau 

- 1-^ ^ — 

1) Þ. e. 30 Júlí. 2) 1539, Kirkjusaga Finns (prentvilla). 3) [aire 
enu XV 236, 375. 4) — döras 236, 375. 5) [sl. 236, en setr í þess 
stiið : „Þetta bn'elf flutlu vt Vlt'ur og Loduijk". „Muius Brevis datum 
in alio Exemplari ita scriptum inveni" (AM.) í 375, og kemr þar ept- 
ir þeasi ár- og dagsetning á latinu.. G) þ. e. .0. Sept* (1547). 



1549. 



HÚSAVÍK. 



699 



vjc psalltara fyrir c. Brefiarum syngiandi med messum 
fra Sepíuagesime til passionem de tempore & de sauctis ki- 
rial nyan ei vel fulian fyrer c. Stort pislarmark. og annat 
litit forgyllt fyrir c. Metaskaler med metum og paxblad fyr- 
ir X aura. Summa iiijc. Stod þd epter hia sira Kolbeini ijc 
og ij merkur, 

Jtem um vorit epteri) let sira Kplbeinn giðra upp kirki- 
una at veggium og vidum ílestum nyum. og i rettri visita- 
tio virduligs herra biskup Jons um sumarit a þvi sama áre 
þridiudagenn næstan fyrir Thorlaci^) liet biskup Jon virda 
kirkiubotina fyrir xc og gallt adurnefndur sira Kolbeinn af 
þeim xc. ijc og ij merkur sem hann var skylldugur sem fyr 
seiger og þar til ix. aura sem fallit hafdi þat fyrirfarandi 
ár sídan hann hafdi giort reikningskap. þvi var kirkiaa 
skylldug sira Kolbeini vjc og fimtan aura þa þetta bref var 
giort. 

Var eg adurnefndur sira Sigurdur vidstaddur þa kirki- 
an var virt og biskupinn liet sier virdingina lika med mino 
radi, og ei veit eg annan sannara reikningskap kirkiunnar 
i Husavik, en þetta bref inne helldur. 

Og til sanninda hier um set eg mitt officialis inncigli 
fyrir þetta bref. skrifat a greniadarstodum. Manudaginn nœst- 
an fyrer Dominica ocuH. anno Domini M. d. xl. nono. 



599. 31. Marts 1549. í Stafholti. 

GruÐLAUG Brandsdóttir og Guömundr Ormsson kvitta sira 
Björn Jónsson um andvirði þeirra jarða á Ströndum, er 
Ormr heilinn Guðmundsson hafði selt houum. 

Landsbókasafn 61. 8vo „Ex originali Sira Þoi'luifs Avnasonar d 
KdlfafelH", og er afðkriptin slaðfest í Skálholti 18. Marts 1711 af 
Arna Magnnssyni og Þórði Þórðarsyni. 

Þad giðrum vid Gudluug Brandsdotter og Gudmundur 
Ormsson godum mönnum kunnugt med þessu ockru opnu 



1) |). e. 1548. 2) P. e. 16. Júlí 154tí, 



700 



KVITTANARBRÉF. 



1549- 



brefi. at víd vissum fyrir full sannende. at Ormur heítinn 
Gudmundzson. hvers sal gud nade. hefur upp boritfull. Ixc 
af sira Biriie Jonssyne fyrir þær jarder sem sagdur Ormur 
selldi sira Birne sastraundum er svo heita. Kambur. Reyki- 
er. Fiordur. Kios og Kiasuogur. Avik og Naustvikur. epter 
þvi sem adurskrifudum Orme vel likadi. og þeirra kaupbref 
þar um giört jnnehelldur. þvi giðrum vid adurskrifud Gud- 
laug Brandsdotter og Gudmundur Ormsson optnefndan sira 
Biðni Jonson og alla hans löglega erfingia og eplerkomend- 
ur auUungiss kvittau og akiærulausaíi fyrir ockur og ockr- 
um erfingium og lauglegum epterkomendum. Voru pesser 
menn nærverandi og til sanns vitnisburdar um þessa ockar 
kvittunargiðrd til kallader Sira Freysteirn prestur Grimson 
og Einar Salamonson. Og til meire sannenda hier um settu 
þeir sin jnncigle med ockrum jnnciglum fyrir þetta bref 
skrifat j Stafhollte ^n dominica letare Jherusalem. anno do- 
mini. CDf*. d. xK nono. 



600. [2. Apríl] 1549. í Nyborg. 

Bkép Kristjáns konungs III, til Daða Guðmundssonar að 
„uppágripa" Jón biskup á Hóium og syni hans, 



A. 

Kirkjusaga Finns biskups Jóns- 
sonar II, 301-302. - Lagasaí'n 
Magnúsar Kelilssonar I, 262—263. 
— Christian den tredies Historie 
Kh. 1778, II, 428. Afskriptir ai' 
þessuni danska texta bréfsins hafa 
ekki komið í leitirnar að svo stðddu. 
Hvort þetta sé annað en dönsk 
útlegging af Islenícka textanum, er 
ekki fullvist. Sbr. bréf frá 27. 
Jan. 1550, seai DaÖi kallar fyrsta 
gendibréf kounnga til sín. 



B. 

Dómabók Þjóðskjalaaafnsins i Fol. 
bl. 142b frá Jóni forsœtisráðherra 
Magnússyni, skr. c. 1600 (==aj. — 
AM. 234. 4to bls. 486, skr. e. 1600 
fyrir Odd biskup, að því ev virð- 
ist eptir hréfabók Daða i Snóks- 
dal fc= 6/ — Landsbókasafn 72. 
4to bls. 584-585 með hendi síra 
Jóns Haldórasonar i Hítardal c. 
1720 (= c). 



1549. 



JÓN BISKUP. 



701 



Wii Christian af Guds Naade, 
Konge &c &c. 

Hilse dig Dade Bonde Gud- 
niundson paa vort Landt Is- 
landt med Guds oc vor Naade. 

Viid at Os er Vitterligt, 
hvordan Biskop Jon over Ho- 
lum Stift oc hans Sönner der 
i Landet skal foretage sig med 
niange Folk at drage i kring 
der i Landet oc giore Vores 
Undersaatter Vold oc Skade 
niod den Islandske Lov og 
Rett ; Da, paa det de icke skal 
giore dig eller nogen anden 
af vores Undersaatter der i 
Landet meer Skade oc For- 
derf, som de har hid til dags 
giordt, da bede Vii dig oc be- 
fale strengeligen, at du med 
dine Venners Hielp oc Styrke 
paagriber bemeldte Biscop Jon 
oc hands Sönner, paa det, at 
Vii icke skal pligtes oc nodes 
til at indskicke der i Landet 
icke faa fremmede Krigsfolk, 
hvilket icke kand ske, uden 
din oc Almiiens Skade oc 
Forderv. 

Herefter viid du dig at rette, 
oc forlad det ingenlunde. 

Givet paa Vort Siot Nyborg 
1549. 

Under Vort Signet. 
Ghristian. 



i)Kongs Brief xil Dada Gud- 
mundzsonar [wm^) Biskup 

Jon^). 

Wier Ghristian [saa 3, ^)[med 
guds ndd^) et cetera. 

Heilsar^) þier Dadi Bondi 
Gudmundzson a*^) [wort land 
Jsland æfiiiliga^) med gudz 
nad^) og worre nad. 

[Wit þu^o) at oss er vitandii^) 
ordit huernin þad biakup Jon 
af^^) Holabiskupsdœme og 
hanz syner þar j landit [skulu 
med margan niann og mikid 
fiaulmenni asetia sier at draga 
vm krijng þar ] landit og^*) 
yfergang ueita vorum þegn- 
um og giaura þeim storan 
agang og ofrijki j^*) moti [js- 
lendsku laugmali^'O og riett- 
indum. [gnn suo at þeir^*') 
skuli ecki^') giaura þier edur^^) 
nockrum audrum vorum þegn- 
um framari^) [meir^t*) skada 
og fordiarf^^) sem þeir hafa 



1) Annad b. v. b, því að á und- 
aner kgsbr, ll.Febr. 1549, Nr. 594. 
2) [ad hann gnjpe b, 3) og hans 
syne b. v. c. 4) [b, v. b, 5) [b. 
V. c. 6) Heilsum b. 7) i c. 8) 
[voru lande Jslande kiærlega &. 9) 
sl. öc. 10) [Vite(d) b. 11) vitan- 
legt &. 12) j ö. 18) [sl. b. 14) 
sa b. 15) [ijslendskum logum ö. 
16) [Og uppa þad hann h. 17) 
framar b. v. c. 18) ne b, 19) sl. 
c, 20) raeire c. 21) [sHika for- 
diörffun 5, 



70á JÓN BISKUP. 1549. 

[hier til dagz^) giaurt þui bidi- 
um vier þic og biodum streingi- 
liga at þu medur^) hialp og 
tilstyrk þinna vina uppa^)grííp- 
er fyrr nefndan biskup Jon 
og hanz sýne [suo at vier 
skulum ecki skýlldazt og*) 
neydazt til at [jnnsenda^) eitt 
annarligt^) oc ei allfatt stnjdz- 
folck ])angat j landit. huat 
ecki kann"^) skie utan þier og 
almuganum til mikils skada 
og íordiaurfunar. 

[Hier ueitztu ad rietta þic 
epter. og yfergef þad aungu- 
an ueiginn^). 

Wt gefit a voru sloti Ny- 
borg [Anno 1549. 

under vort Zigneth. 

Ghristian^). 



601. 10. Aprll 1549. í Kaupmaiinaliöfn. 

YíQShVBÉuiF Marteins Einarssonar til biskups í Skálliolti, út 
gefið af Pétri Sjálandsbiskupi Palladius. 

JSig. 375. 4to bls. 78—80 raeð hendi Grunnavíkr-Jóns „ex ori- 

P ■ ■ ■ ^^^^— ^^^^^ !■ -^— I.'mJI ■■■■■■ !■! ■ ' I ■ ^^^^— 'll 

1) [hiingad iil ö. 2) med 6c, 3) sl. h. 4) [þad vier ecki skulum 
h. 5) [senda b. 6) alvarlegt (!) b. 7) ad b. v. b. 8) i Öngvann 
mciU c; íVá [sl. 9) [h; sl. ac. Krislján konungr gefr út bréf í 
Nyborg 2. Apr. 1549 (Danske Magazin IV. 4, bls. 148) og síðan 28. 
Okt. og t'rani í Deceraber. og þá mánuði hefir hann dvalið í Nyborg. 
en í Apríl sýnist hann að eins hafa verið þar á ferð, þvi að 31, Marts 
gefr hann út bréf í Oðinscy, og annað 5. Apríl í Antvorskov og hið 
þriðja í). Apríl í Ringsted, en frá 22. Apr. til 25. Sept. gefr hann 
bréf sín út í Kaupraannahöfn. Erá 1. Jan. fram til Martsloka gefr 
hann út bréf sín í Kolding. Sennilegt er^ að bréfið sé gefið út i 
April, svo sem árétling og til stuðnings útlegðarbréíi Jóns biskups fr6 
íi. Febr. sama ár. 



1549. 



MARTEINN. 



ginali chartaceo". — Bréí' þetia er prentað hjá Harboe í Khavns S«Isk. 
Skr. VII (1758). 16-17. 

Jeg Peder Palladius Doctor Superintendens oíFuer Sie- 
landz Stigt i Danmark bekender for alle. med dette mit 
obne breff. oc egen haandscriflft. at ieg aff vor naadigste 
Herris Kongelig Majestatz kong Christians Hðgmegtigheds 
befalning. haífuer met mine brodre i Christo. oc medtie- 
nere. som ere i denne Hðye Schole. oc i disse kirker. her 
til Kiðbenhaffn. annammet denne ^rlig oc welforstandig 
niand, Her Morthen gynersen til mig. oc effter hand nu 
baffuer weret her i byen denne winter vdoffuer. haffuer 
ieg ofFuerhðrt hannem. oc formerckt hans store forbed- 
ring. vdi Guds salig ord. som hand haffuer faaet her i 
byen, besynderlige hoss den fromme oc Hoylerd mand Doc- 
tor Hans Machabeus. en Doctor i den Hellige schrifft, som 
hand haff'uer weret lioss. til huss oc kaast. siden hand hid 
kom til oss. saa at ieg kender forn** Her Morthen gynersen. 
god faare. at vere en Superintendent oc biskop oc den rette 
offuerste tilsiundsmand i Religionen offuer alt Skalholtz Stigt 
vdi Jsland. oc eff'ter at hand er christelige oc relige kaldet 
der til. oc aff' kongelig Maiestatt der til stadfest, som hans 
beseglede breffue til kende giffue. som hand der paa haft- 
uer met sig. haffuer ieg paa mit embedis och befalnings 
wegne. som mig af min Herre oc Konge er befalet. at haft'ue 
tilsiun vdi Religion i Jsland. samtockt hannem til samme 
Superintendents oc biscoplig embede. oc derfaare oc saa 
induigdt hannem der til. nu paa denne siste Sðndag her 
waar^). effter den hellige apostoliske skick. met henders paa- 
leggelse, oc en christen bðn. effter Kongelig Maiestats or- 
dinantzis lydelse. her faar hðye altere i Domkirken. vdi denne 
christen almoffuis neruerelse. saa at hand er en vduoldt. 
samtyckt. stadfest oc induigdt Superintendent oc biscop til 
forne Skalholtz Stigt forhobendis at hans embede skeer til 
Guds ære. oc den christen almoffues opbyggelse i samme 
Stigt. vdi vor Herre Jesu Christo. Bedendis derfore alle 
gode Christne. vdi gantske Skalholtz Stigt. baade leeg og 
lerd. besynderlige alle wor naadigste Herris, kongelig Maie- 

1) þ, e, 7, Apr, 



704 



JARÐAKAUP. 



1549 



stats befalningsmend, oc alle andre regentere der i Sfcigten. 
oc paa landet. at de wiUe beskerme oc hantbeffue forne Her 
Morten gynersen. som Skalholtz stigtis rette Superintendent 
oc biscop. disligeste alle prœstmend oc det gantske clericie. 
oc den menige mand oc Christen almoffue ad^) de ere han- 
nem hörige og lydige i same hans helHge biscoplig embede. 
til guds œre. til deris nestis nott oc gaffn. oc til deris egen 
salighed, vdi vor eniste Saliggerer^). wor Herre Jesu Christo. 
hannem dem alle sammen befalendes til euig tid. met min 
fattige tienestis tilbydelse. ehues de mig nogen tid tilsigendis 
worde. til ydermere widnisbyrd. at saa er i sandhed. tryc- 
ker ieg mit gmbedes indsegel neden faar dette mit obne 
breff. skreffVit i Kiðbenhaffn den onsdag. nest faar Palme- 
syndag. Gud(s) aar. mdxlix. 

(L. S.), 



602. 30. Apríl 1549. í Mííðrulcni. 

Abi Jónsson selr Teiti Magnússyni jörðina RafnstaiSi í Krœkl- 
ingabh'S fyrir Róðugrund í Skagafirði. 

AM. Fasc. Ll, 19, frumrit á skinni með öUum (4) innsiglum, úr 
skjalasafni Hólastóla („sk" og skjalamark „35"). — AM. Apogr. 3726. 

Þgim Godvm monnum sem þetla bref sia edur heyra 
senda ginar bryniolfsson, jon þorlaksson. bioBn þorualldzson 
og ^inar jonsson Q. G. og sina kunnigt giorandi ad arum 
epter gudz burd CD. d. xl. ix dr ca grund ] eyafirdi manu- 
dagin fyrir postula CDesso philipi et jacobi^) vorum vier ] 
hia saum og heyrdum di ord og handaband Ara jonssonar 
og teitz magnussonar ad suo fyrirskildu ad ari ]onsson 
selldi teite magnussyni jordina Bafnstadi j krœcklingahlid j 
hlidarkirkiu sokn med ollum þeim gognum og giædum sem 
greindri jordu cii med logum ad fylgia og ari vard eigandi 



t) Sto; at, Hurboe. 2) Svo; Saliggorer, Harboe. 2) Utan A 
bréfmu ra<ið hindi frA Í7. öld. 8) í». e. S9. Apr. 



• 



ad. Hier j moti gaf leitur magnusson jordina Rodugrund j 
skagafirdi. ^)med ollum þeim goguum og giædum sem þeirri 
jordu da med logum ad fylgía og nefndur teitur vard fremst 
GJgandi ad. S(k)ylldi huor suara lagarijptingum cíi þeirre 
jordu er selldi enn hallda til laga þeirri er keypti, Og til sann- 
inda hier vm setium vier fyrskrifadir menn vor jncigle 
fyrir þetta bref er giort var j modrufelli j eyafirdi deigi sid- 
&r enn firr seiger. 



603. 9. Maí 1549; á Melstað. 

JóN Grímsson kvittar síra Björn Jónsson fyrirandvirði jarð- 
anna Reykjavíkr og Bakka í Bjarnarfirði, er hann hafði selt 
honum. 

AM. 238, 4to bl. 35L36 (Bessastaðabók), skr. c. 1570. - 

Bref fyrir Reýkiavik og backa. 
Þat giore ec jon grimson godvm monnvm kvnnigtt med 
þessv minv opnv bretí. at ec medkiennvnst at ec hefi sellt 
og til fvllrar eignar feingit sira birni^) jonssyne jardernar 
Reykiavik og backa j biarnarfirde j kalldarneR^)kirkiv sokn, med 
ollvm þeim gognvni og giædvm sem greindvm jordum fýllg- 
er og fýlgia da med logvm. svo og medkennvnst eg at ec 
hefe fvlla penninga vpp borid af sira birni^) fyrir greindar 
jarder, sem mier vell likar og danæger. þvi gef eg sira biorn 
avldvngis kvittan fyrir mier og minvm erfingivm vm þess(i) 
avdvr*) sogd jardar verd. Skal sira biorii mega hallda þeim 
til iaga hiedan j fra. £n eg skal svara lagariptingvm. Og 
til meiri stadfesti hier vm set ec mitt insigle fyrir þetta bref 
er skrifat var Æl fimtvdeigenn^) fyrir fardagavikv oa Melstad 
j Midfirde arvm epter gvdz býrd (D d xlix. 



1) Hér er óskrifuð eyða fyrir nokkrum orðum. 2) biarua, hdr 
3) Svo. 4) Svo = eadvr, 

Dipl. Iil. XI, B. ^ 



^06 Í>ÓEUNN OG ÍSLEIFR. J549. 



604. 17. Maí 1549. í Spjaldliaga. 

Tylftardóme út nefndr af Þorbergi Bessasyni, kongs um- 
boSsmanni í Vöðluþingi, um afgreiðslu á mála Þórunnar 
Jónsdóttur eptir Isleif Sigurðsson. 

AM. 255. 4to bls. 278—279, bréfabók síra Skúla Þorlákssonar, 
skr. 1687 — 1698, eptir frumritinu. — Margar afskriptir eru til af þess- 
um dómi misjafnar að gæðum, raargar með raungu ártali 1543. Þessi 
afskript tekr öllum öðrum fram. 

Domur Þorbergs Bessasonar vm affgreidslu a mala Þor- 
unnar Jonsdotter gffter Jssleiff Sigurdsson Grund 
ahrærande afast vid vndan faranda og gfFterfilgi- 

anda Brieff 1549 med 10 jnsiglum. 
011um mðnnum þeim sem þetta brieff sia edur heira 
senda Einar Briniolfsson. Ormur Jonsson. Benedickt Einars- 
son. Þorsteirn Simonarson. Biðrn Þorvalldsson. Auduu Sig- 
urdsson. Oddur Asmundsson. Iðgriettumenn. Þorgrijmur Þor- 
leiffsson. Jon Ormsson, Magnus Briniulffsson. Hallsteirn 
Eijnjksson og Einar Jonsson Q(vediu) G(uds) og sijna. kunn- 
ugt giðrandi ad Aarum effter guds burd CD d xl og ix aar 
j Spialldhaga j Eyafirde a Iðglegu Hieradsþijnge Faustu- 
daginn næstan effter Hallvardzmessu vorum vier thil domz 
neffnder af Þorbei'ge Bessasyni gr þa haffdi kongssinz Syslu 
og vmbod j Vodluþijnge. ad dæma huor affgreidsiumann 
skillde vera ad afgreida Þorunni Jonsdottur sinn mala. thilgiðf 
og Iðggiafer. aff peningum sem att hafdi Jssleiffur heitenn 
Sigurdsson. þuij ad gudz nafne tilkðlludu dæmdum vier Þor- 
berg Bessason Iðglegan suarsmann ad sier ad taka og j ad 
setiast arff effter Jssleiff Sigurdsson vegna sinnar kuinnu Helgu 
Sigurdardotter. Jtem j annare grein kom þar fram Are Jons- 
son j loglegu vmbodi Þorunnar Jonsdotter og beiddest domz 
cL huoria penijnga greind Þorunn skilldi hafajsinn mala. til- 
giðf og loggiaffer. Birte hann þar fyrer oss brieff med dandi- 
rnaiia jnnsiglum suo latandi ad greind hion Jssleiffur og Þor- 
unn. hefdu giðrt med sier a þeirra gijptingardeige soddan 
skilmala og fiekaup ad huort skiUde haffa thil kaups med 
annad þriu hundrud hundrada. og ef greind Þorunn lifdi leing- 
ur £nn Jssleiffur. þa skillde Þorunn ^ignast jðrdena Grund j 



1549. 



ÞÓRUNN OG fSLEIFR 



70^ 



Eyafirde hun skillde giallda ^rffingium Jssleiffz suo niikla 
penijnga sem Grund være verd. en medur þuij ad oss leist 
þad löglegt. ad menn meige so kaupa vid konur sijnar sem 
adra menn med beggia þeirra samþycke effter logbokarennar 
ordum. þuij dæmdum vier þessa jörd Grund 0'gn Þorunnar 
Jonzdottur epter þuij skilorde sem firrskriffad stendur. og 
þeirra kaupmala Brieff Jssleiffs og Þorunnar mindugt og 
stödugt og löglegt. og þessa adurgreinda jðrd Grund obrigd- 
anlega ^ign Þorunnar Jonfsdottur ad utlucktum þeim pen- 
ijngum sem fyrer greinda jörd greidast eiga eptir þuij greind- 
um Þorberge og Þorune semur. med samþicke hans kuinnu 
Helgu Sigurdardotter. suo og dæmdum vier Ixc j thilgiðff 
og Tijundargiöff vr þremur hundrudum hundrada. Dæmd- 
um vier Ti]undargiöffena ed fimta huort hundrad. hier til 
dæmdum vier greindri Þorunne fiordungsgiof vr ollu affla- 
gotze sem Jssleiffur heitinn atti. 

Og til sannenda hier vm. setium vier firrskriffader menn 
vor jnnsigle fyrer þetta domzbrieff'. er skriffad var sama 
stad deige og are sem firr seiger. samþickte med oss adur geind- 
ur valldzmann Þorbergur Bessason þennann sama dom og 
setti sitt jnsigle med vorum jnnsiglum firer þetta brieff og etc. 



605. 22. Maí 1549. á Melstað. 

30. Janúar 1550. á Þingeyrum. 

Bbrgþór Grímsson selr síra Birni Jónssyni jarðirnar Hlið á 
Vatnsnesi og Bæ og Finnbogastaði í Trékyllisvík fyrir Óspaks- 
staði í Hrúlafirði og þrjátiu og fimm hundruð i lausafé. 

AM. 238. 4to bl. 37 (Besaastaðabók), skr. c. 1570. — AM. Apogr. 
380 (tvær affikriptir, önnur eptir tranBskr. c. 1550 = 380; hin eptir 
AM. 238). — AM. Apogr. 672 (eptir Besaastb.). 

Bref fyrir hlid og finnbogastodvm og bœ^). 
Þat [giorvm vier^) Sigvrdvr [nicvlasson prestvr^). jon 
olafsson. einar gislason leikmenn godvm monnvm kvnnigtt 



1) Bær, hdr. 2) [giore ec 880. 3) [prestur nikulasBon 380. 

45* 



ÍAtóAkAUP. 

med þessv vorv opnv brefi. arvm epter gvdz býrd^) CQ. d. 
xhx da melstad j midfirde. da midvikvdagenn j fardagavikv. 
vorvm vier j hia savm og heýrdvm ói. ord og handaband 
Sira biarnar jonssonar og bergþors grimssonar. at svo 
fyrir skildv at fyrsagdvr berþor^) sellde advr sogdvm^) sera 
birne til fvllrar eignar svo heitandi jarder. hlid da vatznesi 
] hvams kirkiv sokn. bær og finnbogaslader j trekýllesvik 
er liggia j arnes kirkiv sokn. med ollvm þeim gognvm og 
giædvm rekvm eignvm og itokvm sem greindvm jordvm fýlg- 
er og fýlgtt hefer at fornv og nýiv og eige er med logvm 
vndan komit. vndaíi sier og sinvm erfingivm. enn vnder 
sira biorn og hans erfingia. Hier j mot gaf sira bioríi med 
sama [fyrsogdum skilldaga^) jordena ospakstade j hrvtafirde 
j stadar kirkiv Bokn med v kvgilldvm og þar til xxx^ j þeim 
penningvm sem sogdvm sira birne og berþore kadvm vell 
semde. at til skilldvm x kvgilldvm. skiUde hvor vm sig hallda 
[þeim jordvm til laga^) sem keýptiö). eíi sa svara lagaript- 
ingvm er selldi. Og til sanninda hier vm setivm'^) vier fyr- 
greinder^) menn vor insigle fyrir þetta jardakaups^) bref er 
giortt^**) var da þingeýrvm j vatzdal fimtvdagenn næstan fyr- 
ir pvrificatio sancte marie virginis are sidar enn fyr seiger. 



606. 27. Maí 1549. á ReynÍYÖIlum í Kjós. 

DóMB sex manna, út nefndr af Hannesi skrifara, kongs um- 
boðsmanni í Kjalarnessþingi, um ákœru Jóns Ketilssonar 
um þann arf, er Guðrúnu Jónsdóttur konu hans, hefði falU 
ið eptir Æsu Jónsdóttur, skilgetna systur sína. 

AM. 238. 4to hl m (Bessastaðabók). skr. c. 1570. 

Domr um Lagsarnes j Kios. 
Ollum godum monnum sem þetta breff sia edur heyra 
sennda gýolfur einarsson. gisli jonsson. Þorir Sueinsson. 

1) burd 380. 2) bergþor 380. 3) neíndum 380. 4) [skilmala 
380. 5) [til laga þeim jordum 380. 6) 380 j JteyptT 238. 7) settium 
380. 8) — skrifader 380. 9) b. v. 380. 10) Bkrifat 380. 



1549, 



ERFÐAMÁL. 



709 



Oddur Sýgrdzson. Jngimundr gudmundzson og biarni Narfía- 
son qvediu gudz og wora kunnigt giorandi med þessu voru 
opnu breffi. er lidit var fra hingatburd vors herra Jesu 
Christi. 1549. ad da Reýnuwaullumi) j Kios œi þingstad EÍett- 
uni. manudaginn j gangndaga^) viku um worit uorum wœr 
] dom nefndir af ærlegum danndis sueini Hannes skrifara. 
6r þa hafdi mins herra kongsins sýslu og umbod j Kialar- 
arnesþingi. ad skoda og sansaka og fullnadardoms at 
kuœdi da ad leggia vm þa akæru er ]on ketilsson klagadi 
um þann arf sem gudrunu jonsdottur konv hans hafdi til 
erfda fallit, eptir skilgetna sýstur sina Æsu^) Jonsdottur. Nu 
af þui ad suo stendur j almennilegu erfdatali. ad brodur 
er brodur arfi. sýstur ef ecki er brodur til. þui fyrir þess- 
ar greinir og adrar fleiri. sem hier ad hniga. næmdum vier 
med fullu doms atkuædi. adur greinda gudrunu lauglegan 
erfuingia fýrr nefndrar systur sinnar asu^) jonsdottur. J 
annari grein beiddist fýrr nefndur Jon doms ca huerninn 
fara skýlldi um þa peninga er adur greind asa^) jonsdott- 
ur atti j gard Sýgurdar heitins Sýgurdzsonar. en ecki var 
eptir af þeirra peningum vtan jordin lagxarnes. kom og 
fram fyrir oss ad laugmadurinn frlindur Þoruardzson hefdi 
keýpt adur greinda jord laxarnes af adur greindum Sýgurdi. 
en ecki med samþýcki edur jaýrdi konu hans, þui hun lýsti 
þui dcL deýanda deigi. ad hun hefdi þar alldri jaýrdi til gef- 
id. þui dæmdum uier med fullu doms atkuædi adur greind- 
an erlend þoruardzson skýlldugaii ad leida ij laugleg uitni 
ad hwn hefdi upp lagt jordina lagsarnes. og skýlldi vitnia 
leidd fyrir Jonsmessw nu er kemur. en seinasta da alþingi 
] sumar, En ef þa eru ecki þessi vitni leidd. skýlldi Jon 
Ketilson med frialsu meiga ad sier taka og eignast opt 
greinda jord lagxarnes. Eii eff laugmanninum þarfnast þessi 
vitnin vm vpplag asu^) da jordunni. þa dæmdum uær laug- 
legt kaupit, en Joni fulla verdaura. en býggiog skýlldi staiida 
Æl jordunni til næstu fardaga. eii vvitnin skýlldi leidast j 
Reýnuvallai) þingi Joni aheýranda. Samþýckti þennan worn 
dom med oss fýrr nefndur kongs wmbodzmadur og setti 



1) Svo. 2) Sto hér. 



710 



LOKINHAMRAMENN. 1549 



sitt jnnsigli med uorum jnnsiglum fyrir þetta domsbreff 
huert ed skrifad var ol medalfelli j kios da sama deigi og 
ari sem fýrr seigir. 



607. 29. Maí 1549. undir CínúpL 

ViTNisBUEBE um fótarafhögg Ólafs Gunnarssonar á Brynj- 
ólfi SigurSssyni, 

AM. Apogr. 1287 með hendi Styrs Þorvalldssonar „Ex oríg. Ara 
Þorkehsonar". 

jhesus. 

Þad giore eg aron prestur grimsson godum monnum 
kunnigtt med þessu minu oppnu briefi þad eg medkennunst. 
ad eg var þar vid staddur og heyrda þar wppa. fyr(ir) nord- 
an kirkiuna vnder gnupi j Dyraíirdi þad sama vor seni 
olafur gunnarsson hafdi veitt bryiiiolfi sijgurdssyni bædi 
fotarhoggin. þaa spurde gudrun husfreyia biornsdottir hin 
elldre sagdan olaf gunnarsson ad. huortt hann hefdi vnnid 
suoddan verk ad hann hefdi veitth bryniolfi bædi fotarhogg- 
in. enn greindur olafur gunnarsson gaf heune þad suar. 
ad þvi væri midur ad hann mætti þad eigi af sier bera enn 
hun bad gud honum þad fyrergefa. og lycktadi szo þeirra 
rædu j þad sama sinne og skildust þoi ad raed þad. Og til 
sanninda hier um þca feste eg adur skrifadur aron prestur 
mitth jnncigle nedan fyrer þetta viltnesburdar brief. huertt 
skrifad var j fyrrskrifudum stad næsta dag fyrer vppstign- 
ingardag vni vored arum epptir gudz burd mdxl og ix ara. 



608. 8. Júní 1549. í Næfrlioltí. 

ííiKuiiÁs Jónsson selr síra Sigurði Jónssyni jörðina Haga i 
Reykjadal fyrir lausafé og fæSsIu konu hans og barna til næstu 
fardaga, og skal Nikulás þjóna hjá síra Sigurði nsest^ ár, 



1549. 



JARÐAKAUP 



71d 



AM. Fasc. LI. 20, frumrit á skinni komið frá Halldóri sýslu- 
fiianni Einarssyui. Al' 6innsiglum eru 2 fyrir bréfinu. — AM. Apogr, 
'^S, afskript staðfest í Skúlollti 30. Maí 1712 af Páli Hákonarsyni 
Magnúsi Einarssyni. 

bref fyrir haga halfum. 
Þath gioruni vier olafur hialltason. teitur magnusson. 
bessi biornsson prestar, oddur arnfinnsson. þorsteinn biarna- 
son, jon isleifzson leikmenn. godum monnum kunnigt med 
þessu voru opnu brefi at þa lidit var fra guds burd CO. d.. 
xl og ix ár jii festo corporis christi^) œi flotunum fyrir ned- 
breidabolsslad j fliolzhHd vorum vier hia saum og heyrd- 
uni (ÍL ord og handaband sira Sigurdar jonssonar og nico- 
lasar jonssonar at suo fyrir skildu at nicolas selldi sira Sig- 
urdi jonssyni halfa jórdina haga i reykiadal i huommum 
i greniadarstadar kirkiusokn med oUum þeim gognum og 
gædum er greindri halfri iordu fýlgt hefr at fornu og nýu 
og hann reiknadi sig fremst eigandi at ordinn i erfd epter mod- 
ur sina at tilskildum ollum itolum sem hans forelldrar ati 
hofdu og hann vard eigandi at. hier i mot skylldi sira sig- 
urdur giallda nefndum nicolasi .u. malnýtu kugilldi eda onnr 
•v.c þau sem (þeim) semdi og nefndur nicholas skýlldi fara 
til sira sigurdar og þiona honum ed næsta ár. enn sira 
sigurdur skýlldi gefa hans konu og tueimur bornum mat 
og drýck til næstu epter komandi fardaga og býggia hon* 
um þá iord sem honum mætti þarnast fyrir sina peninga. 
at þvi aari lidnv var afskilit at sira sigurdur skýlldi eiga 
nockra sok eda sokn ca þeim sem greinda jord hafa halld- 
it yrkt eda (h buit sidan hun fiell niculasi til erfda og til 
þess þa var komifc. Og til sanninda hier vm setium vier 
vor inncigle fyrir þetta bref er giort var i nœfurhollti þrem 
nottum sidar enn fýrr seiger. 



1) í>. e. 5. Júní. 



712 



LOKINHAMRAMENN. 



1549. 



609. 18. Júní 1549. á Brjámslæk. 

YiTNiSBUEBR GuSrúnar Nikulásdóttur um fótarafhögg Ólafs 
Gunnarssonar á Brynjólfi Sigurðssyni. 

Landsbókasafn 789. 4to Us, 365-366. skr. c. 1620. — Lands- 
bókasafn 65. 4to 11^ 44, með hendi Jóns dans Magnússonar c. 164^. 

Þad Giore eg OlafFur Þorgautsson. Kolbeijrn Biðrnsson. 
Petur Olaffsson og Einar Palsson godum monnum viturlegtt 
med pessu mijnui) opnu brefíe, ad aarum eflfter Guds burd 
1549 aar. a midvikudaginn^) næsta fyrir Jonsmessu Bapt- 
tistæ a Briamslæk a Bardastrond. vorum vier^) ] hid. og 
heýrdum cL. ad Gudrun Nikulassdötter [bar suo felldau vitn- 
issburd*) sem hier effter skrifad stendur, 

Þad Giore eg Gudrun Nikulasdotter godum monnum 
viturlegtt, ad eg heýrda Biorn Magnusson [þui lýsa^) ad a- 
heyrannde^) Olafe Gunnarssýne sialfum ad adur*^) skrifadur 
Olafur hefde veijtt Bryniolfe Sigurdssýne bædi fotarhðggin 
i einu hogge. Enn fyrr skrifadur Olafur Gunnarsson sagd- 
est eij meiga af sier bera, og bad Biorn þar ecki vittne vm 
ad bera, Enn þrattgreindur^) Biorn sagde sier þad þarfleýsu 
vera fyrr enn hann være med Iðgum thilkraffdur. 



610. 1549. undir Mpi. 

YiTNisBTJEÐR Þorgeirs Jónssonar um frásögn Páls heitins Ket- 
ilssonar, sem viSstaddr var við Selvogahamar og sá upp 
á, þegar Ólafr Gunnarsson hjó með atgeir aptan á báða 
fætr Brynjólfs Sigurðssonar. 

Landsbókasafn 789. 4to bls. 363—364, skrifað c. 1620. — Lands- 
bókasafn 65. 4to II, 43b, með hendi Jóns dans Magnússonar c. 1640, 
Sbr, vitnisburðarbréf sama manns frá 4. Apr. 1548. 

Þad Giore eg Þorgeir Jonsson Gðdum monnum vitur- 
legtt®) med þessu mijnu opnu breflfe. ad Pall heijtinn Kiet- 
ilsson, Gud hannss sal ndde, lýste þui opinberlega fyrir 

1) voru 65. 2) midkudœginn 65. 3) vœr 65. 4) [sor so felldan 
(Bökar Eijd) vitnisburd 65. 5) [lýsa þui 65. 6) aheyranda 65. 7) 
b. Y. 65. 8) þrattnefndur 65. 9) vitanlegt 65. 



1549. 



LOKINHAMRAMENN. 



713 



mier. ad^) hann sagdest þar hafa verid vid staddur. og sied 
uppa ad^) vid Selvogahamar [hefdi Olafur Gunnarsson hðggu- 
id^) Bryniolff Sigurdsson apttan á bcídar fætur^) i eijnu 
hogge med arngeir^). Og þd er greijndur Pall lyste þessu 
fyrir mier. hielltt hann d hjtelle handoxe med*^) longu skaptte. 
og myndadi til med henne. huórssu greijndur Olafur Gunn- 
arsson hefdi'') hallded vín adgeirs^) skaptted. þa er hann 
hio greijndan Bryniolff. Og hier effter sagdest fyrr skriffad- 
ur Pall Kietilsson vilia sveria fullnadar Bokar 0jd þegar 
ad þurfía þætte^) et cetera. Og medkiennunst eg Ædur nefnd- 
ur Þorgeir Jonsson. ad eg var staddur vnnder Nupe j Dýra- 
firde. var þar þa og staddur Sigmundur Gunnarsson. spurde 
hann mig ad. hvad nu munde eiga ad giðra til vid sig. 
Enn eg sagdest ei þad vita. Enn þikest þu nockud vera 
valldur af [fotar afhoggum^^) Brýniolffs. Enn fyrr skrifadur 
madur^) Sigmundur^^) svarade mier og sagde. þo ad þad 
koste suo mýked^2)^ gie drepinn. eda huortt eg bíj'd 

þar a^^) bðt eda Bana. eda hvad sem eg hlýt þar af. þd er 
eg ecke valldur aff huorugu fötarhðgge Brýniulffs Sigurds- 
sonari*). og þui jÆta eg ecke a mig sem eg er ecke valld- 
ur af. Og hier effter vil eg grejndur^) Þorgeijr Jonsson 
sveria fullnadar Bokar gijd. [þegar adi^) þurfa þiker. [Og 
thil sanninda hier vm þcL þrycke eg mitt jnnsigle fyrir þetta 
vitnissburdar Breff. huortt skriffad var j sogdum stad aar- 
um effter Guds Burd 154916). 



611. 1. Júlí 1549. á ÞingYelli. 

TuTTUGu og þrír klerkar, út nefndir á prestastefnu af Mar- 
teini Skálholtsbiskupi Einarssyni, dærna alla þá dóma, bréf 
og gj'örninga, og alt annað, sem Jón biskup á Hólum hefir 

1) og 65. 2) sl. 65. 3) 789 sl. hoggnid; [ad Olaffar G(unnars)- 
s(on) heffde högguid 65. 4) fælurnar 65. 5) atgeir 65. 6) 65; og 
789. 7) hafdi 65. 8) atgeirz 65. 9) 65; ætte 789. 10) [fötar högg- 
inu 65. 11) 65; Sigurdur 789. 12) micilz 65. 13) aff 65. 14) Sig- 
mundssonar 789; S. S., 65. 15) [Eff 65. 16) [skriffad sama stad 
1549, 65. 



714 



JÓN BISKUP 



1549. 



gert eða gera látiS í Skálholtsbiskupsdœmi, ónýtt og að 
eingu haldandi og ekkert afl hafa, fyrir utan það, sem 
hann hefir verið löglega tilbeiddr af réttu Skálholtskirkju ráði. 

Dómabók Þjóðskjalasafnsins íFol. frá Jóniforsætisráðherra Magnús- 
syni (bl. 122—123), skr. c. 1600 (= a). — Landsbókasafn 101. 4to, 388— 
390, með hendi sira Jóns Haldór ssonar i Hítardal c. 1720. — JSig. 375. 
4to bls. 80-82, með hendi Grunnavíkr-Jóns e. 1750-60 „skrifad ept- 
er jnnsiglalausu Domsbrefi sem Ari Þorva(r)dsson haíde medferdis i 
Skalhollti anno 1617. ex chartis lierra Odds Einarsaonar bÍ3kup(s) 
komnum til Assessors Arna fra LeyríirgÖrdum". — Ónýt ágrip af 
þessum dómi í afskript frá 17, og 18. öld eru í Landsbókasafni 68, 
410 bls. 106 og 122. 4to bls. 206 og i AM. 382. Fol. — Agrip á díinsku 
prentað hiá Harboe l Khavns Selsk. Skr, Víl, 19—21. 

Domur wm Biskup Jon^), 
Ollum maunnum sem þetta brief sia edur heyra senda 
Jon Biarnarson^) Badzmann heilagrar^) Skalholltzkirkiu. gin- 
ar Arnason. Arne Arnorsson. Brýniolfur Halldorsson. Oddur 
Halldorsson. Snorri Hialmsson. Gudmundur Jonsson. Gijsli 
Jonsson. Olafur Sueinsson. Snorri Jonsson, Loptur Narfason. 
Jon Halldorsson. Sijinon Jonsson. Jon ginarsson. Finnur Þor- 
laksson. Biauríi Olafsson. Jon Þorleiísson. Olafur Kolbeinz- 
fion. ^inav Olafsson. Þordur Palsson, Stephan Hallkielsson. 
Greipur Jonsson og*) Jon ginarsson. prestar SkalhoIItz bisk- 
upsdæmis. kuediu Gudz og sijna [kunnigt giorande^) ad sub 
anno gratiæ 1549*^) manudaginn næstan epter Pieturs messu 
og Pals ] almenniliegri prestastefnu ai Þijnguelli worum 
wier tilnefnder af herra Marteini Einarssyne superattendenti'^) 
Skalholltz biskupsdæmis ad skoda^). Haiisaka og fullnadar- 
dom sa ad leggia huort afl ad hafa skýlldi^) þeir domar oc 
giaurningar sem biskup Jon ad^^) Holum hefur giaurt ] Skal- 
hollts biskupsdæmi ] sijnum wmreidum oc adtektum ai kirki- 
unnar peningum og^^) walldzmanna setningum. bannfæring- 



1) Alþingis Synodale Herra Marteins Byskups um Jons Byskups 
Araeonar Embættesgiörder i SkalhoIItsstijkte Anno 1549, 101* Dom- 
ur Herra Marteins og Skalbolltspresta um Doma og giörninga bisk- 
ups Jons 375. 2) Biarnason 101. 3) b. v. 375. 4) b. v. 375, 5) [b. 
V. 375. 6) M. d. xl. ix. 375. 7) — ens 375. 8) sl. 101. 9) skylldu 
101, 375. 10) af 101. 11) med375. 



1549 



JÓN BISKUP. 



715 



um. forbodum yfer lœrdum og leikum og audru slijku 
eda huort þessar hans giaurder skulu myndugar wera ed- 
ur ecki. 

Nu af þui ad suo til wijsar decretus^) [heilagrar kirkiu^) 
[causa IX. qvestione 11. [capp. 1. 3.]^). Ad aungum biskupi 
eda nauckurs annars hattar andlegum walldzmanni leýfist 
ad hafa neina laue^saugn j annars wmdæmi. eda nockud 
annad embætti. andlegt eda weralldlegt. ad fremia. elligar 
sie hann af settur sijnu embælli. 

Jtem [] annari grein^) finst lioslega ] peirri laugtekinni 
kirkiuordu sem herra kongurinn hefur sendt [hijilgad^) j 
landit oc hier hefur samþýct werin^) og eigi sijdur j háns 
]nnsigludum brefum ad hann streingiliga fyrirbydur þær ce- 
rimoniur^) sem eru crisma wijgsla. barna fermingar [et ce- 
tera^). og greindur biskup Jon hefur hier ] mot framid oc 
giaurt j þessu biskupsdæmi, 

[Jtem'') j þridiu grein hljder suo þad bref sem [heyg- 
bornaste''') herra kongurinn sendi hijngad j landit j fýrra 
sumar og lesid war ] laugriettu^) ad einginn skuli^) fýr- 
nefndumio) [herra^i) biskup Joni^^) wera heyrugur nie^^) 
hlydinn^^). fýlgiandi nie hiaatod^^) weitandi j nauckurn mata 
wnder strafF^o) oc wtlegd ef hann kiæmi ecki j til settafii'') 
tijma æ, hans fuíid huad^s) ecki er ordit. 

Nu fyrir þessar greiner oc fleiri adrar þær sem j laug- 
malinu staiida og hier ad luta. [ad heilags anda nad til- 
kalladre^^). ad suo profudu og fyrer oss komnu dæmdum 
wier [fýrnefnder domsmenn^^) med fullu doms atkuædi alla 
þa doma. bref oc giaurninga og allt þad annad sem biskup 
Jon hefur giort og giaura latid hier j Skalholltz biskupsdæmi 
onýta oc ad aungu halldanda^i) og eckirt^s) afl hafa eiga 



1) Decretum 101; Decretur 375. 2 [375; herra kongsins a, 101. 
B)[leiðr. AM. (í 375); Cap. 91. a 101; Cap. VII. 90. 1. 375; [H(eilagr- 
ar kyrliiu Causa 1% alij 101 (á spássíu). 4;) [sl. 101. 5) vered 375. 
6) cercmoniur 375. 7) [b. v. 375. 8) Sjá konungsbréf 17, Aug. 1548. 
.9) skyllde 375. 10) — greindum 101. 11) sl. 375. 12) [Joiie Bysk- 
upe 101. 13) eda 101. 14) hlydugur 375. 15) hiastodu 375. 16) 
straffan 375. 17) seddann (I) 101. 18) hvort 101. 19) [b. v. 375. 
20) [s]. 101. 21) halldande 101. 22) eckert 101, 375. 



1549. 



huortt helldur þad er i^) minna hlut edur meira, huorki fyr 
nie sijdar fýrer wtan þad sem hann hefur werid lauglega 
[til beiddur^) af [riettu Skalhollts kirkiu ráde^). 

Samþyckti þenaii worfi dom [med oss Herra Marteinn 
Einarsson, og setti sitt jnnsigli med vorum fyrrgreindra 
Domsmanna innsiglum fyrer þetta Domsbref, hvert skrifad 
var i sama stad. deige og are sem íyrr seger*). 



612. 1. Júlí 1549. á Öxarár^ingi. 

Alpingisdómr um eignarrétt Þorleifs bónda Grímssonar til 
jarðarinnar Sandgerðis á Miðnesi. 

JarðabókarskjölÁrna Magnússonar, Gullbringusýslu 1, afskript stað- 
fest við Öxará 18. Júlí 1704 af Runólfi Þórðarsyni og Gísla Illugasyni. 

Ollum Godum Monnum þeijm sem þetta Brief sia £d- 
ur Heyra sendum vier Jon Biornsson. Fuse Brumanansson^), 
Ormur Jonsson. Gisle Jonsson. Eiolfur Arngrijmsson. Gud- 
mundur Gijslason Kuediu guds og sijna^) kunnugt giorande 
ad þa lided var fra Hingadburd vors Herra Jesu Christi M 
D xl og IX cLr^). a manudæginn næstaii efftir Peturs Messu 
og Pals a almennilegu auxararþinge vorum vier j Dom nefnd- 
ir af œrleguSi Herra Ellende Þoruardssyne Logmanni sunn- 
an og austan a Jslande og Orme Stullasyne Logmanne nord- 
an og vestan a Jslande til ad dæma. skoda og nandsaka^) 
og fullnadardoms atkuædi a ad leggia huorninn loglega 
fara skillde vm jordina Sandgierde a Midnesi gr Þorleifur 
bonde Gnjmsson sagdi Markus Jonsson hefdi ologlega fyrer 
sier hallded j langa tijma. Kom þar fram fyrer oss j dom- 
inn kaupbrief med dandis manna jnnsiglum suo hliodandi 
og so jnne halldande ad þeijr fedgar Gri]mur bonde Pals- 
son og Þorleifur bonde'^) sonur hans hofdu sellt hustru Holm- 

1) 101 375; sl. a. 2) [(til kalladur) og beiddur 375. 3) [375; 
riettum Skalholltz kirkiu Radzmanni, Mn, 4) [b, v. 375, 5) Svo, 
6) Fyrir oían bréfið stendr og ártalið 1549. 7) Hér hefir fyrst verið 
skrifað „gnjrasson", sem fékk staðizt, en það svo strykað út og i 
staöinn sett „grimur", sem ekki feer staðizt. 



1549. SANDGERÐI. — DVERGASTEINN. 717 

frijde ElHndsdottur ]ordina Sandgierde liggur ] Hualsnes 
kirkiusockn. fyrer Arnarhollt og Auguxkielldu^) er liggia a 
Kialarnesi j Brautarholltz kirkiu sockn. huoriar larder ad 
Ellendur logmann aklagadi og af geijngu af adur greijnd- 
uffi Þorleijfe Grijmssyne med lagadome j logriettu et ce- 
tera. Nu stendur so j vorri Landslaga Bok ad huor sem 
selur odrum ofrialst edur oheijmillt. þa gange kaup þad 
afftur. Enn hinn hafe andvirde sitt j mote gr selldi. Nu 
fyrer þessa greijn og þær fleijri sem hier ad huijga. og ad 
heilags anda nad til kalladri. og ad ollu so profudu male. 
og fyrer oss komnu. dæmdum vier med fullu doms attquædi. 
firr greinda jord Sandgerdi vera og verid hafa sanna. BÍetti- 
liga og Iðglega €ijgn Þorleijfs Bonda Grijmssonar sijdan ad 
adur greijndar jardir Arnarholltt og Auguxkellda^) geijngu 
af honum med Iðgum. 

Samþicktu þennaii vorn doom med oss adur greijndir 
Lógmenn. og settu sijn jnnsigle. med vorum jnnciglum firir 
þetta döms Brief. huðrtt ed skrifad var j sama stad. deijgi 
og dri sem firr seijgir. 



613. 1. Júlí 1549. á HJíðarenda. 

34. Jaiiúar 1550. á EyTÍndará, 

Kattpbrép þeirra Páls bónda Vigfússonar og Bjarnar Jóns- 
sonar um jarðirnar Dvergastein í SeyðarfirSi og Þrándar- 
holt vib Þjórsá. 

Bisk. Skalh, Fasc. 7, frumrit á skinni, sem 3 innsigli hafa 
verið fyrir. — AM. Apogr. 2614, 

Duergasteins ] Seidarfirde austur j Mulaþinge fyrer Þrand- 
arhollt xxxc j (jystra Repp j Arness}iinge midlum Biarn- 
ar Jonssonar og Pals Vigfussonar kaupbref gamallt 

Anno MDXLIX. 
Jhesus. 

Þat giorum vier jon skulason. finnbogi Jonson og ^y- 
olfur CDagnusson godum monnum kunnigt med þessu uoru 



1) Svo. 



DVERGASTEINN. 



opnu brefi. þa er lidit iiar fra guds burd. CD. d. xl. og. ix. da 
COanudaginn næstan epter jons CDesso baptiste ] stofvnni 
di hlidarenda ] íliotzhlid. vorum vier j hia saum og heyrd- 
um oi ord og handaband þessara manna Pals bonda uig- 
fussonar og biarnar jonsonar at suo fyrer skylldu at adur 
nefndur Pall vigfusson selldi fyrrskrifudum birne jonsyni 
jordina duerggarstein^) er hggur j seydarfirdi.hueria hann reikn- 
adi. xii. hundrud kaupahlutann og aunnur. xii. hundrud kirkiu- 
hlutann og ]ordena bolstade. hueria hann reiknade, vi, hundr- 
ud en kaupa hlutan þriu hundrud. enn kirkiunni aunnur 
þriu og jordina alla sollastadi. vi. hundrnd at dyrleika. er 
liggia allar samt j seydarfirdi med aullum þeim gaugnum 
og giædum sem greindum jordum fylgir og fylgt hefur at 
fornu og nyu. bædi til sios og landz sem maldagi kirkiunn- 
ar hliodar. og Pall bondi vigfusson hafdi fremst eigandi at ordit 
eptir sinn faudur. hier j mot gaf adurneíndur biorn jonson jord- 
ina alla þrandarhollt xxxc at dyrleika er liggur fyrir sunnan 
land vid þiossoa í hofstadar kirkiusokn med aullum þeim gaugn- 
um og giædum sem greindre jordu fylgir og fylgt hefur at 
fornu og nyu. og hann uard fremst eigandi at ordinn. Skylldi 
huor vm sig hallda til laga þeim jordum er keypte. enn sa þeirra 
svara lagariptingum er sellde oa greindum jordum. Og til sann- 
inda hier vm settum vier fyrrnefndir menn vor jnnsigli fyr- 
ir þetta kaupbref. huert er skrifad var da eyuindarda næsta 
dag fyrir pals CDesso vm veturinn are sidar enn fyrr seiger. 



614. [1549 og fyrri]. 

Málðagi Dvergasteinskirkju í Seyðarfirði. 

Ðislt. Skalh. Fasc. X, 7, ritað aptan á Dvergasteinsbréf i frum- 
rili á skinni frá 1. Júli 1549—24. Jan. 1550 (Nr. 613). 8br. Dipl. 
Isl. IV, bls. 224-225. 

Duergasteins kýrkiu j Seidisfirde austur j Mulaþinge 

Mdldaga utskrift med kaupbrefinu, 
Kyrkian sa dvergasteini aa svo micid j landi sem presti 
heyrir til. 



1) Svo. 



1^49. bVERGASTEINN. 

hialmarstravnd alla milli hialmaiK oc grimkiel^^gils. 

Beka millvm hamarsness oc gvllsteins. 

Eeka frd ])orisvogi oc svdvr ad stali. 

þridivng j ollvni vidaeka fyrir kolstadalandi ad mark- 
hellu oc halfa malaeka. 

V. avra af Brimnesi. skal þad halft hafa presíur enn 
halft bondi. 

kirkian aa oc vervist aa sleitvnavsti med ollvm dflvtningi. 

jtem kw j stocki j bRÍmnessIandi, 

skogteig j millvm vijkvrskdla oc brimnessmarks. 

þangad liggia ix bæer ad aUri skylldv, 

jtem aa kirkjan j frijdv iiij kvgiUdi. 

jtem j kirkivnne ein niessvklædi. ij klvckvr med biollv. 
bækvr lijtils verdaR. jtem silfvrkaleikur lasinn. jaRnstika fyr- 
ir alltarinv. 

fasta gotz 60 c. 

Þetta eR vtskript eptir nialdagabokinne j skalhollti eins 
latande ord epter ord sem hier stendur. 



615. 14. Jiílí 1549. i Asgarði. 

30. Maí 1564. á Hvoli. 

ViTNisBURÐARBRÉF, aS Daði bóndi GuSmundsson hefði lofað 
að gefa Jóni Sigurðssyni þrjátigi hundraða til kvonarmund- 
ar 1 sín þjónustulaun, og halda hans brullaup, með öðru 
fleira. 

AM. Apogr. 4076 meÖ hendi Jóns Magnússonar „Ex originali" 
á kálfskinni. 

Þad giorum uær magnus prestur jonsson. ginar steins- 
son. ari sueinsson og olafur vilhialmsson godum monnum 
kunnigt med þessu uoru opnu brefi j asgardi i huanimssueit 
um sumarid a sunnudagin næsta firir þorlaksmesso þa lid- 
it uar fra hingad burd uors herra ihesu christi. CD. d. xl, 
og IX ar. uorum uier j hia og heyrdum a at Dadi Bondi 
Gudmundzson. huors sal at allsmegtugur gud gledie. gaf og 



( 



720 ' VÍTNISBURÐR. - KVITTAIÍ. 

lofadi joni sigurdzsyni til kuonarmundar j sin þionustulaun. 
xxxc og at hallda hans brullaup. ] þessum peningum til- 
skildum. mahiytu peningum gelldum peningum i nautum og 
saudum j fridum og fridvirttum þeim sem adur nefndum 
joni mœtti til gagns og þarfa koma. og þessa peninga gaf 
hann og lofadi forordzlaust j allan maata. undan sier og sin- 
um erfingium. og hier eptir megu uær sueria fullan bokar 
eid ef þurfa þikir. uoru hier uid staddir margir dugandis 
menn. en greindur sira magnus sagdi firir kaupi þeirra ions 
sigurdzsonar og margretar eireksdottur. og til sanninda hier 
um setium uær uor innsigli fyrir þetta uortt uitnisburdar- 
bref huert skrifat uar a huoli i saurbæ laugardaginn fyrir 
huitasunnu þa lidit uar fra gudz burd CO. d. Ix. iiij. 



616. 35. Júlí 1549. í Skálliolti. 

KviTTUNAEBEÉF Marteius biskups í Skálholti handa DaSa 
bónda GuSmundssyni um greiðslur á tíundum, „Sancte Pétrs- 
fé", „Rómasköttum" og öðrum fjám, er hann átti af hönd- 
um að inna af „prófastsparti" sínum og ööru; svo og kvittar 
biskup Daða af öllum misferlum við heilaga kirkju, og stað- 
festir kvittanir fyrri biskupa þar um til Daða. 

JSig. 375. 4to bls. 83—84, með hendi Grunnavíkr-Jóns c. 17.50— 
60 „Ex pagina chartacea vetusta (originali ut videtur) qvam com- 
municavit Sigurdus Palmonis" (AM.). 

Þat giðre eg Marteinn Einarsson Superintendens og 
biskup i Skalhollte godum monnum kunnegtt. med þessu minu 
opnu brefe. sæker þess ad Dade bonde Gudmundsson hef- 
ur fitadid mier glauggvan og greinugligan Eeikningskap af 
þeim biskups tiundum og Sancte Peturs fe sem fallid hefur 
i þvi profastsdæmi sem hann af mier haft hefur d mille 
Gilsfiardar og GIiuf[urar]. Somuleides hefur hann og staded 
mier Beikningskap af þeim tiundum oc Sancte Petursfe. sem 
falled hefur i þeim profastparti. sem hann hafde af minum 
forverara godrar minningar Herra Gissure heitnum Einars- 
syne. hvers scLl ad Gud gledie. Hier med hefur haun og 



Í549. 



sfaded mier Eeikningskap af þeini biskupstiundum og noma- 
sköttum sem falled haía i gyrarkirkiu sokn i Bitru og Prest- 
backa i Hrutafirde. sem mier vel likar og anægier. Þvi gef 
6g og gi6re adurskrifadan Dada aulldungis kvittan og dkiæru- 
lausan fyrer mier og ollum minum epterkomendum. Hei- 
lagrar Skalhollts kirkiu foi •monnum. um allan fyrskrifadan 
Reikningskap. og þd alla kvitta sem hana hefur kvitta gef- 
ed. um meire sekter og minne. þær mier og Domkirkiunne 
tilkoma inn til .ix, marka mala. og þadan af smærre. hef- 
ur hann og staded mier Beikning[skap] af Domkirkiunnar 
jördum og kugilldum. sem tilkemur' Skalholltsvik i Hrutafirde 
og littlu Avik .... vik oghefe undersomu grein gefit hann 
aulldungis kvittan um adurskrifadar leigur og landskyllder. 

Svo og raedkennunst eg at eg hefe kvittan gefit optt- 
skrifadan Dada bonda Gudmundsson um allt þad hann [hef- 
ur] brottlegur orded vid mig og Heilaga Skalhollts kirkiu. 
sidan hann tok seinast sina kvittun af Herra Gissure heittn- 
um um [allt] þad hann hefur matt brotligur verda i minne 
hlut og meira. epter þvi sem eg mcL írekast med laugum 
giðra. Hier med hefe og samþyckt aull þau bref og kvitt- 
aner. sem hann hefur af biskup Augmunde heitnum og 
Herra Gissure heitnum. hverra herra sal at Gud gledie. med 
þeirra innsiglum staudug og myndug med aullum sinum 
greinum og articulis. fyrer þd grein ad þau hafa under 
skodun. ransak og Doma dande manna komed. bæde fyrer 
lærdum og leikum. oc hier fyrer med Heilags anda nad til- 
kalladre urskurda eg sðmu bref og kvittaner skialleg og 
myndugi). og epter laugum giðrd hafa verit. Og til meire 
audsyningar og stadfestu hier um. þrycke eg mitt jnnsigle 
d þetta kvittunarbref og urskurdarbref. sem skrifad var i 
SkalhoIIti midkudæienn epter^) Þollaksmessu um sumared. 
þd lided var fra guds burd. CD. d. xl ix. ar^). 



1) „myndut** stóö í fruraritimi. 2) fyrst skrifaö „næstan fyrer**. 

3) arstalenu er 00 af rifed. d.xL eru lios og audlæs. tx, ar er 

Ölldungis burtu, nema punctum nppi yfer fyrre figura i ix. þad er til 

baka. annars getur þetta ei vered annad enn ix. þvi Martcinn var ei 

biskup epter 1540. nema þad ared", (ÁM.). 

Uipl. Isl. IX, B. 4€ 



llíRSKURÐARBRÉF*. 



Í649. 



617, 14, Aiigust 1549. í j^inguesí. 

Eklendr lögmuðr Þorvaiðsson staðfestir Hoggstaðadóin Jóns 
sýslumanns Jónssonar í'rá 24. Maí 1542. 

Livinl&bóknsafn 115. 4to T, 2-48, uieð Iiendi síra Jóns Ilalldórsson- 
ar í Hítardul c. 1720. — Sbr. Heggstaöadóm Jóns sýslumanns Jóns- 
sonar 24. Maí 1542 (Nr. 128). 

Ufskurdur Erlends Þorvardssonar Lógmanns 

her uppa Anno 1549, 

Eg Erlendur Þorvardsson Lðgmann sunnan og austan 
cL Jslande giore godum monnurn vitanlegt med þessu mijnu 
opnu Brefe ad eg hefe sied og yferlesid þann sama dom. 
sem dæmdur var d Heggstadaþinge um vorid. ogJon Jons- 
son Bonde hafde utnefnt d millum þeirra Eyolfs heitins 
Oddssonar og Ragnhijlldar heitinnar Einarsdottur. hvórra 
sdl ad gud nade. Hiiodar þesse domur so. ad jörden Grijma- 
stader skyllde eiga seUtðdu i Vatnsenda jðrd med elldevid. 
og þeim hlutum ðdrum er þvi bue gagnast. i stadenu Æsu- 
eingis. er liggur i Grijmastada jðrdu. hefe eg hann grand- 
varlega skodad og yferlesid. og so virdest mier hann riette- 
lega eífter Iðgum dæmdur verid hafa. 

Þvi in nomine Domini Amen. urskurda eg Erlendur 
Þorvardzson Lðgniann med fullum laga urskurde þennan 
ddurgreindan dom i allau mdta mýndugan og skiallegan 
med ollum sijnum greinum og Articulis. sem hann innehelld- 
ur. og i ðngvan mdta riufast meiga. nema kongur med skyn- 
samast(i)a manna rcade side annad sannara. 

Og til sanninda hier um set eg mitt jnnsigle fyrer þetta 
urskurdaiBref. hvórt skrifad var iÞingnese manudaginn næsta 
fyrer Assumtionem Mariæ Anno Domini 1549. 



618. 20. Aiigttst 1549. undir &núpi. 

ViRÐiNGARBRÉp sex mauna, er til nefndir voru af Eggert 
Hannessyni, kongsins umboðsmanni miUi Geirhólms og Langa- 




ness, um penínga þá, er voru á Arnaruúpi í Keldudal, og 
Olafur Guanarsson hafði haft undir höndum. 

Slíjalabók Þjóðskjulasafnsuis írá Jóni fovsœhisrúðherni Magnús- 
•^yni, Fol. bl. 210, og er petta skrifað c. 1604 (= a). — Landsbóka- 
safn 789. 4to bls. 370-378, skrifað c. 1620. — J.andsbókasafu 63. 
4í2 bl. 37-38, skrifað c. 1640. — Landsbókasafn 65. 4to 11, 47, með 
hendi Jóns dana Magnússonar c. 1640 (stytt uokkuð). 

Wirdinga Brief wppa pa peninga sem woru æi Arnar- 

gnupi [og Olafur Gunnarsson atti^). 

Aullum godum maunnum þeim scm þetta Brief sia ed- 

heyra sender Þorlakur Einarson. Biorn^) Hannesson. 
Sueirn Jonsson. Narfi Jonsson. Þorgeir Jonsson og^) Grijm- 
ur Jonsson kuediu gudz og sijna kunnugt giaurandi med 
þessu woru opnu brefi. ad drum epter gudz burd OD. d. xl 
og IX cLr æ. manudaginn næstan epter Mariu messo hina*) 
fyrri um sumarid m Arnarnupi j Kelldudal [j Dyrafirdi^) wor- 
Um wier til kalladei' af Eggert Hannessyne er þa hafdi wors 
nadugasta. heygbornasta^) herra kongsins ualld'') og syslu j 
niillum Geirholms og Langaness. jnnuirduliga^) ad skoda og 
fram ad telia. saman ad jafna og sundur ad dei]la. og laug- 
liga lagauirdingu aa ad leggia huersu myckler peningar er 
woru j fyrrsaugdum stad. þa sem Olafur Gunnarsson hafdi 
med haundum haft. 

Jn primis woru þar ij kyr virdtar fyrir ijc 

Jtem tuœuett naut uirdt fyrir xij aura. 

Jtem annad naut weturgamallí: virtt fyrir mork. 

Jtem ein ær [og xx og viij^) laumb virtt^^) fyrir iijo og 
V aurar betur. 

Jtem xuij^^) fiordungar smiors. 

item xl alner annars hundradz j kotlum. 

Jtem hey þau sem þar woru, wirtt^^) gex kugillda fodur, 

wissum wser fyrir full sanninde ad j þann tijma sem 

1) [b. V. 63; eingin fyrirsögn í 789; Wirdingar Brief, fyrirsögn 
í 65. 2) Binrne 63, 65 (rangt). 3) b. v. 65. 4) enu 789; sl. 63, 65. 
5) [sL 63. 6) hogbornasta 789; sl. 63. 7) sysluvalld 63. 8) sl. 63. 
9) [789, 63, 65; xxviij (!) a. 10) sl. 789. 11) a, 63; siiij 789, 65. 
12) sl 789, 65. 

46* 



^24 LOKINHAMRAMENN. 1549. 

domur fiell sa mal Olafs Gunnarssonar. þd war þrattnefnd- 
ur kongs vmbodzmadur dæmdur laugligur afgreidslumadur 
allra þeirra peninga sem Olafur Gunnarsson med haund- 
umi) hafdi. og mega frij og frialsliga þa^) ad sier taka. 
þegar ad hann willdi. epter godra manna radi og wirdingu. 
og huerium manni sijna skulld ad skicka^) oc skamta. so 
micit sem huer feingi witni til hann^) œtti ad honum epter 
þui sem tala rj^nni^) til. bædi med kongi og karli, Suo og 
heyrdum wier og marger goder menn adrer sem sa Arnar- 
nupi woru þa saman komner j fyrrsagdan*^) tíjma. ad optt- 
sagdur'^) Eggert Hannesson. kongz vmbodzmann. baud sig 
þar þa strax til. ad greida þessa peninga ef sa wæri þar 
nockur madur. sem sig kynni til þeirra ad leída. med laug- 
Jigum witnum. komu þeir þa aunguer frafá^). baud hann 
þa auUum skuUdarmðnnum^) ad koma ad siaundi"^). heim 
vnder Gnup^^). og skylldi þar þa huerium sitt afgreida. þessa 
peninga. epter þui sem fyrr seiger, hejrdum wier og þui 
þrattsagdan vmbodzmann lysa. ad hann wiUde þessa pen- 
inga huerki ræna edur^^j gríjpa [edur^^) vnder sig draga. 
helldur willdi hann þa ad sier taka epter dandi^^^manna 
domi, suo ad wor enn^^) nadugasti hoygbornasti^ö) herra 
kongurinn og krunan mætti ] aunguan^^) skacka ogi^) skada 
blijfa. Saumuleidis lýstu þuij ij konur sem heimilisfastar 
woru j fyrrskrifadan^^) tijd aa Arnarnupi. ad Oluf huspreyia^^) 
Biornsdotter hefdi latid reka af adurgreindum gardi bœdi 
naut og saudi. sem wœri vnder marki Olafs Gunnarssonar. 
hier med og adra peninga dauda j burt flutt og feria latid 
huerier er^i) adur woru kyrrsetter ) Medaldal og lyster haufdu 
werid vnder nadugasta herra kongsins las af Orme^^) laug- 



1) hnund 789, 65 2) b. v. 789, 65. 3) luka 68. 4) fie 789, 63, 65. 
5) rennur 789, 63, 65. 6) — skrifadann 789. 7) 789, 65; epterskrif- 
adur a, 63. 8) b. v. 789, 65. 9) skuUdamonnum 789. 10) siound 
789. 63 ; 7und 65. 11) Nup 789, 65; Naup 63. 12) nie 789, 63, 65. 
13) [og ei helldur 789, 63, 65. 14) dandiss 789 ; danu 63; dandu 65. 
15) b. y. 789, 63 (hinn). 16) hogbornaati 789, 63. 17) ongum 65; 
onguu 63. 18) nie 789, 63, 65. 19) þann 789; firir skrifadan 65. 
20) hussfreýa 789; husfreia 63, 65. 21) ad 789, 63, 65. 22) 789, 65: 
greindum a, 63, 



1549. 



SIRA BJÖRN. 



725 



fíianni. huar ad wær heyrdum optsagdan kongs vrabodz- 
mann fuUum saukum æ. lýsa. aa alla þa sem þar hefdi ] 
oockrum burtflutningumi) werid. epter þui sem hann mætti 
þads) frekast og framast ad laugum giora wors naudugasta 
herra kongsins vegna. Og til til meiri audsyningar og^) stad- 
festu, og sanns witnisburdar hier vm. [þa festum wier fyrr- 
gremder menn wor ]ncigli fyrir þetta wirdingarbref. huert 
ed skrifad war vnder Gnupi^) j Dyrafrjrde aa sama ari deigi 
sijdar enn fyrr seiger^). 



619. 20. September 1549. á Þingeyrum. 

Skipta og testamentisbréf sira Björns Jónssonar milli barna 
sinna. 

Landsbókaaafn 61, 8vo með hendi Styrs Þorvaldssonar fyrir Arna 
^ögnússon „Ex oríginali fra lögmanninura Sígurdi Biörnssyne" (AM), 
sem fyrír var ínnsigli Helga úbóta og síra Þorláks, en hin 2 dottin 
frá (6rtal 1548). — AM. Fasc. LI, 21, frumrit á skinni (annað). 4 
innsiglaför, ekkert innsigli (= h), — AM. Apogr. 5578 með hendi 
Jóns Magnússonar „Ex transscripto*' frá 10. Mai 1568 (ártal 1548; 
= c). — AM. 234. 4to bls. 268-269, skr. c. 1600 (ártal 1548). — 
MSteph. 27/4to bls. 184-185, Svartakinna. með hendi Benedikta lög- 
manns Þorsteinssonar c. 1720 (ártal 1548). — ÍBfél. Khd. 67. 4to bl. 
85 og MSteph. 60. 4to bls. 39, hvorttveggja með hendi síra Eyjólfs 
Jónssonar á Völlum, og hvorttveggja með ártali 1548. Það eina frum- 
rit, sem nú. er til af þessu bréfi, hefir ártal þess 1549, en allar af- 
skriptir, hvort sem þaer eru gamlar eða frá 18. öld, og eins þótt 
gerðar sé eptir frumrití, hafa ártal bréfsins 1548. Af bréfinu hafa 
án efa verið til tvö frumrít eða fleirl* 

Skifftabref edur Testamentum sijra Biarnar heitins Jons- 
sonar. i hveriu hann giorer lagaskiffte raed bornum sin- 
um. hvert bref ei hefur fram komid íirir Oddeyrar- 
dom. þvi hanz born voru þa forsvarslaus og 

d omegdar alldri*^). 
Jn nomine Domini Amen. 

Gere ec Biorn prestur Jonsson svo fellda skipan. gern- 

1) - flutningi 789, 63, 65. 2) 789. 63, 65; þar, a. 3) sl. 789, 
65. 4) Nupe 789; Naupe 63. 5) [sl, 65. 6) Þessi fyrir&ögn er tekin 
hór eptir Svartakinnu. 



726 



SÍRA BJÖRN. 



1549. 



ing oc feskipti millum minna barna. sem hier epter skrifad 
stendur. 

J fyrstu gef ec oc gelld minum arfleid(d)um syne Jone 
Biornssyni jordina storu Borg oc litlu Borg fyrir c. hund- 
rada oc þar til half(t) annad c hundrada i smajordum oc. 
Ix. kugilldi med þessum ollum jordum. 

Jtem odrum minum arfleidld)um sýne Magnuse Biorn- 
syne gelld ec oc geí jordina Videmýre j Skagafirdi med 
þeim smajordum sem þar liggia j kring fyrir c. hundrada 
oc þar til half(t) annad c. hundrada j smajðrdum oc Ix. ku- 
gilldi [þar til^) med þessum jordum. 

Jtem mine arfle(i)ddre dottur Ragneidi Biornsdottur gelld 
ec oc gef jordina Reyki j Midfirdi fyrir Ix. hundrud oc þar 
[íil] c hundrada j smóLjordum oc Ix^). kugill(d)i med ollum 
þessum jordum [et cetera^). 

Jtem gef ec mlnar loggiafer þessum mi'num bornum. 
sem ec hefi eckj arfleit(t). 

J fyrstu Teiti Biornssyne jordina Biarg j Midfirde oc 
þar med c hundrada i smcljordum oc xl. kugilldi med þeim. 

Jtem Biarna Biornssyne jordina Kaldadarnes j Biarnar- 
firdi oc þar med c. hundrada j smajordum oc xl kugilldi. 

Jtem Arna Biornssyni jordina Solheima oc þar med c. 
hundrada j smá.jordum oc xl. kugilldi. 

Bid ec um ml'na erfing(i)a oc logliga epterkomendur ad 
lata þessar minar giafer oc giorninga standa. skal ec i mogu- 
ligan tima aa greina þær smdjarder med nafni hueriu minu 
barne sem hafa skal hvert fyrir sig [hafi svo*) sem fyrr 
skrifad stendur, Gef ec þessa fyr sagda peninga med þeim 
skildaga ad hvert mit(i) barn fyrir sig halldi. i^). rettan oll- 
mosumann æ, þeim svo leingi sem þav lifa. En ec sialfur 
vil hafa hald cL þessum peningum abatalavst þar til ec vil 
sialfur af greida þa hverium fyrir sig. svo oc vil ec skipta 
oc kavpa^) fýi'greindum jordum minum bornum [til bata'^) 
med þui þav eignazt þad j moti [kemur^), Jtem medkenist 
ec ad ec er skylldugur Sleinune Jonsdottur c. hundrada oc 



1) [sl. b. 2) xl, h. 3) [og so c. 4) [sl. 6, c. 5) eirn c. 6) þeim 
til bata, liefir a, c hérj sl. hér &. 7) [&; sl. hér a, c, 8) [h; ec gere a, <?, 



1549. 



SÍRA BJÖRN. 



727 



fl^). hiindrud i jördu^). þar fyrir skal hun eignazt jordina 
Fossæludal oc jordina Anastadií*). oc þar til Ixx^) hundrud j 
smaiordum þær^) sem hun vill sialf^) skilia sier nr minum 
peningum oc hier med xl. kugilldi. enn fyrir landskjlld- 
oc leigur. sem ec hefi haft af hennar fe^) j xiij. dr. 
skal hun eignazt allt þad kvensylfur sem hun hefur oc [ei 
hef ec'') adur minum bornum gefit, skulu aller þesser min- 
61* fyrsagder Gerningar. feskipti oc giafer standa obrigdan- 
Hga so framt sem niier verdur ecki audit ad gera [annad 
logligts) Testamentum edur feskipte j millum minna barna. 

For þesse Gerningur fram óL Þijngeýrum j Vastdal fostu- 
dag næstan fyrir Mathei Apostuli um havstit arum epter 
Gudz burd. CD. d. xl oc ix^). þessum vitnum til kolludum 
Abota Hellga cí Þi]ngeyrum. sera Þorlakur^^) Halgrjmsson^^) 
oc Halluri2) Stýrkarssonii). 

Og til saninda hier um set ec Biorn prestur Jonsson 
niitt insigli med fýr greindra manna jnsiglum fyrir þetta 
Gerningsbref er skrifad var j sama stad oc dag sem fýr seger. 

Þad giorum vid Olafur prestur Arnason og Þorgeir Pet- 
urzson godum monnum kunnigt med þessu ockru opnu 
Brefi at vid hofum sied og yfer lesit suo latandi Bref med 
heilum oskoddum hangandi inciglum ord eptir ord sem hier 
fyrir ofan skrifat stendur. og til sannenda hier um setium 
vid ockar jncigle firir þetta transkriptar Bref er giort uar a 
Greniadarstodum xa dag Marci Anno domini 00. d. Ix. og viij. 



620. 20. Septembcr 1549. á Þingeyrum. 

Tylt'tardómr klerka, út nefndr af Jóni biskupi á Hólum, 
um vantrúar- og villumenn. 

AM. Fasc. LI, 22, frumrit á skinni. 14 innsiglaför, en ekkert 
innsigli né innsiglisþveingr. Bréfið er nokkuð iU afltístrar ; er klest, 

1) xl, b. 2) [jtem .x. hundrud j jordum c. 3) unastade b. 4) 
Ix, ð, 5) ) b. V. ö. 6) peningum ö, 7) [ec hefe ecke, b c. 8) [b; 
adra, a c. 9) &; viij, öll Mn. Það verðr hinn 20. Sept. 1549. En 
1548 ber föstudaginn fyrir Mattheusmessu uppá sjálfa krossmessu, 
14. öept. 10) - lake b, 11) — syne b. 12) halle 6. 



VILLUMENN. 



1549. 



hefir veri(1 lagt blaiitt saraan. Frumrit þfitta sýnist mér vera með 
eiginhendi Jóns biskups. — Prentað á dönsku hjé Harboe i Khavns 
Selsk. Skr. VII, 33-3é. 

Domur villumanna^). 
Þat giorum wier broder helgij aboti ói þingeyrum. þor- 
steinn gunnason. magnus ]onson. þorlakur hallgrimsson. 
GÍsli sigurdson. jon gudmundson. loptur petursson. einar vlfs- 
son. Guondur skidason. BÍarni þorbiarnarson. þorfinnur 
sueinson og biarne arason^). prestar holabiskupsdœmis. ood- 
um monnum kunnigt med þessv vorv opnu brefi ad arum 
epter gudz burd, CD. d. xl og ix ]n vigilia COathei aa þing-, 
eyrum j vattzdal worum vær j dom nefnder af biskup joni 
er þa var þar j sinne visitacio ad dæma vm þa villumenn 
sem hier j landit hefdíj fellt aa sig pavans bann af sinvm 
tilgiorningum sem er þeir menn sem banna ad hafa hei- 
lagan krisma edur adrar vigslugiorder edur adrar seremoni- 
ur og sidueniur sem settar og samþycktar hafa verit vm 
allan kristindomenn bædi af aúligu^) og veralldligu valldi 
'og efter þui herra papans brefi sem biskup joni hafdi vt 
verid gefit ] sialfri nom aa sama aríj*). Suo og vissvm vœr 
med sanindum ad biskup jon hafdi samþycktur verid og 
inn settur af brodur siguardi abota j þyckuabæ er kiordur 
hafdi verit af æstum og ellstum kiennemonnum ad vera 
biskup ] skalhollti. hier med hafdi biskup jon samþycktur 
verid oa almenneligri prestastefnu skalholltz biskupsdœniis 
og suo af almuganvm cJi alþingi ad vera administrator eft- 
er þui sem kirkiunnar log til visa þar sem biskup kann fra 
ad falla. Nu med þui ad logmalid andligt og veralldligt suo 
tilskipar ad þeir sem telia og fremia rangan óitrunad fyrir 
monnum. edur giora nockra nya setningu þa som er ] moti 
gudz logmali og heilagra fedra setningum. hier med vissvm 
vær sanliga ad nockrer menn hier j landit villdu eigi hlyda 
gudz bodi ne banne. Nv fyrir þessar greiner og fleire adr- 
ar sem login skipa vm opinbera villumenn og bansmenn. 
Þui ad gudz nafni til kolludu dæ.mdum vær ad aller þeir 



1) Ulun á bréfinu með samlíða hendi, 2) hór stendr „h" í frum- 
ritinu, sem er ofaukið. 3) Syo. 4) Sbr, J^r. 597, 



1549. 



DAÐl. 



729 



sem ad þui verda kuner ad þeir telia og fremia fyr skrif- 
adan rangan atruuad fyrir monnum skulu mega takast vnd- 
er þœr skripter sem þeim verda dæmdar ad logum huar 
þeir verda tekner edur huer þa vill taka. 

Samþyckti þennan vorn dom nefndur biskup jon og sira 
biorn jonsson oíFicialis og aller þeir kennimenn og leikmenn 
er þar voru og settu sin jncigle med vorum jnciglum fyrir þetta 
bref er in skriptis var vpp lesid stad og deige sem fyr seiger, 



621. 23. Septeniber 1549. í Hítardal. 

ViTNisBURÐR, að GuSmundr Snorrason hafi synjað þess, aS 
Norðtungukirkja vœri nokkuð saurguð af viðskiptum hans 
og Daða bónda Guðmundssonar. 

JSig. 375, 4to bls. 88-89 með hendi Grunnavikr-Jóns c. 1750— 
1760 „Ex originali chartaceo íra vicelÖgmanninnm Oddi Sigurdssyni". 
Lýst innsiglum. 

breí sira arna sem sendast eiga Dada gudmundzsyni^). 

Þad giðrum vid Pietur Jonsson. Þordur Halldorsson 
prestar Skalholltsbiskupsdæmis godum mðnnum kunnigt med 
þessu ockru opnu brefi ad vit vorum þar i hia og heyrdum 
aa þridiudagin nœstan epter Mariumessu seirneS), þa Hded 
var fra guds burd 00. d. xl. ix. i Nortungu i Borgarfirde. ad 
Sira Arni Arnorzson er þa var officiah's heilagrar Skalholitz 
kirkiu epter spurde Gudmund Snorrason hvort Nortungu 
kirkia vœri nockud saurgud af vidskiptum þeirra Dada bonda 
Gudmundzsonar og fyrgreinz Gudmundar. enn hann sagde 
þar nei fyrer. og hier epter vilium vid sveria ef þurfa þyker. 

Og til sanninda hier um þryckium vid ockur innsigli 
aa þetta bref med ofíicialatus innsigli Sira Arna hvert er 
skrifad var i Hitardal aa manudagin næstan epter sœleviku^) 
um hausted d sama are og fyr seger. 



1) Pelt^ st(^ð utan á Jbréfinu „manu co»va". 2) þ. e. 10, Sept. 3) Svo, 



730 



JARÐÁKAUP 



1549. 



C23. 10. Oktolíer 1549. á Mel í Miðfirðí. 

30. Janúar 1550. á Þiiigeyriiiu. 

Kaupbeéf peirra sira Bjarnar Jónssonar og Haldórs Brands- 
sonar um jarðiniar Lund í ÞverárhlíÖ og Uppsali í MiSfirði. 

AM. 238. 4to hl. 36 (Bessustaðabók) skr. c. 1570. — AM. Apogr. 
374 (tvœr aískriptir, önnur cptir transskr. c. 1550 = 374, en hin ept- 
ir AM. 238J. - AM. Apogr. 669 (eptir 238). 

Bref fyrir vppsolvni, 
Þat giorvm vier Jon prestr Sæmundzson og^) Sigvrdvr 
prestvr niklasson^), bergpor bonde grimsson godvm monn- 
vm kvnnigtt med þessv voro opno breti arvrn epter gvdz 
býrd^) CO d xlix ar*). ca melstad j midfirde da fimtvdagenn 
næstaíi fyrir vetvr. vorvm vier j hia savm og heýrdvm da 
ord og handaband sira biariiar ]onssonar og balldors brandz- 
sonar at svo fyriskildv at greindr sira biorn selldi fyrsogd- 
vm halldore jordina Ivnd [er liggur^) j þverrar^) hlid j borg- 
arfirde j nordtvngv kirkiv sokn med ollvm þeim gognvm 
og giædvm sem greindre jordv óx med logvm at fýllgia'^) og 
þar til v mahiýtv^) kvigiUde. er stod med greindre jordv 
Ivnde. hier j mot selldi fyrsagdvr^) halldor sera birne til 
fvllrar eignar jordena vppsale^^) j midfirde j stadarbacka 
kirkiv sokn. med oUvm þeim gognvm oggiædvm sem greindre 
jordv (U med logvm at fýllgia. Skýllde hvor vm sig hallda 
þeirre jordv^^) til laga er keýpte [og^^) svara laga riptingvm 
er selldi^^). Og til sanninda hier vm setivm^^) vier fyrskrif- 
ader menn vor insiglH fyrir þetta bref er giort var da þing- 
eýrvm j vatzdal fimtvdagenn næstan fyrir pvrificatio sancte 
marie virginis. are sidar enn fyr seiger. 



1) b1. 374. 2) nikulas(.son) 374. 3) hurd 374. 4) h. v. 374. 5) 
[b. V. 374. C) Þuerar 374. 7) tyllgív, 238. 8) sl. 374. 9) greindur 
374. 10) jjUppsale i Midfirdi þeckia ecki gnari locorum. Mun hafa 
lagst saman við adra iörd, eda vera nu ordin hialeiga" (AM.). 11) 
sl, 374. 12) [enn sa 374. 13) selldu 374. 14) settium 374, 



1549. 



JARÐAKAUP. 



731 



633. 18. Oktober 1549. 

4. Marts 1550. 



á Melstað. 



Kaupbeéf þeirra síra Biarnar Jónssonar og Bergþórs bónda 
Grímssonar um jarðirnav Sámsstaði í Hvítársíðu, Leikskála 
í Haukadal, Syðrivelli og Bakka í Miðfirði og Syðstahvamm 
á Vatnsnesi. 

áM. 238. 4to bJ. 44 (Bessastaðabók), skv. c. 1570, — AM. Apogr. 
375 (Ivœr afskriptir, önnur eptir fcransskr. c. 1550 = 375; hin eptir 
AM. 238.). — AM. Apogr. 689 (eptir 238). 

Bref fyrir Sydrivelli. Sydztahvam og litUabacka. 
Þat giorvm vier Jon Sæmvndzson og Sigvrdvr nicvlas- 
son prestar. halldor brandzson og einar gislason leikmenn 
og gvdne þormodzson godvm monnvm kvnnigtt med þessv 
voru opnv brefi arvm epter gvdz býrd^) CD. d. [xhx^) ar^) 
dl melstad j midfirde dx fostvdagenn fyrstan j vetri. vorvm 
vier j hia savm og heyrdvm œ. ord og handaband sera 
biarnar jonssonar og berþors^) bonda grimssonar at svo 
fyrir skilldv at greindvr sira bioríl selldi fyrsogdvm berþori^) 
jardernar samstade j borgarfirde j gilsbacka kirkiv sokn og 
leikskalir^) j havkadal j vatzhorns'^) kirkiv sokn. Hier j mot 
selldi greindvr berþor^) sogdvm sira birne til fvllrar^) eignar 
þessar jardernar Sýdrevelle j mels kirkiv sokn. Sýdztahvam 
da vatznesi j hvams kirkiv sokn, littlla backa j midfirde j 
Stadarbacka^o) kirkiv sokn og þar til v kvgillde. skýllde hvor 
vm sig þa strax eignast og at sier taka þær jarder sem 
keýpti med ollvm þeim gognvvn og giædvm sem fyrr sogd- 
vm jordvm da med logvm at fýllgia og sa hallda til laga 
þeim er keýpti^^) [og^^) svara laga riptingvm sa er selldi^^). 
og til sannenda hier vm setivm^*) vier [fyrrskrifader menn^^) 
vor insiglle fyrir þetta [jardakavps^^) bref er skrifal^'^) var 
doL^^) mel^^) [j midfirde^^) þridivdagenn næstan epter tran- 
slatio Johannis holabiskvps are sidar enn fyr seiger. 



1) burd 375. 2) [1. og ix (!) 375. 3) b. v. 375. 4) bergpors 375. 
5) bergþore 375. 6) leikskíiller 375. 7) uuíhsnps (!) 375 8) berg- 
þor 375. 9) fulikouiligrar 375, 10) bficka sl. 375. 11) keyptu 375. 
12) [enn sa 375. 13) selldu 375. 14) settium 375. 15) [b. v. 375. 
16) [sl 375. 17) giort 375. 18) sl. 375. 19) 375; melstad 238, 



732 



JARÐAKAUP 



1549. 



624. 29. Oktol)er 1549. á Grund. 

JÓN biskup á Hólum selr Þórunni Jónsdóttur (dóttur sinni) 
jaröirnar Syðradal í EyjafirSi og Kallsá i Svarfaðardal fyrir 
fjóra tigi hundraða i lausafjám. 

Landsbókasafn 61. 8vo, tvœr afskriptir: a, með hendi Árna Magn- 
ússonar „Ex originali Ragneidar Jonsdottur i Gröf„, og segir Árni, 
að í innsigli þeirra Þórarins og Svarts hafi staðið „pr." (prestr) og 
„þeir hafa oefad vered prestar þo þeir ei so kallest i upphafe**, 
„Þetta bref er eeki vel lœst, crsðkin er. ad epter þad brefed hefur 
vered nyskrifad. og adur enn þad hefur vel þurt vered. þíL hefur 
þad vered saman lagt. eda og eitthvad dre^íst yfír þad. so þad er 
œred klest i sumum stÖdum. og so hefur þad verid þd þad er trans- 
scriberad 1594. þvi þar sem þad nu er sem klestast. þd hafa trans* 
scriptores villst. og er þad vYst, ad þar sem under er dreged i trans- 
scripto. þá stendur þad ödruvis i originalnum. og er ad vfsu eyda 
mille þeirra orda halfan — Ðal. og eitthvad þar i skrifad. So stend- 
ur og klarlega: ; . . . . Dals kirkitisokn, enn ei so sem þeir þad 
lesed hafa, Litledalur heiter nu iörden sem brefed uppa hliodar*', 
bi með hendi Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. Stadarhol.*^, sem var 
transscript fra 24, Janúar 1594. — Meðal Apogr. AM. 134 (með hendi 
Árna „Eptir transscripto 2 presla og 4 leikmanna 1594") og 5884 
(með hendi Jóns Magnússonar „Ex originali"), eru lakari afskriptir. 

Kaupbref fyrer halfum Dal og Kallsdo.^). 
Þeim godum monnum sem 'peíta. bref sia edur heyra 
senda Þorarinn Sigmundzson. Svartur^) Arnason. Þorsteinn 
Simunarson og Hiorleifur Skulason Q. G. og sina kunnigt 
giorandi ad arum epter gudz burd M. D. xhx, aa Grund i 
Eyafirde þridiudagin næstan fyrir allra heilagra messu vor- 
um vier i hia saum og heyrdum m ord og handaband herra 
biskups Jons og hustru Þorunnar Jonsdottur ad suo fyrir 
skildu at biskup Jon selldi greindre Þorune iardernar half- 
an sydra^) dal i Eyafirde i stora^) dals kirkiu sokn og 
iordina Kallzaa i Svarfadardal i Upsa kirkiu sokn med oll- 
um ])eim gognum og gœdum sem greíndum iordum eiga 
med iðgum ad fylgia og biskup Jon vard fremst eigande ad. 

1) b. v. Apogr. 134. 2) „Sugurdur" (!) 5884, 3) hefir aldrei stað- 
ið í 6; Árni hefir fyrst sett í sinni afskript (a) „ilra", en getr þess á 
spássiu, að orðið sé ritað „syw" „forte pro syíZra". 4) „ita lego po- 
tius qvam sydra" (AM.); „sydra" stendr i 



Í549. ÍAÍRÐAKAUP. 73^ 

Hier i mot gaf nefnd Þorunn xx. malnytu kugilldi og xxc i 
ufridum peningum og þad meira sem iardernar reýndust 
dyrare ad gomlu iarda lagi. Sagdi biskup Jon til halfkirkiu 
skylldar aa iordunni i Dal og lofadi ad svara kirkiu fj^(r)nd 
ad sinum parti. Skylldi Þorun hallda til laga þessum iord- 
um en bisknp Jon svara lagarijptingum, Og til sanninda 
hier um setium vier biskup Jon vortt incigle med fyrskrif- 
adra manna inciglum fyrir þetta bref er skrifad var sama 
stad dag og ar sem fyr skrifad stendur^). 

Þad medkiennum vier Snorri Jonsson og Jon Magnus- 
Ron prestar. Jon Jonsson og Jon Magnusson leikmenn, ad 
vier hofum sied og yfir lesid svo latandi bref ord fyrir ord 
med heilum og oskoddum jnsiglum sem hier fyrir ofan skrif- 
ad stendur. Og til sanninda hier um setium vier fyrrskrif- 
ader menn vor jnsigli fyrir þetta tranzskriftarbref, huort 
skrifad var j Nupufelli j Eyiafijrde þann xxiiij. Januarij man- 
adar. þa lidid var fra Gudz burd CD, d. Ixxxx. og iiij. ar. 



636. 4. NoTember 1549. á flngeyrum. 

12. Janúar 1550. á Hölum. 

HELai ábóti á Þingeyrum selr síra Birni Jónssyni jarðir 
klaustrsins Refsteinsstaði og TitlingastaSi í Víðidal fyrir 
jarðirnar Orrastaði og Neðstagil i Langadal, með þeim at- 
riðisorðum, er bréfið hermir. 

AM, 238. 4to bl, 48, skr. c. 1570. — AM. Apogr. 376 (eptir Bessa- 
staðabók). — AM. Apogr. 687 (einnig eptir Beasastaðabók)« 

Bref fyrir Refsteinstodvm og tittlingastodvm* 
Þat giorvm vier einar þorgillsson. hallvr stýrkarsson- 
gvdni þormodzson godvm monnvm kvnnigtt med þessv vorv 
opnv brefi. arvm epter gvdz býrd. CD dxlix ol þingeýrvm j 
vatzdal manvdagenn næstan epter allra heilagra messo. vor- 
vm vier j hia savm og heýrdvm æ. ord og handaband. brod- 
er hellga med gvdz forsia Abota þingeýraklavstvrz og sira 



1) Það, sem eptir fer, stendr einungis i 6« 



^34 



jARÐÁKAUP. - KAUPMÁLaBR^F'. 



1549. 



biarilar jonssonar er þa var vmsionarmadvr klavstvrzens 
at svo fyrir skijlldv. at greindvr aboti hellgi selldi sogdvm 
(sira) birne til fvllrar eignar svo heitande klavstrzens jarder. 
nefsteinsstader og tittlingastader er liggia ] videdal j breida- 
bolstadar kirkiv sokn med ollvm þeim gognvm og giædvm 
sem greindvm jordvm fýlger og fýlgtt hefir at fornv og nýiv 
og klavstrid hefir^) fi'emst eigande at ordit. vndau klavstr- 
inv en vnder sira^) biorn og hans erfingia. Hier j mote 
sellde greindvr sera^) biorn klavstrinv til fvllrar eign- 
ar jardernar orastadi j þingeýra kirkiv sokn og nedzta gil 
j langadal j holtastada kirkiv sokn med ollvm þeim gogn- 
vm og giædvm sem greindvm jordvm fýlger og fýlgtt hefir 
at fornv og nýiv med þeirri grein at sira^) biorfi lofadi at 
leýsa med sinvm peningvm þav x^^ sem hann hafdi þa ecki 
bitalad j advr sagdri jordv gili. lýsti abotinn þvi fyrir oss 
at hann giordi þennan kavpskap fyrir þat. at sira^) biorn 
hefdi giortt bot vp da kirkivna og efltt klavstrid medaii hann 
hafdi forstadit þat. Skýllde hvor vm sig hallda þeim jord- 
vm til laga er keýpte. enn sa svara lagariptingvm er selldí. 
Samþýckti þessi fyrsogd jardakavp heidarligvr herra biskvp 
jon (XL holvm og setti sitt insigle med abotans og fyrgreindra 
kaupavotta jnsiglvm fyrir þetta bref er skrifat var & holvm 
j hialltadal Svnnvdaginn næstan epter enn þrettanda dag 
jola anno domini. OD. d. 1. 



626. 4* December 1549. á Selárbakka. 

KAUPMÁriABKÉP Eiríks Böðvarssonar og Guðrúnar Þorvarðs- 
dóttur. 

AM. Apogr, 5742, með hendi Páls Húkonarsonar. 

Kaupmaala Brief grikz boduarssonar og Gudrunar 

Þordardottir. 

Þad giorum vier Þorbiorn prestur Þorgrimsson. biarne 
grimsson. Gudmundur Einarsson og snorre grimsson god- 



1) vard, hdr. 2) Svo. 



1549. 



kAUPMlLABRÉF. - HAMBORGARAR. 



735 



wm monnum kunnigt med þessu voru opnu brefi. ad sunno- . 
daginn næstan fyrer bartholomei a hillum d aarskogsstrðnd 
vorum vier j hid sdum og heyrdum d ad grikur bodvars- 
son festi sier til logligrar giginkonu Gudruno Þordardotter. 
med logligre lagafeslingu. epter bokarinnar ordum, og gíðrdu 
þad fielag med sier. ad hennar mdle skylldi vera og standa. 
oskert vc. urdu þau bæde þessu samþyck med handsolum. 
Og til sanninda hier um setium vier fyrnefndir menn vor 
jnucigli fyrer þetta bref er skrifad var d selarbacka. d fyr- 
nefndri íH(r)ökogsstrond. midvikudaginn fyrstaíi j jolafaustu. 
arum epter Gudz burd M D. xlix. 



627. 20. l)eeeinl)er 1549. í ííyl)org. 

Beíif Lorentz Mule, fógeta á Islandi, til konungs um kaup- 
nienn frá Hamborg og Lybiku og vetrarlegu þeirra á íslandi. 

Ríkisskjalasafn Daxia, „Island, Færöe og Grönland", Suplem, 
II, 20b. 

Durchleuchtigster Grossmechtigster koningk hochgebor- 
ner furst allergnedigster herr. Euer kon. Mayst. Gebe nach 
schuldigster vntherthenigster gehorsamer dienste erbietung 
Jch zuuornemhen das ich meinnenn pflichtenn vnd beuehl 
nach vfF euer kon. Mayst. Lannde Jslandt mioh diessen som- 
mer vorhaltenn, vfFsehens gehabt, das denn priuilegien landt- 
rechte mit dem winterlager der Hamburger vnd Lubischen 
kauífleute auch sonst jm allen geme^s geburlich gehandellt, 
vnd gelebfc, auch sttaftbare haadlung zur gebur gestrafft 
werden muchtenn, vnd habe der wegen vnder andern vie- 
len funff kaufgeseelenn von Hamburg vnd Lubeck die vast 
sich vngeburlich jnn vielenn auch winterlager dar zu hal- 
tenn muthwilliglich vnternohmenn ergrieffen, die sich mit 
handtschriefften vnnd Burgen vorpflicht vnd zugesaget zum 
Rechten vor Euer konnig. CDayt. als der geburlichen obrig- 
keit zugestehen vnd das aus zuwarten doch daruber noch 
dem wir kegen Ambstertham kommen daselbst aus der vor- 
pflichtung vnnd Burgen handenn entlauffen, Weil dann solich 



- HAMBÓRGARAR. 1549. 

mein furderung vnnd straffbar handlung darunib ich diesel- 
benn auch vonn wegenn Euer konnigl, Mayt. zubesprechen 
nicht dermassen zu ubergehen vnnd sie vnd jre herschafft 
zu Hamburg vnd Lubeck genugsam gesessen vnnd antzu- 
treffen, Jst ahnn euer konnig. mayt. a!s meinen gnedigstenn 
konig vnd herrn mein vntherthenigste pitten, weil diese 
sachen euer konig. Maytt. auch mit befcreffen die wolien beij 
den von Hamburg vnd Lubeck befurdernn zu lassen vnbe- 
schwert sein, das dieselben funff geseelen oder jre herschafft 
als ich rechtlich zu besprechen vor Euer konnig. CDayt. dar 
dieselben zu rechtenn zugestehenn vnnd zu antworten schul* 
dig vorgestaldt werden mugen vnnd schriefftliche furderung 
derwegen ahn die vonn Hamburg vnd Lubeck geben vnd mit- 
Iheilen lassen, vff das einem jdern^) auch den armen leutten 
]n Euer konig. mayt. lande Jsslandt Rechtens vnd den ver- 
brechern geburhche straff zuwiderfaren vnd dieselben nicht 
dermassen widder priuilegia landtbreuche vnd mit gewaldt 
- beschweret, auch eynigkeit vnd guter wille zwischen Euer ko- 
nig, mayt. beuehlhaber vff Jslandt vnd dem kauffmann er- 
halten werden muge. 

[Actum Nyburg den xx decembris Anno D. 49. 

E. Kon. Mait. 

vnderthenigster 
gehorsamer diener 
vnd vogt vf Jfslandt 

Lorentz Múle^) 



638. 27. Beeember 1549. á Bessastöðum. 

Sbndibbéf Kristjáns skrifara tii Daða bónda Guðmundsson- 
ar i Snóksdal um fangelsan Marteins biskups, framferði Jóns 
biskups og annað fleira. 

JSig. 875. 4to bls. 94—96, meÖ hendi Grunnavikr-Jóns c. 1750— 



1) Svo frumr. = „jedern". 2) [Öll klausan með hondi Múla. 



1549. 



KRÍStJÁN OG DAÐÍ 



737 



1'760 „Ex originali chart. fra Sigurdi Palraasyne (hefur vered lukt 
missive)". Innsigli lýst, — Kafli úr þes«iu bréfi í danskri þýðingu er 
prentaðr hjá Harboe í Khavns Selsk. Skr. VII (1758), 44—45. 

Guds kvedia med minne liiærligre heilsan tilsendezt yd- 
alla tima kiære Dade. sierdeiles gode vin. 

sem þier skrifudud mier til um þann Danemann Herra 
Martein ad hann er i godu hallde med ðl og mat og adra 
sina nðdþurft i Mðdrufelle hia Ara Jonssyne. Kiære Dade. 
l^a være þad et minzta. fyrst hann er tekinn og fangadur fra 
sinne bifalning. at hann mætte hafa ærhgtt uphold. þvi þat 
kallazt ecki ærligtt bæde ad fanga einn danemann oc svellta 
hann til med. hann var ecke fangadur fyrer nockra oærliga 
sðk. þvi kemur hann vel ut med æru nær gud viU et cetera. 

Kiære Dade. sem þier og skrifed. ad þier hafed heyrtt 
ad biskup Jon og Herra Marteinn vile hallda eitt moth a 
dag saman cL Þingeyrum fðstudagin næsta fyrer cathedram 
Petri næst komande^). med þann vilia og meining. at ef dane- 
nienn kynne lala þeirra i millum. so Herra Martteinn mœtte 
koma til sins stÖls oc befalningar aptur. 

Kiære Dade. þd veit eg ecke hvad svar ieg skal gefa 
ydur hier upp d. utan so miked. at eg veit ecke hvad bisk- 
up Jon hefer med Herra Martein ad giðra. og ecke truer 
leg helldur ad Herra Marteinn sie so oforstandig. at hann 
jóLte eda sverie biskup Jone nockud. i mote þeim eide eda 
lofan. sem hann hefer adur svared konglig niaiestet. £nn 
vera kann ad biskup Jon leite þar epter. af þvi at hann 
veit hann hefer giðrt Herra Marteine oriett. at hann vill 
ad Danemenn skule bidia fyrer hðnum og med. enn være 
sem Herra Marteinn. þá skyllde ieg fyrr sitia og rotna 
fyrr enn ieg skyllde bidia eda lata bidia þar einasta ord 
um og sia sidan til hvad epter villde koma et cetera. 

Kiære Dade. og sem þier skrifed. at ieg med fleirum 
danumonnum skule til leggia nockur god rad um þessa sðk. 
þa er ieg enn minste og ringaste þar i ad rdda. enn þo veit 
eg vissulega. at ef þetta handlazt ecke i annaii mata. fyrr 
enn þad kemur fyrer konglig maiestet þa verdur þar eitt 



1) þ. e, 21. Febr. 1550. 
Dipl. lal. XI. B. 



47 



738 



KRISTJÁN OG DAÐL 



1549. 



stort straff efter komanda mörgum fatækum manne og lands- 
ins jnnbyggiurum til stors skada oc fordiarfs. Hann hefur 
nu biskupinn fanginn. og þo hann hefde stigted med. ecke 
hefur hann þar fyrer Danmork og Norege i burttu. þvi stutta 
stund verdur hðnd hogge feigin et cetera. 

Kiære Dade. um þd forlikan er þier þeinked ad vilia 
giðra vid biskup Jon up 4 ydar eigin vegna. um þðL bann- 
setning sem hann hefur ydur i sett. þd veit eg ydur einge 
betre rcíd. enn at þier þeinked ydur sem best um. oc haf' 
ed rðLd af ydar godum vinum hvad þier vilied upp cL slðL i 
þessare sak. þo være gott ad hver mætte vera i sitt fri 
frelse oc rada sinu. þvi betra er ærh'ga ad bidia enn med 
skðmm ad flyia, Oc hefer þat alltid verid min meining. at 
þier hefdud vered under Skalhollts stigtte. enn ecke Hola 
stigtte undergefin et cetera. 

£nn um þad afradelse vid grlend logmann ad hann 
skule ecke koma i þann dag til Þingeyra. sem fyr skrifad 
er. þd vil eg þar hverke rdda hðnum til nie fra. þvi hann 
veit sialfur vel. hveria bifalning hann hefur af konglig 
maiestet, 

Sömuleides sem þier skrifed ad þier heyrtt hafed. at 
ieg mætte hafa sem bezt vagtt upp Æ mier. Kiœre Dade. 
þd veit eg ecke at ieg hafe nockud med biskup Jon ad 
giðra. eda hans nockra i nockurn mata. hafe þeir mier 
nockud med riett til ad tala. þcL hefe eg so vel einn kong 
og herra sem þeir hafa et cetera. 

Og sem þier skrifed um Borgarfiardarsyslu eptter kom- 
ande. þd stendur ecke i ydru brefe, hvortt þier vilid hafa 
sysluna fyrer sunnan eda vestan Hvitd, þo vil eg huxa upp 
á ydur þat bezta til þess vid finnunst, Oc vite þier sialfer 
at ieg hefe ydar genbref hia mier uppa viij skattvadmal aí 
Brandarstrandarsyslu^). oc er enn nu ecke fram komed sem 
eg hefe ydur adur um skrifad. 

Kiære Dade. hvad eg kann vera ydur til vilia oc goda. 
þat mier mðguligt er. vil eg þat giarna giora. 



1) Syo. 



1549. KAÚPMÁLABRÉF. 739 

Hier med ydur og allan ydar varnad Gudi bifalande. 
Datum Bessastodum 3. dag jola. Anno (15)49. 

Christiern 
skrifare. 

[Heidurligum og welvisum dandemanne Dada bonda 
Gudmundzsyne kome brefed til med vinskap^). 



629. 30. Deeember 1549. á Stað í Súgandafirði. 

Katjpmálabréf Örnólfs Jónssonar og Steinunnar Ólafsdóttur. 

AM. Fa«c. LI, 23, frumrit á skinni með báðum innsíglum. 

Jn nomine domini. amen. Var so felldur kaupmale gior 
og stadfestur da brudlaupsdeige j millum aurnolfs jonsson- 
og steinunnar olafsdottur sem hier segir. Hafdi adur- 
nefndur aurnolfur lil kaups og kuonarmundar vid fyr nefnda 
steinunne Ixxx hundrada so greind og til skilin sem hier 
segir huilt og eyre j aunundarfirde og þar til .vj. hundrud 
og .XX. j fridum peningum. hier j mote gaf olafur gud- 
niundzson steinunne dottur sinne. xx. hundrud j fridum pen- 
ingum og friduirtum, Gaf þrattnefndur aurnolfur steinunne 
konu sinni fiordungsgiof ur þessum adurgreindum sinum 
peningum. kiore adur greindur olafur steinunne dottur sina 
nialakonu j gard optnefndz aurnolfs. Reiknadist malin allur 
nied hennar peningum ok fiordungsgiof þrattnefndz aurnolfs 
fiorutigu hundrud, Ad þessum hiauerundum festingaruottum. 
sera olafe ]onssyne og sera ara jonssyne. Ok til sanninda 
hier vm settum uid fyr nefnder prestar ockur jnsiglle fyrer 
þetta kaupmalabrief. huert at skrifat uar da stad j suganda- 
firde hinn, vj. dag jola. þa er lidit var fra hingatburd vors 
herra jhesu kristi þusund og fim hundrud fioretiger ok niu 
oir. QDO. d.o xio. ixo. 



1) [Utanáskript. 



47* 



740 



HJALLÍ. - MÉLAR. 



1549. 



630. 1549. 

Afhenihng Hjalla kirkju í Olfosi. 

AM. 66A. 8vo bl. 5b, skr. 1612. 

Anno ni vc xl. ix. so miked afhendte Eyolfur Jonsson 
syne sijnum Pale Eyolfssyne med kirkiunne. 
vij kyr. 

ij asaudar kugillde. 
ij naut tuævetur. 
messuklæde. 
kalek. 
kluckur. ij. 



631. 1549. 

Afhending staðar og kirkju á Melum í Borgarfirði, þegar 
sira Þorleifr Eiríksson skildi við Mela. 

JSig. 143. 4-to bls. 375, skr. 1628. 

Afhending a Melastad j Borgarfirde. 

Anno 1549. þa sera Þorleifur skilde vid Mela var stad- 
urenn giaurdur firir xixc med hialeigum og iijc j tadfall, 

Hus cl þennann hátt. 

Badstofa stærre velstanndande. med grenevid. Beck og 
borde. pallslðím og skorum og hurdu, þilia j krijngum beckinn. 

Jtem litla badstofa lasen med grenevid. beck og hurdu. 
hurder tuær firir utedyrum. bur og burskiemma med arenevid. 

Jtem skale med grenevid. iiij sængur huorumeiginn med 
rumstockum. brijkum og skoruin. 2 klefar j gaungunum med 
grene undervidum og hurdum. 2 hus cL hladenu. annad med 
birke. annad med grene undervid. 

Þesse sera Þorleifur sette kirkiunne xxc j Belgsholltte 
firir jnnstœdu stadarenz. 



1550. 



SÍRA GOTTSKALK. 



741 



633. [1550 eða fyrri], 

€rOTTBKALK Jóiisson stefnir Jóni Loptssyni til Seylu fyrir Jón 
biakup fyrir það, að hann hefði ekki viljað ríða til móts við 
sig til Hólaj né Ijá sér mann suðr á land. 

Add. British Museuin 11,242 (FM. 206) 4;to, bl. 20b_ (máð). Syrpa 
sira Gottskalks í Glaumbœ. 

Eg gottskalk jonsson stefni þier jon loptzson stvndar- 
stefnv til seylu ] skagafirde manudagen næstan firir dyra- 
dag j uor ed kemr. firir verdugan herra biskup jon eda 
þann ed hanz nad til skipar. firir þa sok er ec kære til 
þin at þu hefur ecki uiliat rida til hola til motz uid mic 
sem ec skipadi þier oc ec bad þic firir peninga. firir þa 
adra sok at þu hefur ecki uiliat lia mier þinn mann .... 
til at rida med mier sudur um land, stefne ec þier firir all- 
ar þser saker er ec ma med logum til þin tala. vertv kom- ^ 
en at hadeigi j adurnefndan stad oc dag med þin prof oc 
uitne er þier ma til bata koma j greindv male. Sit suo 
leinge stefnuna sem þetta ockr mal geingr tii lyckta, 

Stefne eg þier at ordfullu oc logmale riettu at uitne 
þinu . • . , oc . . , . oc allra þeirra er ord min heyra. 



f 

633, [1550 eða fyrri]. 

Sendibeéf Gottskalks Jónssonar til Jóns biskups Arasonar. 

Add. British Museum 11,242 (FM. 206) 4to bl. 62a. Syrpa síra 
Gottskalks í Glaumbæ. Bróf þetta virðist öllu fremr vera bréfsform 
en, að það hafi verið sent Jóni biskupi Arasyni í raun og veru. I)ó 
verðr ekki um það sagt með neinni vísbu. 

Verdugum herra jon med gudz nad biskup [a holum] 
] gude oc voldugum hofdingia oc elskvligum fodr kome til 
kærleg heilsan j gudi oc mic þackandi ydar nad miceliga 
firir heidarliga dygd oc herradæme alltid til min giorda sem 
allzmegtugr gud ydr avmbune oc ec epter þeim krapti oc 
mætti er gud hefr mier gefit foreskyllda uil giarna j fram- 
tidenne, 



742 



SÍRA GOTTSKALK. 



1556. 



Vitanligt verdi ydar nad. 

Skrifa^) ec ydar nad ecki fleira um sinn en ydart herra- 
dæme lif oc sal med oendanligri^) Ivcku oc (blezan) befel ec 
eilifum gude j himeriki nu oc jafnan. 



634. [1550 eða fyrrl]. 

Ágeip af dómi (Jóns) biskups (Arasonar) um mann, sem 
hlaupið hafði úr verinu mánuði fyrr en hann átti, 

Add. Brilish Museum 11,242 ^FM. 206). 4to, bl. 3a. Syrpa sira 
Goltskalks í Glaumhæ. Þetta er með upphaflegu skriptinni frá 1543 — 
c. 1550. 

Vorvm vier j dom nefnder af uirduligunn herra^) ad 
dæma hverra suara edr sekta .... yrde skylldugr firir þat 
at biskupen kærde til hanz at hann hefdi hla[vpid] vr ver- 
env halfum manvdi fyr en hann atte oc lysti þvi at hann 
hefdi haf[t] mat, þui er þat vor domr at vier dœmdum 
hann skylldugann at abyrgiaz þa . . , . hann liet þar epter 
oc suo micla skreid sem þar hlytz a. epter þad hann uar j 
[burt] oc afenda þessa skreid alla ospillta firir jonzmesso 
baptiste j hond hanz umbodzmannz. 



635. 1550. 

FjArtala nokkur sira Gottskalks í Glaumbse. 

Add. British Museum 11,242. (FM. 206) 4tp, bl, 22^1 Syrpa sira 
Gottska]ks f Glaumbœ. 

CO. d. 1. 

asaudur Ixxiiij. 

tuæuetrer sauder uiij oc iij hestar. 

xiij gy[mbrar] .... gamlar oc xíij sauder. 



1) Svo á án efa að Jesa. Sýnist þó likjasl meir „ekipa". 2) 
oendadri, ritað neðan undir, 3) Svo. 



1550. 



MARTEÍNN. 



743 



636. 1. Jamlar 1550, í MöðnifelIL 

Maeteikn bískup í Skálholti skuldbindr sig til að uppátala 
aldrei né kæra Bjarnanesseignir, er Jón biskup hefir selt 
Ara Jónssyni, nieð því fororði, „at ek sé ekki héðan af 
hans vegna af honum ómakaðr eða ásóttr". 

Lundabókasafn 61. 8vo, afskript gorð fyrir Árna Magnússon eptir 
vidimus eða transskripti fró 24. Marts 1551. — AM. 255. 4to bls. 
321, bréfabók sira Skúla Þorlákssonar ekrifuð 1687—1698 eptir sama 
transskripti. 

€k Marteinn ginarsson svperintendens skalhollzstiktis. 
Giore godum monnum kunnigt. med þessu minu opnv brefe. 
ath ek hefi. med minn godan. frij og frialsan vilia. lofat heid- 
arligum manni. ara ionssyni. at ec skal alldri vpp di tdala 
nie ákiaugun veita. skalholltz kirkiu v^egna nie annara neina. 
jordina Biarnaimes j hornafirde. oc avnguar adrar þær 
jardeR. nie peninga. sem Jiar erv med greindre jðrdu Biarn- 
arnesi ] Hðrnafirde. og biskup ion hefur sellt ara ionssyni, 
1 suo mata. at ek se ecki hiedan af hans vegna af honum 
omakadur. eda doLsðckttur. Ok til sannenda hier vm seth eg 
mitth Signet fyrir þetta bref skrifat og giortt aa modrvfelle. 
aa enn atta dcag jola. þcu er lidit war fra bingatburd wors 
herra iesv christi CO. d. xl og i^). 



637, 1550, á Hólum. 

«Bannsbeéf" Jóns biskups Arasonar yfir Gísla presti Jóns- 
syni í SelárdaL 

JSig. 375. 4to bls. 97—100, með hendi GrunnavíkrJóns c. 1750— 
1760, eptir afskript raeð liendi Arna Magnússonar, og ritar Jón við 
afskripl sína; „Þetta bref hefur Arne skrifad epter hende Sira Torfva 
Jonssonar i Gaulreriabæ. ilem er þad med hende Siia Jons Erlendz- 

1) „So atendur íírstaled hier skirt skrifad. enn er rángt. þvi 
brefed er, manifesté. duterad 1. Januarii 1550. þd biskup Marteinn 
var i hallde hia Ara Jonssyne. Mun hafa dtt ad heita: æZ. og x. 
nema þeir hafi ðdruvis reiknad initium anni. og viliad so lata þetta 
vera xU og ix. hvad þo ei mun svo vera". (AM.), 



744 



SÍRA GÍSLI 



1550. 



sonar í Villingabollte aptan vid brefabok biskups 0gmundar in fo- 
lio«. — Prentað hjá Harboe i Khavns Selsk. Skrifter VII (1758), bls. 
35—36 á dönsku, þýtt úr islenzku. Segir Harboe, að bréíið hafi i 
öndverðu verið ritað á latínu af Jóni presti Matthíaasyni hinum 
sœnska, en síðan hafi síra Oddr Stephánsson í Gaulverjabœ (d. 
1641), sonarsonr Gísla biskups, snúið þvi á íslenzku, og pá þýð- 
ingu segist HarboG hafa notað. Þessi texti, sem hér er prentaðr, 
er án efa þýðing sira Odds. — I kirkjusögu Finna biskups II, 371 
(neðanmáls) er bréf þetta prentað á latinu, og er þaö bersýmlega 
þýðing Finns biskups. Er sá texti prentaðr hér í hs&grtt dálki, 
— Bréf þetta er án efa frá öndverðu ári 1550. 



Bannsbref. sem Biskup Jon 
Arason liet lesa vestur i 

Selctrdal yfer Sera Gijsla 

Jonssyne er sidan vard. 

ad gudz forsio. Superin- 
tendens Schalholtensis. 

011uni og sierhveriuni. seni 
þetta bref sia edur heyra. 
heilsum vier Jon, fyrer guds 
þolinmæde biskup á Holum 
og visitator yfer Skalhollts 
biskupsdœmi. og skipadur af 
vorum heilagasta faudur pav- 
anum. yfer ðll pavaleg mala- 
ferle. sem tilfalla edur skied 
hafa i Jslande. þau ecke eru 
med laugligum og skialliguni 
kvittunarbrefum adur forlik- 
ud og af tekin. kunngiðrande 
epterskrifada articula. sem þu 
Gisle prestur Jonsson hefur 
talad. 

J fyrstu. ad þu hefur þor- 
ad og dirfst ad koma upp 
med soddan gudlaustun og 
okvæde. ad sæl guds moder 
og heilaug jomfru Maria krapt- 



Omnibus et singulis has 
literas visuris et audituris sa- 
lutem dicimus. Nos Jonas dei 
tolerantia episcopus Holanæ 
et YÍsitator Skalholtinæ diœ- 
ceseos, item a sanctissimo pa- 
tre papa consitutus judex om- 
nium causarum papalium, quæ 
orientur et ortæ sunt in 
Islandia, nec per legitimas 
quittantias olim composit© 
et sopitæ sunt, notos faci- 
mus sub sequentes articulos, 
quos tu, Gislo Jonæ, locutus 
fuisti. 

[Jn primis^) ausus fuisti pro- 
ferre blasphemiani et detesta- 
bilem loquendi modum bea- 
tam dei matrem, sanctam vir- 
ginem Mariam, potentiorem 
non esse quam alias vulgares 
et egenas virgines, illosque 
esse servos diaboli, qui cre- 
dunt eam pro christianis in- 



1) [1), H. E. 



1550. 



SÍRA GÍSLL 



745 



adi ecke meir enn aunnur 
obreitt ambatt. og þeir yrde 
diðfulsens þrælar. seni tryde 
ad hun munde bidia fyrer 
kristnum monnum. nalægiast 
þeim. og arna þeim nockur- 
ar hialpar. 

J annare grein hefur þu 
talad þessa laganna minkun 
og nidurþrycking a almenne- 
legre prestastefnu i sialfre 
Skalhollts Domkirkiu. ad þu 
villder alldrei hallda Homversk 
laug. nie hlydne veita þeim 
Biskupe. sem bære mitur. 
edur være munkur. 

J þridia mata hefur þu 
kiennt og framflutt kristnum 
monnum ranga tru. 

Nu med þvi fyrerskrifadar 
greiner eru vitnisfastar og 
sannreindar. ad þu hefer so 
talad og giaurt. sem fyrer- 
skrifad er. þess vegna stefn- 
um vier þier íyrer vorn Dom 
og forheyrslu. ad þu dn nockr- 
ar hindrunar komer a vorn 
fund. huar og nær þu getur 
sem fyrst vorum funde ncld 
til afbautunar og leidrietting- 
ar d fyrrgreindum saukum. 
Setium vier þier þridr aminn- 
ingar. íimm nætur fyrer sier- 
hveria. ^nn ef þu dregur 
undan ad koma til forsvars 
i dkvedinn tima. þcL skaltu 
vita, ad þu ert i fullu forbode, 
og riettelega fraskilinn fra 



tercedere, iUis adesse, et quid- 
quam auxilii ferre. 

[Secundoi) in generali sy- 
nodo, et iu ipso templo Skal- 
holtensi, in legum contemtum 
et suppressionem te nunquam 
]uri Romano esse obsecutu- 
rum, aut episcopo obeditu- 
rum, qui mithram ferret, aut 
monachus esset. 

[Tertio^) christianos homi- 
nes falsam religionem docui- 
sti, et propagasti. 

Gum igitur recitati articuli 
testibus probari possint, et 
vere evictum sit, ut supra 
dictum est, te et fecisse et 
dixísse, hac dica tibi diem dixi- 
mus, ]ubemusque sine omni 
mora aut effugio, ut ad nos 
venias, ubi et quando nos 
assequi poteris, ob dictas cau- 
sas nostram petiturus gratiam 
et conciliationem. Tres tibi 
admonitiones ponimus, qua- 
rum cuique quinque dies con- 
cedimus. Si autem statuto 
tempore ad dicendum causam 
ad nos venire neglexeris, nos- 
cas te interdictioni a sacris 
et perfectæ devotioni obno- 
xium esse, quam, et verbis 
et factis, promeritus es. Pro- 
hibemus ergo, ne posthac 
templum intres aut quidquam 
sacerdotalis ofticii peragas, 

1) H. E, 2) [3), H. E. , 



guds folke. med allre forbod- 
au og bannfæringu. i hveria 
þu ert falJinn bæde wed ord- 
um og verkum. fyrerbiodum 
vier. ad þu hier epter gang- 
er i kirkiur. edur fremier nock- 
urt kenimannligt embætte. 
nema leser þinar tider. þo so 
lagt. ad einginn meige heyra 
þina Baust fyrerbiodum vier 
eirnin ollum kristnum mönn- 
um ad hafa vid þig nockra 
haundlan. kaupskap. svefn og 
samneyte. edur hallda nockr- 
um bænum fyrer þier. nema 
bidia þier leidriettingar. ept- 
er þvi sem kirkiunnar laug 
skipa og seigia : Ef nockur 
hefur koss. heilsun. bæn ed- 
ur bodskap. edur einfalldlegt 
tal og samrædur vid þann 
sem feller cL sig Herra pav- 
ans bann. þeir sem þvilikt 
giðra. leida yfer sig hid minna 
forbod. og verda seker af 
soddan samlæge. Og ef þu kem- 
ur ecke til vor til afsaukun- 
ar og betrunar innan man- 
adar ad heyrdu þessu voru 
brefe, þcL berunst vier fyrer. 
heilags anda ndd tilkalladre, 
ad fella d þig fullkomlega 
bðlvan og bann. med þeim 
somu ordum sem hier til 
hlyda. hver ort og diktad hef- 
ur sa dyrdlege kongur David. 
og þeir heilaugustu fedur pav- 
arner. og adrer kirkiunnar 



excepto, quod tuas horas le- 
gere liceát, tamen submissa 
adeo voce, ut nemo eam au- 
diat. Prohibemus etiam om- 
nes christianos homines ullum 
commercium, mercaturam et 
conversationem tecum habere, 
tecum dormire, edere aut pre- 
ces pro te effundere, excepto, 
quod pro tua emendatione 
orare liceat, prout jus eccle- 
siasticum mandat et indicat: 
Si qui osculantur, salutant, 
orant, nuntium ferunt aut 
sermones publice serunt, cum 
quoquam papalem excommu- 
nicalionem promerito, mino- 
rem excommunicationem sibi 
contrahunt debentque mulctas 
pro tali conversatione pen- 
dere. Nisi tu post unius men- 
sis tempus exactum, a quo 
has nostras literas audieris, 
te excusatum et emendatum 
ad nos accedas, justis causis 
inducimur, invocata spiritus 
sancti gratia, perfecte te divis 
devovere et excommunicare 
huc pertinentibus verbis, quœ 
sanctus rex David protulit, et 
sanctissimi patres, papæ et 
alius christianus magistratus 
constituerunt et injunxerunt. 
Si quid autem impedimenti 
intervenerit, quin munia nos- 
tra erga te perficere poteri- 
mus, certe æternæ maledictio- 
ni obnoxius es, nisi legitime 



1550. 



LANDSINNSIGLI. 



747 



forstiorar hafa tilsett og skip- 
öd. Enn kunne oss nockud 
forfalla. so vier epter vorre 
skylldu gietum ecke framkom- 
id voru embætte vid þig. 
ertu samt fallin i sannleika i 
sefinlegt bann. utan þu verd- 
er riett afleystur. 

Til meire vitnisburdar og 
stadfestu hier um. heingium 
vier vort innsigle fyrer þetta 
bref. skrifad 4 Holum i Hiallta- 
dal Anno 1550. 

Jon Arason B(iskup). 



accipias absolutionem. In tes- 
timonum et confirmationem 
his literis nostrum appendi- 
mus sigillum, 

Holis in Hialtadal. Anno 
1550. 



638. 37. Janiíar 1550. í Nyliorg. 

Beéf Kristjáns konungs III, til landsmanna, aS hann send- 
ir peim með Lauritz Mule innsigli, er peir skuli hafa við 
bréfagérðir í nafni alls landsins, og sé innsiglið jafnan i 
geymslu sex eða átta beztu manna, 

Danske Magazin IV, 5, bls. 181, eptir Tegnelser over alle Land- 
ene. — Kirkjusaga Finns biskups II, 302. — Lagasafn Magnúsar 
Ketilssonar I, 265-266. - Christian den tredíes Historie, Kh. 1778, 
II. 431-452 (eptir MK.). 

Jsselands breffue^). 

Tiill menige almue paa Jszeland. 
Wij Christiann et cetera. 

Helsse ether alle. biskoper. prelater. prouesther. pres- 
ther. laugmend. laugrettesmend. bonder och menighe almue, 
som byghe ochboo offuer alt wort land Jszeland. euindelige 
mett Gud och wor nade. 

1) í bókinni koma i röð "þessi bréf: 1, þetla, sem bér er prent- 
að; 2, bréf "/i 1550 tilklerkdóras nyrðra; 3, bréf "/i 1550 um Helga- 
fellsklaustr j 4, bréf "/^ 1550 til Daða og Pétra. 



748 



LANDSINNSIGLI. 



1550. 



Wiider. at wij erre kommen wtj forfarring. huorledes 
atj afF ethers yderste magt och formue forfiorder Guds hel- 
liighe ord oc euangelium oc thett holle wtj erre och aght. 
och altingist retthe ether epther wor ordinans. som wij om 
religionenn hafPuer ladet wdgaa, samelediis ere wor foget 
heriig och lydiig wtj hues maade hand ether paa wore wegne 
tiill siighendes worder. som gode. tro wndersaatthe bor at 
g0re. Huor for wij ether alle oc huer serdeliis gunstliighen 
och nadeliighenn betacke. och bede ether end nu som tiill 
fornn alle och huer serdelis. atj her epther fremdelis bliffue 
wed Guds helliige klare ord och euangelium. och ther hoss 
skicke ether som christen menniske bor att giere. och wtj 
alle made were wor fogit horiige och lydiige och fylgac- 
tiige wtj hues made hand ether paa wore wegne behoíf haff- 
uer. Wij wille ighenn wiide alle ethers gaffn oc besthe. som 
wij wore kere tro wndersatthe plictiige er. och skicke wij 
ether nu met oss elskelige Lauris MuIIe. fogit paa fornö 
wort land Jszland. et indzegell. som wij wille atj skulle be- 
zegle the breffue med. som skulle udgiffues. som landit och 
thenn mennighe mand anrorendes er. och atj tiillforordinerre 
vj eller oc viij mend aff the agthest oc besthe ther paa lan- 
det. som samme indzegle altiid haffue wtj theres foruaringe. 
paa thet att same indzegle icke skal komme tiill noghenn 
wandbrug. 

Giffuet paa wort [slot] Nyborg (mandhagenn nest ept- 
her Sancti Pouels dag Conversionis aar et cetera mdl). 



639. 27. Janúar 1550. í Nyl)org. 

Bréf Kristjáns konungs III. til klerka í Hólabiskupsdæmi, 
að þeir velji sér biskup í stað Jóns Arasonar, sem konungr 
hefir lýst útlægan, og bendir konungr þeim á síra Gísla 
Jónsson sem gott biskupsefni. 

Danske Magazin IV, bls, 181— Í82, eptir Tegnelser over alle 
Landene. — Lagasafn Magnúsar Ketilssonar I, 268—369. — Khavns 
Selsk. Skr. VH, 38. 



1550. 



JÓN BISKuÞ. 



749 



Breff tiill mennighe klerkeriitt. 

[Wii Christian med Guds Naade Danmarkis. Norgis. 
Vendis och Gottes Konning. Hertug udi Slessvig. Holsten. 
Stormarn och Dytmersken. Grefue udi Oldenborg oc Del- 
menhorsti). Helsse ether alle prouesther. presther och me- 
nighe clerceriet. som byghe oc boo oftuer alt Holum stiigt 
paa vvorí land Jsseland. euindeliig med Gud och wor nade. 

Wiide. eptherthij wij forfarer. huorledes at biskup Jonn. 
som nu er biskop ther wtj Holum stigt. haffuer siig wtiil- 
borliigtt handled och icke skicket siig wtj siit embiid som 
enn christhen mand och biskop burde at gorre. och haff- 
uer emod staed och nederlagt thet heUiighe Guds ord och 
euangelium och wtj alle maade foracthet wor ordinandz. 
som wij om religionen haftuer ladett wdgaa. och ther tiiU 
med haffuer bruget sijnn moduilliighed emod oss och sit 
federne land och mangc aíf wore wndersotthe wforretthet. 
som thennom ther om for oss hafFuer ladet beklaghe. huor 
for hand aff menighe almue er tiill Alting dompt tiill enn 
wslegermand. tha epther sliig leyliighed bede wij ether och 
befalle och nu met thette wort opnne breff fuldt magt giffue. 
atj strax uduelle och udkorer enn anden god dannemand 
tiill at were biskop ofFuer alt Hollum stiigt. som kand och 
will prediicke och leere Guds helliige ord oc euangelium och 
were wor ordinandz wtj alle made wndergiiffuenn och wd- 
aff sijnn ydersthe formue forsta Hollum stiigt. som enn 
christhen biskop bor at gere, och tyckis oss gott were atj 
wdueller ther tiill enn med naffn her Giszle Jonsszen for 
uesthen. och then siiedenn forskicke tiill wor then heye skulle 
wtj wor stad Kobenhaffnn. och ther lade hannum staffestes 
och siidenn skickes tiill Jsseland eghenn att annamme och 
forstaa HoIIum kercke og Hollum stickt. som enn christenn 
och redtsindige biskop bor at gore. 

Datum Nyborg (mandhagenn nest epther Sancti Pouels 
dag Conversionis aar et cetera mdl). 



1) [b. V. MK. 



7oð trtlLGAFELLSSKÓLI. 

640. 27. Janúar 1550. í Iíyl)org. 

Bréf Kristjáns konungs IIL um að halda unglingaskóla á 
Helgafellsklaustri. 

Danske Magazin IV, 5, bls. 182 eptír Tegnelser over alle Land- 
ene. — Kirkjusaga Finns biskups II, 303. — Lagasafn Magnúsar 
Ketilasonar I, 267. - Christian den tredies Historie, Kh. 1778, 11, 432. 

Om Helgefeld kloster tiiU enn skole. 
Wij Christiann et cetera. 

GÍ0re alle wittherliigtt. at eptherthij wij erre komenn 
wtj forfaringe. huorledes at wort och Norgiis kronnis klosther 
Helgefeld. paa worl land Jsseland lighendes. skall icke were 
wden ij muncke vtij samme kloster. oc dog skulle holle then- 
num ther wskickeliig. som icke Ihennum burde at gere. Tha 
paa thet at samme kloster oc sijn tilligels maa bliftue tiiU 
Guds ere och fattiighe pefflinghe kunde komme tiiU lere och 
optycktes i god lerdom oc boghige kunsther. religionnen och 
Jszlands indbygere tiill forbedring, hielp oc trost. haffue wj be- 
falled och fuldmact giiffuet. och nu met thette wortopnebreff 
fuldmagt giffue oss elskelige Lauris Mulle, fogit paa wort land 
Jsseland. och her Morthen Eynarsen. superintendent wtj Skalholt 
stiigt. at forordinere och skicke wtj samme kloster enn skolle 
och aldsamen klosters rentte och rette tiilliigelsse at foruendes 
tiiU samme skolles behoff. paa thet tatt fattighe peblinge mue 
ther fange theriis wnderholding tiill klede och fode oc upp- 
tucktes wtj god lerdom. epthersom forschrefuet staaer. 

Datum Nyborg (mandhagenn nest epther Sancti Pouels 
dag Conversionis aar et cetera mdl). 



641. 27. Janúar 1550. í ííyborg. 

Bréf Kristjáns konungs 111. til Daða bónda Guðmundsson- 
ar (í Snóksdal) og Pétrs bónda Einarssonar, að þeir sé Laur- 
itz Múla hjálplegir að fanga Jón biskup Arason. 

Á. 

MSteph. 57. 8vo bls. 275- -281, afskript gerð fyrir Árna Magn- 
ússon „Ex originali communicato mihi per Sigurdum Palmonis de 



Breidabolstad. Patentes hæ literœ semper fuerunt, earumqve dorso 
sigillum Regis impressum est. Utan a brefed hefur Dadi Gud- 
Dinndzson [(illius puto manus est)*) skrifad eda lated skrifa: Mms 
^erra kongsens fyrsta sendihref. Med Danskre hendi er skrifad utan 
o. brefed efst d spatiunne: Till Dade bimde. \Þo er þad ei Gancellie 
bönd edur uppdskrift, helldur so sem þeim til minnes er brefed hef- 
med sier hafti), Þeim hefurþott meira koraa til Dada enn Peturs, og 
þvi hafa þeir feínged honum brefed, og þad so blifed hid honum 
þott þad vœre bddum eins tilskrifad'' (AM.). — Önnur afskript er 
Þar og en lakari. — JSig. 375. 4to bls. 107—109 með hendi Grunna- 
víkr-Jóns c. 1750-60 eptir MSt. 57. 8vo eða samskonar afskript. - í 
JSig. 375. 4to bls. 109 ritar Árni ennfremr um þetta bréf : „Þetta bref 
stod og aptan vid brefabok biskups Ogmundar, i Dönsku og nærre 
íffige rett skrifad. þad er og i œttartÖlubok Sira Þordar i Hijtardal, 
^ jslendsku tilskrifad einungis Dada Gudmundssyni enn ecke Petre, 
nied raungu arstale 1549'). sem Ö, ad vera 1550. eitt annad Exemplav 
hefur og sama rangt círstal 1549. sem manifeste rdngt er, þvi kong- 
ur synest ei fyrr en þetta dr. 1550. skipad hafa ad gripa biskup Jon. 
Defniliga þd hann sd ad Jon ecke odruvise tok epter þvi brefe 1549, 
hvar inni ad kongur giördi hann fridlausan til vidara, enn ad þriotsk- 
ast og vera kyrr i Jslande. Er þar fyrer annadhvert, ad kongur hef- 
ur fyrer utan þad missive til Dada og Peturs beggia laman, so sem 
til virdingar, skrifad Dada sier i lage, eda og þetta bref eri Jslande 
giört ur nefndu míssive, hvad oefad mun satt vera. Hvert sem helld- 
ur er, þd er stillenn i badum so l'íkur, ad þau oefad d einu dre ut- 
gefin eru, er og stadurinn hinn same. Snocksdalsdomur refererar sig 
ei nema upp a eitt kongsbref til Dada um ad gripa biskup Jon. ann- 
ars eru bœde, þetta til Dada og Peturs saman, og hitt til Dada i 
sömu bokum ad íinna, so þeir hafa þau fyrer diversa hallded cr þær 
ritad hafa. qvicqvid sit þad d þo ei ad vera utan eitt bref eckert til 
Ðada einungis, helldur til Dada og Peturs sameiginliga. þvi sine du- 
bio er Dada bref giört utaf kongsbrefenu (sem adur er sagt) til Dada 
og Peturs". — Lagasafn Magnúsar Ketilssonar I, 263—265 (eptir MSt, 
57. 8vo). — AM. 234. 4to bls. 486, skr. c. 1600 (á dönsku) og hefir að 
fyrirsögn „Enn eitt kongs Breíf um Biskup Jon" (lakari texti enn 
hjá Magnúsi Ketilssyni). — Prentað eptir MKet. í Christian dentredi- 
08 Historie, Kh. 1778, lí, 430-431. — Ennfremr hjá Harboe í Khavns 
Selsk. Skr. VH, 63, — Prentað epter Tegnelser over alle Landene 
i Danske Magazin IV, 5, bls. 182 — 183 (án ártals og stytt í upphafi 
og end • 



1) [Útstrykað. 2) Þetta er þó ekki svo. í œttartölubók síra 
Þórðar (Landsb. 42. Fol. bls. 118) er eimitt bréfið frá 11. Febr. 1549. 



Om at gribe Biskop Joen. 
Wij Cliriisliann mett Gudz Naade Dannmarckis. Nor- 
giis. Wenndis oc Gottis Konning. Herthug wdij Slessuig. Hol- 
stenn, Stormarenn oc Dýttmerskenn, Greffue wdij Oldenborg 
och Delmennhorst. Helsse etther Dade bunnde Gwdttmunnd- 
sóenn oc Peýtther bunnde Eýnersenn paa Wortt lannd Jss- 
lannd guindelige mett Gudtt oc Woer Naade. Wijder att 
som i nogenn tiid siidenn forledenn haffue oss tiilschreffuit 
om then store wrett som biiscop Joenn. som nu er biiscop 
wdij HoIIum stiigtt. etther giortt haffuer emoed Jsslannds 
Loug oc rett Tha haffue wij nu beffallet oss glskelige Lau- 
riis Mulle att griibe for^^ biiscop Joenn oc hannd^) lade saa 
foruware^) att hannd icke ýdermere skal^) besuerre etther 
eller andere^) wore wnndersotthe som her tijll skeedtt er. 
Thij bede wij etther oc biude atj erre for^e Lauriis^) Mwlle 
behielpeliige oc bijestanndiige att paagriibe for"^ biscop Joenn 
paa thett att wij icke skuUe fororsagiis tiiU att forskiicke 
ett fremett tal folch ind wtj Jsslannd. huelckett*^) icke kannd 
skee wdenn etther oc thenn menige mannd til stoer skade 
og forderffue. Her wiider att retthe etther epther oc lader 
thett jnngennlundhe. Giiffuett paa wortt Slott Nýborg Man- 
dhagenn nest epther Sancti Pouels dag Conversionis aar et 
cetera M. D. L. 

Wnnder Wortt Signett. 

Christian. 



Landsbókasafn 72. 4to bls. 360—361, mcð hendi síra Jóns Hal- 
dórssonar i Hítavdal c. 1720. 

Christiani 3tii Missive til Dada Gudmundssonar og Peturs 
Einarssonar. ad þeir stýrke Hðfudzmannenn Lafrantz 
mote Biskup Jone Arasyne. Anno 1550. 
Wier Christian med guds ndd. 



1) hannum, DM. 2) 57; foruare DM.; forvvare MK. 3) saa b. 
V. DM. 4) andre DM. 5) Laurs, DM. 6) huilkit DM. 



JÓN BISKÚP. 



753 



heijlsum ýdur Dade Bonde Gudmundsson og Petur 
Eonde Einarsson cL voru lande Jsslande æfenlega med guds 
og vorre ndd. 

Vited. ad seni þier fyrir nockrum tijma sijdan lidnum 
hafed oss tilskrifad. um þann störa öriett. sem Býskup Jon. 
sem nu er Býskup i Holastigte. ýdur giðrt hefur i mote js- 
lendskum Iðgum og riette. þvi hðfum vier nu tilskrifad vor- 
um glskulegum Lauritz Mule. ad taka fyrrnefndan Byskup 
Jon. og Idta hann so forvara. ad hann skal ecke framar 
^eir so nidur þrickia ydur. edur kuga vora undersdta. sem 
hier til er skied. þvi bidium vier ýdur og biödum. ad þier 
fyrrnefndan Lauritz Mule tilhialp og adstod veited. ad grijpa 
fyrrefndan Byskup Jon, uppa þad vier ecke skulum tilþreyngi- 
ast ad skicka einn framanda höp lids i landid. hvad ecke 
kann skie dn hættu. og almuganum til stors skada og for- 
diarfs. Hier effter vited ýdur ad rietta og gleýmid þvi [ecke 
I ongvaii^) mdta. 

giefid d voru slote Nýborg manudaginn næstaii effter 
S. Pauli conversionem. Anno 1550. 

Under vort Signet, 

Christian. 



642. 10. FeM-úar 1550. á fin gcyriim. 

Helgi ábóti á Þingeyrum segir sig frá ábótadæmi klaustrs- 
ins í hendr síra Birni Jónssyni til stjórnanar. 

AM. Fnsc. LI, 25, frumrit á skinni, með búÖum innsiglum, en 
innsigli biskups er brákað. — AM Apogr, 519, með hendi Arna Magn- 
ússonar). 

Resigneranar Brief abotans helga fyrer Þijngeyraklaustre. 
Þad giorvm vier Broder helgi med gudz forsia aboti aa 
þingeyrvm godvm monnum kunnigt med þessu vorv opnu 
brefi. ad saker minnar elU ok nockurs krankleika ok fleire 
forfalla veit ec mic ecki til færan ad stiorna ok styra sagtt 



1) [Svo. 
Uipl. Xal. XI. B. 



I 



48 



754 



ÞINGEYRAKLAUSTR. 



klaustur ok adiirsagtt abbaciam. þvi med radi mins herra 
biskups jons ok minna conventubrædra hefi Besignerad 
sama klaustur ok abbaciam med þeim skilmala ok forordi 
ad heidarligur mann sgra biorn ionsson vilig til ani taka. 
stiorna ok slyra. nada ok Esgera sagtt klavstur j allri þeu'ri 
andligri ok veralldligri (stiornan). sem hann ma j prestligri 
sfett Regera. þar tii hann kgnner sig til færan med gudz 
forsia ad gefua sig til hreinlifisBeglv ok vpp aa sig ad taka 
einkanligt abbaciam med þvi ad ec hafvg hefveligtt halld 
æ, klaustrinv. enn til klæda ok annara likamligra naudsynia. 
landskylld ok kvgillda leigur af jordunum steinnesi ok mid- 
hopi. £nn s£ra biorn bygge somv ij iarder. Hier med 
klaustrid vel halldit og brædurngr med tilheyreligri sœmd. 
kunng sgra biorn fra ad fulla edur vilig fra ganga klaustr- 
inv íyrre gnn hann vpp aa sig tgkur hreinlifisBeglv þa gior^ 
hann eda hans logleger svarsmenn Rettan Eeikningskap mer 
gdur minum gpterkomgndum ad kirkian ok klaustrid sg þa 
jafn uel standande. eda bgtur gnn nu med ollvm þeim 
vtjordum ok inugníarivm. sem þvi nu tilheyrer £nn optnefnd- 
ur sgra biorn si^ med þvi kuittur vid klavstrid fyrir mier 
ok ollum minvm logligum gpterkomgndum. Ok 0*gnest all- 
an abata ok auoxst sem verda kann sa klavstursgns jordvm 
ok pgningvm. Ok til sannenda hier um s£tti biskup jon sitt 
insiglg med vorv capitula jnsigli fyrir þetta bref skrifvad 
var a þingeyrum j vazdal in festo skolasticg virginis. Anno 
domini (0». d^. R 



643. 16. Marts 1550, í Eaupmaimaliöfn, 

Áminningar og ávitunarbréf Pétrs Palladius Sjálandsbiskups 
til Jóns biskups Arasonar. 

Lnndsbókasafn 787. 4to bls. 174—178, með hendi Odds Jónsson- 
nr digra c. 1680 (ártal 1554). — Lnndsbókasafn 115. 4to I, 184-188, 
nieð hendi sira Jóns Haldórssonar í Hítardal c. 1720. — MSteph. 27, 
4to bls, 26—28 idcö hendi Benedíkts Jögraanns Þorsieinssonar c. 1720, 
samskonar aískript {ártal rangt 1549). — MSteph. 33. 4to bL 42 — 44, 
Bkr. c. 1700 (ártal 1554). - JSig. 375. 4to bls. 101—107, með hendi 



-Grunnavíkr-Jóns c. 1750-60, eptir afskript Árna Magnússonar, sem 
niað hcfir eptir fremr laliri afskript. — Prentað á dönsku (þýtt úr 
íslenzku) hjá Harboe í Khavns Selsk. Skr. VIÍ, 39-43. 

Aminningari) Bref Doct. Petri Palladii [Býskups i Sio- 
lande^) til [Biskups Jöns^) Arasonar [Anno löBO^). 
Dei Gratiam et Paceni. [cum vera conversione per Je- 
sum Ghristum*). 

Þad er gamalltt maaltœke^) kiœre Herra ad sa hefur 
^ý) broted. sem sig betra vill. og ad'') sd er gðdur sem ali- 
dí'ej braut. AlmdttugurS) Gud giefe ydur*^) ad þier mœttud 
^8 giætud þad^) riettelega skiled og huxad fyrer vorn herra 
Jesum Christum. og forhindra ecki [edur hamla^) ydar sdlu- 
bialp. Jjd munde^°) enn nu aller hluter veU^) tramkvæmaz. 
Ennii) eg veit vel ad þier giored þad af ydrum^^) misskihi- 
ínge og wanvisku^^). sem og^^) hinn H(eilage) Pall postule^i) 
giorde Ante conversionem. og ad þier dirfest ecke annars^^) 
enn ad^i) vera og blijfa stadfastlega vid þd ordinantiu og 
annad þad sem^^) þier hafed svared [þeim Erckebiskupum^^) 
wegna Pavans og Romakirkiu. ja þier^^) ætled ad^^) þad 
mune vera [ein stor^) sind fyrer Gude og þar med skómm^*^) 
fyrer mðnnum. ef þier falled^'') þar ] frd. So ætlade og'^) 
[hinn H(eilage^^) Pall. huor þo^^) hafde meira fyrer sier og 
stödugre grunduoll a ad standa. Enn þier hafed fyrer ydur. 
þuj hann hafde Mosis I6g og spamennina fyrer sier. Enn 
þier hafed ecke^*^) vtau Pavans lærdðm fyrer ydur. Sd lœr- 
dömur huðrium hann framfilgde var kominn af himnum of- 
an. og þar^i) var Gudz skipan. ad menn^a) skillde hallda 
Iðgmdled og lata vmskera sig. Enn sd^) lærdðmur. huorium 
þier framfilged. er ecki af himnum ofan komenn. helldur 
giordur og wppþeinktur hier. a jordunne^^). huor ad er og 
kallast manna lærdömur. Nu hiellt s(ancte) Pdll allan þann 

1) sl. 115. 2) [b. V. 115. 3) fJons Býskups 115. 4) [sl. 115. 
5) ordtak 115; ordtæke 375. 6) eeke 375, 115. 7) b, y. 115. 8) Alls- 
mektugur 115. 9) so 115. 10) mundu 115, 375. 11) sl. 115, 375. 
12) 115; ydar 787. 13) manvisku (!) 115. 14) 115; annad 787. 15) 
[ydrum Erkibyakupe 375, 115. 16) skamm 115. 17) fiellud 115. 18) 
[helge 115. 19) þa 115, 20) 115 ; ej 787. 21) þad 115. 22; mann 
115. 23) ]ördu 115. 

4fi* 



75Ö ' JÖN BisKUP. 1550. 

lœrdom og goda minning^) er hann hafde medal Gýding- 
ana alls onýlan og skamverdan^). og skillde sig vid hann 
fyrer Ghristi^) skulld, og [so sem hann hafde adur^) per 
jgnorantiam hatad [og þreýngt. ja^) hardlega afneijdt^). þcL 
sem íiellu fra Gidinganna trw tii Jesum Christum. so snere 
hann sier [nu aff'tur'^) fra þuj ðllu saman. og predikade [Je- 
sum Christum^) til sdluhialparinnar og vidurkiende sig sialf- 
aíl þar med ad "A''era hinn stæsta storsindara. sem hafde 
hatad. þuingat^) og neýdt Christelegan almwga. hann skal 
[nu^^) wera [og er^^) ydar^^) siönargler og fyrermindunar- 
book. j huorrj þier skulud skoda ydur. [so sem j speigle. 
so framt^^) þier vilied holpner verda fyrer Gude. þier halld- 
ed med pauadðminum enn eckj med vorum Herra Jesu 
Christo og þar fyrer höted þier og þreinged og hardlega 
hated [alla þd^^) j landinu. sem [frd falla^^) pauadöminum 
og til Jesum Christum. [þier hallded ad þeirra eigin goduerk 
giðre þa holpna. Enn ec helld ad þeir verde holpner allein- 
asta fyrer Jesum Christum. og hafiz dreyrrauda blod^^). og 
giðra^^l samt sem adur goduerk. so sem þeir kunna ad 
framkuæma effter vors Herra Bodordum, og til gudz dýrd- 
ar og [þurfande naunga^'') til gagns og goda. þessa hate 
þier [(.hil^^) per jgnorantiam vestram, og ætled eckj annad 
enn þier muned giðra þad sem riett er. og ef þier vissud 
þad þier giurdud ecke rett^^), þd. vœrud þier betur dauder 
ef þier bered ydur so ad sem þier [nu^^) giored. Alteins [lijka^^) 
hefur mier til sinnes [adur vered^^), þcL eg war vnder pava- 
döminum. og eg^^) visse eckj betur, og meinti eg hefde þa^^) 
stafinn ] [hendinne. hinne hœgre^^). med minne vijgslu. prim- 
signingu. faustum og lestrum. Enn þcL ec feck ad heyra þau 



1) meiningu 115. 2) skammsverdan 115, 3) 115; Christs 787. 
4) [þo hann hefde adra 115. 5) [115; so 787. 6) neýdt 115. 7) 
[igien 115. 8) [Christum Jesum 115. 9) þreýngt 115. 10) [sl. 115. 
11) b. V. 115. 12) [sem Ödru sionarglere. so sem 115. 13) [þa alla 
þar 115. 14) [falla í'ra 115. 15) [og þier efid i allaíi mdta. þad þeir 
verde Baluholpner. enn vitid fyiir vijst. ad þeir verda vissulega salu- 
holpner alleinasta fyrir Ghristi dreyra og rauda blod 115. 16) giora 
115. 17) [þurirtugum noungnm 115. 18) [og þreýngid 115. 19) vel 
115. 20) [verid adur 115. 21) [i minne hœgre hende 115. 



1550. 



JÓN BISKUP. 



757 



ordin sem Gud fader talade. og so^) liet heyra af himnum 
ofíiu vid Jördan. þa ed Ghristus skijrdest. og so a íiallinu 
Tabor. þar sem Moses og Elias [voru nœrverendur jn trans- 
figuratione Christi. huðr ad so hliödade til þriggia postulanna^). 
Hic est filius meus dilectus [(þessi er minn elsku sonur)^) 
M huxade eg vm fyrer mier. og medtök vorz herra Jesu 
Christi blessadaii^) lœrdom, og bar hann saman vid Pavans^) 
lærdöm. so^) fornam eg sannlega'^) ad [haun kemur ecke 
betur saman vid christelegafi lærdomS). enn Himinennö) [yf- 
Gfio) oss og Heluíjle vnder oss. [huad^i) ec kldrlega [fyrer 
ydur auglysa vil^^)^ jj^q^ skiale þar sem þier þad gijrnest 
af mier med ydru'^) brefe. edur þier þad kongsinz vmbodz- 
nianne [Lafrans Mul^s)^ „led einu orde kunngióred. 

Abote Siguarduri^) vidurkienner nu þad hid^^) sama og 
skickar sier [nu^^) effter vorum Herra Jesu Christo. sem eg 
þeinke [hann^^) sialfur [skrife ydur^^) til þar vm. Gude sie 
lof [og dýrd fra 0jlijfd thil gijlijfdar^'') Amen. So beijde eg 
[nu og aminne ydur^®) fyrer vorn herran^^) Jesuín Christum. 
ad þier huxed relt vm fyrir ydur. og ecki so fram ganged. 
þuert sfi^) mote vorum alleinasta sdluhialpara Jesu Christo. 
sem hefur ðnguar papista vijgslur. primsigningar. prestatijd- 
er [eda fðstur^) jnnselt eda skickad. samt þo hann hafe 
kient ad menn skule þd [enu riettelegu fgstu^^) hallda. sem 
er fyrst frá sindinne sÆlarinnar vegna. [sijdan frá ofneýtslu 
matar og drickiar hjkamanz vegna^^). haíiz lærdðmur er 
agite pænitentiam. credite Evangelio. estote niisericordes. da- 
te et dabitur vobis, remittite et remittetur. Pavans lærdomur 
er. Raked ydur, smyrie^^) huor annan. messed. lesed tijd- 
er. primsigned. fasted. já. hellst þd og þa fðstu^*). s^ng- 
ed til þess og þess H(eilags) mans. hafed tðlur ydar j 



1) oss 115. 2) [in transfiguratione Chrisli voru saraverande. er 
so vorLi Lliodande 115. 3) [sl. 115. 4) sl 115. 5} pava 115. 6) og 
115. 7) b, V. 115. 8) [þeim lcemur eclre betur (^anian) sijn a miUe 
115. 9) himnenum 115. 10) [fyrir oran 115. 11) [hvort ad 115. 12) 
[audsýna vil íyrir ydar nugum 115. 13) [Lauridts Mule 115. 14) 
leiðr, ; Sigurdur 787, 115. 15) þad 115. 16) [sl. 115. 17) [ad eilijfu 115. 
18) [ydur og aminne 115. 19) herra 115, 20) i 115. 21) [eina rette- 
%a föstuna 115. 22) [sl.^115. 23) smýried 115, 24) b. v. 115, 



758 



JÓN BISKUP. 



1550. 



hende^). giffted ydur ecki. lated ydar goduerk betala fyrir ydar 
sinder. minn kiære Herra þetta er allt saman^) spott og 
spie mote vorum Herra Jesu Ghristo. og eckert af hans lœr- 
döme^). þö samfPt sem ctdur þore þier ad hðta þeim og 
þreingia. sem þad kunna eckj ad hallda. med gödre sam- 
visku. vended ydur vm fyrir Ghristi pijnu skulld^) og dauda. 
og lated þad fatœka skihiingslausa folk^) Jesu Ghristi hinn 
hreijna og öfalska lærdöm [fct ad heýra^). vered ecki leing- 
ur**, sðk og [efni iiV) so margra manna fordœmingar sem 
þier erud og hingad til hafed vered. kniefalled [til gudz^) og 
medkienned ydur. Bidied vín ncLd og mýskunn. Adam. Da- 
vid. [Magdalena. Petur^), spilluyrkinn a krossinum feingu 
ndd. j(L sct hinn mikle [Bloodhundur ogi^) blödsuelgur [sem 
var^^) Manasses kongur^), huðr ad^^) vppfillte Jerusalem med 
blöd ogö) ec sende ydur nu hanz Bœn. med huðrri hann^^) 
vm nad og myskun [Gud bad^^). vtlagda a dðnsku, ad þier 
mættud hana ]dka med grdtande tdrum. sem [heyrer^*) til 
rettrar jdrunar og yferbotar. og trued sijdaíi stadfastlega ad 
Gud hafe ydur til myskunar aíTtur med^) teked og ad drott- 
inn Jesus Ghristur^) hafe [fyrergefed ydur^^) allt þad dramb 
sem þier hafed broted^^) honum j mote j jdar samvisku. vt- 
uelied ydur einhuðrn gödan mann sem kann ad vera ydar 
suffraganius ogsended hann hingad eijrn vetur. ad hann kome 
þd strags afítur ad visitera og Eeformera allar kyrkiur og 
klaustur j ydar stickte. þd hann kiemur heim annadhuðrt 
[Sira Olaf Hialltason. eda ydar ^igin son sira vSigurd. eda 
ginhuðrn þann þier sialfer best trued. ad hann sie best til- 
fallinn þess ^rindis^^). Setied eckj ydar von thil Pavans. 
hann dö nu þetta aared S(ancti) Marteins^®) afítani^) og 
kannskie þier hafed þar af nockud fornumed j Jslandj þui 



1) 115; heijdre 787. 2) b. v. 115. 3) og, b. v. 115. 4) t'ií ad 
heýra b v. (hér) 115. 5) [s!. (hér) 115. 6) el. 115. 7) [tilefne leing- 
ur 115. 8) [í'yrir ^nde 115. 9) [Peiur, Manasse. Magdalena 115. 10) 
[sl, 115. 11) ed 115. 12) bad gud b. v. {Ur) 115. 13) [sl. (hér)115. 
14) [115; hun er 787. 15) [ydur forlutid 115. 16) giorfc 115. 17) 
[Sira Sigurd, edur Sira Olaf Hialltuson edur einhvórn þunn þíer tru- 
ed best sialfer þar til vel fullinn vera 115. 18) Martinus 115. 19) 
Páll páfi hinn 3. dó 10, Nov. 1549. 



1550 



HAMBORGARAR. 



759 



Heklufiall plagar vel slijkt ad opinbera. Nu þrætast a 
3 cardinalar vm Pavadominn. og fyrr^) enn þeirre þrætu 
linner. þcí ero þier kallader vr þessare veróUdu. vered nu 
sialfer þar fyrer vmhiggiande. og so orugger vni ydar salu- 
hialp. þier hafed diufít vt uaded. vaded nu til landz afflur 
J Jesu nafne, þier hafed eirn milldafi [og godan^) herra og 
kong. misbrnked eckj leingur hafis [nddar^) goduilld og 
giæsku. ef þier þad giored. þd íellur stickted vndaii ydur. 
og [verdur vtualinn annar^) ] ydar stad. Gud gefe ydur 
sanna leidretting af sinne ncld og niyskunseme. honum [er 
eg^) ydur [gilijflega befalande^) Amen. 

[Skrifad f) Kaupinhafn, Dominica lœtare. Anno [Salu- 
tis2) 1550Ö). 



644. [1550]. 

Db. Johann Straubb, Gerdt Niebur og Luder Schulte, sendi- 
herrar ráSsins í Hamborg, kvarta undan því við Danakon- 
ung, að fógeti hans á íslandi, Laurens Mull, banni íslend- 
ingum að taka eigur eða góz erlendra manna til geymslu, 
og hafi nú tekið góz þeirra og þrjá þjóna Hamborgara, sem 
þeir höfðu skilið eptir á íslandi til gæzlu eigna sinna, til 
fanga, lagt á þá járn, og flutt þá til Amsterdam; svo hafi 
hann og sektað þá, sem hafi léð þeim hús, um 600 fiska, 
og rekið þá frá jörðum sínum, Sendiherrarnir segja vetrar- 
setur að visu óheímilaðar af fógeta, en hann hafi þó ]»ving- 

1) adur 115. 2) [sl. 115. 3) [utvelia þeir þa einii annan 115, 
[b. V. 115. 5) [befalande ad eilijfu 115. 6) 115; 1554 (!) 787, 33; 
Mo do sjo ixo, 27, 375. - Uœ áríti] þessa bréfs (1549 ei5a 1554) og 
það sjálft fer Arni Magnússon svo feldum orðum (í 375): , Corrige 
1550. ita enim esse debot, non vero M. D. xlix. uli Mannscriplorum 
unum, idque correctius, mauu Jonœ Erlendi, habet, nec. 1554. uíi in 
altero vitiosissime. — Haut apposité hœc dixit Palladius, nec enim 
tíniplius hoc anno Johanni gratiœ locus npud Regem erut, qvi euai 
compreheudere jusserat. Yerum ita foi-te credidit Palladius, tunc k 
Rege remolus, Nyburgi degente, ac itaque ignarus qvid ille Islandos 
jussisset vel jussurus esset. 

A(rne) M(agnusson)*'''. 



760 



HAMBORGARAR. 



1550 



a5 þá til þeirra, með þvi að banna mönnum að geyma 
góz þeirra. Hamborgarar hafi og af brjóstgæSum um margra 
ára skeið lagt mönnum meS leyíi fógetans til báta, og hafi 
þeir fiskað bæði fyrir bátinn og sig frá Pálsmessu til Kross- 
messu, en hafi mátt róa í eigin þágu eptir Krossmessu, 
Þetta hafi Otti fógeti Stígsson bannað. Sendimennirnir mœl- 
ast nú til, að konungr láti bæta þeim skaðann, og leyfi þeini 
útróðra af bátum þeirra eins og áðr hafi tíðkazt, 

Rfkisskjalasafn Dana „Tsland, Fœröe og Grönland", Suplem. 
II, 20^. 

Zu derr konniglioh Mtt. vnsern gnedigsten herrn. vnder* 
thenigste supplication vnd berichtung dere gesant von 
. Hamburgk. die jsslandische handlung betreftendt. 
Durchleuchtigster. Groesmechtigster vnnd hochgeborner 
Furst vnd koningk. gnedigster herr. Nach dem E. ko. CDayst. 
vnderthenigste. gehorsame vnnd getreuuer vnderthanen die 
Erbare^) von Hamburgk vns mit furiger vnderthenigster ge- 
horsamer vnnd getreuver^) erbietung jre gebrechen. die jss- 
landischenn handlung betreffendt. vnderthenigst aus zu zei- 
gen. abgefertigt. Vnnd mil schrifftlichen befell versehenn mu- 
gen E. k. COaystt. mr vnderthenigst zuberichtenn nicht vn- 
derlassen. 

Das E. ko. CDtt. vnderthane. vnsere Oberrige vnd EI- 
tisten jn keinenn zweiffel stellen. dan es wissen sich E. k. 
Mtt. dere allen lanckweiligen vnnd woller gebrachten Seg- 
lation. vnd handterung vf JssIandL auch gebrauchs zur se- 
heuart zu Roehen gnedigst zu berichten. Wie dan jn kurtz 
verscheinen jarn E. k. CDtt. vnderthane jn Jsslandt jn 
jren Hohesten noten. theuerung vnnd kummer von gefhar- 
lichen hungersnoten [durch die Hamburgsche khauffleuth^) 
erquicklt. gefriet vnd von todts Ersmachtung erreltett wor- 
den seijn. 

Nu haben E. k. Mlt. vnderthane die hendlere vf Jslandt 
jm nechst verlittenen 49 jar^). jre schiff. diener vnnd gut- 



1) Hér mun vanta „Radth". 2) þetta orð á spássíu. 3) [á spáss- 
iu. 4) þ. e. 1549. 



1550. 



HAMBORGARAR. 



761 



ter. wie von alters her gebreuchlich nach Jsllandt abgefer- 
tigt. So jst jni bauen verhoffnung vnnd zuuorsicht begeg- 
net. das sie nicht zuuerkauffen. noch zu verhandlung jrer 
guitter kommen vnnd geraten mugen. vnnd weill der itziger 
E. k. COtt. vageth vnnd befelhaber jn Jsslandt Laurens MuU 
mit ausdrucklichenn befell vnnd verbott. den Jslandischen 
einwonern abgesagt vnnd befoUen beij verlust leibs vnnd 
guts. die auslendischen guttere jn jren gewarsam nicht an- 
zunemen. noch zu erhalten sein E, k. CDtt. vnderthane. die 
Hamburgische kauffleutt. jre diener. zu verwarung jrer guit- 
ter zubestellen vnnd dar zu lassen ernottigt werden. vnnd 
damitt vnsere kauffleutt vud burgere aus Jslandt abgescheidett, 

Nu hetten sich dieselbigen zu E. k. CDtt. vageth vnnd 
befelhaber nicht anders den zu jren verwandten freundt ge- 
troestet vnnd versehen. vnnd hatt gleichwoll doch. nach 
jrem abreisen. jre dienere als nemblich drie^) personenn 
vnuerschuldter sach. keiner andern grundt halben uan das 
sie ]n Jsslandt von jren herrn gelassen werden. on erkanth 
des Rechten gefencklich angenummen vnnd ahn jseni bol- 
ten verschlossen vnnd nach Amsterdam zufuren vnderstan- 
den. Auch die hausbunde von denen die behausung gemit- 
titt, mit sechs hundert fischen beschattett. abgedrengt. vnnd 
vonn dem garde verweisett. 

Er hatt auch sie die dienere wiewoll sie vf dere of- 
fenbaren zee aus den jsern erloeset widderumb so er jn 
Slehe angekommen zu den jsern jn slahen vnnd verhaf- 
ten wollen. vnnd damilt zu einer handschrifít so er jnen 
furgeschrieben. fur E. k. Mtt. der halb recht zu phlegen ge- 
drengt. vnd ernottigt. Nu segen E, k. Mtt. zu vnderthane 
von Haniburgk vnsere Obern vnd Eltesten nichts Liebers. 
dan das die armen leutt. jrer gethanen zu sagen nach set- 
zendt fur e. k. CD. zu recht einbracht. vnnd furgestellen wer- 
den weren. wiewoll sie doch aus fuicht der jsern vnnd weit- 
hers vberfalls. sich von dar begeben. vnd mit der verwar- 
ung bey jrhen wirdten. abgescheiden, Das gemelliter vageth 
Rie die dienere- zu Hamburgk. bey jren herrn finden. vnnd 



t) =s drei. 



762 HAMBORGARAR 



1550. 



daselbst gebuerlichs rechten zugewarten vnnd zu bekummen 
haben solle. 

Wiewoll nu gnedigstei' herr koningk. die winthevlage 
dnrch gemeine verordnung dere Bisschoff. befellhaber E. k. 
CDtt. vnnd gemeines auslendischen kauffmannes zuuorn be- 
redt. vnnd auch etzlicber mass verwilbigtt. Szo jst doch die- 
selbige. on das den vnsern die NÍdderlage. vnnd verwarung 
jrer guitter zugesagt. widder den leuten ]m landt vonn we- 
gen dere leuthe noch auch von dem vageth nicht nachge- 
setzt. ausgefurt. noch folnzogen vor den sonder hatt dismall 
E. k. CDtt. vageth die verwarungk beij leibs vnnd guts straff 
zu verdienen vnnd verbott. Dadurch dan die vnsere vnuor- 
beygenckich ]re dienere zu verwarungk jrer guitter darzu 
lassen geursacht. vnndergedrengt werden. hetten sich aber 
sunst E. k. CD. vnderthane die Hamburgische kauffleutt. wenn 
jre guitter gebuerlicher weise ]n verwarungk zuhalten zu- 
gelassen. gemelllen vertrags als were er allenthalben aus 
gericht vnnd folnzogenn noch justitzen vnnd gleichmessige. 
zn halten gewist. vnnd hatt also der vageth die vnsere zur 
wintherlage verursacht vnnd ernottigt. 

£s habenn auch gnedigster herr koningk E. k. COtis 
vnderthane. die Hamburgische kauffleutt. aus bitt der ar- 
muth jn Jslandt dieselbige mit íischbooten fur vielen ]arn 
mitt wissen vnnd willen dere vagede versehen. AIso das sie 
von Paulj bis vf Grucis zu gemeinen nutz. baide des boets 
vnnd dere personen so jm boett geroshett zu gleichenn fur- 
thaill zur sehewartt gelauffen vnnd gefischet haben. vnnd 
hetten der armuth nach Crucis das gantze jar aus zu jrem 
aigen nutz vnnd furthaill. sodan boett. on alle entgeltniss 
zu gebrauchen vnnd werdenn zu dem roehen dere armen 
leuth kindere von 10 oder 12 jarn zugelechten thailen ge- 
statet. Nach dem aber die reichen hausbunde so dann nutz- 
barickh an vnnd gedey dere armen verabgunstigtt, haben sie 
mitt Otten Stheisen hiebefur E, k. ClOtt. vageth vnder dem gchei- 
ne, als sollts mehr dem vnsern. als den einwonern des 
Landts zu nutz vnnd furthaiU gereichen, abschaffen vnnd 
verbieten lassen vnnd mussen itzo die armen leutt das gant- 
zo jar aus. zu furthaiU vnnd gedey dere hausbunden. vnnd 



1550. 



HAMBORGÁRAR. 



763 



jnen zum schaden sich zeewarthz zum fischfanck gebrauc- 
hen lassen. on das die jungen knaben nicht zu gleichen 
lotten gestattett. dadurch dan die armuth geschwechtt. vnnd 
zum bettellstabe gedrengt. vnnd ernottigt werden. wie offent- 
lich vnd augenscheinh'ch am lage. dieweiU dan E, k. CDtt, 
vnderthane zu Hamburgk durch sodan gemeltt verbolt des 
vagades jre diener jm landt zue lassen geursacht. vnnd al- 
so vnseres vnderthenigstens verhoffens die arme leuthe wid- 
der recht, vnnd willigkeitt gefangen vnnd die kauffleutt jrer 
gutter vergewaltigt. vnnd entsetzt worden sein. Auch der 
fur gemelter lanckweiUiger gebrauch. mit E. k. CDtt. vnder- 
thanen. dere kauffleute von Hamburgk boeten sehewarts zu 
fischen. zu sondedichen gedeije nuiz vnnd furthaiU des ar- 
niuths jm landt gereichtt. Jst zu E. k, CD. jn nhamen vn- 
sere Obern vnnd Eltistenn vnsere vnderthenigste demutigste 
hochfleissige bitt. E, k. CO, woll egebuerhche vnnd rechtmessige 
versehung hier uber zu thun. das don vnsern jre abgenum- 
niene guter widder vergleichett. belecht vnd bezahlet. auch 
der fur gemelter alter gebrauch des fischens zugelassen vnnd 
erstattet gnedigste verhalten vnd erzeigen. Das E. k. CD. 
vnderthane die Erbare von Hamburgck vnserer Obern vnnd 
Eltesten mit vnderthenigsten. willigen vnnd schuldigenn ge- 
horsam zuuerdienen sich ahn hohesten beíleisigen werden. 
daruff E. k. ^D. vnderthenigst anthwortt bittendt. 

E. k. CO. 

Vnderlhenigste gehorsame vnd dienstwillige. ^ 

Johan Straubb dere Rechten Doctor. 
Gerdt Niebuer vnd 

Luder Schulte. Radtmanne zu Hamburgk. 



645. 18. Marts 1550. í Flciislborg. 

KoNUNGR svarar kærum sendiherra HamborgarráSs yfir fó- 
getanum á íslandi (Nr. 644), að hann vilji láta íslandsfara 
úr Hamborg njóta fulls réttar, en að ákvæöi Piningsdóms 
(frá 1. Júlí 1490; Dipl. Isl. VI, Nr. 617) verði að halda, en 



764 



HAMBORGARAR. 



1550. 



þar sé bannaðar vetrarsetur, og sagt, aS kaupmenn skuli 
fela eigur sínar íslenzkum mönnunij og eigi selja þær dýr- 
ara vetur en sumar. Kaupmenn megi þvi eingar vetrarsel- 
ur hafa, en ekki skal meina þeim að fela islenzkum mönn- 
um varning sinn vetrarlangt. En því hafi þjónar Hamborg- 
armanna teknir verið, að þeir hafi verið í vetrarsetu, og 
eptir látnir í landinu, þrátt fyrir viðvörun fógeta. Hamborg' 
arar megi ekki heldr leggja landsmönnum til fit-kibáta, með 
fleiri greinum, er bréfið hermir. 

Ríkisskjalasafn Dana, „Tsland, Fœröe og Grönland", Supplera. 

II, 

Kon: Maitt: Antwortt den Gesandten von 

Hamburg geben. 

Auff die suchung der stadt Hamburgk Gesandten von 
wegen der Eijsslandtzfahren vnnd bericht derselbenn jegen 
dem vogt vf Eijsslandt des angegeben verbots halben aIs 
der vogt jegenn aufgerichten bescheidt gethan haben soll. 
das die Jslander des vorgangnen ]ars der kauffleutt gueter 
als nicbt vorhandelt werdenn konnen. vnnd vf dem lande 
gelassen werden mussen. nicht behausen oder eynnehmen 
solten etc. derwegen dan die kauffleut jre dieiier. beij den 
gutern vf dem landt zu lassen gedrengen. vnd deranach der 
kauffleut diener von dem vogt gefangen vnd die gueter ge- 
nommen wordenn. etc. 

Jst konig. Mait. bescheidt das kon. Mait. des vogts be- 
richt. vf solich anzeige befurdern zu lassen geneigt. vnd ist 
kon: QDait: neijgung nicht. das der kauffman jegen gepuehr 
beschwert werdenn solle so auch befunden werden solt. das 
der vogt vorbot gethan. der kaufleut gueter. als vf Jslandt 
gelassen werden mussen nicht zu behausen. vnnd ein zu 
nehmenn. Tridgen^) kon. CDait. des keinenn gefallen. wolt 
auch derhalbenn die pilligkeit beschaffen. Aber es haben 
kon, CDait. sich zu berichtenn das derselbenn ein vorfaster 
bescheidt vorbracht als von wegen des Reichs Dennemarck. 
eijnen Pijnnigk g{e)nandt, der Jsslandt von kon. CDait. lob- 

— .... . . ■ - 1 - I . IM II I 

t) Syq frumr, 



lichen vhorfahren in beu(e)hl gehapt. mit den 'jnwohnern 
vf Jsslandt. vnd dem kaufman vfgericht. darin clerh'ch aus- 
gedenckt vnd vorsehen. wie es init der handtijruujíe i^ehal- 
ten M^erdenn solle. vnd ist auch itziigen vogt befohlen. vnd 
vfferlegt sich desselbenn. ahn veranderung zu halíen vnd 
hat auch der kaufmann sich desselbenn nicht zu beschweren. 

Vnnd ist im selben bescheidt austrucklich vorleupt. das 
der kauíman kein winterlager vf Jsslandt halten solle. son- 
dern das der kauffmannn. sein guther einem Jsslender soU 
beuhelen. vnnd sollen die guther in dem werth wie zu som- 
nierzeitten vorhandelt werden. 

darumb geburt dem kaufman nicht winterlager vf dem 
lande zu halten. Kon. Mai. befunden auch, das es zu uor- 
derbe der vnderthanen. haben dasselb auch nicht zu uor- 
stadten. 

Es wollen aber kon. Mait. verfugen lassen. das dem 
kauíFmann nicht vorbotten oder verhindert werden solle. sein 
gueter vf dem lande zu lassen. angezeigten bescheidt nach. 
durch ein Jsslendischenn man zuuorhandlen. 

Es befindt sich auch aus deme bericht. als die Gesand- 
tenn vbergeben. das der kauffleut diener mit dem guthern 
vf dem lannde gelassen vnd gehausst. vnd darob beschla- 
genn wordenn. derhalbenn geacht. das auch an der kaufleut 
dienere die guether beij den Jsslendern platz gehapt vnnd 
wirt solichs vf des vogts bericht gestelt, vnd das der vogt 
des kaufímanns dienner als das winterlager zu halten, vf 
Jsslandt mit den guetern gelassen worden. angenhomen. das 
ist dem vfgerichten bescheidt darinn des winterlager verbot- 
ten gemes der vogt hat auch bericht, das er deme kauff- 
mann darauf verwarnung gethan vnd sein die diener des 
vngeachtet mit trotz vf dem lande. das winterlager zu hal- 
ten gelassen wordenn. darauss die Annhemung der diener 
vnd guther verursacht. 

Es ist auch an kon. CDait. gelangt. das die angehalte- 
nen des kauffmanns diener kon. Ma: vogt. wie er dieselben 
vf ]r zusage. vnd vorpflichtung vor kon. COait. zum Recht 
zugestehen erleddiget. jnn den Nidderlanden. mit schiefF vnd 
guth arrestieren vnd ahnhalten lassen. nicht zu geringem 



^66 



HAMBORGARAR, 



1550, 



beschwer vnd schadenn, vnd die sache des orts rechtlich zu 
uorfolgenn gesucht. aber letzlich die flucht geben. was da- 
raus zu uermuhten das ist zu ermessen. 

vnd hetten der kaufman vnd die angehalten dienere. 
jres Rechten vor kon. CDait. pillig gewecktig sein. vnd das- 
selb ausfuehren sollen. Es soUt auch denselben an rechtlich 
mitteln jegen dem vogt nicht erwunden haben. vnd gebuer- 
te jegen dem kaufmann vnnd die dienere. so die hendel 
dermassen gestaltt wie ann kon: ODait. gelangt ist. woll an- 
ders. vnnd scherfPers einsehens. 

das auch dem kauffmann die Botte. vnd lot. vf Jsslandt 
zu der fischereij nicht auszurheijdenn geburth. solichs ist aus 
angezeigten Bescheidt clerHch zu befindenn. vnd jst auch 
jegen sohchen der lanndschafffc vnd kauffmanns beliebung, 
weil auch die landschafft sieh des beschwert. vnd vor nach- 
teijlt. nich zuuorstadtenn. 

Vnnd ist kon: CDait: sonst den von Hamburg vnd dem 
kaufman mit besondern gnadenn zu beiegnenn vnnd zu be- 
furdern gnedigst geneigt. Es hat auch Otto Stigissen der 
Bot halben dem kaufmann vor der Landschafft vff Jsslandt 
zu Recht gestandenn. vnd die Bot als der Kauffman jegen 
den verfastenn bescheidt ausgerheidet. mit vrteil vnnd Recht 
erhaltenn. daraus auch zu ermessen. ob des kauffmanns aus- 
rheidung der Bot, dem Lande gelegen vnnd vortheilig aber nichtt. 

Es wirt auch der kauffmann sich hierfure wie pillig des 
winterlagers. vnd ausrhedung der Bot enthaltenn. oder ge- 
buhrender straff zu gewartenn habenn. 

Aber doch soU dem kauffman vnuorbotten sein. mit 
denn Jslendern zu hanndlenn. des kaufmans gueter an sich 
zunehmenn. dem Bescheidt gemess. als bey Pinnicks zeilten 
vffgericht. zuuorhandeln. 

So auch kon. Mait. auff icgenn bericht des vogts. vff 
diess der Stadt Hamburgk Jsslanndtsfahrer. anzeige zube- 
findenn. das der vogt zu den genomen gutern nicht befugt 
sein sollt. wollen kon. CDait. derhalbenn die pilligkeit vor- 
fugenn. 

Vnnd ist auch kon. Mait: gnedigst erpitens Rechtens 
vber denn vogt zu gestadtenn. 



1550. 



hamborgarar. 



Es begerenn auch kon : Mait: gnedigst dem kaufFman 
vnd schifíern einzurheden sich vf Jsslandt mit der hand* 
iijrung. den gemeltenn vfgerichtenn Bescheidt, vnnd dem 
Landtrechtenn gemess zu halten. vnd das dem vogt zur ge- 
puhr. vonn wegenn konig. Mait. gehorsamet werde. 

das auch kon. Mait. vnderlhanen. vonn dem kauffmann 
nicht GÍjgens gefallens beschwert. gefangenn. vnd jre guet- 
her abgenohmen vnd beschatzt vverden vnnd das sich der 
kauffmann, es seij vhne schulde oder anders rechtens ge- 
brauche wie er vorpflicht. dass soll auch zur gepuhr nicht 
geweijgert werden. 

sohchs wirt auch souiel mehr guthenn willen erhalfcenn. 
vnnd jegenn die vorbrecher rechtlich mittel zu gebrauchen 
nicht nötigk sein vnnd ist kon. Mait. einzeií heer vielfaltigk 
clage furbracht sonnderlich der schiffer tadtlichenn handlung 
halbenn. als zu Hamburgk zu hauss gehören. wie dann auch 
zum theijll dem Rath zu Hamburgk zugeschiijbenn. vnnd 
vermeldet wordenn. 

vnnd achtenn kon. Mait. Es werde daruf gebuhrlich ein- 
sage geschehen sein. vnnd auch nochmaln daran nicht erwinden, 
, Was auch kon. Mait. dem kauffmann zu gnadenn. vnn- 
der handtijrung zu furderunge. fur zu wendenn. des ist konn. 
COait. der stadt Hamburgk. zu gnedigster wiilfarung g(e)neigt. 

Actum Flensburgk den xviij tag Marcij Anno dominj 
xvc vnnd Funfftzigk. 



646. 30. Marts 1550* í Flensí)org. 

Bréf Kristjáns konungs III. til borgarstjóra og ráSsmanna 
i Kaupmannahöfn, að Lybiku og Hamborgar kaupmönnum 
sé bönnuS vetrarlega á íslandi og bátahald til fiski, en fó- 
getamir á íslandi geri þeim hins vegar lög og rétt og lands- 
menn gœti trúlega varnings þeirra á veturna. 

Rikisskjalasafn Dana, Tegnelsebog paa alle Landene 1549 -53, 
III, 143. — Prentað í Danske Magazin IV, 5 bls. 194-195 og í Kjö- 
benhavns Diplomatarium, udg, af 0. Niclsen, IV, Nr. 515, bls. 523—524. 



768 



ÍÍAMBORGARAR. 



155Ó. 



Borgemester och raadmennd wtj Kiðpnehaffn finge 

breff som her epther folger. 
Christiann et cetera. 

Vor gunst tilfornn. 

Viider alt wore foruantbe tbe Lybiske oc worre wnder- 
sotthe aíl* Hamborg haíFue hafft tberis fulmegtige her hoes 
oss oc thennom beclage huorledis att theris borgere som be- 
S0ge wort land Jsland giioris hinder oc icke maa thennom 
tilstedes att hoUe theris tbiennere hoes theris godz wti win- 
therlaug paa forne Jsland oc therfore skal werre thennom 
skedtt wrett att theris thiennerre erre grebne oc fangne oc 
theris godz wti thette neste forgangne aar bortagit oc be- 
gierer att sHgt motthe affstyllis, Sameledis hafifue the be- 
claget, att the icke heller mue hoUe baade ther for landett 
bedriiffue theris fiiskeri oc dog skal werre then meniige mand 
til beste. Tha hafifue wij giiffuett thennom saa for suar att 
wij haffue forfarett att lang til siden forleden er ther gan- 
gen en dom att ingen fremed kobmend skulle haffue theris 
suenne paa Jslannd wti wintherlaug. dog att thet er tilla- 
dett. att the mue haífue theris godz indlaugd hoes wore wn- 
dersotthe the Jslender. ther íore kund wij icke samtycke no- 
genn fremed kiöbmaud att holie nogenn wintherlaug paa 
Jsland ydermere end samme dom wduiser. Sameledis wille 
wij icke heller samtycke thennom att holle nogen baade 
ther for Jslandt forre end wij komme ydermere i forfaring 
ther om huad heller thet er worre wnndersotthe eller ey. 
Oc haffue wij ladett giiffue thennom tilkende att for oss haf- 
fuer werrit beclagett huorledis att the baste oc binde wore 
wnndersotthe oc andre oc enn partt fore aff landett mett 
thennom oc tiltage thennom mere rett end thennom bór oc 
ther fore tilsaugdtt thennom att the skulle thet haffue wdij 
fordraug. ther som nogen wore wndersotthe eller andre for- 
briide sig ther paa fiiskeleyernne som the bruge theris hand- 
thering oc wor fogit tha icke tilstede er tha mue the then- 
nom hindre til wor fogit komer oc thennom tha strags att 
andtnorde hannom. 

Thij bede wij etther oc wille atj lade tilsige fogederne 
paa Jsland att the hielpe thennom saa meget som loug oc 



1550. 



ORMR OG SÍRA BJÖRN. 



769 



rett er. oc tesligeste lader tilsige wore wndersottlie att huilcke 
aff thennom som then frenied kiobmand legfíer sit godz 
hoes. att ihe handle ther troh'gen met. Dog skulle the icke 
lade affmercke theris fiisk. som her til skeedU er. oc epther- 
^hij altingest er thennom nu saa clarhgenn wnderuist. tha 
see wij for godt ann atj paa thenne tiid giffve thennom the- 
godz igenn. som thennom i thette forgangne aar fran- 
tagen er. Her kunde i wide etther epther at retthe. Befal- 
lendis etther gud. 

datum Flensborg torsdagen nest epther söndagen Letare 
Aar et cetera CO d 1. 

wnnder wortt signet, 



647. ' 37. Marts 1550. mullr Staðarfelli. 

Ormr lögmaðr Sturluson lofar aS halda trúfastan vinskap 
við síra Björn Jónssonj og að síra Björn megi af honum 
fá lög og rétt yfir mönnum, „einkanlega, að hann megi 
koma réttum lögum yfir Daða bónda Guðmundsson". 

AM. Fasc. Ll, 28, frururit á skinni. Innsigliö er dottið frá. 

Þad medkennvst ec ormur stullasofl overdvgur logmann 
fyrir vestan og nordan a jslandi med þessv minv oppnv 
brefi ad ec hefi lofatt herra birni jonzsyni eppter þvi inn- 
siglvtv brefi sem hann hefur mier sen(t) ad hallda med heidri 
og ærv trvfastaii vinskap vid advrnefndan herra biorn lieint^) 
og host og iegia honvm heillvstv rad sem ec kann a stad 
ad koma vid vttlenzka og jnnlenzska. styrkia hann til svo 
hann meigi fa log og rett af þeim sem brotliger kunna vit 
hann ad verda j minv stickti og vmdæmi, einkanliga ad 
hann meigi koma^) rettvm lavgvm yfer dada bonda gvd- 
nivndzrson og þa peniiiga er hann med fer kongdomzenzs 
vegna^) og sinna. lofadi ec þessv avllv fýrskrifvdv med þvi 
forordi, enn eigi framar. ad sagdur herra biorn halldi sitt 
bref og bodskap vid mick, og epptter þvi sem ec vil hallda 

1) Svo. 2) á spássiu, og er vísað inn. 3) venga, frbr, 
Wpl. iBl. XI. B. 



770 



LOKINHAMRAMENN 



1550. 



minni trvligri lofaii vid hann. og eptter þeim brefvm og 
bodskap er ec hefi honvm adiir send(t). Og til sanninda hier 
vm sett^) ec mitt jnsigli fyrir þetta bref hvert er giort var 
vnder stadarfelli a niedallzfellzstravnd^) fimttvdaginn næst- 
an fyrir palmasnnvdag dattvm^). CD. d, xl. og x. ar. 



648. 3L Marts 1550. á Brianslæk. 

ViTNisBURÐR um fótahögg Brynjólfs Signrðssonar. 

Landsbókasafn 789. 4to bls. 364-865, skr. c. 1620. — Lands- 
bókasafn 65, 4to ll^ 43—44, meö hendi Jóns dons Magnússonar c. 
1640. — Landsbókusafn 115. 4to bls. 318, meö hcndi síra Jóns Hal- 
dórssonar í Hitardal c. 1720. — PáskaviTca i þessu bréfi sýnist merkja 
dymhilviku, 

Witnisburdur Gudrunar Nicolasdottur um fotahogg 
Bryniolfs Sigurdssonar Anno 1550^). 

Suo felldann vitnisaburd ber eg Gudrun Nikulasdötter 
ad eg var hicL samtale þeirra Biornss Magnussonar og Olaffs 
Gunnarssonar^) a Eýre ] Dýrafirde i Hraunss kirkiusökn ad 
fyrr neffndur Olafur Gunnarsson kom þar og beijdde Ædur 
skrifadaii Biðrfi ad bera ecke vittne vm vidur^ign sijna og 
Brýniolffs Sigurdzsonar*). Enn opttskrifadur Biðrn sagdi sier 
þad þarfíloýsu^) vera ad bera þar vni neijtt vittne fyrre enn 
hann være med Iðguin þar®) thil kraffdur. Enn þö hevrda eg 
fyrrnefnd Gudrun Nikulassdotter þrattnefndan Biorn Magnus- 
son þui þar lysa ad aheýrande'^) Olaffe Gunnarssýni sialf- 
um. ad hann hefdi hoggved Brýniolff Sigurdsson apttan a 
bada^) fœturnar^). suo ad addgeirinni^) hefde Bogíiad. og 
blodugur orded. Og af þui sama hðgge hefdi Brýniolffur 
dotted nidur. og þcC villder þu greijda honum annad hðgg- 
ed. Enn eg hamlade þier og sagdi nög munde aff hafa ord- 
ed. Sðmuleidiss heýrda eg fýrr neffnd Gudrun adurnefndaii 
Biorn Magnusson þui lýsa. ad hann hefdi sied Sigmund 

1) Svo 2) 115. 3) 115; Grijmssonar 789, 65 (hér). 4) 115; Sig- 
mundzsouar 789; sl. 65. 5) þarfleyse 115. 6) b. v. 115. 7) aheyr- 
anda 65, 115. 8) badar 65. 9) fœtur 115. 10) atgeirinn 65. 115. 



1550 



JARÐAKAUP 



771 



Gunnarsson veijta Bryniolffe Sigurdssyne^) averka vtan a 
kcLlfann. og alldrei heýrda eg fyrrgreijndann^) Biorn hier 
tiiijmdluganu ad^) verda. Og effter þessum mijnum frani- 
burde vii eg sveria fuHnadarBokar Eijd þegar þurfa biker. 

[Var þesse vitnissburdur skriffadur^) a Priamsslæk^) [a 
Bíirdastrónd^) [manudaginn j paskaviku. Aarum effter Guds 
Burd 1550 aara'^). 

Eidurinn^). 

Til þess legg eg haund d helga Bök. og suo skjt eg 
^^xiu mdle til Guds. ad eg var þar hia. og þar heyrde eg 
ad suo felld ord og atvik föru fram i miUum Biornfs 
^agnussonar og Olaffs Gunnarssonar, suo sem hier fyrir 
ofan [skrifad stendur^), ad suo stofudum ^i]de [sie mier 
Gud hollur sem eg satt seige. Graniur gf eg lýg^°). 



649. 7. Apríl 1550. á Strönd í Selvogi. 

Eelbndk lögmaSr Þorvarðsson fær síra Birni Jónssyni til 
fullrar eignar jörðina Ás í Yatnsdal, og hafði þeim komið 
saman um andvirðið. 

AM. 238. 4to bl. 38b (Bessastaðabók) skr. c. 1570. - AM. Apogr. 
379 (eptir 238) — AM. Apogr, 675 (einnig eptir 238). 

Annad bref fyrir as. 
Eg ellendvr þorvardzson logman svnnan og avstan da 
jslandi giore godvm monnvm kvnnigt med þessv minv opnv 
brefe at eg medkiennvnst at ec hefi feingit sira birne jon- 
syne til fvUrar eignar jordina as ] vatzdal j vnderfelltz kirkiv 
sokfl med ollvm þeim gogiivm og giædvm sem greindre 
jordv fýllger og fýlgtt hefir at fornv og nýiv og ec hefi 
fremst eigandi at ordit og hvn oa j mote odrvm jordvm at 
logvm vndafl mier og minvm erfingivm. efl vnder sera biorfi 

1) sl. 65. 2) fyrrnefndan 65, 115. 3) ií 65; sL 115. 4) [skrifad 
65. 5) 789 og 65; Brianslæk 115. 6) [b. v. 65, 115. 7) [1550, 65. 
8) Eijdur 65. 9) [skrifud standa 65. 10) [sl. 65. Eiðstafinn vantar 
i 115, 

49» 



'tVá ÍARÐAKAUP. Í55Ó, 

og hans eríingia. Skall greindvr sera bioríi hallda til laga. 
enn eg svara lagaripttingivm^) di greindre jordv. hefvr ock- 
vr saman komit j hvoria peninga hann skal giallda mier fyr- 
ir greindar jarder epter þvi sem hans insiglat bref vtvisar 
seni hia mer er. Svo og hefe eg vt giorlt þessau^) fyrsagd- 
aii kavpskap med hans vmbodzmann einar bonda gislason. 
Og til meire stadfestv hier vm set ec milt innsigle fyrir 
þetta giorningsbref er giortt var og vt gefit oa Strond j 
Selvoge annafi dag paska Arvm epter gvdz býrd CD. d. 1. 



650. 7. Apríl 1550. á Strðnd í Sclyogi. 

Annað kaupbréf um sömu jörð, sem i næsta bréfi á undan. 

AM. 238, ^io bl. 42b (Bessaslaðabók) skr. c. 1570. — AM. Apogr. 
377 og 685 (báðar epUr Bessastaðabók). 

Annad brief fyrir asi i vatnsdal. 
Þat giorvm vid olafvr hallsson (og) stefaíi olafsson god- 
vm monnvm kvnnigtt med þessv ockrv opnv brefi at vid 
vorvm i hia savm og heýrdvm di orda handsol herra 
endz Þorvardzsonar logmanns svnnan og avstan ca jslandi 
og einars bonda gislasonar hvor ed þa var logligvr vmbodz- 
madur sera biarnar jonssonar. var þessi þeirra giorningvr 
svo hljdande. at herra logmannenn ellendvr selldi advr 
greindvm sera birne jonssyne jordena alla os^) j vatzdaL 
Ix^- at dýrleika. hvor at h'ggvr j vndenfelltz kirkiv sokíi til 
fvllrar eignar og frials forrædis. vndan sier [og] sinvm erf- 
ingivm. en vnder tittnefndan sera biorn og hans erfingia. 
lofadi herra logmann ad svara lagariptingvm di greindre 
jordv. er^) sera biorn halldi til laga. Her j mot skýllde optt 
nefndvr sera biorn gefva Ix^ j ollvm godvm peningvm þeim 
sem herra logmadvrenn villdi. sem er j malnýtv peningvm. 
navtvm og savdvm. smiorvm og vadmalvm. j skreid og silfre. 
Svo skýlldi þrattnefndvr herra logmann eiga allaii adgang 
vid einar gislason. hvad sem hier j framtidinne kýnne & 



1) Svo. 2) Svo hér. 



1550. 



JARÐABREP. 



773 



at vanta j greindv gialldi. for þessi giorningvr fram oa Strond 
J Selvogi annan dag paska. Og til sannenda hier vm setivm 
vid ockar insigle fyrir þetta kavpbref er giort var j sama 
slad og dag sem fyr seiger. arvm epter gudz byrd. CO. d. 1. 



651. 14. Apríl 1550. á (írenjaðarstöðum. 

ViTNiSBURÐE um oignarétt til jarðarinnar Haga í Hvömmum. 

AM. Fasc. LI, 26, frurarit á skinni „fra Halldore Einarasyne". Af 
2 innsiglum eru 2 fyrir bréfinu. — AM. Apogr. li, eptir frumritinu, 
og er sú afskript staðfest í Skálholti 30. Maí 1712 af Páli Hákonar- 
syni og Magnúsi Einarssyni. 

Vitnisburdarbref um haga j huomum. 
Þat giorvm vier ion ionsson. sueinn þoruallson. ion ein- 
örson godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefi 
at vier hofum uppalizt i greniadarstadar þiugum og um 
reýkiadal um fim tiger ara eda meir og vissum vier fyrir 
full sannindi at ion heitinn magnusson og katrin jonsdotter 
hielldu sig fyrir hion iheir enn. x. ár eda xij. suo heýrdum 
vieE og sagt at þeirra brudkaup hefdi halldit verit i hofda- 
huerfi. suo og vissum vier at fyRnefnd katrin eignadi sier 
halfa jordina haga j huommum i somu kirkiusokn og fyr 
nefnd hion jon og katrin biuggu œi somu jordu morg ar 
oatolulaust og ]on heitinn liotur er kalladur var hafdi gefit 
fyrr greinda halfa ]ord haga dottur sinne katrinu til gipting- 
ar (k motz vid ]on heitinn magnusson til riettra erfdaskipta 
vid onnr sin born og ei hofum uier heyrt at fýrr nefnd kat- 
rin eda hennar bondi hafi greinda jord burt sellt. goUdit 
eda gefit eda med nockru moti logat. suo og hofum vier 
heyrt at nicholas sonur jons magnussonar og katrinar hefur 
opttsinnis aiklagat fyrrnefnda ]ord haga. Og thil sanninda 
hier um setium vier fýrrnefnder menn vor ]ncigli fyrir þetta 
bref er skrifat var ol greniadarstodum i reykiadal in die ti- 
burci et valeriani arum epter gudz burd cio d xl og x. 



774 



VITNISBURÐR. - HELGI ÁBÓTl. 1550. 



653. 33. Apríl 1550. í Súðavít- 

ViTNisBURBBj að Ögmundr biskup hafi gefið Jón murta Narfa- 
son og Sesceliu Bassadóttur kvitt um barnsektir, er þau 
voru opinber að orSin. 

AM. Fasc. LI, 27, frumrit á skinni, og er innsiglið heilt. — AM. 
Apogr. 871. 

Jn nomine domini amen. Þat gior^) ec ]on prestur 
thomasson med þessvm minum opinberligum witnisburde 
sem ec var tilkalladur da eýre j skutilsfirde af œrbgum herra 
biskupi augmundi. var ec tilkalladur. ath hann gaf þau jon 
murrta^) narfdason og sesceliu^) bassadottur aulldunges kuitt 
og dakærulavs vm þær barnsekter er þau voru opinber ath 
ordiii. og þeir tokv hondvm saman fyr neíndur herra bysk- 
up2) augmundur og jon murte narfason og skipadi honum 
at festa fyr nefnda sesseliu^) bassadottur fyrir þeim presti 
sem hann skýlldi þar til skicka, og hier epter vil ec sueria 
ef þurfa þickir. Og til sanninda hier vm festa ec mitt jnn- 
sigle fyrir þetta vitnisburdarbref huertt er skrifat war j suda- 
wik jn festo sancti johanne^) holensi^) arum epter gudz burd 
þusund fimm hundrud og fimmliger. 



653. 5. Maí 1550. á EyrarlandL 

ViTNiSBUEBE um upplestr resigneranarbi cfs Helga ábóla á Þing- 
eyrum á prestastefnu á Eyrarlandi, og er bréfið þar samþykt. 

Landsbókasafn 61, S^?, meö hendi Avna Magnússonar ;,Ex ori- 
ginali". 

Jhesus, 

Þat giorum vier broder Tumas aboti sbl Munkaþuera. 
Biðrn Gislason umbodzmadur Modruvallaklausturs. Slulli Ein- 
arsson Radzmadur heilagrar Hoiakirkiu. Geirmundur Jons- 
son. Biðrn Tumasson, Kolbeinn Audunason. Gudmundur 
Biornsson. Magnus Jonsson. Gudmundur Skidasson. Halldor 



1) Svo (gior). 2) Svo, 



1550. HELGI ÁBÓTÍ. - GLAUMBÆR. 



775 



Benedixsson. Jon Olafsson. Teitur Magnusson. prestar Hola- 
biskupsdæmis, godum monnum kunnigtt med þessu voru 
opnu brefi. þa er lidit var fra gudz burd. CD: d. 1. manu- 
daginn næstan epter krossmesso um vorid. sbl Eyrarlandi i 
almenniligre prestastefnu. var upplesid bref med innsigle 
heidarligs heua biskups Jons og abota Helga dii Þijngeýrum 
med conventubrædra innsigle. hlydandi i milli annara greina. 
at nefudur aboti Helgi hafi resignerad sitt klaustur Þijng- 
eyra. og alUt annad siit abbacionem. med þeim skilmala. 
sem adur sagtt innsiglad bref innehelldur. þui at med heil- 
agx anda nad lilkalladre. samþjckttum vier sama bref vera 
niyiidugtt og stodugtth logligtt og nytsamligtt i oUum sinum 
greinum og artikulis sem þar inne standa. Þui bidium vier 
um alla kennemenn Holabiskupsdæmis. at þier stadfestid og 
saínjjýckid þessa vora samþýcktt. og setie sin innsigle med 
vorum innsiglum fyrer þetta vortt bref er skrifad var i sama 
stad og dag og ase sem fýr seger. 



654. 5. Maí 1550, á Eyrarlandi. 

19. Marts 1551. á Orund. 

JóiT biskup á Hólum gerir Glaumbæ í Skagafirði að bene- 
ficium, með þeim greinum, er bréfið hermir. 

Landsbókasafn 61. 8vo með hendi Arna Magnússonar „Ex ori- 
ginali fra Stadarholi". — AM. Fasc. LI, 29, transskript á skinni frá 
19. Marls 1551, með tveim iunsiglum (= &). — Sigurðarregistr bl. 
12b. tekið upp i skrána frá 25. Dec. 1550 (= c). Sbr. Nr. 688. — 
Afskript í bók síra Eyjólfs á VöIIum ÍBfél. Khd. 67. 4to bl. 86. 

Glaumbær giorizt til beneficium. 
Vier Jon med gudz nad biskup da Holum giorum god- 
um monuum kunnigt med þessu woru opnu brefi ad epter 
þui kaupi sem wær hofum giort med samþycki vorra kienne- 
manna dá almennelegre prestastefnu wm iordina Nupufell er 
biskup Gotskalk godrar minningar hafdi skipad ad vera 
skylldi beneficium þui hann hiellt greinda iord vera faUna 
under kirk(i)una fyrer gomul kirk(i)ugotz. hofum vier lofad 



776 



GLAUMBÆR. 



1550 



ad giora adra iord til beneficium þa sem kirk(i)unne og 
biskupsdœminu være iafn nylteleg. Hafdi Teitur heitinn Þor- 
leifsson gefit gudi og Sancte Aunu iordina Glaumbæ i Skaga- 
firde ad sier fra follnum. giordi hann þann giorning med 
vottum adur enn hann fiell i nockud^) stormæli. Enn saker 
þess ad kirkian i Glaumbæ atti ecki suo mikil kirkiugotz ad 
hun mœtti halldast fyrer beneficium utan þar være pening- 
ar til lagder. og þvi med radi vorra kiennemanna giorum 
vœr iordina Glaumbæ fyrir beneficium og til leggium kirk(i)- 
unne þar þær iarder er vær keyptum fyrir iordina Nupu- 
fell. Er þad Sydreey fyrir IxC' og Ytre Ey fyrir xxxc- er bad- 
ar liggia a Skagastrond i Hoskulldstada kirk(i)usokn, og þar 
til iordina Vatzhlid fyrir xxc. og xx. mahiytu kugillde ad auk 
þeirra kirk(i)u gotza er vær eigum adur greindre kirkiu ad 
svara. Samþycktu med oss þennan sama giorning da al- 
mennilegre prestastefnu [heidarleger menn^). herra abote 
Thumas. Sira Biorn Gislason. Sira^) Halldor Benediktsson. 
Sira^) Teitur Magnusson. Sira^) Jon Magnusson. Sira^) Kol- 
beinn Audunarson og aller adrer prestar sem voru þar (Ja 
prestastefnunne. Og til sanninda hier um setium vier vort 
incigli med fyrr skrifadra presta inciglum fyrir þetta bref 
giort var a Eyrarlandi i Eyafirdi manudaginn næstan epter 
krossmesso. Anno Domini M*'. D^. L**. 

[Þat giorum vier þoraren prestur sigmundzson. þorberg- 
ur bessason, þorgrimur oddson og þorsteinn lonsson godum 
monnum kunnigt med þessu vorv opnu brefi at vier saum 
og yferlasum soddan bref sem hier fyrir stendur med oskaudd- 
um og hangandi jnciglum. Og til sanniuda hier vm setivm 
vier fyrrnefnder menn vor inncigli fyrir þetta bref er skrif- 
at var & grund ] eyafirdi finitudaginn næstan fyrir palm- 
svnnvdag. anno domini CD d. 1 og i,*). 



1) nockur c. 2) [hcidarlegur mann c. 3) sl. c. 4) ("að eins í 



1550. 



JARÐAKAUP 



777 



655. 21. Maí 1550. á Melstað* 

Fjölbvinnr bóndi Helgason selr i umboði Erlends lögmanns 
Þorvarðssonar síra Birni Jón&syni jörðina EyjólfsstaSi í 
Vatnsdal fyrir lausafé, 

Landsbókasafn 61. 8vo mcð hendi Slyrs Þorvaldssonar fyrir Árna 
Magnússon „Ex. Orig. Stadarhol", 

Þat giorum vier Þorsteinn Þorgrimsson. Eirekur Magn- 
usson. Sigurdur Nikulasson prestar. Einar Gijslason og Gudne 
Þormodsson leiknienn godum monnum kunnigt med þezu 
voru opnu brefi at |)a er lidet var fra Gudz burd CD. d. 1. 
a melstad i midfijrdi midvikudaginn næstau fyrir hvíjtasunnu. 
vorum vier i hia saum og heyrdum a ord og handaband 
Sera biarnar jonssonar og fiolsvins bonda helgasonar i fullu 
umbode herra Ellindz logmanns ath svo fyrir skildu. atsagd- 
ur fiðlsvinnur selldi sera birni til fullrar eignar jardernar 
backa og Eyiolfsstade er liggia i vatzdal j hvams kirkiusokn 
med ollum þeim gognum og giædum sem greindum ]ordum 
fylger og fylgt hefur at fornu og nýu og Ellendur logmann 
vardfremst eigandi at ordinn. Hier j motgaf sera biorn herra 
Ellende til eignar xxx^ j sylfri og afhente þar þa sialfur 
þad sylfur j sama stad og dag greindum fiolsvinne og hier 
til xc i þeim peningum sem sogdum Erlendi vel lijkade. 
Skyllde sera biorn hallda greindum jordum til laga enn herra 
Ellendur svara lagariptingum. Og til sanninda hier uni setti 
fiolsvinnur greindur sitt jnsigli med fyrrgreindra manna jn- 
siglum fyrir þetta (bref) er skrifat var j sama stad og dag 
sem fyrr seiger. 



656. 24. Mai 1550. í Siióksdal. 

Oemr lögmaðr Sturluson selr Daða bónda Guðmundssyni 
jörðina Holt á Finnmörk, með þeim greinum, er bréfið hermir. 

Jarðabókarskjöl Arna Magnússonar, Dalasýsla Nr. 14, afskript 
gerð eptir „sínura original" og staðfest á Slitvindastöðum 7. Júlí 
af sira Fáli Kelilssyni og Þorbergi (stúdent) Þorsteinssyni. 



778 



JARÐABREF. 



1550. 



Þad giðrum vær Biarni Þorleifsson. Giidmundur Gutt- 
ornisson. Jon Olafsson. Markus Eyolfsson og Jon Sigurds- 
son goduni monnum kunnigt med þessu voru opnu briefe. 
a faustudaginn næstan fyrer Hvijtasunnu^) um sumarid i 
Snoksdal i Brejdafiardadaulum. pa lided var frcL hijngad- 
burd vors Herra Jesu Ghristi m d. xl. x. voru vier i hia. 
saum og heyrdum a ord og handaband þessara manna. af 
eirnri alfu Orms bonda Stullasonar Iðgmanns nordan og 
vestan a Jslandi. Enn af annari alfu Dada bonda Gudmunds- 
sonar. ad suo fyrer skijlldu at ádur nefndur Ormur Iðg- 
mann selldi firrskrifudum Dada Gudmundssyne jordina alla 
Hollt a Finmðrk i Hvams kirkiu sokn xvjc at dyrleika. vned 
ollum þeim gognuin og giædum. sem grei]ndri jordu fylger 
og fylgt hefur ad íornu og nygiu og hann vard fremst eig- 
andi at undan sier og sijnum erfingium og epterkomendum 
enn under adurskrifadan Dada og hanz erfingia og epter- 
komendur til frials forrædes og fullrar eignar. Hier i mot 
gaf íirrskrifadur Dade atta mcLlnitu kugijUdi ad firstum saul- 
um þa strax at fardaugum og onnur atta hundrud i þeim 
penijngum sem þeim semdi at hausti og odru vori ef þau 
væri ecki firri golldiii. undan sier og sijnum erfingium. enn 
under firrskrifadan Orm og hans erfingia og effterkomendur. 
med so felldum skilmala at vier saum og heyrdum (L at 
Jon Sigurdsson sem sellt hafdi Iðgmanninum Ormi firr skrif- 
ada jord HoIIt. gieck til handabands vid tittskrifadan Dada 
Gudmundsson. og samþyckti firr skrifad kaup. og lofadi ad 
tala alldrei uppa þrattskrifada jord HoIIt. so og lýsti hann 
ad sijn kvinna hefdi þeim giornijngi samþyck orded sem 
(hann) hefdi giort vid opfcskrifadan Iðgmann Orm og hans 
hustru Þorbiorgu Þorleifsdottur. Hier med heirdum vær upp- 
lesed þad kaup og giðrnijngs brief. sem giort hafdi verid 
þeirra a milli hionanna tiltskrifads Orms Iðgmannz og hans 
hustrur Þorbiargar Þorleifsdottur vm jðrdina Tungard sem 
kom fyrer adurskrifada jðrd Hollt. var so tilskiled af adur- 
skrifudum Dada at Ormur Iðgmanu skylldi i aungri heim- 
illd hafa þa pemjnga. sem þrattskrifadur Dade honum af- 



1) þ. e. 23. Mai. 



1550. 



JARÐAKAUP. 



779 



hendte edur lieti afhenda. ef hann edur hans kvinna giðrdu 
nockur brigd a um þennan kaupskap. Og til meiri audsyn- 
ingar og stadfestu hier uni setti þrattskrifadur logmann 
Ormur Sturlason sitt innsigli med vorum firrnefndra manna 
innsiglum íyrer þetta giornjjngzbrief. hvort at skrifad var 
1 sama stad, einum deigi seirna eífter enn firr seiger. 



657. 31. Júní 1550. á Strönd í SelTOgi. 

Eblendr lögmaSr Þorvarðsson lýsir því, að hann hafi selt 
síra Birni Jónssyni jarðir þær, er hann átti i Vatnsdal, As, 
Bakka og Eyjólfsstaði, og að síra Björn megi taka dóm- 
laust að sér jörðina Vik út frá Stað í Skagafirði, og kvitt- 
ar hann sira Björn um andvirðið, 

AM. 238. 4to bl. 38 (Bessastaðabók) skr. c. Ic70. — AM. Apogr. 
378 og 674 (báðar eptir Bessastaðabók). 

Bref fyrir backa og eýolfsstodvm og as. 
Eg ellendvr þorvardzson^) logman fyrir svnnan og avst- 
an Æl jslanndi giore godvm monnvm kvnnigtt med þessv 
minv opnv brefi. at ec medkiennvnst at ec hefi selít til fvllr- 
ar eignar sera birne jonssyne allar pær jarder er ec atti j 
vatzdal j hvnavatzþinge er svo heita. as. backi. eýolfstad- 
er. skall Sera biorn eignast og at sier taka allar fyr nefnd- 
ar jarder nær hann vill. med oUvm þeim gognvm og giæd 
vm sem nv fýllger greindvm jordvm og fýlgtt hefer at fornv 
og nýiv. og ec vard fremst eigande at ordenn. vndan niier 
og minvm erfingivm og vnder sera biorn og hans erfingia. 
kynne nokvr loglig klogvfi vp da at koma sagdar jai'der. þa 
skal sera biorii med fyr sogdvm skilldaga eignast og at sier 
taka domlavst jordina vik j stadarsveit j skagafirde þa sem 
fyrir hafa^) komit advr sagdan as og atíeigner. svo oc med- 
kiennvnst eg med þessv minv sama briefi at ec hefi vpp- 
borid af greindvm sera birfie fyrir tilt nefndar jarder jord- 
ina villmvndarstade er liggvr j borgarfirde xxiiijc oc xxxc j 



1) Þorvalldíson, hdr. 2) Svo, 



silfre. ] skreid xxjc til tals fyrir xvjc oc xvj malnytvkvgiHde 
en xiiij standa nv epter. skall og optt sagdvr sera bioríi oU- 
vngis kvittvr fyrir mier og minvm logligvm epterkoniend- 
vm vm advr sogd jardar verd. at þeim fyrgreindvm xiiijc vt 
golldnvm. skall titt nefndvr sera biorn hallda til laga greind- 
vm jordvm. enn ec svara lagariptingvm. vorv þessir menn 
mier nærr verandi þa er ec giordi þennaii giorning oc vt 
gaf þetta bref ormvr þosteinsson. biorn þordarson. Narfi 
arason. Og til meire stadfesti hier vm set ec mitt innsigle 
med fyrgreindra manna insigllvm fyrir þetta jardarkavps 
bref. hvort ed skrifad var di strond j selvogi lavgardagin 
næstail fyrir nativitas sancti johannis baptiste arvm epter 
gvdz byrd CD. d. I. ar. 



658. 30. Júní 1550. á Öxarárþiiigi. 

Alpingisdómr útnefndr af Erlendi lögmanni Þorvarðssyni um 
vetrarlegu og verzlan og veiðiskap Hamborgara á Islandi. 

Ríkisákjalasafn Dana „Tsland, Færoe og Gronland" Supplemen- 
tum II, nr. 20. Aí'skript á pappír frá c, 1550. A bakinu: „Altingis 
domme paa þiskur^) poninge", „In anno preterito om thet godz ther 
er optuget elc." 

Ollum monnum peim sem þetta bref sia edur heyra 
senda Biarne Erlendzson. Jon Biornsson. Torfi Þorsteinsson, 
Þorer Sueinsson. Jon lonsson. Jon Tumason. EyoIfurMagn- 
usson. Sæmundur Eireksson. Fiolsuinnur Helgason. Gud- 
mundur Þordarson. Oddur Þordarson. Oddur Sygurdzson 
kuediu gudz og sijna. kunnigt giorande þa er lidet var fra 
drottinligre hoI(d)gan m d I aar manodagen næstan fyrer Pet- 
urs messo og Palls a almenneligu Oxararþinge vorum vier 
] dom nefnder af heidarligum og edlabornum manne herra 
Erlendi Toruardzsyne logmanne sunnan og austan a Jslandi 
at skoda og rannsaka og fullnadardom a at leggia vmm þa 
akiæru er þydsker kaupmenn af Hamborg og Lybiku klaugudu 



1) Svp. 



til Lafranz Mula foveta yfer alt Jsland at han hefdi hondla 
latid þeirra peninga fyrer vtan riettende. kom þar fram 
fyrer oss bref med jnsigle adurgreinds Lafranz Mula huort 
suo var latande at hann hefdi þa lagt sig vnder til alþingiss. 
Jtem ] annarre grein kom þa{r) fram fyrer oss vors nad- 
^igasta herra kongsinz bref med jncigle er lesit var j log- 
nettu fíuo hliodande at hann hefde skipad strengiliga þeirra 
nial til laga j Jslandi. stendur suo j gomlum briefum og 
sonnileidiss j Pininxdome huor samþyktur er af alh-e log- 
riettunne at obrigdanh'ga at^) halldazt skillde vmm alldur og 
sefi ad enguer vllenzker menn skylldi hafa vintrarlegu hier 
j Jslande vtan fyrer fulla naudzyn og selie aunguan pening 
dyra vetur enn sumar og halldi aungua(n) jslendzka(n) mann 
sier til þionustu og giore huorke menn nie skip til siofar 
vtan þeir hafe brief af konge sialfum og giore þo riettan 
kopskap og selie falslausan pening. enn vier vitum fyrer 
full sanninde at þeir hafa Pininxdom ej halldit og somoleid- 
is hofdu þeir hin(er) þidzku hondlad kongsins skreid og svo 
danskra manna hier 3 landit. þvi at gudz nafni til kolludu 
dæmdum vier fyr nefnder domsmenn med fullu domz at- 
kuæde þessa fyrrgreinda peninga. godz og skreid framm fyr- 
ir vorn heygbornasta herra konginn epter þui sem hans 
verdugheit vill vera lata. so og vmm þær pyntingar er þydsk- 
er menn hafa veitt kongsins þegnum og monnum med 
baundum og odrum íleirum hardendum hier ] landit. 

Samþyckte þennan vorn dom adurskrifadur herra Er- 
lendur Þorvardsson logmann og sette sitt innsichle med vor- 
um jnciglum fyrer þetta domsbref huert er skrifad var j 
stad og deige og are sem fyrr seiger. 



659. 30. Júní 1550. ' á Þiiigrelli. 

Tylftaedómr klerka á Þingvelli, útnefndr af Jóni biskupi, 
og dæma þeir Jón biskup „ftillmektugan stjórnarmann kristn- 
innar í Skálholtsbiskupsdœmi með biskuplegu valdi" eptir 

1) Svo. 



782 



JÓN BISKIÍP 



1550. 



páfans bréfi, og fé |)eirra upptækt Jóni biskupi til handa, 
fyrir „aS leiðrétta guös kristni í Skálholtsbiskupsdæmi", er 
setji sig ólnglega inn í völd heilagrar Skálholtskirkju, og 
þeir, sem setji sig á móti Jóni biskupi, rélt teknir undir lög- 
legar skriptir. 

AM. Fasc. LI, 30, frumrit á skinni, Göt eru fyrir 12 innsigli á 
bréfinu, en i 3 þeirra hafa aldrei innsigli né innsiglaþveingír komið. 
Af hinum innsiglunum (9) er nú að eins 1 fyrir bréfinu. — Prentað 
á dönsku hjá Harboe i Khavns Selsk. Skr. VIIj 56—58. 

Wm immigrationem og Biskupliga þionustu Biskups Jons 

at fremia vigslur j Skalholltz stickte^). 
Þat giorvm vier þorleifur prestur eirekson officialis 
heílagrar skalholltz kirkiv. frey&teirn grimsson, ^yiolfur 
grimsson. olafur magnusson. Bioii auzvRarson. ^irekur grims- 
son. þordur olafsson. olafur ionsson. arne sigmundson. 
jndridi amundason, Salamon gvdmundson oc jon asmund- 
son prestar skalhoUtz biskupsdæmis godvm monnum kunn- 
igt med þessu vorv opnv brefe arvm efter gvdz burd CD d 
og 1 ai þinguelle a manadagin næstan efter petvrs messo 
uorvm vier j dom nefnder af biskup jone eR þsa hafdi herra 
pauaris valld yfer skalhollz biskupsdæme oc suo var hann 
epter gomlum decretum kirkiunnaR laga settvr ocsamþyckt- 
UR af skalholltz kirkiu kiennemonnum. at uera administra- 
tor skalhollz biskupsdæmis. vm þat maalefne sem biskup 
jon beiddist doms aa. huad fe hann skylldi taka fyrir þat 
stora omak oc kostnat. er hann hafdi haft oc þurft at hafa 
til at leidretta gudz kristne j skdalholltz biskupsdæme oc 
giora þaa biskupliga þionvztv sem hann var til skylldur. 
vissv uier med sannindum at biskup jon hafdi sig til bodit 
heima j skalhoUte fyrir tueimur arvm. at giora þar biskup- 
liga þionvztv oc vijda annarstadar. vm alltt skalholltz bisk- 
upsdœmi sem hann matte vid komazt, oc suo vissvm vier 
at hann hafdi vigt presta oc krisma. fermt baurn. oc fleire 
adra biskupliga þionvztv hafdi hann þar giort efter gvdz 
laugvm og gomlum vana et cetera. var þar og vpp lesit 



1) Utan á bréfinu, iIMœsiIegt. 



1550. 



JÓN BISKtÍP 



herra pauans bref opit oc innciglat hliodandi at hann skylldi 
saugdu valldi fram fyl^ia med þeini fleirvm greinvm sem 
þar jnne stod. þui at gudz nad til kalladre dænuknn vier 
í^ied fvllv doms atkuædi adur nefndan biskup jon vera oc 
verit hafa fullmektugan stiornarmann kristnennar j skalholltz 
biskupsdæmí med biskupligu valldi^) efter þui herra pauans 
valldi sem breíit jnne hiellt til þess annar biskup af herra 
pauans valldi verdur þar laugliga jnn settur oc samþyckt- 
ur. gnn vm þann kostnat er biskup jon hafdi haft oc þvrt^) 
at hafa at leidretta gudz kristne j skalholltz biskupsdæmi 
dæmdum vier at biskupjone og hans vmbodsmonnum skylldi 
uera upptækt med RÍettv þeirra manna fe sem ologh'ga hafa 
jnnsett sig edur jnnsetiazt ] heilagrar skalholltz kirkiv uaulld 
edur vmdæme. eigner edur peninga. vnder RÍettan ueikning- 
skap oc yfersion biskups jons. med Raidi þeirra valldzmanna 
skalholltz kirkiu sem biskup jon til setuR, oc aller þeir sem 
hier efter vilia nockra motstaudu ueita biskup jone. at hann 
megi ecki sagt ualld styra oc stiorna. Rsada oc regera. þaa dæmd- 
um vier laugliga RÍettekna under iaugligar skrifter oc biskup 
jon skylldi hafa alla þaa biskupliga Rentv sem fulhnektugum 
biskupi til heyrdi suo leingi sem hann hefdi aduR sagt ualld. 

samþyckti þennan vorn dom verduguB herra biskup jon. 
oc þeir fleire kiennemenn oc leikmenn er þea uoru ] adur 
saugdum [stad oc^) deigi huerer er settv síjn jnncigle nied 
uorum jnciglvm fyrir þetta bref er skrifat vaR vpp lesit oc 
jnnciglat j sama stad deigi oc are sem fyR seigier. 



660. 30. Júní 1550. á Öxarárjingi. 

Ebleendr lögmaðr Þorvarðsson úrskurðar eignargögn þau, 
sem Ari Jónsson hefir fyrir Bjarnanesi og Bjarnanesseignum, 
skjalleg og myndug. 

Landsbókasafn 61. 8vo, með hendi Árna Magnússonar „Ex orig, 
Sladarhol'S sem tekinn hefir verið að skemmast. 



1) „oc þui etler þui", dregið hér út i frumbréfinu. 2) Svo, 3) 
[tvískrifað. 



^84 



BJARNANEá. 



1550. 



Eg Ellendur Þorvardsson. laugmann sunnan og austan 
aa Jslandi. giore godum monnum kunnigt med þessu minu 
opnu brefi ad arum epter gudz burd M D L. manudagin 
næatan epter Peturs messu og Pals ssl almennelegu oxarsar- 
þinge kom fyrir mig heidarligur mann Are Jonsson og birte 
fyrer mier þau bref og skilriki sem hann hafdi fyrir iord- 
unne Biarnarnesi i Hornafirdi. og þeim peningum odrum. 
bædi iordum og lausagotzi sem þar til liggia. Hofdu greind 
jord Biarnarnes og adrar adursagdar eigner og peningar 
verid dæmdar konginum halfar af Teite Þorleifssyne. Hafdi 
minn herra kongurinn urskurdad sama dom og sellt sidan 
þa peninga Rafne Brandssyne logmanni. Enn sidan fiellu 
þeir peningar til erfdar Jsleifi Rafnssyni, og þar epter Sira 
Brandi Rafnssyne. Enn greindur Sira Brandur selldi þa pen- 
inga Biskup Joni Arasyni. Enn biskup Jon selldi þa pen- 
inga Ara Jonssyne. Svo og hafdi biskup Jon keypt þessa 
peninga halfa ad erfingium Teitz Þorleifssonar. Og syndi 
greindur Are Jonsson mins herra kongsins urskurd. kaup- 
og kvittaner^) fyrer ðUum þessum adurskrifudum giorning 
um med inncigludum brefum og fromra manna vitnisburd- 
um. Beiddi og krafdi nefndur Are Jonsson mig laga ur- 
skurdar upp sa þessi bref. Þvi hefi eg innvirdeliga skodad 
og ransakad somu bref med þeirra [beztu] manne rade sem 
þa voru a alþingi. litast mier og þeim somu bref myndug 
og ski[alleg i all]an mata. Þui ad gudz nafni til kaulludu. 
seige eg EUendur Þorvardsson, logmann sunnan og austan 
sa Jslandi. med fuUum laga urskurdi somu bref sem Ari 
Jonsson mer syndi. og hier eru med fest^). laugHg. staudug 
og myndug i allan mata. og þessa iord Biarnarnes og alla 
adra þa peninga. bædi iardir og lausagotz. sem biskup Jon 
hafdi greindum Ara Jonssyne seUt i Austfirdinga fiordungi 
i Hornafirdi. obrigdanliga eign Ara Jonssonar og hans rettra 
erfingia og epterkomanda. fyrirbiodandi oUum lærdum og 
leiknionnum optnefndan Arahier um ad omaka edur hindra. 
under fulla sok kongsins brefabrota og logmanna urskurda 



1) kviltunar, frbr. Árni leiðréíti. 2) ^,Þau Lref eru nu sliten fra 
þessu brefi'* (AM.). 



Í550. 



jARÐAKAUÞ, 



785 



laugriettumanna domrofa. Samþycktu med mier þeir 
fromustu menn sem voru med mier i luugriettu i þann 
sama tima. Og til sanninda hier um set eg niitt inncigli 
íyrir þetta bref er skrifat var i sama stad dag og ar sem 
fyr skrifad stendur. 



661. 30. Jiiní 1550. á fíngTellí. 

Erlendr lögraaðr Þorvarðsson selr síra Birni Jónssyni jarð- 
irnar Vík og Hól í Sæmundarhlíð og tuttugu hundruð í Vík- 
um á Skaga, fyrir Vilmundarstaði í Borgarfirði og ánefnt 
lausafé. 

AM. 238. 4to bl. 41—42 (Bessastaðabók), skr. c. 1570. — AM. 
Apogr. 327 og 683 (^báðar eptir Bessastaðabók). 

Bref fyrir vik og holle. 
Þat giorvm vier Sigurdvr nicvlasson. biarne heilgason 
prestar. þormodvr arason. fiolsvinnvr hellgason og einar sig- 
vrdzson godvm monnvm kvnnigtt med þessv vorv opnv brefi. 
Arvm epter gvdz býrd CO. d. 1, cia þingvelli manvdagenn 
næstan epter petvrs messo og pals. vorvm vier j hia savm 
og heyrdvm da ord og handaband þessara manna sera biarn- 
ar jonssonar og ^llendz þorvardzsonar logmannz. at svo 
fyrir skijUdv at fyrsagdvr herra ellendvr selldi greindvm sera 
birne til fvllrar eignar iordena vik og hol er liggia j ökaga- 
firde j Stadar kirkiv sokn og xxc j vikvm ca skaga med 
ollvm þeim gognvm og giædvm sem greindvm jordvm da 
nied logvm at fýllgia. vndan ellendi og hans erfingivm en 
vnder sira bionl og hans erfingia. Hier j mot gaf sira biorn 
herra ellendi til eignar jordina vilmvndarstadi j borgarfirde 
fyrir xxiiijc oc xxjc j fiskvm fyrir xvjc j silfre xxxc oc xvj 
malnytv kvgillde. Þetta allt medkiendizt ellendvr hann hefdi 
medtekit og gaf sera biorn kvittan vm alltt fyrsagtt gialld. 
Hier til lofadi sira biorn xiiijc j þeim peningvm sem hon- 
vm vell likade, skillde hvor fyrir sig hallda þeim jordvm til 
laga sem keýpti ^nn sa svara lagariptingvm er sellldi. Og 

Dipl, Isl. XI. B. 50 



786 



ALÞINGISSAMÞYKT, 



til sanninda hier vm setvr herra ellendvr siU innsigle med 
vorvm insigUvm fyrir þetta jardarkavps bref er skrifat var 
j aaina stad og dag seni fyr seiger. 



663. 1. Jxílí 1550. á Áltingi- 

ÁLíiNGissAMtYKT um friHulífi presta, um aflausnir og um þá 
menn, sem giptast friUum sínum. 

ÍBfél. Khd. 125B. 4to bl.73b — 74-a,, skr. c. 1650. Dómabók þessi 
er ein af þeim merkari, og ártalið er skýlaust í handritinu. — Jón 
biskup sýnist hafa ráðiÖ öllu á Alþingi 1550. Ætti saœþykt þessí 
þvi að vera gerð oð hans ráði. Annars er efni hennar ítrekað síð- 
ar á 16, Öldinni, svo sem í synodaliis Odds biskups 1590. Sbr, 8., 
9. og 13. gr. þeirra (Alþingisboekur II, 182 og 183). 

Þann fýrsta Dag Jul(i)j voru þessar greiner samþýcktar 
a Alþijngi af Biskupum. lognionnum og allre alþýdu 

a þijnginu CD- d. I, 

Prestar sem verda brotligir j frillulijfi. suspendierist j 
þria manudi fyrir fyrsta brot. fýrir annad brot vj manudi. 
fýrir þridia brot j xij manudi. ^nn sa prestur sem hefur 
omok j sokninni a medaii. hafi tolla og tijundir ^ptir tiltolu. 

Jtem huor sem opinberliga brýtur afleisist opinberliga 
huorgi nema d kirkiunum a loghelgum dogum eptir predick- 
un fyrir kordýrum, med þeim fortoluni sem thil huorrar 
sakargiptar heyrir. 

Jtem afleisist finginn fyrr enn hans jdran og frahuarf 
fra syndunum er fullreint og hann hafi adur prestzins viti- 
ad og tiad sig fyrir honum. 

Jtem ginginn skal afleisast vr annars þijnga nema med 
profastz leifi og samþýcki. 

Jtem þeir sem giptast friUum sijnuni skulu og med aff- 
leisast adur festar fara fram ef þeirra brot er opinbertt 
ordid. ^nn ef þad kiemur seirna vpp. þa skai ad ^ins giora 
þeim tilheýrilega aminning. og lata þau þa niota þess ad 
þau hafa thii hlýdni geingid og samaö gefist. 



BRÉF ÞÓRÐAR. 



787 



663. 1, Júií 1550. í Skálholti. 

Brép Þórðar Marteinssonar iil Pétrs Plade biskups i Sjá- 
landi, þar sem hann skýrir honum frá, að Marteinn biskup 
faðir sinn hafi verið fangaðr af Jóni biskupi og sé i haldi 
hjá honum hart leikinn; skýrir hann frá aUri framferð Jóns 
biskups, og beiðist ásjár gegn yfirgangi hans. 

Ríkisskjfllasafn Dana „ísland, FærÖe og Grönland", Suplem. I, 
3, frumrit á pappír. Innsiglið er brákað. — Afskvipt með hendi 
(iruunavikr-Jóns i JSig. 375. 4to bl. 116—120, skr. c. 1750-60. — 
Prentað hjá Harboe i Khavns Selsk Skr. VII (1758) bls. 52-54. 

[Doctissimo viro Domino Doctorj Petro Palladio. Selandie 
episcopo vigilantissimo jn alma Acadmia Haffniensi Pro- 
fessori^) preclarissimo he dentur litere meo domino 

charissimo IBðO^). 

Dej graciam et pacem felicemqve corporis sanitatem. 
vobis opto. Reuerende doníine episcope jngentes vobis gra- 
cias agens pro vestris jn me jndignum collatis beneficijs. 

Colendissime doctor. ego præ doloribus et cordis angu- 
stijs vix. quid nouarum rerum jn hac terra jam gestum sit. 
vos cerliores facere queo. Jta enim (vt breuibus dicam) pa- 
trem meum jmpius jUe honio et miser. episcopus Jonas. trac- 
tauit ac cruciauit vt vix dici possit, 

Primum enim hieme preterita per filios suos eum jn- 
cautum. jn sua propria villa. capi curavit et sibj vinctum adfevrj. 
Fuitque fere per totam hiemem sub eius jmperio captus. 

deinde cantilenas quasdam et jllusiones. jn eius contu- 
meliam. per totam hanc terram progredj curauit. videlicet 
quod sacram aquam deposuerit. jtem sacrosanctum chris- 
ma. jtem vnxiones jnfirmorum. et jd genus alios ritus pa- 
pistarum. 

tertio maxima audacia mentitur jn eum. dicens eum, 
non a regia maiestate. sed astutia et furto. suas literas (que 
eum justum schalholltensis ecclesie episcopum profitentur) 
consecutum esse. et hec consilijs Laurentij Mulen tantum 
non regis eííecisse. 

1) b. V. 375 (slendr ekki í frumritinu). Sbr. Harboe. 2) [Utaná- 
skript bréfsins. 

50» 



^88 6RÉF ÞÓRÐAR. 15^0. 

Quarto^) dicit eum ethnicis esse peiorem. et magis jm- 
pium. quam quemquam eorum. propterea quod iion velit 
]nuocare tjanctos. et tanta blasphemia deum optimum maxi- 
mum suis lucutionibus- cum concionari se simulat. aííicit. 
vt nou sit dicendum. diceus omnes jllos. qui non jnuocant 
sanctos. prorsus esse condempnatos. quoniam non habeant 
]ntercessores et patronos. qui jUorum caussas agant ante 
tribunal dej. et cetera. 

Quinto. omnes jUos niiseros hercle sacerdotes. qui ver- 
bum dej prædicant et profitentur. tam crudeliter deprimit. vt 
nihil aliud loquj audeant quam quod jlH placet. 

Sexlo. tanta operum fiducia ac superbia miser hic ho- 
mo tumet. vt dicat nullum esse christianum episcopum jn 
tota Dania. Noruagia. Suetia. et ahjs jnsuljs jbj circum ja- 
centibus præter se vnum. 

Septimo. Quoniam patrem jam captiuum sub sua po- 
testate habuit. curauit ]ta per suos proprios sacerdotes et^) 
seruos judicarj. quod jlle esset solus justus. tum Sckalhol- 
tensis tum Holensis ecclesie episcopus. jamque totam hanc 
terram sub suo ]mperio habet. tam crudeHter omnes verbj 
dej amicos deprimens. vt nulla humana Hngua hoc dicere 
satis possit. Quod hercle vnum jllud exempium (quod. vt 
crudelitas^) eius jntelligatur. breuibus scribam) ostendit, Cum 
jgitur omnia Schalholtensis ecclesie bona ei tradita essent. 
(si enim quisquam se ei opposuisset tum patri mortem mina- 
batur). cumqe jUe ]am jbi regnaret varijs modis cepit tem- 
plum jllud ligneum deplorare, dicens ]llud propter nouos et 
jmpios mores (qui essent contra Sanctissimi pape ]nstitu- 
liones fundatj) esse contemptum et maculatum, jllud vero 
vnum. quod esset jmpiissimum. videlicet, quod Gizerus Einari. 
Ethnicorum vilissimus. jbj esset sepuJtus. Cumque jam mul- 
tis modis hec deplorasset. tum primum sacram aquam per 
totum hoc templum fudit, deinde virga quadam omnes tem- 
pH postes. januas. omniaque altaria percussit, sicque jHud 
ab omni macula purgauit, Cumque hæc fecisset. sepuichrum. 
jn quo. felicis memorie. Gizerus Einarj. summus verbj dej 

1) 4to, friimntið. 2) per b, v. Harboe, 3) crudelitatem, fruniritið. 



1550. 



BREF ÞORÐAR. 



789 



anncus. jacuit. effodj curauit. atque jta crura^) eius cum 
'ioteamine. quo erat circumdatus. ]n saccum ponens et ex 
templo gestans jn speluncam quandam jactauit. cumque 
hoc fecisset tuni sepulchrum terra rursus repleuit. deinde ]n 
íoveam sacram aquani fudit. lapidemque hac jpsa virga per- 
cussit. Hœc impius jlle homo coram omnj populo. vbj fere 
octinginti homines congregatj erant. fecit. dicens ecclesiam 
alioqui non esse christianam. Hocque modo totam hanc ter- 
í'am jam deprimit, Verbum dej nullum hic jam habere po- 
test progressum. qui patrj fuerunt amicissimi. jam non au- 
dent. nisi esse episcopj Jone íidelissimj. qui deum amarunt 
jam sculptilia et sanctorum jmagines jnuocare coguntur. quj 
euangelium predicarunt. jani de purgatorio. de meritis sanc- 
torum deque alijs papalibus ceremonijs et jnstilutionibus 
concionarj coguntur. quj sacerdotes vxores duxerunt non 
diutius sacerdotes sed rusticj esse coguntur. si autem sa- 
cerdotes manere voluerunt tum vxores abjiciant etscorta sibj 
sumant quoniam tunc sunt dignj ad missas faciendas et alia 
sacerdotum officia. Jn summa. charissime Domine episcope. 
pater prorsus (etsi jn sua propria curia verbum dej profi- 
teatur et concionetur) deletur. Cumque Jonas Schalholt ce- 
pit tum pater hic adhuc cum jilo vinctus fuit. hecque om- 
nia. que gerebantur. vidit. an hic Uberetur. nescio. Suum 
íiliuni Bernhardum hic procuratorem Jonas posuit. donec 
aliquis a papa jnstitutus episcopus et concecratus huc ve- 
niret qui hic curam animarum haberet et etiam consensum 
Noruagici regis haberet. Patris fere omnia bona cœperunt, 
]ta vt vix vnde viuat (sj ab jUis liberatur) habeat. 

Rogat jgiturtuam reliquorumque doctorum prœstantiíim, 
vt cum vestris consilijs apud regem ]uvetis. vt. si non cu- 
riam episcopi receperit. tamen sua bona. quibus se susten- 
tet. recipiat. Jlle jam est jn hac terra. quemadmodum ag- 
nus jnter lupos. dicit enim. amici mei locuti sunt contra 
nie. Hec omnia. charissime domine doctor. simulatque pa- 
tris miseriam jnspicias. quanique ab ]liis varijs modis per- 
sequatur animadvertas. per Christum te oro. Hec sunt que 



1) Intellige: oíía, AM. 375) Harboe. 



790 



JÓN BISKUP. 



1550. 



tue humanitati scribere coactus sum. que (quoniam me erasse 
scio) ]n meliorem partem jnterpretemini oro. Non jam re- 
stat nisi vt vos deo optimo maximo commendem qui vos 
per suam graciam longeuos custodiat. Amen. Datum Schal- 
holt. die martis post festum Petrj et Paulj Anno Salutis 1550. 

Theodorus Martinj, 
[Hic est filius dominj Martinj Superintendentis captivi^). 



664. 3. Júlí 1550. í Skálholtl. 

Sex prestar Skálholtsbiskupsdæmis lofa að halda rétta trú 
og siSu, „eptir guðs lögum og páfanna setningum, sem gam- 
all vani er til", og að halda Jón biskup fyrir réttan yfir- 
mann og Skálholtskirkju formann. 

AM, Fasc. LXVII, 14, frumrit á skinni. — Af 6 innsiglum eru 5 
fyrir bréfinu, — AM, Apogr. 5815, með hendi Ávna Magnússonar. 

prestanna Samhellde med Biskup Jone Arasyne 

15502). 

Þad giorum vier Bryniolfur Halldorsson. Oddur Hall- 
dorsson. Jon Biarnason. Gudmundur Jonsson. Snorre Hialms- 
son og Biorn Olafsson prestar Skalhollz biskupsdœniis god- 
um monnum kunnigt med þessu voru opnv brefi at vier 
hofum lofad vppa vora trv og ærv at hallda retta tru, kenni- 
nianzskap og sidv efter gudz logum og pafanna setningum 
sem gamall vani er til efter þui sem heilog romakirkia helld- 
ur. suo og hofum vier lofad at hallda heidurhgan herra bisk- 
up jon fyrir vorn riettan yfermann og skalhollzkirkiu for- 
mann þar til annar verdur af pafah'gu valldi þar til settur 
med vors högbornazta herra kongsíns samþycki og vera hier 
efter alldrei motstridliger biskup Jone eda hanssonum helld- 
ur styrkia hann og þa at oll gomul landzins log andlig og 

1) [Jielta er með hendi Pétrs Palladiusar. — í 375 er svo að 
orði komizt; „Ad iioiuen subscviptum adscripsit Palladius, vel alius 
ejusdem a,vi". 2J Utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. Artalið með 
hendi Árna. 



1550. 



BJARNANES. 



791 



yeralldlig efter þui sem kristinrettur og logbok vtuijsar halld- 
>zt efter vorv fremsta megne. Suo og hofum vier lofad at 
f^allda þa ofFiciala. radzmenn og adra r^adamenn domkirki- 
^nnar i Skalhollti sem biskup ]on setur hier med prestanna 
raadi i SkalhoIHz biskupsdæmi og vera biskup joni og þeim 
holler og trver i ollum greinum med þui hann og þeir styrki 
oss og halldi med rieít gomul kirkiunnar log og frelsi. Og 
til sanninda hier vm setium vier vor insigli fyrir þetta bref 
er skrifad var i SkalhoUti visitacio Marie virginis arum eft- 
er gudz burd CO. d. 1. 



665. 4. Jxilí 1550. í Skálliolti. 

Tylftardóme presta syðra, út nefndr af Jóni biskupi á Hól- 
löglegum administratori Skálholtsbiskupsdæmis", að 
Ari Jónsson megi að sér taka Bjarnanes, en Skálholtsdóm- 
kirkja Hvamm í Hvammssveit, þvi að Teitr Þorleifsson hefði 
verið í útlegð, þegar hann gerði kaup um þessar eignir við 
Ögmund biskup, og kaupið því ónýtt. 

AM, 255. 4to hls, 319—320, bréfabók síra Skúla Þorlákssonar 
skrifuð 1687-1698. eptir transskripti frá 24. Mars 1551.— JSig. 375. 
4to bls. 112—113, með hendi Grunnavikr-Jóns c. 1750-60 „Es trans- 
aumpto facto 1551", sem án efa er sama og transscriptum frá 24. 
Marts það ár. — Prentað á latinu í Hist. Eccl. Isl. II, 700. 

Preslasteffnu domur Biskups Jonz Wm Biarnarnesj Horna- 
firde og þær ^ígnGr fyrer Huamm j Huamzsueit. 
011um mðnnum þeim sem þetta brieff sia edur heira 
senda Briniolfur Halldorsson. Snorre Hialmsson. Arne Arn- 
orsson. Freisteirn Grijmsson. officialar. Jon Biarnarson^) nadz- 
mann, Eyulfur Gnjmsson kirkiuprestur, Oddur Halldorsson. 
Gud mundur Jonsson. Eyrekur Gnjmsson. Þordur Palsson^), 
Stephan Hallkelsson^) och Olafur Senn]ngson prestar Skal- 
holllz biskupsdæmis Q. G, og sijna, kunnugt giórande ad 
sub anno gratiæ CD. d. 1. faustudægenn næstan epter Visi- 



1) Biarnason 375. 2) og b. v. hér 255 (ofaukíð). 8) 375; Hall. 
dórsson (!) 255, 



792 



BJARNANES. 



1550. 



tatio Mariœ j Skalhollte j Biskupstungum vorum vier j dom 
nefínder aff verdugum herra biskup Jone a Holum og 'ög- 
legum administratori Skalholltz biskupsdœmis ad skoda og 
Bansaka og fulhiadardom a ad^) leggia vm þa agreinijng 
sem var vm jordena Biarnarnes^) ] Hornafirde. og þær eign- 
er ogS) penijnga þar med voru og Teitur Þorleiffsson haffde 
sellt Biskup Augmundi fyrer jordena Huamm j Huamzsueit 
og eigner og penijnga þar med et cetera. birte Are Jonsson 
þar fyrer oss kongsinz briefp og Iðgriettumanna doma. laug- 
manna vrskurde suo hliodande. ad Teitur Þorleiffsson heffde^) 
vered utlœgur^) þann sama tijma er hann haffde giort firr- 
greint^) kaup vid biskup Augmund. Jtem synde og greindur 
Are Jonsson þar fyrer oss"^) eilt^) kaupbrieff og kuittunar- 
brieff sem hann haffde fyrer þessare jordu Biarnarnese^). 
Þui] ad guds naffne tilkolludu. ad suo proffudu male sem 
fyrer oss kom dœmdum vier ad neffndur Are Jonsson mætte 
frialslega hallda þessum firrgreindum gignum Biarnarnese^). 
og þeim penijngum þar til liggia j Hornafirde. og biskup 
Augmundur haftde keipl aff Teite Þorleiffssyne. Enn dom- 
kirkian^) Skalhollti skillde afttur eignast. og kirkiunnar for- 
menn^*') skillde frialslega meiga ad sier taka jordena Huamm 
j Huammssueit og alla adra penijnga fasta og lausa sem Bisk- 
up Augmundur fieck opttneffndum Teite fyrer sagdar Biarnar- 
ness^^) gjgí^ör* Þuij oss leist Teitur aungvan kaupskap Iðglig- 
ani2) haffa matt giðra. sijdan hann haflde vtlegdarverk giðrt. 
sem sa xijlðgrietiumanna domur og kongsinz vrskurdur med 
logmanna vrskurdum vpp a hlyder sem þar er vm giðrdur. 

Samþickte þennaíl sama dom med oss biskup Jon og 
setti sitt jnncigle nied vorum firrskriffadra presta jnciglum 
fyrer þetta brieff er skritfad var j sama stad dag og aar 
sem firr skriflfad stendur. 



1) sl. 375. 2) Biarnunos(e) 375. 3) 375; edur 255. 4) hafi 375. 
5) 375; wtlœge 255. 6) greind 375, 7) b. v. 375. 8) sl. 375. 9) 375; 
— kirkiuna 255. 10) 375; — mann 255. 11) Biurnanes 375, 12) 
375; löglega 255. 



1550. 



STARM^I. 



798 



666. 14. jvUí 1550. iiiidlr Hálsi. 

Kaup- og landamerkjabréf um Starmýri í Álptafirði. 

AM. 279. Fol.. bréfabók Brynjólfs biskups XVIII, 627, skr. 1671, 
oaeð hendí Gizurar Bjarnasonar. 

Medkenning Jacobs Salomonssonar vppa solu hans d halfri 
Starmyre j Alfítafirdi S(ira) Þorarni Þorsteinssyne til 
handa med tilteknum landamerkium midle hennar og 
Hofstadar. d kalfskinn skrifud og jnnsiglud 

Anno 1550. 

Þat gore eg Jacob Salamonsson gödum monnum kunn- 
ugt med þessu minu opnu brefe. medkennunst eg þad eg 
hefi sellt Sijra Þorane Þorsteinssyne jordina halfa Starmyri 
med upplage Jngebiargar Hallsdottur konu minnar. nied oll- 
um þeim gognum og gædum sem greindri jordu fy'ger og 
fylgt hefur ad fornu og nyu. og eg var fremst eigandi ad 
ordinn af Steingrime heitnum Jsleifssyne. enn hann þar ] 
gien hreffte j jordunne Karlstðdum er liggur j Bereness 
kyrkiu sokn og þar til ku. ij asaudar kugilldi. hest og fiðgra 
vetra gamallt naut. Slikt ed sama gaf fyrr nefndur Sijra 
Þorarinn iiij kyr. vij asaudar kugilldi. þria saudi gamla og 
iij œr. jc- þrevett naut. ij hrutar veturgamler og tuævetur 
hrutur. vj fiordunga smiðrs. vod vadmdls so mer vel likadi, 
Selldi fyrr nefndur Steingrimur mer landeign ad læk þeim 
sem fyrst ser stadinn Hof er fellur ofau j kyl þann. er Hofe 
tilheyrer og landamerkiskyll heíur halldenn verid. Og til 
sannenda her vm sette eg mitt jnnsigle fyrer þetta jardar- 
solu bref Skrifad under Halse j Alffiafirdi. Dominica v^ de 
Trinitate Anno domini QD d. xl decimo. 

Her vnder jnsigle hans med þessum bokstofum lacob. 
salo:s. (L. S.). 

Þetta medkenningarbref Jacobs Salomonssonar ð. sðlu 
halfrar Starmyrar j Alfttafirdi austur S(ira) Þorane Þorsteins- 
syne til eignar med stðddum vmmerkium fyrer lausa aura 
hofum ver S(ira) Teitur Pelursson kyrkinprestur j Skalhollte. 
Olafur Gislason. Gissur Biarnason og Ölafur Asmundsson 
jnnsiglad in originali sed og her vid saman lesed og finst 
þessi utskrifft þessu sinu bofudbrefe rett samhliodandi huoriu 



794 



JON BISKUP OG SYNIR HANS. 



1550 



til sannenda vitnisburdar ver settum vorar eigen handskrifft- 
er her vnder SkalhoUti 24 Junij 1671. 

Teitur Petursson p. eh. Olafur Gislason ggh. 
Gissur Biarnason m ggh. Olaffur Asmundsson eh. 



667. 10. Aiigust 1550. á Hólum. 

Kæra þeirra sira Björns og Ara Jónssona til Jóhanns kanzl- 
ara Fríss um framferði Marteins biskups, Lafranz Múla, 
Pétrs Einarssonar og annara íleiri mótstöðumanna þeirra. 

AM. 234. 4to bls. 495-498, skrifað í Skálholti 1624 fyrir Odd 
biskup Einarsson. — Prentað í Kirkjnsögu Finns biskups 11, 739 — 
742 (með latneskri þýðingu) og í Biskupasögum II, 455—457 (eptir 
þessu handriti). — Ennfremr á dönsku hjá Harboe í Khavns Selsk. 
Skr. VIÍ, 59-62. 

Supplicatia þeirra Brœdra Sera Biorns og Ara 
sona Biskups Jons Arasonar. 

Nad og fridur Jesu Christi sie med ydur herra Johann 
Frijs mijns nadugasta herra kongsins canziler. 

Wid vilium ýdur witanligtt giaura þa störu tuidrœgne 
og ovilia sem hier hefur wered nu ] Jslande huerniun þad 
kemur til og þad sem sannleikur skal med fuiidinn verda. 

J fyrstu haufum vid med verid þa fangadur war Mar- 
theirn Ejnarsson eptter dome íyrir sijnar storu odýgder sem 
hann giorde hier i landed. fyrst hliop þesse Marteirfi ur 
landinu med faulskum Brefuín sem hann liet skrifa uppa 
24 kennemenn ad hann være kiorinn ad vera Biskup i Skal- 
hoUti og þeir sem hann kioru voru ecke meir enn vj eda 
viij prestmenn ollu landinu i möte og so kongsins rietti. 
Hier ofan a liet hann taka vortt göts og villde forrdda ock- 
arn faudur Biskup Jon og liet hann og alla hanz doma og 
giorninga onýta giora. hier til gaf hann Lafrans Mula pen- 
inga ad hann skillde styrckia hann tilsvoddan vondra giorninga. 

Jtem hefur sa hinn same Lafrans Muli farit med orietti 
og lýgum ur landinu og inn apttur i landid og latid miced 
oriettferdugtt goss og geninga eptter i landinu eptter þui 
sem domur hefur adur a hann fallid a alþijnge. ^g true ad 



A. . - 



1550. 



JðN BISKUP OG SYNIR HANS. 



795 



líann hefde alldreij med lijfenu komist af landinu hefdi hann 
ecke notid wors naduga herra Christians Fridrechsonar. 

So og eru hiedaii hlaupner nockrer oærliger menn med 
skipum af landinu sem i fyrstu nefnist Pietur Ejnarsson. 
fii'ynjolfur Jonsson. Gunlaugur Arnason munckur. Olafur 
Hialltason. Þesser aller hafa fyrir sijn vond ord. þiofnad og 
Gudlastan hlaupid ut af landinu. 

Nu hofum vid skrifad ydur riettan sannleika hier af so 
sem vid vilium andsvara fyrir Gude og monnum. Og ecke 
niundu þesser menn so morg kongs Bref jnn fiytia i laíld- 
fra worum nadugasta herra kongenum ef þier þeckttud 
þessa menn svo sem vier Jslendsker þeckium þa, Og villdu 
þier so vel giaura og senda hijngad einl mann sem trur 
og forstandugur være sem med sannleijka mætte uiidervijsa 
nadugasta herra kongenum og ýdur huer falskleiki og oriett- 
ur at hier geingur i landinu og nu aHra mest sijdan Lafrans 
Muli skillde fovite vera. þui ad sa hinn same Lassi Muli 
giorer ongvan neikningskap af niorgum eignum og godsum 
kongsins sem hier hafa kongenum dæmdar werid. Og marg- 
ar þuiígar saker stauda hier og hafa langa tijma stadid 
odæmdar og sa hinn same Lafrans Muli tekur þar fyrir 
Joachimsdale uppa sijna œru og tru þar sem kongurinn og 
þier hjtid af vited. Þar fyrir bidium vier ydur fyrir Guds 
skylld ad kongurinn og þier trued ecke þessara manna dcír- 
h'gum lygum þui þier finnid sannindiii sem vier seigium yd- 
ur uppa ockar tru og æru. ad Biskupenn Jon ockar fader 
og vid vilium vera truer og holler þienarar nadugasta herra 
kong Christians Fridrichssonar og hans unga syne^) Friderich 
styrckia til nddugs herra. so ad vier mættuSi hafa nad ogfrid 
og so vilium vier hallda chriátihga Tru og þad helga Evangelion 
so sem þad hefur alla wega ] Jslande predikad verid sijdan 
ad sa nddugaste herra kongurinn þar af skrifade ogskipade. 

Jteni bidium vier ydur fyrir Guds skulld ad vier mætt- 
uiu fd eitt opid kongsbrof so hliodanda ad logmaduriim og 
landshofdingiarner med olluin almuganum hier i landid^) 
niœtte sa Biskup vera ad kiorinn ýrde af ollu landsfolcki 



1) Svo, 



796 



FESTINGARBRÉF 



1550. 



andligum og veralldligum a alþijnge og sveria þar kongen- 
um Truaii eijd fýrir hans fovita. Og mœttum med og eptt- 
er Norges laug BÍjke ok riette halldner verda. þar fyrir viH- 
um vid borgun setia ad þetta bref skal leyst verda med pen- 
ingum so ad ydur skal þad gledia og luckast j hendur ydr- 
um vmbodsmanne sem þad bref ber og fœrer og giarnan 
vilium vier giaura ydarii vilia þad þier vilied ockur tilskrifa 
og til hialpar wera^). og ollum odrum landhlaupurum sem til 
ydar hafa komid hiedau af landenu sem ockrum faudur og 
oss eru mötfallner. £nn Gud gefe oss ollum christiligum ad 
vera Og ad þier villdud oss tilskrifa eitt riett andswar med 
þeim hinum sama sem ydur þetta Bref færer. sem oss mætte 
til hialpar og bata koma sem vid bidium. 

Og til meire vitnisburdar og sannleika hier vm set eg 
Biorn prestur Jonsson og Are Jonsson ockar jnnsigle med 
Biskups Jons jnnsigle fyrer þetta Bref. Giaurtt med gðdra 
ærligra manna Eáde & Hölum j Hialltadal j Jslande jn die 
Laurentij Anno 1550. 



668. 18. August 1550, í NjarðYÍk. 

Festingarebréf Bjarna bónda Marteinssonar og Guðríðar 
Þorsteinsdóttur. 

AM. Apogr. 4310 „Ex originali Peturs Asmundzsonar d Ketilsstöd- 
um, — Malfridur dotter Biarna Eilendzsonar og Gudiidar Þorsteinsdott- 
ur giptist Joni Einarssyne, Bryniolfssonar 1551. Ergo er hun fædd hier 
um 1530. Hvövnen hanger þd þetta saman. Þad mun hafa vered til- 
forna sidvane, ad menn hafa fastnad tvisvar, so eigi skylldi börnunum 
skilgetning disputerud verda. hvorki af biskupum nie Ödrum" (AM.). 

Þat giðrum vid Þorsteinn Þorvalldzson og Biðrn Jons- 
son goduni monnum kunnigt med þessu ockru opnu brefe 
at þar vorum vid j hia sdum og heyrdum d. cí Ketilstðd- 
um um sumared Mariumessu fyrre-) þd lidit var frá guds 
burd CO. D. og fimtigi dr at Biarne bonde Erlendzson festi 
gudridj þorsteinsdottur sier til eiginnar konu epter logbokar- 

1) Svo. 2) þ. e. 15. Aug. 



innar ordum þeim sem þar til heýra. svo og medkiendist 
idurnefndur Biarne bonde Erlendzson þad ad hann hefde 
sellt Þorsteine bonda Finiiboí^asyne jðrdina Kelilstade fyrer 
xl*^ j jðrdum hveria hann gaf doltur sinne gudride d gipt- 
jngardeige. j ðdru lage lysti hann þvj fyrer ockur at sin eig- 
Jn kvinna gudridur ætte j sinn gard ijc hundrada j sinn 
nidla. greinde hann þar til jðrdina Ketilstade j vallanes 
þingd. og þar til Ixxxc j þeim jordum sem hun vill sialf 
til kiosa. og þar til hundrad hundrada j lausagotze. j hveri- 
^ni þeim peningum sem henne vel likar. hier med sagdist 
hann henne gieRd hafa halfan stadinn fiðrd j miöafirde til 
fullrar eignar. Og til sanninda hier um settum vid fyrr- 
nefnder menn ockar jnsigle fyrer þetta vitnisburdarbref skrif- 
ad j niardvik ÓL þridia deige sidar enn fyrr seiger. 



669. 8, Septemlber 1550. í HænuTík. 

ViTNisBUEBK, að Ari Andrésson og Þórdís Gísladóttir kona 
hans hafi gefið guði og heilagri Skálholtskirkju eign sína 
Bæ á Rauðasandi. 

AM. Apogr. 1358, eptir Iransscripto frá 14, Júlí 1559. 

Suo felldaii vitnisburd ber eg jon prestur £llingsson ad 
eg heyrda opt og osialldan ad are heitinn andresson. og 
hans kuinna Þordis Gisladottir (huerra soal ad Gud nóídi) 
gdfu bædi samþyckiliga sina eign Bæ ca raudasandi vndan 
sier og sinum erfingium. Gudi og heilagri skalholltz kirkiu 
til œfinligrar eignar og frials forrædis. Og skildu bædi þad 
til ad þessi stadur skylldi huorki giofum giefazt nie solum 
seliazt fra domkirkiunni. Og þetta badu þau mic þrah'ga ad 
minnast og fullt vitnj vni bera. og híer eptir vil ec sueria 
ef þurfa þiker. Og j sannindum at suo er satt. set eg mitt 
jnnsigli fyrir þetta bref, var eg leingi þeirra þingaprestur og 
hia badum j daudztijd oc lystu ætid einu sama suo sem 
fyrr stendur skrifat. Skrifat j Hænuvik vm haustid ipso diæ^) 
natiuitatis Mariæ anno domini 00. d, 1. 



1) Svo. 



798 ÚM SKULDAGREIÐSLUR. Í55Ó. 

670. 15. September 1550. 

DóME um þá menn, sem gjalda öðrum mönnum skuldir sin- 
ar, en láta landsdrollinn ekki fá sínar skuldir. 

Brot úr dómabók í Þjóðskjalasafninu með hendi síra Torfa Snoe- 
bjarnarsonar á Kirkjubóli í Langadal, skr. c. 1624—29 (= a). — 
Landsbókasafn 788 4to bl. 75-76, skr. c. 1640. — Landsbóka- 
safn 65. 4to 63—64, með hendí Jóns dans Magnússonar c, 1640. 
— Ny kgl. Saml. 1947a. 4to bl. 35b, skr. c, 1660, - Lakari ágrip eru 
í Ny kgl. Saral. 1945. 4to bl. 168a— b, með hendi Hannesar Gunn- 
laugssonar í Reykjaifirði 1666; Landsbókasafni 812. 4to bl. 69, skr. 
c. 1660; Landsbókasafni 6. Fol. bl. 253, skr. c. 1670; Landsbókasafní 
68.4^2 bl. llBj skr. c, 1690. — Dómr þessi sýnist vera úr Þórsnessþingi. 

Domur vm þa sem GÍalIda Audrum skullder. gnn 

landzdrottenn fær ej sijnar. 

Þad GÍorum vier Olafur Jonsson. Gudmundur Gijslason. 
logriettumenn. Brandur Einarsson. Steindör^) Finnsson. Jon 
Jonsson og Biarne Einarsson godum monnum kunnugt med 
þessu voru opnu brefe. Anno 1550^) [um sumared^) manu- 
daginn næstan £ptei'^) krossmessu^) vorum vier j dom nefnd- 

er af [erligum^) manne [ [er þa 

haífde kongsins sýslu^) [j JSÍ.^) þijnge^^) til^^) ad^^j gkoda. 
ransaka [og med skýnseme^^) fullnadardoms atkuædi d ad 
leggia huorsu fara skylldi vm þa Akiæru er hann klagade 
til Jons Arasonar^^) og annara hans maka. ad hann hefdi 
vti latid sijna peninga vid adra [menn^^) adur enn riettur 
giallddagi kom, enn feinge ecki sijna jnnstædu edur^^) land- 
skylld. þui dæmdum vier fyrrnefnder domsmenn med fullu 
domsatkuædi þa skýllduga aptur ad leggia þa peninga er 
þeir hofdu ad sier tekid og^*^) þeir ætte ecki^"^) logligt^^) ved^^) 
j neinum^'^) grip. [oc ecki være med þeirra eigen morkum^^) 



1) Steinþor 788, 65, 1947. 2) Svo öll, nema 812 hefir „1580". 
og i 1947 er krassað ofan i ártalið, avo aÖ lesa má hvorfc sem viH 
„1550" eða „1580«. 3) [b. v. 1947. 4) fyrir 1947. 5) annaðhvort 5. 
Mai eða 15. Sept. 6) [N, N. 65, 7) [óskrifuð eyða i 788; eingin eyða 
i a né 65, en nafnið vantar. 8) [788, 65; sl. a. 9) [65; sl, a, 788, 
10) 788, 65; sl. a. 11) sl. 788. 12) 788, 65; sl. a. 13) [sl. 65. 14) 
Arnasonar 65. 15) og 65. 16) ath 788. 17) eckertt 788; ei 65. 18) 
sL 788. 19) rad (!) 788. 20) 65, 788; neiun a. 21) [sl. 65. 



1550. 



bAÐl OG JÓN BISÍCUÞ 



þar til hanni) hefdi sijna rietta skulld. jnnstædu og land- 
skylld. þui^) oss virtist þad^) fyrst eiga ad lukast allra skullda. 
^nn þa skerdi fyrir [hinum skulldamðnnuni^) sein epter eru 
epter þui sem tala rennur tiL £pter bokarinnar ordum. 
Sarnþyckte. 



671. 2. Oktol)er 1550. í Snóksdal. 

Brép Daða GuSmundssonar til fylgdarmanna Jóns biskups 
á Hólum og þeirra feðga á undan heimreiðinni að Sauða- 
felli 2. okt. 1550. 

AM. 236. 4to bls. 342- 346, með hendi Arna Magnússonar (eptir 
einum 5 afskriptum gömlum), og ritar hann svo um bréí' þetta : „Med 
neilu er þesse sedtíll Dada œtladur Borgfirdingum til lestrar, þeim 
sem voru dSaudafelli med Joni bipkupe", — Ymsar afskriptir eru til 
Qf þessu bréfi, svo sem Landsb. 290. Fol. bls. 275,raeð hendi Þorláks 
Markússonar (d. 1736), — Landsb. 115. 4to I, 257 (bvéfasafn frá síra 
Jóni i Hítardal) skr. c. 1720-30. — Landsb. 827. 4to, skr. c. 1720-30. 
— Prentaö í Kirkjusögu Finns biskups II, 753—754 (raeð latínskri 
þýðingu). - Biskupasögur II, 477. — Khuvns Selsk Skr. Víl, 65 (á 
dönsku). 

Suo latande brefsord senda eg Dadi Gudmundzson þeim 
fedgum adur enn eg reid upp til Saudafellz. 

Gud gefi ydur goda og kristilega stadfestu i ðUum naud- 
synium. ærliger dandi menn. lærdir og leikir. sem nu til 
samans komnir eru á Saudafelli i Breidafiardardaulum. og 
heimilistaster eru tiier^) i Skalholltz Stickte. 

Ydur vil eg kunnugt sie. ad eg berst fyrer. ad rida d 
n^íina eign Saudafell nu i dag. ad forfallalausu. med guds 
tilsid. þvi er þad min bon og rdd. ad þier sldid ydur ecki 
inn til nockurs fylgis eda lidsinnis med Biskup Joni Ara- 
syni og hans medfylgiðrum. Þvi fullkomliga skal eg þangad 
niinna husa og heimilis leita. med ðllum þeim styrk og 
manndomi. sem minn skapari vill mier þar til veita. þurfi 
þier ecki hier i ad efast, Og fyrer þad ydur meigi min skrcL- 

1) landsdrottinn 1947. 2) huad 65. 3) sl. 65. 4) [h uorum hinna 65. 
5) Þelta orð er tvíundirstrykað í afskript Árna, 



JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 



1550. 



sett ord trulig virdast. þa þrycki eg mitt Signet ct pappirs- 
blad. Skrifad i Snoksdal, nu i morgun. 

Hier med ydur uuder guds ndd bifalande. 



672. 2S. Oktol)er 1550. í Snöksdal. 

Ttlftaedómr útefndr af Ormi Sturlusyni, lögmanni norðan 
og vestan á íslandi og konungs umboðsmanni í Þórsness- 
þingi, og samþyktr af Kristjáni skrifara, fógeta konungs, að 
Jón biskup Arason og synir hans, Björn og Ari, sé réttilega 
fangaðir, en friðhelgir til næsta Öxarárþings, ogþangað vís- 
að máluni þeirra. 

Landsbókasaf'n 61, 8vo með hendi Arna Magnússonar: „Þennan 
dom hefe eg Arne Magnusson skrifad epter óvidimeradri utskrift tl 
kalfskinne. giördre um þa tid 8em domurinn geck. cda skömmu þar 
epter. hafde eg þessa utskrift til lclns fra Stadarholi i Saurbæ" 
(AM). — Ríkisskjalasafn Dena, „Island, Færöe og Grönland" 
32, frumrit, nú með 7 innsiglum (= 6). — AM. 234. 4to bls. 488- 
489, skrifað c. t600. — AM. 236. 4to bls. 346-352 með hendi 
Árna Magnússonar með hliðsjón margra gamalla afskripta. — ■ 
Landsbókasafn 286 Fol. bls. 233—234 með hendi síra Jóns Ólafs- 
sonar í Lambavatni c. 1678. — Landsbókasafn 290. Fol. bls. 275 — 
276, með hendi Þorláks Murkúsaonur á Sjáarborg (d. 1736). — Lands- 
bókusafn 67. 4to bl. bl. 137-139 með hendi síra Jóns Erhngssonar i 
Víllingaholti c. 1650. — Landsbókasafn 827. 4to skrifað c. 1720—30. 
Þar stendr á spássíu við dóminn; „Þann dom hafde stylad Þorleifur 
Einarzson & Hofslodura. sem i honum er firstur", — Landsbókasafn 
115. 4to I, 258-260, bréfasafn frá síra Jóni í Hítardal, skrifað c. 
1720—1730. - MStep. 27. 4to bls. 35-36, með hendi Benedikts lög- 
manns Þorsleinssonnr c. 1720 — 30. — Fleiri afskriplir eru til af dórai 
þessnm hér og hvar. Mikið af orðamun afskriptanna eru afbakanir 
einar, og er það hér að eingu haft. — Dómrinn er prentaðr í Bisk- 
upasögum II, 458-459 og í F. Joh. Hist. Eccl. II, 742—745 (með 
latínskri þýðingu), og á dönsku hjá Harboe í Khavns Selsk. Skr, VII, 
67-69. 

Snoksdalsdomur um Biskup Jon Arason og sonu hans 

Biðrn og Ara. 
Ollum þeim godum monnum. sem þetta brief sid edur 
heyra. sendum vier Þorleifur Einarsson. Oddur Tumasson. 



Í55Ó, JÓN BlSkUP OG SYNÍR HANS. §01 

■ 

Steindor Finnzson^). Gudmundur Gislason, Jon Grimsson. 
svarner lógriettumenn. Brandur Einarsson. Þorsteinn Oddz- 
son. Erlendur Jonsson. Ormur Jonsson^). Jon Olafsson. Eig. 
^ll Jonsson. Þorvalldur Einarsson^). kvediu gudz og vora^). 
kunnugt giorande. [þa er-'^) lidit var fra [gudz burd^) M. Ð. 
L.'^) vorum vier i do-m nefnder i Snoksdal i Breidafiardar- 
dölum^) fimtudaginn næstan fyrer Simonsmessu af Ormi 
Stullasyni logmauni nordan og vestan a Jslandi. og^) somu- 
leidis kongs^ö) umbodsmann^^) i Þornessþinge. til ad skoda 
ransaka og svo^^) íuUnadardoms atkvædi a at leggia. 

þd menn. sem Dadi bondi^^) Gudmundzson hafdi til 
fanga tekit epter [nadugasta herra kongsins^*) breíi [og 
skipan^^). sem var Biskup Jon Arason^^^ og hans nadar^**) 
syner Biorn og Are [og et cetera^'^). 

Jtem^^) i fyrstu grein^^). koni þar fram fyrer oss adur 
greinda domsmenn. tvð kongsins nadar bref. med heilum 
og öskauddum hans nadar^®) aþrycktum innsiglum. er svo 
hliodandi voru. [[at nadugasti [og enn heygbornazti^o) herra 
kongurinn lysti þessa menn utlæga og fridlausa fyrer oUum 
sinum trulyndum^i) þienorum [hvar hellzt sem þeir væri^o). 
Somuleidis kom þar og fram [bref. er hann hafdi sent bond- 
anum Dada. med kongs nádar innsigles^). svo hliodandi^s). 
at [hann tilskylldar og skipar adur greindan Dada^*). under 
sina hlýdne [og hollustu^s). at hann skyllde fanga fyrr 
greinda menn. hvar hann kynne þeim ad n-L [og et cctera^^). 



1) Sleindór Finnsson er i eingum hdrr., nema 61, talinn með 
lögréttumönnum. 2) 61; hin öll: Jlluge Sveinssson, 3) RöÖ dóms- 
inanna cr nokkuð á reiki i afskriptunum. Þorleifr þó jafnan talinn 
fyrstr. 4) sina (!) 5) [ad \>n 23ár, 236, h. 6) [hingadburdi vors 

vors Herra Jesu Chriati 23é, 236, b. 7} ar b. v. 236. 8) a. h. v. 234^, 
236. 9) sl. 234, 236, b. 10) kongsiníj 234. 236. 11) - manni 234, 
236. 12) b. V. b. 13) b. V. b, 234, 236. 14) kongsins nadar 234, 236, 
&. 15) [b. V. ö, 234, 236. 16) sl. &, 234, 236. 17) [b. v. &. 18) s]. 
234, 236. Nu b, 19) sl. 234. 20) [sl. 6, 236. 21) trulegum b, 236. 
22) [kongsins nadar bref med hans nadar aþrycklu innsigli. og &, 
236. 23) var, b. v. b, 236; frá [[ sl. 234. 24) [hans nad og herra- 
domur og kongh"g maiestat til skylldar og skipudi bondan Dada Gud - 
mundzson ö, og nær því eins 234, íj36. 25) [sl. &, 234, 236. 26) 
[b V. b. 

mpl iBl XI. B. 51 



8Ö2 



JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 



1550. 



Nuij i [annare greinS) beiddist Dade bondi^) þar doms 
Æ hvat hann skylldi af þessum adnr greindum monnum nu 
giora. eda hverium^) i hendur fd til umgiætslu^) og**) for- 
sionar lil næsta AuxarcLrþings. 

[Jtem i [jridiu grein*^) vændust þesser menn brefum^) 
ög kvitlununi [ad þeir sogduzt fyrer sier hafa vt af konglegv 
valldi vt gefin^). hier med [appellerudu þeir^^) sin mal til 
alþingis. [at sumri komanda^^). saker þeirra^^) brefa [og 
kvittana^i) sem þeir þottust fyrer sier hafa [utt^^) af kong- 
legu valldi^*). 

Þvi at heilags anda nad til kalladri. og at [ðllu mali^^) 
svo profudu og fyrer oss komnu. þa^^^) dæmdum vier fyr- 
nefnder domsmenn med fuUu doms atkvædi Biskup Jon og 
hans nadar^^) syne. Biorn og Ara. rettiiega fangada hafa 
verit epter koiigsins brefi og at^^) Alþingisdomi^'^). [Enn^^) 
Dada bonda Gudmundzson og hans med^)fylgiara med ollu 
saklausa kongdomsins vegna og epter kongsins^^) bodi giort 
hafa vered. Hier med dæmdum vier Dada Gudmundzson 
vid skilin^o) vid þessa menn^i). enn Kristiern^^) Skrifara^^) 
umbodsmann kongsins skylldugan vid^^) þeim ad taka. og 
þa vel at vardveita til næsía^^) Oxarárþings. med styrk og 
trulegum radum^^) logmanna beggia Erlendz Þorvardzsonar 
og Orms Stullasonar. Hiei^®) raed virtist^'^) oss Domkirkian 
i SkalhoUti og hennar formadur^^) herra Marteinn Einarsson 
skylldugur^^) til vera^^) at styrkia til [kongdomsins vegna^M* 
svo at þeir^^) verdi vel bivarader tU næsta^^) Oxarárþings [at 
sumri komanda^^). utan kongsins rad^^) annat^^) fyrr ti) 

1) Jtem h. 2) [aniian mata 234. 3) b. v. &. 4) b. v. 234. 5) 
vardvcitalu 6, 234, 236. 6) eduv 6. 7) [Hier med &, 234, 236. 8) 
brefa ö. 9) [b. v. 6, 234, 236. 10) [budu (bodvdv h) þeir sig og 
appellerudu 234, 236, h. 11) [sl. ö, 234, 236. 12) kongsins nadar b. 
v, ð, 234, 236. 13) eitt 61; ut 234, 23G. 14) [sl. 234. 15) sl. ö, 234, 
236. 16) sl. ö. 17) domi sl. 61. 18) [Somuleidis þa (sl. 234) dœmd. 
um vier 234, 236. 19) skipan og b, v. 234. 20) skildan med ollu 
234, 236, h. 21) hiedan afb. v. 234, 236. 22) &; Chrietian, hin. 23) 
med h. 24) b. v. h, 234, 236. 25) tillogum &, 234, 236. 26) þur h. 
27) leist h, 28) formann 234, 236. 29} skylldugann &, 236. 30) opt- 
nefndir menn h, 234, 236. 31) omissum nomiullis AM. í 236. 32) bod 
236; en Arni rítar á spássíu: nrad aliqvi^^, 33) sl, &. 



1^50. 



JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 



8Ó3 



kome. Hier med dæmdum vier auU þeirra bref og skilrike 
skyldug at koma til alþingisi). [edur hvat annat prof og skilrike. 
sem þeim og þeirra mcLlum ma til gagns og bata koma 
med þeirra forsvarsmonnum at sumre komandi. Hier med 
skylldi þeir og epter þeim mega skrifa opinberliga. epter þvi 
er þeim best likarS). [Svo og dæmdum vier þa i riettum 
gridum og fridhelga til alþingis fyrer hverium manni. til al- 
þingis at sumri komandi. utan kongsins rad annat fyr til 
kæmi. vera i halldi og godre bivaring skylldu þeir vera ept- 
er þvi sem fyr skrifad stendur^). [Hier med alitum vær og 
fullnadardöms atkvædi d Iðgdum. ef nockrer menn^) villdu sig^) 
til þess hafa^). at veita nockrar ologlegar areider edur hern- 
ad ur Nordlendingafiordungi og hingat i Stiktet a moti lands- 
ins logum og [konganna rettarbotum og so brefumö). þa 
dæmdum vier þa alla landradamenn. epter þvi sem [logmal- 
et utvisar. og konganna Bettarbætur inne') hallda^). 

Samþyckte þennan vorn dom [med oss^) [cLdur greind- 
urio) Ormur logmann og^i) Christian skrifari kongs umbods- 
mannis). og [sette sitt^^) innsigle med vorum fyrrnefndra 
domsmanna innsiglum fyrer þetta domsbref. er skrifat var 
sama stad og dag sem fyrr seger. 



673. [1550]. 

Lýsing Orms lögmanns Sturlusonar um framferSir DaSa 
Guðmundssonar á SauSafelli, þegar Jón biskup Arason og 
synir hans, síra Björn og Ari, voru teknir til fanga, svo og 

1) ad sumri b. v. &, 234, 236. 2) [med þeirra forsvarsmonnum. 
og þa mega epler .þeim skriíu opinberliga. epter sinum vilia. so hvad 
annad Ijeirra prof og skilriki. sem þeira ma til gagns og bata koma 
&, 234, 236. 3) [sl. 6, 234, 236, 290, 286, 67, 27, 827, 115. 4) [Enn 
um þa menn er &, 284, 236 ; Nu bier epler lögdum vier dora og fullnadar 
atkuœdi ef nockrer menn 67. 5) b. v. 6, 234, 236, 67 oíl. 6) [kongs- 
ins vilia. og hans nadar brefum og konganna Riettarbotum &, 234, 
236. 7) um (!) 234. 8) [Lögbokin vottar ad nadugasta herra kong- 
anna Riettarbætur innehallda. vm þa menn sem hernad. rdn. og gnp 
og Reyfaraskap veita og vidlijkt ofurualld 67. 9) [b. v. 67. 10) [b. 
V. 67, 334, 236«. 11) enn 67, 12) yfer allt Jsland samþycktte b. v. 
67, 18) [aettu sin 

51* 



804 



JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 



Í5o0. 



um þaS, að lögmaðr hafi lýst þá feSga undir kongsins frið 
og grið. 

LandsLókasafn 67. 4to bJ. 140b — 141b moð hendi slra Jóns Er- 
lendsKonar í VillingaLolti c. 1(150 (eptii* eiginhendi Ornis lOgmanns). — 
Prontað i Biskupasögum II, 460—401 (eptir afskript í JSig. 375. 4t2 
með hendi Grunnavíkr-Jóns, sem gerð var eptir lausu blaði með hendi 
síra Torfa i Gaulverjabœ) og á latínu í F. Joh. Hist, Eccl. IsL 11» 
712-713. 

Medkienning Orms Stullasonar logmanns. vm Biskup Jon 
og hans Syne. med eigin hendi Orms skrifud, 

Þad niedkiennunst ec Ormur Stullason l0gmann nordan 
og vestan & Jslandi. sðmuleidis kongs vmbodzmann j Þor- 
nes])inge. ad ec taladi soddan ordum vppa mijns nadugasta 
herra kong. maýestets vegna og eptter minne skylldu og 
þeim eidi er eg haí'da suared mijnum Gudi ogherra konge. 
ad ec skylldi hallda og giora huerium manne lög og riett 
eptter minne skynseme. og bestu manna ráde og tillogum. 
sem ad ec overdugur Iðgsðgn yfer hefdi. og sijn mdl fyrir 
mier kiærda [og klðgudu^). huad Biskup Jon Arason. Biðrn 
og Are þad fyrir mier kiærdu og klðgudu. Ad Dade B(onde) 
Gudmundrfson hefdi sig med ofurrijki innsett j kirkiunnar 
valld. so ad þeir nædi eckj lögum nie rietti yfer hann [ad 
koma^) fyrir hans ofrijki og^) ohlydni. og fyrir þad misti kirki- 
an*) og kongurinn sijns riettar. 

Hier med lystu þeir ad minn herra kongurinn ætti alla 
hans halfa peninga. enn kirkia halfa. fyrir þær opinberligar 
saker og brot sem þeir sogdu ad hann þar til hefdi. og scL 
domur dandimanna vtuijsar. sem hann sagdist hafa Idtid 
ganga j Huamme ] Huammsueit. huad þeir sðgdu ad hann 
villdi hann eckj hallda. helldur sig nu vpp takandi. og nid- 
ur þryckiandi kongsins rietti og kirkiunnar. viliandi suo þar 
med vndan lögum og rietti skiota sier. Þui sðgdust þeir 
Biskup Jon, Are og Biðrn mic adurnefndan Orm þar til 
skyllda og krefia vppa kongdomsens vegna ad Idta hier 
Iðg og riett á ganga. og setía þar þing tiL dag og stad d 
SaudafeUi j Breidafiardardðlum. enn þeir þa lofudu med 



1) fsl. 375. 2) [komed (!) 375. 3) nie 375. 4) kirkiur 375. 



1550, 



JÓN BÍSKUP OG SraiR HANS, 



805 



hand og munn á Helgafelli. ad þeir skylldu til Saudafellz 
koma. ])a ec þar þing stefndi og Iðgum fyrir sig suara 
þeimi) er þa villdu med lógum sækía. 

Og eptter lofan, Bon og krðfu. þa liet ec vpp skera 
bod. og þing stefna (L Saudafelli. og skylldu þa þar buoru- 
tueggiu koma med sitt pruf og skial. sem þeim og þeirra 
nicLluni mætti til^) bata koma. gnn þa þeir og ec komu þar 
] nefndan siad. enn ec villda þa þar þing, log og riett giðrt 
hafa med fromustu manna rade. hlyddist mier þad^) þa ecki 
Iðg og ríett ad giora þui adurnefndur D(ade) G(udmunds)- 
son afsagdi þad j allan raata. ad ec skj^lldi þar þing setia 
þann dag, oc eptter þessi hans ord tulud gieck Biskupinn 
til mijn og sagdist leggia Iðg og dom fyrir sig og sijna 
nienn. og lysti sig vnder kongsins ncíd og frid. sijdan bad 
hann mic ad giefa sier og síjnum monnum grid og frid 
vppa mijns herra kongsins vegna. inn til þess ad !ðg geingi 
a þeirra mdl. huad ec þa so giðrdi. og soddan ordum tal- 
andi. ad ec sagdist lysa hann Biskupinn og hans menn vnd- 
er mijns herra kongsins frid og grid. eptter þui fremsta ec 
mætti þad med Iðgum giðra. hier med fyrirbaud ec ðllum 
monnum ad vekia þar vijg edur vandrædi. huad D(ade) 6(ud- 
niunds)son villdi eckj lijda. helldur skipadi mier i burtt fra 
kirkiudyrunum. þa^) ec villdi hafa stillt hans reidi. gangandi 
nied sijnum hermanna flocki ad kirkiunne þar sem^) Biskup 
Jon og^) Biðrn og Are med sijnum monnum voru sier til 
ncídar og fridar. somuleidis til grida. Taladi þa so og skip- 
adi D(ade) G(vends(son) sijnum monnum. ad þeir skylldu 
slÆ. drepa. skiota optnefnda menn Biskup Jon Arason. Biörn 
og Ara og so þeirra menn. og strax eptter þessi ord sl8 
hann og so hans menn. hiuggn. skemdu og skutu optnefnda 
menn so suiuirduliga briotandi d þeim kirkiunnar frid [og 
nadugasta herra kongsins grid*^) ] moti landzins Iðguni og 
rietli. þar þau so seigia. ad huer hann kemst d kirckiunn- 
ar ndder. og leggur lóg og dom fyrir sig skal fridhelgur 
vera vnder dom. ^nn hann mdtte þa til fanga taca eptter 



1) b. V. 375 (;;0g" framan við „þeim" er þar ofaukið), 2) b. 
375. 3) þar 375. 4) sl. 375. 5) [b. v, 375, 



806 



LAUSAMENN. 



1550 



nctdugasta herra kongsins Brefe cLn slags. þui so stod j 
nadugasta herra kongsins Brefe. ad hans nád skipar ad 
fanga hann. enn huorcki sla nie drepa. Oc eptfcer þetta liet 
D(ade) G{vends)son niedtaka pad þeim til heyrdi. 
Og hier eptter vil ec sueria. et cetera. 



674. 23. Oktober 1560. í Kjalardal. 

DóMK útnefndr af Einari Eiríkssynij kongs umboSsmanni í 
Þverárþingi, um lausamenn, sem ekki vilja vinna til fulls 
kaups í sveilum hjá bœndum (Sbr. Nr. 685). 

ÍBfél. Khd, 309. 8vo bls. 133—34 með hendi Ara Magnússonar i 
Ögri c. 1620 (Öxnafellsbók). — Landsbókasafn 69. 4to bl. 220—221, 
skr. c. 1640. — Dómr þessi er til í fjölda afskripta frá 17. öld. — 
Prentaðr í Alþingisbókum III, 72- -74. 

Domur [Einars Eirekssonar^) vm lausamenn. 
Þad giorum wier Brandur Gudmundsson suarinn Laug- 
rettumann^). Þordur Gudmundsson. Jon Sæmundsson. Torfi 
Brandsson. Sygurdur Eyolfsson^) oc Ellindur Gudmundsson 
godum monnum kunnugtt med þessu woru opnu brefi ad 
þaa lidid war fraa lausnarans fæding 1550 ar fimttudaginn 
næstan eptir Lucas Evangelista vm haustid j Kialardal j 
Skilmannahrepp aaþijngstad riettum worum wierj dom nefnd- 
er af Einari Eireckssyne huer ed þæ, hafdi kongs umbod j 
Þuerarþijnge fyrer sunnan Huijtaa til ad skoda oc uannsaka 
00 fullnadardom £a ad leggia a þad mml er Oddur Gottskalks- 
son oc adrir fleire þar doms aa beiddist. wm þæ. lausa- 
menn sem eigi wilia winna hier j sueitinni til fulls kaups 
hia Bændum oc sanprofad er ad wist er bodin. Kom þar 
fram fyrir oss einn gamail alþijngizdomur huer ad auknefnd- 
ur er Pijningsdomur, j huorÍMm suo jnni stod milli^) ann- 
annara orda ad aunguer budsetumenn^) skulu wera j iand- 
inu þeir sem eij hafa bwfie ad fæda sig wid. suo þo þeir 



1) [b. V. 69. 2) ^ raadur 69. 3) Svo 309 og flestar afskriptir| 
Sœmundsson 69. 4) medal 69. 5) busetumenn 69, 



1550. 



LAtrSAMENN. 



807 



eigi tninna fie enn iijc [Jtem stendur og so þari) [suo. ad^) 
^eir kallar og konur sem ei] wilia winna [hia bændumS) gje 
vpptækur allur þeirra afli kongs wmbodsmanni [oc bændum 
ollum i sueitinni*). somuleidis stod þar oc suo ad^) huer 
þaa belldur edur styrker sie sekur iiij morkum wid kong. 
[Jtem kom þar fram fyrir oss gomul alþijngis samþyckte). 
huer ad^) suo jnnihiellts) med fleirum odrum greinum. ad 
þeir menn sem eij wilia winna hia bændum [er firirbodidÐ) 
ad hysa þa edur leifa peningi") þeirra haga. Sagdi oc suo \ 
þeirri somu alþijngis samþycktt ad þetta wæri bref. bod oc 
skipann wirduligs herra Eirecks Noregskongs Magnussonar, 
enn huer sem brytur edur Eyfur þessar greinir. kongsins 
skipann oc alþijngis samþycktt er sekur iiij morkum wid 
kong. lijka stendur oc suo skrifat ad þad sem laugmenn. 
hirdmennii). hirdstiorar og laugrettumenn samþyckia a al- 
þijngi þad skuli almvginn firir laug hallda. Þui ad suo prof- 
udu 00 firir oss komnu nu") med þessum greinum og odr- 
um fleirum er hier ad luta oc j laugunumi^) standa dæmd- 
um wier firnefndir domsmenn med fuUu domsatkuædi alla 
þæ menn er ad sh'jku werda sannprofadir adi^) eij wilia 
winna first j sinni sueit til fwlls kaups þa er^') vpptækur 
allur þeirra afli kongs wmbodzmanni halfur en þeim bænd- 
um haltur er [þeim filgiai^) þar til. Enn huer sem firgreinda 
lausamenn hysir eda helldur þar eptir sem þeim er wist 
bodiii sie sekur iiij") morkum wid kong. Enn þeir sem skips- 
arodri hafa lofad þæ skal þat halldast wetrarlangtt. skulu 
allir þesser menn j wist ganga ef þeim er bodin [fyrer jöl^) 
þeir sem ecki eiga firir omegd ad winna"). Enn bændur 
skillduger. þeir sem syslumadur krefur til [med sier^) med 
honum") [ad fara og^) ad taka vpp gots þeirra [manna^) 
sem þrioskast j moti þessum worum domi aa þeim tijmum 
sem hann will eptir .lolin. Enn secklt þeirra sem þaa hielldi") 
sækist sem annadi^) witafie. 

1) [69; þar stendur 309. 2) [sl. 69. 3) [b. v. 69. 4) [sl. 69. 5) 
sl. 69. 6) [69 ; sl. 309 (!). 7) b. v. 69. 8) - helldur 69. 9) [[)& íyr- 
erbiodum vier Bœndum 69. 10) peningum 69. 11) sl. 69. l^) ^Ög- 
maiinu 69. 13) og 69. 14) sie 69. 15) [hann styrkia 69. 16) 3, 69. 
17) Enn dler ad sijnu, b. v. 69. 18) hallda 69. 



808 



MARTEINN OG DAÐL 



1550. 



Sani])yckti þennan worn dom adur nefndur Einar Eir- 
ecksson. 



675. 31. Oktol)er 1550. í Skálholti. 

KviTTtrNABBRÉF Marteins biskups handa Daða Guðmundssyni 
um skot og siingi á Sauöafellskirkju, þá er Jón biskup og 
synir hans voru teknir. 

Landsbókasafn 115. 4to bl. I, 273. með hendi síra Jóns Haldórs- 
sonar í Hítardal c. 1720. 

Kvittunar Eref Marteins Býskups Dada Gudmundssýne 
utgefed fyrer skot og stijnge (L Saudafellskýrkiu. þa 
Byskup Jon og sýner hans voru tekner 

Anno 1550. 

Eg Marteinn Einarssou Superintendens og Byskup Skal- 
holltz Byskupsdæmis giðre godum mðnnum kunnigt med 
þessu mijnu opnu Brefe. ad eg hefe afleýst Dada Bonda 
Gudmundsson og alla hans medfýlgiara af þvi tilfelle. sem 
skiede i kyrldunne og kyrkiugardenum á Saudafelle i Breida- 
fiardardðlum þa hann fdngade Byskup Jon af Holum. og 
sýne hans Biðrn og Ara. hefur hann forlijkast vid mig bædi 
fyrer sig og sijna menn domkyrkiunnar vegna og minna. 
so mier vel cínæger. þvi med saniþicke og rade minna presta 
og prælata og domkyrkiunnar rcLdzmanna i Skalhollte- giðre 
eg oggief greindan Dada Gudmundsson. og alla hans menn 
og medfýlgiara. þa sem med honum voru i fyrrgreindum 
stad d Saudafelle i þann tijma olldungis kvitta og cLkiæru- 
lausa um allt þad er þeir mcíttu brotleger verda vid gud 
og H(eilaga) kyrkiu og menn. hvad hellst þad hefur vered i 
min(n)a hlut og meira. sem til kiemur um rask og rusk. skot 
og clverka og allar adrar dkomur. sem þar skied hefur inn- 
an kyrkiu ogutan. af honum og hans medfýlgiðrum. þa gief 
eg og giðre ádurskrifadan Dada ogalla hafis menn og med- 
fýlgiara ðlldungis kvitta og clkiærulausa fyrer mier og ðll' 
um mijnum eífterkomendum Skalhollts kyrkiu umbodzmonn- 
\im. Og til meire stadfestu og audsyningar hier um settu 



1550. 



BJARNANES. 



809 



þessir menn sijn jnnsigle med mijnu jnnsigle. Sira Jon 
Biarnason Rddzmadur. Sira Arne Arnorsson officialis. Sira 
Snorri Jonsson. Sira Jon Halldorsson. Sira Lofftur Narfason 
og Sira Petur Jonsaon. fyrer petta kvittunarbref. hvðrt skrif- 
ad var i Skalhollti fðstudaginn næsta fyrer allra heilagra 
ínessu Anno Domini 1550, 



676. 3. NoTeinl)er 1550. í Skálholti. 

BóMR klerka, út nefndr af Marteini biskupi, að Ari Jónsson 
haíi tekiS ólöglega Bjarnanes, og aS pað skuli vera œfinlegt 
beneficium Skálholtsdómkirkiu. 

Bisk, SkalJi. Fasc. III, 11, frumrit á skinni, sem 13 innsigli hafa 
fyrir verið. Frumriiið er með fijólaskript. — AM. Apogr. 2536. 

Domur herra marteins at hann skylldi aptur kalla oc 
tak(a) domkirkiunnar vegna biarnanes huortt Ari 

jonsson hafdi adur tekid, 
Ollum þeim godum monnum sem þetta bref sia edur 
heyra senda sira ]on biarnarson Eadsmann. Broder Olafur 
sueinsson, Arni arnorsson officialis. gudmundur ]onsson, Odd- 
ur halldorsson. ]on halldorsson. þordur palsson. stefan hall- 
kellsson. jon einarsson. petur jonsson og biarni gislason 
[prestar skalholltzbiskupsdæmis^) quediu guds og sina kunn- 
igt giorandj ad sub anno gracie 1.5.50. a manudaginn nœst- 
ann epter allra heilagra messu j skalholltj vorum vier j 
dom nefnder af virduligúm herra. herra Marteinj einarssyne 
superintendente og biskup j skalholltj ad skoda og rann- 
saka og fullnadar dom a ad leggia. huorsu ad fara skilldj 
vin ])a akæru sem greindur herra Marteinn einarsson klag- 
adj til ara ]onssonar ad hann hefdj olaugliga ad sier tekid 
gardin Biarnarnefs og kirkiunnar peninga þar fasta og lausa 
huor ad adur hefur giordur verid laugligt beneficium skal- 
holltz kirkiu sidann herra biskup augmund palsson gaf hann 



V) h'é. [vís{ið Ínn hingað af spássíu, 



810 



JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 



1550. 



kirkiunn] j sinu testamente sem bref þar vm giort vtuisar. 
Þuj ad heilags anda nad til kalldri ad suo profndu og fyr- 
er oss komnu dœmdum vier fyrrnefnder domsmenn med 
fulln doms atquæde Adurnefndann gard biarnanefs vera og 
verid hafa æfinlegt beneficium skalholltz kyrkiu og ara lons- 
son olaugliga ad sier tekid hafa. þuj dæmdum vier fullkom- 
liga adurgreindan herra Martein mega riettiliga ad sier taka 
tittnefndann gard BjarnanelT og alla kyrckiunnar peninga 
fasla og lausa quika og dauda epter ])uj sem kyrckiunnar 
reikningskapur vtuisar og suo þa alla adra peninga sem 
þar kunna afgangs ad verda og þrattnefndum Ara jonssinj 
til kæmj þar heima a gardinum og a stadarins jordum. 
Samþycktj þennan vorn dom optgreindur herra Marteinn 
einarsson og settj sitt insiglj med vorum fyrrgreindra manna 
jnsiglum fyrer þetta domsbref Skrifad j sama stad aarj og 
deigj sem fyrr seiger. 



677. [6. Noycmber] 1550. [í Skáiholti]. 

Sakargiptaskeá Kristjáns skrifara yfir þeim febgum Jóni 
biskupi Arasyni og Ara og síra Birni sonum hans. 

AM 234. 4to bls. 490-491, ritað 1624 fyrir Odd biskup Einars- 
son eptir dómabók Gísla Árnas0Tiar á Hliðarenda. — M, Sleph. 27. 
4to bls 36—39, Svariskinna, með hendi Benedikts lögraanns Þorsteins- 
sonav c. 1720—1730, og stafar sú afskript frá dómabók Gísla Ávna- 
sonar. Á spássíu ritar Benedikt lögmaðr „Omne fíugitium vindicta 
manct" og „Tnjustus nemo est, qvem non sua poena seqvatur". — 
AM. 236. 4to bls. 155—162 með hendi Árna Magnússonar eptir 234. 
4to, — Landsbókasafn 290. Fol. bls. 276 með hendi Þorláks annála- 
ritnra á Sjávarborg Markússonar (d. 1736), stytt nokkuð, og hefir að 
lyrirsögn: „Þessar voru sakernar. er Dade og oviner þeirra fedga 
saman settu epter þa dauda". — Landsbókasafn 827. 4to skr. c. 1720 — 
1780, en mart í handrili því er eptir gömlum rökum. Munar því 
iiokkuö aö orðum, en ekki efni, Fyrirsögn þeirri, sem hér er, sleppa 
bœði 290 og 827, svo og tilvitnaninni í dómabók Gísla Árnasonar að 
niðrlagi, og öllu eptir það. Ymsar fleiri afskriptir eru til af þessu 
skiah. — Prentað í Biskupasögum II, 469—471, og grautarágrip ó 
dönsku hjá Harboe i Khavns Selsk. Skr. VII, 70—72. 



1550. 



JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 



811 



Sakargijfter sem Christian skrifare kong: May: vmbodzmad- 
111' J þann tijma klagade vpp a kongzins vegna yfer 
þeim Biskup Jone Arasine og hanz sotumi Sira Birne 
og Ara firer þeim dome sem gieck vín þeirra 
aftoku j Skalholltei) Anno 1550. 

1. Su hin firsta sðk adBiskup Jon Arason villde eckj 
koma firer konginn effter hanz skipun og christelegu leidis- 
brefe synande síg suo j sannre ohlydne. 

2. Jtem annad ar þar effter komande var hann giord- 
ur vtlægur og fridlaus a( konginum sialfum. 

3. Þad þridia ared skipade kongurinn ad grijpa Jon 
Arason og hanz sine Ara og S(ira) Biorn hnar þeir nædist 
suo hann neiddist eckj sialfur til ad senda vtlenskail her 
hijngad j landid þann sem omiUdur munde verda fatækum 
landsinz almuga. 

4. Jtem ad Are og Biðrn siner Biskup Jonz hefdu ad 
forlæge fodur sijnz heimsokt herra Martein Einarsson a hanz 
heimilé, brotid hus. barid og sleigid menn. og rænt penijng- 
um og flutt hann sialfan j burtu og j fangelse halldid meir 
enn j 12 manude^) fra þui embætte sem kongurinn hafde 
honum tiltruad og hann var riettelega til kominn. 

5. Jtem ad þeir heffdu halldid kongsinz syslum. skott- 
um og skileirer firer nordan a landinu hartnœr ] 3 ar seig- 
iande ad þeir heffde eckj med danskaii kong huad hann 
reiknade nijdijngzverk. 

6. Jtem ad þeir heffdu onytt þau veilijngarbref sem 
kongurinn hafde med sijnum briefum skipad. 

7. Jtem vnder sig dreigid Fiardarhorn j Hrutafirde og 
Fliotztungu j Borgarfirde sem Þorsteirn Þordarson forbraut 
vid kong og kirkiu med odrum eignum og attektum. 

8. Jtem ad Jon Arason og hanz siner lofudu þui Haii- 
borgurum nu j sumar ad þeir skilldu suo handtiera ad ong- 
uer dansker være hier efPter ad vore komande. 

9. Jtem ad þeir hafe sagt ad þau Brief sem kongur- 
inn sender hijngad j landid sieu ligabref jafnvel þo hann 
setie sitt nafn hier vppa med giginlegre handskrift. 

1) Svo ; er rangt. Dómr um aftöku þeirra feðga gekk einginn. 
2) Str. bls. 815. 



812 



JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 



1550. 



10. Ad þeir være eckj vtan landhlauparar og skalkar 
sem þau hefde hijngad. 

11. Jtem ad Jon Arason hafe sagt ad med tilsia sona sinna 
skillde Lavritz Mnle kongsinz hirdstiore oghann eckj vera bad- 
er stiornarmenn a Jslande ad vore komanda huad sem kostade. 

12. Jtem ad nu ] sumar vrda marger dugande menn 
ad rýma sitt fodurland. forlata konur og Born og allt sitt 
og vera okender med okiendum þiodum saker adur sagdra 
fedga obbelldes. 

13. Jtem ad enn nu þar þeir eru j fangelse ottast þa 
suo huor madur ad einginn þorer fulla einord vid ad hafa 
satt ad seigia eda neitt vm þa ad dæma. 

14. Jtem sogdu þeir ] duganda manna hiaveru ad ef 
þeir kiæmist vr þessu þa skilldu þeir vera [tiu slijk uerre^) 
enn íirre huorke vndanteknum utlendum^) nie jnnlendum^). 

15. Jtem sagde 3on Arason vnder vitne ad hann og 
H{erra) Marteirn (huorn hnnn kallar ætijd villumann) skilldu 
ecki vera bader Biskupar ad vore komande. eirn firer nord- 
an enn annar firer sunnau huad sem kostade huort sem 
þad være konge med edur mot. 

16. Jtem lyste Jon Arason þui nu a faustudæginn 
næstan firer farande^) firer ollum ad huoriu sem hann lofade 
nu ] sinne neid. þad skillde hann alldre hallda þa hann 
vœre laus og hann skillde þess hardlega heffna þo ad ðll 
verolldin villde annars bidia. 

17. Jtem ad þesser menn hefde med oUu kappe stad- 
id a mote gudz heilaga orde og dæmdre kirkiunnar ordu- 
bok setiande sig suo heilaga^) a mote gude sialfum sem oll- 
um velskiliande mðnnum er liost ad vita. 

Si]dan spurde vmbodzmadurinn huort nockur kinne a 
mote ad tala þessum hanz framburde enn þad gat einginn 
giort edur þar ] mote haft. 

Þessar firskrifadar greiner eru skrifadar epter doma- 
bok Gijsla Arnasonar Anno 1624. 

1) 27, 827; verid, 234. [BÍBk. leiðrétta hér í „Ivíslíkir verri"; ti]U 
slijkt iierre 827; tuislikt uerre 27. 2) indleiidíuni, 234; utlendskum 
27, 827. 3) Jslendskura 827. 4) þ. e. 31. Okt. 1550. 5)Svo. AM. leið- 
rétti: berlega (236); lioslega 827, Gœti hvorttveggja staðiat, 



Í550 



JÓN BISKUP OG SYNJR HANS 



813 



Nu næger })ad eckj ad samsetia þuilijkan framburd og 
sakargipter vpp a nockurn mann helldur heimtast þar til 
lögleg prof. ransak og loglegar bevi]bijngar efíter gudz 16g- 
um og manna. Þær komu hier ecki neinar fram og hofum 
(vier) alldre heirtt ad neitt af ollu þessu hafe vcrid suarid 
edur salt giort, þo voru firneffnder fedgar afiekner ] Skal- 
hollte seinfc vm haustid firer þessar obevjjsadar sakargifter 
suo sem þeir være sanner ad ollu þessu. [Et cetera. 

Enn þui er midur ad mart er meír enn satt^). 



678. 6. og 7. ííóveml)cr 1550. í Skálliolti. 

Skýrsla um það, hvað Kristján skrifari og uniboðsmaðr á 
Bessastöðum talaði fyrir öllu fólki í Skálhoiti 6. Nóv. 1550 
og færSi til saka þeim feðgum Jóni biskupi Arasyni og son- 
uni hans, Ara og síra Birni, daginn áðr en þeir voru myrt- 
ir, svo og um dauða þeirra (7. Nóv.) og greptran. 

AM. 236. 4to bls. 163—175, meö hendi frá c. 1650. — Prentað 
i Biskupasögum 11, 4-62—469. 

Anno 1550. þð, taladi Christian vmbodsmadur ct Bessa- 
stðdum þesse ord aullu fölcke a heirande j Skal- 

holJtte fimttudagin fyrer marteins messu^). 
Þier dcLnumenn aller saman sem hier erud saman- 
komner. ydur giðre eg vinsamlega kunnugtt vegna kongsins 
Maiestatis ad eg er ecke hier komin thil nockurs mans 
skada eda fordiorfunar j nockurn mð.ta. helldur thil hidlpar. 
ad huer mætte audlast þad sem laugin og riettindin vtuijsa 
og krefia. þar fyrer girnist eg aff ydur aullum bæde leik- 
um og lærdum sem liier nu erud. ad þier kongsins Maie- 
statis vegna vilied vnna mier hHödz thil nockra orda sem 
eg hefe hier ad seigia og danumenn vilia taka þar skilnijng 
af og gefa þau enu bestu andsuaur seni Gud geffur ndd- 
ina thii so ad ailt mætte komast thil eins gods enda og 
fridar. og ad þad valid. su maktt og tyrannaskapur sem 



1) [þo nockur tilhæta til sums uœre 27. 2) þ. e, 6. Nóv, 



814 



ÍÓN BISKUP OG SYN[R HANS. 



1550. 



hier thil haffa lÆnga tijma idkad verid of miðg aff landsins 
jnnbyggiurum aff Byskup Jone og hanz sonum. so þad mætte 
hier effter afleggiast og minkast. og ad Gudz heilaga ord 
og Evangelium mætte haffa hier eff'ter sinn rietta framgang 
effter þui sem kongsins maieat. og vors nddugasta herra 
Recess og Ordinantia jnnehelldur. 

So vitid þier ddnumenn flester aller ad þad kongb'g 
maiestatis brieff sem lesid var yfer Biskup Jöne a alþíjnge 
anno 15481). huertt ed sama brieff hier enn nu er synelegtt 
og hliödande. ad Biskup Jfín skylldi sidlfur persðnulega finna 
' hans nild. huad hann ecke giðrde helldur var hann hans ndd- 
ar brefte öhlydin. og villde ecki finna hann þö hann sama 
tijd hanz ncLdar fridlegt, fricLlst og ncLdarlegtt leidisbrief 
(feingie). ad hann skylldi haff'a komid frij og fridls framm 
og aff'tur thil sijns stölz öhindradur hann og hans fylgiarar. 

So ed sama. kiærer viner. vitid þier og vel ad þad 
kongligrar maiestatis brief sem var lesid yfer Biskup Jöne 
a alþijnge anno (15)49. huertt ed sama brief hier enn nu 
er og hliödar ad konglig Maiestat vor nádugaste Herra 
giðrer Byskup Jön fridlausan og utlægan. og alla fridlausa 
med Biskup Jöne sem honum effter þennan dag hicLlpIiger 
edur medfylgiande eru j nockurn mdta. huad eg true ad 
margur fdtækur madur hafe sett sig j möte þeirra konge og 
Herra fyrer ecke annad enn Biskup Jön hefur lofad þeini 
þad hann alldrei kunne ad hallda. og hefur færtt so marg- 
an fdtækan mann j störan skada þar med. utan ad konglig 
maiestat vilie þd ndda. 

Saumuleidis. þier ddnumenn. a þessu drenu, sem nu yf- 
er oss er. anno {COd)l, sendi hann og so hans nddar brieft' 
hier ] landit. huertt brieff hier og so nu er. ef þess þaurf 
giorist. er so hliödar. ad Dadj Gudmundsson med sijna vine 
og konglegrar Maiestatis trua þienara thilstyrk skylldi grijpa 
og fdnga fyrrnefndan Byskup Jön og hans syne. og so bi- 
uara þd. ad þeir framar meir ðnguan skada giðre edur for- 
diarffan j nockurn mdta. 



1) Þetta biéf var ekki lesið upp 4 Alþingi 15tö, holdr 1549. Sjá 
lír. 575 og Nr, 611. 



1 



1550. JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 815 

So og kiærer viner er ydur aullum kunnigtt huersu ad 
Byskup Jön og hans syner hafa med ofurvalldi afallid þann 
góda mann. H(erra) Martein Einarsson vtualin Biskup thil 
Skdlhollttz. (L sijnum eigin garde. og med valldi burtt færtt 
' hann med sier j möte siálfs hans vilia. og halldid hann 
fangadan tj^) daga midur enn 1 ar fra hans bifalnijngu og 
^mbætte sem konungleg Maiestdt hafde honum bijfalad og 
thil truad. huad eg fyrer mig og minn partt kann ecke ann- 
ad thil ad seigia enn vera drottins suik effter þessum^) landz 
Iðgum fyrer utan alltt annad sem þeir hafa tekid og rænlt 
frði honum bæde hesta og annad j möte aullum riette og 
skialligheitum. 

Og framar meir giðre eg sierhuerium vilurlegtt ad þeir 
vm huxe huernin ad Biskup Jön og hanz syner hafa halld- 
it. og enn nu hallda. kongligrar Maiestatis riettinde bæde 
skatta og tiunder. og skiptolla hid sier hartnœr nu so sem 
J þriu ar j kring bæde aff Hunavatnzþijngs syslu og Eyia- 
fiardarsyslu. Skagafiardarsyslu. Nordsyslu og Flatey sem 
vel er vpp skriffad huernin þad hefur farid aar effter sar. 
og ei helldur kongligrar maiestatis foete Laffrans Mule mdtle 
nu j sumar onguan mdta byggia þessar syslur fyrer þeim 
edur nockru audru ad Eddslafa kongligrar maiestatis vegna. 
og dramba og seigia ad þeir hafe ecke med neirn danskan 
köng ad giðra, huertt ad eg ecke riettara veit fyrer Gude 
enn ad þad reiknist nijdijngsverk ed mesta. ad rdda suo 
land og þegna vndan þeirra riettum herra og kðnge. 

So er og maurgum danumðnnum viturlegit huernin ad 
þeir Biskup Jön og hanz syner hafe skickad sier j möte 
þessum landsins jnnfæddum bðrnum. sem hafa thil kostad 
og vogad sidlfum sier yfer siö og salltt vatn ad sigla fyrer 
vorn nsadugasta Herra fyrer sijn riett erinde. og marger aff 
þeim haffa feingid fyrer sijna Idnga reisu og ömak kong- 
Hgrar Maiestatis brieff. sumer vpp a claustur. enn sumer 
vpp d kongsins Benefitia^), huer enu saumu konglegrar 
Maiestatis brieft' ecke mdttu leingur duga edur halldast vid 



1) Svo lesa Bps. II, 463 ; mœtti þó nærri eíns lesa „ij". Sbr. bls, 
BU § 1 S) SvQ* 3) Svo = beneficia. 



I 



JÓN BISKÚÞ OG SÝNIR HANS. 



magtt ] nockurn mclta. enn so snartt sem þau komu hier j 
landit hefur Biskup Jön og hans syner^) giortl köngswis 
brieíf ðnyt og öhalldanda og margur fdtækur madur hefur 
hafft sijna lánga reisu fyrer eckertt og forgefihs. 

Og söniuleidis hefur Biskup Jön. og hans syner tekid 
vnder sig konglig(rar) maiestatis bifahiijngar clausturjarder 
og aunnur konungleg benefitia^). sierdeilis Biarnanes. Odda 
stad. Höla. og so Fiardarhorn ] Hrutafirde, och saumuleidis 
Fliötztungu sem Þorsteirn Þorsteinsson^) braut af sier vnd- 
er köngin med sijnne systur er hann lcL med myklum audr- 
um konglegrar Maiestatís riettindum sem þeir allttjafnt hafa 
vnder sig dreigid med riett og öriett, so ad þad er nu kom- 
id hart nær so lángt ad huer madur sem hellst Rijdur eda 
ferdast ] Jslande, og eirn spyr annau ad. huer (L þcL ^örd 
þar liggur. Biskup Jön. Biskup Jon. huer a þa jörd þar 
liggur. Are Jönsson, Are Jönsson. huer a- þd ]ðrd þar ligg- 
ur. Siera Biorn Jönsson. og ecke annad, haf(a) so nær dreig- 
id alltt hÓLlfft landid vnder sig. bæde fyrer kyrkiu og könge. 
fyrer vtan huad annad sem þeir hafía pldgad og þryktt adra 
landsins jnnbyggiara med riett og öriett. so ad þeir eru ordn- 
er rrjker enn marger fcltæker þar j möt. og eru komner a 
husgdng bæde med hustru og baurn. so ad Gud almdttigur 
md ])eim myskun veita og marger skiluijser ddnumenn vita 
vel j sannleika huernin ad Biskup Jön er komin thil Bísk- 
upsdömsins ef ad þeir vilia og þora ad seigia huernin þad 
er, So og huernin nu j sumar var vid margan faatækann 
mann bæde leikan og lærdan. ad þeir neydist thil ad fyrer- 
Idta hus og heimile. hustru och baurn och sigla vt afF land- 
inu ecke fyrer annad enn fyrer Biskups Jöns og hans sona 
ofrijke. og ecke þordu ad bijda hier j þeirra eigin mödur- 
lande. helldur urdu ad sigla j aunnur laund þeim thil mik- 
elz skada og fordiðrffunar. sem huer ddnumann kann vel 
ad skilia. ecke fyrer annad enn Biskups Jöns og hans sona 
heitmgar og vmsdtur. so sem þeir (hafa) allttjafntt verid og 
enn nu eru ecke annad enn þad alltt sem konglig maiestat 



1) Hér stendr í hdr. „hafa", sem er ofaukið. 2) Svo, 3) A víst 
að vera: Þórðarson. Sbr, bls. 811 § 7. 



155Ö. JÓN BÍSKUP OG SYNIR HANS. ^l^ 

villde haífa med frid. þar haffa Biskup Jön og hans syner 
allttjafntt stundad ad vilia giðra öfrid. sem opinbert er j eirn 
annan mcíta. Þar fyrer er þad rddlegtt huerium manne 
bæde leikum og lærdum thil ad leggia ed besta og ]nn(e)- 
iögasta sem þeim maugulegtt er. ad soddan tyrannar og 
valldzmenn mætte blijfa straffader effter laugum. sem so 
otilheyrelega skicka sier vid rijka og fdtæka. og aunguaa 
öttast huercke kðng nie kall. eda nockurn yferbodara. og 
hrædast huerke gud nie menn sem opinbert er og augliöst. 
þar med og so eru og hafa verid rietteleger mötstandarar 
Gudz orda. so ad þad kann alldrei ad fd sinn framgdng so 
leinge sem þeir niega so rdda og riegera. huad ad er ecke 
ad strijda j möte maunnum helldur j möte Gudj sidlfum 
sem huer riett christin j sijnum huga kann riettelega ad huxa. 

Framar meir nu sijdan ad Biskup Jön og hans syner 
eru nu fdngader. og yter komner effter konghgrar maiesta- 
tis brieffe og bifalnijng þd er enn nu huer madur hræddur 
fyrer þeim leikur og lærdur sem fyrer fiandanum j Heluijte. 
hellst fyrer þad ad þeir opinberliga med vtþryckttum ord- 
um hafa sagtt fyrer þeim j ddnumanna ndveru. ad ef þeir 
verda lauser afftur skule þeir þar effter vera og bhjfa 
nidublad verre enn þeir nockurn tijma haffa verid adur. 
aungum vndan teknum huerke jnnlendskum nie vtlendsk- 
um. sem vel opinbert er nu j sumar ad Biskup Jön med 
sijnum sonum skrifadi mier thil. ad eg og aller kongligrar 
maiestatis þienarar dansker menn sem hier þennan vetur j 
landinu effter eru skylldu straffast effter Norigs laugum. 
huar sem Biskup Jön eda hans sýner kynnu þeim nd. So 
og hefur hann lofad og thilsagtt þeim Hamborgar kaup- 
monnum ad hann og hans syner skylldi so leika og spila 
vid þd Danska. ad hier skyllde ecke eirn finnast effter lif- 
ande. ad vori komanda huad þad kostadi, 

Fyrer soddan sposk ord þd skyllde hann vijst og hans 
syner vera vtlæger og fridlauser menn effter kongsins briefs 
vrskurd. þd skulu þeir giora og bruka so micid þar thil ad 
huer mann md seigia þeim ad þeir sieu kongsins fridlaus- 
er menn fyrer sier og aullum sijnum ef þeir viliu og þora 
ad seigia sinn sannieik huerain þad er. so sem nu þegar 

Bipl. uu XI. B. ' 52 



818 



JÓN BlSKÚP OG SYNIR HANS. 



1550. 



alltt thil reidu ma siÆ ad marger landsins jnnbyggiarar 
bæde fdtæker og njker eru so kugader og þreyngder af 
þeim og sierdeilis laugmenn og nefndarmenn sem thilsetter 
eru af kongligre maiestate ad hialpa huerium thil laga og 
riettar fcLtækum fievn njkum. so ad eingin af þeim þorer bi- 
kendur ad vera sannleikans edur satt ad seigia fyrer þeim 
og þeirra tyranni sem þeir lcCngan tijma hier thil dags bruk- 
ad og idkad hafa. 

Sðmuleidis hafa þeir og so sagtt ad þau konglig maie- 
statis bref sem hijngad sendast j landit nied hanz nddar bi- 
fahiijngsmonnum eru ecke kongsins brief samtl þð ad hans 
nddar nafn. og hann vnderskrifadur er. helldur seigia þeir 
þau ad vera lygibrief. og þcL strdka og landhlaupara sem 
þau færer hingad j landid. ecke fyrer annad enn þeir vilia 
þar med vppuekia og vppegna almugan ] mote sijnum Herra 
og konge. og thil ens si]sta þeim sidlfum og ollum lands- 
ins jnnbyggiurum thil ens vesta skada og fordiðrfunar. 

So og hefur Biskup Jön sagtt opinberliga ad hann skal 
med sinna sona rdd og samþycke so thil sicL og rddstaffa. 
huad þad kosta vill ad Laffrans Mule kongligrar Maiestatis 
fouite og hann skule ecke bdder vera landstiörnarmenn j 
Jslande ad vore komanda. 

Saumuleidis hefur hann og sagtt (vottar og vltnisburd- 
er eru nöger. ef þaurf giðrist) ad Biskup Jon og H(erra) 
Marteinn. villumadur sem hann hann allttjafnt kallar. skule 
ecke bdder vera Byskupar j Jslande ad vori komanda, huad 
þad koslar, huertt þad er kongligre maiestat med eda möte. 

So og a fðstudagin nu seinasti) sagde Biskup Jön opinber- 
lega fyrer ollum þeim sem villdu hlyda oghidvoru. ad huad 
sem hann lofade nu ] þessare sinne neyd. skylldi hann allrei 
hallda leingur enn thil þess ad hann yrdj laus afftur. helld- 
ur skylldi hann þad grijdarlega hefnasoþar skylldi ecke auU 
verðlld bidia fyrer. 

Og ydur ddnumenn er vel vitanlegtt ad eg j Snoksdal 
girntist döms kongsins maiestatis vegna vpp d þessa kongs- 
ins landrddamenn fyrer saker kongsins riettinda sem þeir 



1) þ, e. 81. Okt. 



'^&öO. JÖN BISKUP OG SYNIR HANS. 81ð 

^^ffa tekid vnder sig. bæde j eirn mdta og annaii fyrer vt- 
an kongsins bijfahnjng. þd feck eg eckertt annad suar kongs- 
ins vegna. ad huer sem eirn skaut frd sier. og thil alþijng- 
ad vori komanda huad ad mier þíker ad kongleg máLie- 
stdt skie ecke riett ad eingin viU edur þorer ad seigia riett 
yfer sh]kum köngsins fridlausum monnum samtt þö ad kongs- 
íns breff skipe siÓLlffl þÓL fridlausa ad vera fyrer sier. og 
aullum sijnum truum þienurum. 

Enn sðL dðmur. sem dæmdur var. ad þeir skylldu vera 
J minne vardueitslu og geymslu thil vors komanda med laug- 
ttíannanna og Biskups hidlp og styrk. þd er mier þad ecke 
"^augulegtt ad geyma eda biuara soddan kongsins maiesta- 
tís störbrotamenn. og eg þar fyrer skylldi gleyma kong- 
teg maiestat sem mier bifalad er ad giðra bæde ] eirn og 
J annan mdta. So kann og huer fornumstigur madur vel 
öd skilia. ad ef Biskup Jön og hans ayner verda lauser afft- 
ur þcL ndst þeir alldrei afffcur mansslagalaust. huertt ad mcL 
skie aullu landsfölkinu thil íordiðrfunar, Og sannliga fyrer 
íninn partt. þd true eg. ad ef Biskup Jön og hanz syner 
lifa þd verdur hier alldrei fridur j Jslande. 

Þar fyrer girnist eg nu af ydur aullum köngdömsins 
vegna göd rdd- og skialligtt samþycke fyrst ad hier næst 
ecki Iðgmdl yfer þessum mónnum huernin ad ydur synist 
hier skule fara med þd. so ad þad mætte koma thil göds 
samþyckis. og landsinz jnnbyggiurum thil sannligs fridar. 

Gudz Heilaga orde thil fraínbudar og framgdngs. Gudj 
thil lofs og heidurs. og oss aullum saman thil sdiuhidlpar. 

Kongsins maiestatis riettinde sem Biskup Jön og hans 
syner haffa halldid vnder sier £ar eífter aar. 
sem hier seiger og effter fylger. 
Jtem var Biskup Jön skylldugur anno (15)41 affSkaga- 
fiardarsyslu 2 menn thil vers. 

Og enn vard Byskup Jön skylldugur anno (15)48 Js- 
leifs Sigurdzsonar vegna 8 skatta vadmdls sem hann tök 
aff kyrckiunne og sellde Þyskum. 

Og enn vard Biskup Jön skylldugur af samre syslu 
anno (15)49 30 skatta vadmdls og 3 dale. 

52* 



§20 J<^N BlSKtjþ ÖG S^iNIR HANS. MO. 

Jtem var Are Jönsson skylldugur aff Nordursyslu anno 
(15)48 22 skatta vadmals. og 1 hest. sem hans brieff hliödar. 

Og enn bleif Are skylldugur af Hunavatnzþijng syslu 
anno (15)49 xl skatta vadmdls. og 1 fricLlsan mann med 
ðllum færum. 

Og sama íLr bleiff Ari skylldugur af Nordursyslu 24 
skatta vadmdls. og 1 hest og af Flatgy 6 dale. sem hans 
brieff hliödar. 

Og enn bleiff Are skylldugur 5c fyrer kongsinz pegn 
er hann vpp bar af Steine Gijslasyne^) fyrer Philippus Þor- 
arinssonar^) deyd. 

alltt þad eg giðre j þessu. vil eg vera bikendur fyrer 
mijnum nddugasta Herra konge et cetera. 

Bid eg Þolleif Einarsson. Jön Grijmsson. och Brand 
Einarsson ad fara med mier thil Byskups Jöns. og heyra 
huad eg tala vid hann^). 

Sijdan var huerium þeirra feingin prestur og voru 
þiönustader. og þar effter burtt leidder. fyrst Are. þd Siera 
Biðrn. sijdast Byskupin og spurdur hueriar afsakaner þeir 
hefdu. vm enu stœstu greiner. þær sem fyrr skriffadar 
eru. hueriar þeim virttust eige afl haffa edur aff miklu rdde 
vtan fyrer sidlfra sinna vilia og þötta. Var þd skipad aull- 
um monnum ad vaka. og vera a bœnum þd nött. Vaklte 
sinn prestur hid huerium þeirra. þeir sem best voru thil- 
íallner og geingu med þeim vm morgunin effter thil lijfldtz 
þar austur aff tuninu, Hafde Siera Biðrn fasthga beitt vm 
kirckiuleg. Voru þeir vm kuelldid graffner mitt ad körbake- 
nærri kirckiunne. þö ad öuilia Danskra, Veitte þeim yfer- 
saung S(iera) Eiölff'ur Grijmsson med audrum kennemónn- 
um og klerckum sem thil stadarins voru heim komner*). 



l) þ. e. Þorgilssyni. Sbr. Nr. 585. 2) leiðrétt. Sbr. Nr. 585; t>ord- 
arsonar, hdr. 3) Það, sem eptir fer, kemr í handritinu sem beint áfram- 
hald, með tœpu línuskili. 4) Hér neðan við hefir síra Torfi i Gaul- 
verjabæ ritað vísur Jóns biskups „Gieta huanna grimm root" og rTil 
heíf eg taffl med spilura", nokkuð afbakaðar. Sbr. Biskupasögur Hi 
572 og 578. 



1550. 



JÓN BISKUP OG SYNIR HANS. 



821 



^'^- 7. NÓTember 1550. í Skállioltí. 

1. Júlí 1584. á ÞingTcllL 

TiTKisBURBR Lopts prests Narfasonar og Andrésar Magnús- 
sonar um aftöku Jóns biskups Arasonar og sona hans 7. 
Nóv. 1550 i Skálholti. 

AM. 234. 4to bls. 545, skr. c. 1595 (afskr. þar uf á bls. 269). — 
AM. 255. 4to, bréfabók síra Skúla Þorlákssonar, skr. 1687—1698. — 
^lSteph. 27. 4to bls 186, Svartskinna. með hendi Benedikts lögraanns 
í^orstfcinssonar c. 1720. — Prentað í íslenzkum Árlíðaskráai Kh. 
1893-1896, bls. 178 (eptir MSt. 27). 

Vitnisbíirdíir vm lijfldt þeirra fedga biskups Jons og hans sona. 

Þad giorum vid Lopttur prestur Narfason og Andres 
^íagnusson godum monnum kunnugtt med þessu ockar opnu 
briefe, ad vid vorum vid stadder vm veturinn j Skalhollte. 

ad skiede afgangur þeirra fedga Bysknps Jons og haus 
sona. Biorns og Ara (huerra saler Gud ndde). vissu vid 
fyrer full sannende ad Are var fyrstur sem andadizt af þeim. 
sijdan siera Biorn, enn seinast þeirra fader biskup Jon. og 
^ier eptter vilium vid sueria ef þurfa þikier. Og til meire 
ftudsyningar hier vm. þa þryckium vid ockar jnnsiglle fyrer 
þetta vitnisburdarbrief. huertt ad skrifad var cL Þijngvelle, 
t>ann fyrsta dag Julij anno m. d. Ixxxiiij, 



680. 7. NÓTciuber 1550. í Skálholti. 

16. Jamiar 1587. í Skarði á Landi. 

ViTNisBUEÐR Hemings prests Höskuldssonar um aftöku Jóns 
biskups Arasonar og sona hans 7. Nóv. 1550 i Skálholti. 

AM. 234. 4to bis. 545—546, skr. c. 1595 (afskr. á hh, 269). — 
AM, 255, 4to, bréfabók síra Skúla Þorlákssonar, skr. 1687-1698. — 
MSteph. 27. 4to bls. 186, Svartskin na með hendi Benedikts lögmanns 
Þorsteinssonar c. 1720. - Prentaö í ísl. Ártíðaskrám, Kh. 1893-96, 
bl». 178 (eptir MSt. 27). 

Annar vítnisBurdur. 
Suo felldan vitnisburd ber eg Hemingur prestur Hðsk- 
\illdzson J)ad eg var j Skalhoilte. J)eir voru lijflAtner biskup 



822 



KAUPMÁLABRÉF. 



1550. 



Jon Arason og hans syner. Sijra Bioríl og Are (huerra sal- 
er Gud nade). Visse eg fyrer full sannende. ad biskup Jon 
var hjflatenn si]dast af peim þremur fedgum. Fylgde eg hon- 
um til sijns hjflatzstadar, Visse eg fyrir sannende, ad Are 
heiten Jonsson var fyrstur af þeim hjfldtenn. þar nœst sera 
Biorn enn sijdast byskup Jon. hafde eg þa íimm vm tuij- 
lugtt. hier eptter vil eg sueria ef þurfa þikier. Og til sann- 
enda hier vm set eg mitt jnnsigle fyrer þetta vitnísburdar- 
brief. er skrifad var a Skarde & Lanndi j Landmannahrepp 
þann xvj Januarij Anno domini m. d. Ixxxxvij. 



681, 16. NÓTember 1550. á Syalbaröl, 

3. Júlí 1551. 

KAUPatÁLABEÉF Magnúsar Jónssonar og Elenar Jónsdóttur. 

AM, Fasc. LXVII, 15, frumritið á skinni; öll innsíglin, nema tvö. 
eru dottin frá. — Utan á bréfinu stendr ^,1550 Gautstader Roiknad- 
er 40c", með hendi frá 16, öld. 

Jn nomine domini amen. 

Lystist og stadfestist suo felldur kaupmale j miUum 
þeirra (IDagnusar jonssonar og Elenar ionsdottur da þeirra 
brudlaupzdeige da sualbarde oa eyiaíiardarstrond sunnodag- 
inn næstan epter COarteinsmesso wm haustit. arum epter 
gudz burd m. d. 1. med suo latanda skildaga ad jon bondi 
magnusson reiknade greindum magnusi syne sinum til kaupz 
vid eleno hans eigenkonu ijc hundrada. 

woro þessar iarder þar til greindar. 

J fyrstu vad firir. xxvic er kristin heitenn amma fyn' 
nefndz magnusar hafde gefit honum. 

Hier med gaf og gallt adur nefndur jon bondi magn- 
usson fyrr sogdum magnuse j sinn faudurarf og modur 
þessar iarder. 

Skridu firir .llc 



1550. KAUPMÁLABRÉF. 823 

jodisarstadi firir. xvjc og 
bergstade firir. xijc- 

liggia allar fyrr greindar iarder i skriduhuerbi i mula 
kirkiu sokn. og hier med .xl. malnytu kugiUde og þar til 
xlvjc i fridum peningum og friduirdum. 

Enn hier i mot gaf og gallt gudny husfreya grimsdott- 
er greindre eleno dotter sinne i hennar faudurarf og modur 
hundrad hundrada til kaupz vid CDagnus bonda sinn. 

woro pessar iarder þar til greindar. 

Þoroddzstader firir .1^. og gautstader fyrir .xlc er liggia 
badar ol eyiafiardarstrond i sualbardz kirkiu sokn og ^B.r 
til .X. malnytu kugillde og .xxc i silfre. 

sidan gaf opt nefndur magnus elenu konu sinne. Ixc i 
tilgiof. var þar til skilenn iordin vad firir. xxvjc og þar til. 
xxxiiijc. i þridiungagoze sem er i malnytu. gelldfe. og ofrid- 

um peningum. 

Samþyckte þrattnefndur ion bondi magnusson sagda 
giof greindz magnusar. suo og samþycktu syskin fyr nefndr- 
ar elenar grimur. þorsteinn og sigridur fyr sagdar giafer 

og giorning sinnar modur. 

kiore adur greind gudny husfreya elenn dottur sína 

nialakonu í gard magnusar. 

Hier med feste tíitt nefndur magnus ionsson eleno ions- 
dotter med hennar iayrde sier til logbgrar eigenkonu med 

þeim ordum sem þar til heyra. 

Woro þessir menn brudlaupzvottar. Biorn gislason. 
]on philippusson. þorsteinn hallsson. prestar. þorleifur grims- 
son. Einar bryniolfsson. jon einarsson. Ormur ionsson. 
Brandur helgason. asgrimur ionsson. teitur magnusson. Stein- 
grimur ionsson og hallur eigelsson. leikmenn, 

Og til sanninda hier vm setium vær vor inncigle firir 
þetta bref er skrifad var faustudagin næstann epter visitacio 
sancte CDarie are sidar enn fyr seiger. 



824 



KAUPMÁLABRÉF. 



1550 



683. 30. NÓYembei' 1550. á Reykjum. 

KaupmálabeIsí' Tuma Þorgrímssonar og Sigriðar Magnúsdóttur. 

AM. Apogr. 299 með hendi Árna Magnússonar „Ex originali 
Sira Sœmundar Hrolfssonar. 3 innsigle hafa vered fyrir brefinu, sem 
nu eru burtu. Fleire hafa alldri fyrir þad komid" (AM.). 

Kaupmalabref Tuma og Sigridar. og Skiptabref 

barnanna.^). 
Jn nomine Domini amen. 

Lystizt oc stadfestizt suo felldur kaupmale a mille Tuma 
Þorgrimsouar oc Sigridar Magnusdottur. þa lidit var fra 
gudz burd M. D. oc fimtige ara a manadaginn næstan fyrer 
Michelsmesso^) a brullaupsdeigi a Reykium j Tungusueit i 
Skagafirdi at Magnus bondi Biornsson gipti Sigridi dottur 
sina Tuma Þorgrimssyne med þvi fekaupi at greindur Magn- 
us gaf sinne dottur Sigride xx. hundrut i jordunne Skijda- 
staudum er liggur i saumo sueit i Reykia kirkiusokn oc þar 
til X. malnytu kugilldi oc x. hundrut i audrum þaríligum 
peningum oc x. hundrut atte hun sialf. eru petta fimtigi 
hundrud. Hier i mote gafu þau Þorgrimur Gudmundzson 
fader Tuma og Margriet Finnbogadotter, hans moder. kvinna 
Þorgrims. greindum Tuma syne sinum iordena Alfgeirsvelle 
i finitige hundrut hver at liggur i somu sueit oc kirkiusokn 
oc X. hundrut i greindre iord Skidastaudum^). Hier til gaf 
sira Þorsteinn Þorgrimsson fyrrnefndum Tuma brodur sin- 
um X. hundrut i somu iord Skijdastaudum. er greindur Þor- 
grimur fader þeirra feck greindum sira Þorsteine til eignar* 
þar at auk atte nefndur Tume Þorgrimsson sialfur xx. hundr- 
ut med þeim peningum sem virduligur herra biskup Jon lof- 
adi honum at giefa. eru petta allz tiutige hundrada. oc ur 
þessum sinum peningum gat tittnefadur Tume Þorgrimson 
Sigride Magnusdottur kvinnu sinne x, hundrut oc þar til 
fyrsaugd xx. hundrut i greindre iordu Skijdastaudum. Hier 
efter festi Tume Þorgrimson fyrnefnda Sigride Magnusdott- 

1) Slóð utan á bréfinu ineð fiamliða hendi. „Þar hafa vered fleire 

bref til samans i bagga" (AM.). 2) þ. e. 22. Sepl. 3) „Hier er ut- 

skafed i originahium: oc. x, lausafiar hundrut i godura peningum. 

c 

sem þö a öefad ad statida^ (AM). 



1550. 



HAMBORGARAR. 



825 



"r sier til eigenkonu laugliga efter logbokarinnar ordum i 

sama stad oc deigi. 

Voru þesser festingarvottar sira Gudmundur Biornson. 
sira Gijsli Sigurdson. sira Þorsteirn Gunnason. olafur orms- 
son oc oddur philippusson. 

Skildi fyrnefndur Magnus Biornson Sigride dottur sina 
malakonu i gard Tuma. Reiknazt male hennar attatige hundrut. 

Sam|)yckti þennan allan giorning þrattnefndur sira Þor- 
steirn Þorgrimson oc sette sitt incigle med vorum fyrgreindra 
ííianna inciglum fyrer þetta kaupnialabref skrifat a Andreas 
messo postula a sama stad oc are oc fyrr skrifat stendur. 



683. 1. Deeeiubcr 1550- í Nyborg. 

Brép Kristjáns konungs IIL til borgarstjóra og bæjarráðs í 
Kaupmannahöfn, þar sem hann sendir þeim bréf Hamborg- 
ara um verzlan þeirra a Islandi, og biðr þá svars. 

Ríkisskjalasafn Dana, Tegnelser paa alle Landene 111, 248—249. 
- Prentað í Danske Magazin IV, 6 bls. 324 og í Kjöbenhavns Di- 
Plomatarium, udg. af 0. Nielsen, IV, Nr. 524, bls. 527-528. 

Borgemestere och raadtt wtj Kiepnehaffuen íick breff. som 
her eptherfylger. datum Nyborigh. mandagen nest ept- 
her sanctj Andree apostolj dag anno 1550. 
Ghristian et cetera. 
Vor gunst tilfornn, 
Viider att wore wndersotte aft Hamborig hafí'ue nu 
screffuitt oss tiiU wortt land Jsland anrðrendis huilcke 
breffue wij etlher nu tilskiicke attj ther aff kunde forffare ald 
leyligheden huadt thee Hamborger oss ther om tiilscriffue. 

Thij bede wij etther oc wille atti strax offuerwege fsame 
sags leylighet och fsiiden ther wdindenn etther beraade och 
beslutte huad suar ther paa skall egenn tilbage giff'ues. Och 
huad i ther om beslutte attj ther mett til oss afferdiger oss 
elskelige Lauritzs Mule oc en eller ij mett hannom som 
haffuer werrett niett hannom paa Jslandtt oc wed thenn sags 



826 



HAMBORGARAR. 



1550. 



leylighet oc attj forskiicke mett thennom alle brefFue be- 
uissning oc andett som i wiide behoff giðrris i thenn handell 
paa thet att manndt ther aff nogssom kand bliffue beret- 
thett att then sagh kand komme til ende. Her wiider att retthe 
etther epther oc lader thet jngenlunde. Beffallendis etther gud. 
Datum vt supra. 



684. [1550]. 

Í.GRIP af svari borgarstjóra og bæjarráðs í Kaupmannahöfn 
upp á kærur Hamborgara, er um getr í konungsbréfi frá 
1. Dec. 1550 (Nr. 683. Sbr. 687, oger þetta ekki ágrip úr 
])ví bréfi, en skirskotar til þess). 

Rikisskjalasafn Dana, Isl. & Fœröe Supl. 11, 20a. 

En Extract paa Giensuar emodt thend lange och vrange 
Klegt, the Jslandsfarer aff Hamborg haffue ferdt for 
koningl. Maist. vor Allerkieristhe naadige Herre, 
Ferst er her en lang Forklaring oc Suar paa the stðrsthe 
oc Hoffuid Artikle ij the Hamborgers Klegt: Dog fast myndre 
end theris Klegt vdkreffuer oc thet seg burde. et cetera* som 
findis her hoes Laurentz Mulie. 

Ther hoes Laurentz Mulie ij egenn Persoenn oc nogle 
met hannum som oc haffue væridt paa Jslandt, oc vide ther 
Sandhedt om. 

End er her hoes Christiernn Schriffuers egenn Hand- 
schrifft, Fogit paa Bessestedt paa Jslandt, met huilcken the 
Jslandsfare aff Hamborg spellidt passen. et cetera. Aff' huilc- 
ken Schrifft huer christenn maa klarligen forfatte rett oc vrett, 
Naboskab oc Tyendskab, dog thet forsmðckis. Dog findis 
ther ij Gudz aluarlige Sandhedt, blodige Saar, mange dun- 
slag met Steen, Hamre oc met fyerröer, fengsell met bast 
oc boendt, fordt met Voldt, offuermact oc Hoffmodt fra 
stedt tiU stedt. Sodant icke aldene met forscreffne Ghristiern 
Schriffuer oc hans Metthienere som ere alle kongl. Maytts 
thienere, men oc saa forjagedt oc slagidt voris fattige, vmegt- 
ige Drenge oc thienere fra vort rettfangenn godz. 



1550. HAMBORGARAR. 827 

Ther nest haffue the met voldt oc vrett bort tagidt oc 
bortfordt bode kongl. Maytts Fiisk, aff Lodder oc Landskyldt, 
som vdi Christiern Scriffuers Regiister klarlige findis. Samb- 
ledis fraa os vore rettfangne oc kiobte fiisk, vore fattige 
drenge slagne oc jagne therfra, Som lobber seg epther clare 
register oc the fattige thieneris vnderwisening tilsammell : 

1 lester oc viii íiske met Lubber oc Langer. oc xxv da- 
ler xiij skelinge Danske. 

Thette altsammell, saa met voldt oc offuermact haffue 
the giort vdenn ald christen Adwarsell, oc vij endnu paa 
thenne dag kiende oss aldri at haffue væridt Aarsage till 
saadane theris Voldegiarning med nogen Vrett emodt then- 
nom ij noger Made, vij eller vore et cetera. 

ViU nogen sige, at vi haffue tagit nogit aff thet forbrodne 
Hamborger godz, oc giort thet oss till Profiit oc baade, oc 
thet forwandledt ij fijsk. et cetera. 

Ther till sware vij: Thet skall aldri bewises met no- 
gen Erlig Mand, at vij haffue tagidt eller ladt tagidt ther 
nogit godtz, enthen fraa een eller anden, eller nogit sodant 
er oss tiU Regnskab tilregnit, lidet eUer megit nogen tudt. 

Dog haffue vij forfaridt, at kongl. Maytts. Landfoget 
Lauritz MuUe oc andre kongl. Maytts. Befalingsmend paa 
Jelandt haffue antagit nogit Godtz, som sigis at være for- 
brott Godz for vloffueUge Vyntherlag, epther Jslands log, 
oc loffueUge AdwarseU. et cetera. 

HertiU suarer forscreffne Lauritz MuUe nu som hand 
aUide giort haffuer, at alt thet Godz, som hand saa haffuer 
tagit eUer ladit tage, thet viU hand selff suare tiU, oc staa 
huer mand tiU rette met sin beskedt oc Leylighedt. 

ViU the Jslandsfare aff Hamborg sige, at kongl. Maytt. 
vor AUernaadigste Herre aff Gunst oc Naade nu forleden 
ij faste ij Flensborgi) vnthe thennom sodant theris forbrott 
Godz igien, oc at thet motte icke vederfaris thennom ept- 
her forscreffne vor kieriste naadige Herris brefts Liudelse paa 
Jsland, oc at the therfore giorde Voldt, oc toge fra kongl. 
Maytt. oc fraa oss. et cetera. 



1) Sbr. kgsbr. 20. Marts 1550, Nr. 646, 



828 



HAMBORGARAR 



1550 



Ther till suare vij saa: Vor naadigste Herris breff vd- 
giffuit ij Flensborg, liudendis at kongl. Maytt. vor Naadigsta 
Herre raadde oc saa for gott an, at Laurentz Mulie paa 
thend tidt skulde ijgien gifFue thennom sodant forbrutt Godtz. 
et cetera. Thet breff kom icke oss till hande for end Lau- 
rilz Mulie var affseyglit till Jslandt, oc thet stodt oss icke 
till at skaffe samme breff epther hannem til Jslandt. Ther- 
fore lade wij strax skriffue vor naadigste Herres Canceller 
till, at saa var skedt. Oc vij finge Giensuar, at the aff Ham- 
borg eller aff Lubcke finge liige thet samme vor naadigste 
Herres breff met thennom till Lauritz Mulie till Jslandt. et ce- 
tera. Oc som vij nu forfíire, tha vdretthe forschreffne Jslands- 
fare aff Hamborg altsamell sodant Voldt oc offuermagts bewiis- 
ning met loff oc tag,f0rend the skickedeLauritzMulie forscreffne 
kongU Maytts vor Naadigste Herris breff, oc íqv end the 
fuore till Allting. et cetera. Saa er sodant theris Paafundt usandt 
oc ey nocksom till sodant Voldt oc Offuerfaldt. et cetera. 

ViII ther talis om Biscop Joenn oc hans handell emodt 
oss et cetera. Ther till suaris, at Biscop Joenns Vhorsom- 
hedt oc vchristelig Regimente haffuer giffuit sig tilkiende vi. 
eller vn. Aar siden forledenn, oc Guds Ordz fattige thienere 
haffue liidt oc liide megit Forf^lgelse paa Jslandt. Till huilc- 
ket wij ere vskyldige, oc Gudt almegtigste vedt, at thet er 
oss gantske leedt. Men oss forhobis till Gudt oc kongl. Maist, 
sambledis till Hans naadis forstandige Raadt, at the vell offuer- 
weye oc betencke thend Sag at forhandles christeligen oc rett. 

Thesse ere nogle Hoffuit Artickle. j thend anden lange 
scrifftlige beretning findis mere beskeedt^), 

Ske altiide Gudz gode Villie. 

Konningiige Maiestets 

Vor allernaadigste Herris 
alle tiide oc stedze villige 

oc tro Undersotthe, mett 
Liff oc Godtz, Natt oc dag 

Borgemester oc Raadtmendt 
ij Kiobnehaffn. 



1) Sjá Nr. 687. 



Í55Ó LAtJSAMÉM g^g 

8. DceeniT[)er 1550. í tingnesi. 

Ukskubðr Erlends lögmanns Þorvarðssonar upp á Kjalar- 
dalsdóm Einars Eiiíkssonar um lausamenn frá 23. Okt. 
1550 (Nr. 674). 

ÍBfél. Khd. 309. 8vo bl. 134 a— b, Öxnafellsbók, með hendi Ara 
Magnússonar í Ögri c. 1G20. — Landsbókasafa 69. 4fco bl. 221, skr. 
c. 1640, — Viða í dóinabókam. - Prentaðr í Alþingisbókum III, 
74-75. 

Laugmans wrskurdur vpp a þennaii firir ofan skrif- 

adaíi dom. 

Þad gíori eg Erllyndur Þorvardsson laugmann sunnan 
og austan a Jslandi godum monnum kunnugtt med þessu 
mijnu opnu brefi ad þsa lidid war fra hijngadburdi wors 
herra Jesu Christi 1550 ar sa Þingnese j Bæiarsueifc manu- 
daginn næstann ^ptir Nichulasmessvi) um weturinn kom fyr- 
ir mic Einar Eirecksson beiddi mic oc krafdi laga wrskurd- 
ar. a ad leggia aþann dom sem hier er firir skrifadur huer 
ad dæmdur war wm þaa lausamenn sem eigi wilia til fulls 
kaups winna hia bændum. Somuleidis wm þaa sem firgreifida 
iausamenn hallda eda stirkia. hefi eg þennan dom sied og 
yfir lesid og grandwarhga Ransakad huad mier leist eptir al- 
þijngisdom. samþyckttum og Laugmali giordur wera. Þui j 
Guds nafni amen wrskurda eg Ellendur Þorwardsson (laug- 
niann) sunnan oc austan aa Jslandi þennan sama dom 
sem hier er fir skrifadur skiælligann laugligann mindugann 
j ðllum þeim greinum sem hann jnnihelldur og af aungum 
riufast meiga wtan kongurina med hinna bestu maima raadi 
siae at wor laugbok wotte hier j mothe, Og til saninda hier 
wm festi eg mitt ]nsigH fyrir þetta niilt wrskwrdarbref skrif- 
at j sama stad deige og are sem fir seigir. 



1) 69; Michaelsmessu 309, og allar afskriptir aðrar, sem er rangt 
(== 6. Okt.) og feer ekki staðizt. 



830 



HVAMMR, 



1550 



686. 14. Deceml)cr 1550. í Skálliolti. 

Marteinn biskup í Skálholti veitir upp á h'fstíð Birni bónda 
Hannessyni Hvanim iHvanimssveit, semDaði bóndiGubmunds- 
son hefir gefið í vald biskups og dómkirkjunnar í Skálholti. 

JSig. 375, 4to bls. 121, með hendi Grunnavíkr-Jóns c. 1750-60 
„Eptir Originalnum li pappir. Jnnsigle Marteins biskupa er þryckt 
nodan d brefed. Originalen fieck Arne af modurbrodur sinum Sira 
Pale Ketelssyne". 

Jehsus. 

Ek Martein Einarsson under guds þoh'nmædi biskup i 
skalhollti giore godum monnum kunnigt med þessu minu 
opnu brefi at saker þess at dadi bondi gudmundsson hefur 
nu lagt j mitt ualld domkirkiunnar beneficium huam i huams- 
sueit fyrir hueriu hann hefur ueitingarbref j sina lifstid af 
tueimur skalhollzbiskupum þui med domkirkiunar radi J 
skalhollti. hofum nær untt ueitt og gefit til fullrar eignar 
uelbornum manne birne bonda hannessyne adurgreint dom- 
kirkiunnar beneficium huam i huamssueit suo leingi sem 
hann lifer med ollum ])eim gognum og gædum ] fostu gozi 
og lausu. fridu og ofridu ] minna hhit og meira sem þar 
til liggur og leigit hefur at fornu og nygiu preter porcio- 
nem ecclesie. Skal hann hafa fulla magt og ualld af mier 
epter at tala kæra og krefia allt þad goz sem rangliga er 
fra kirkiunne komit dreigit edur halldit og fullar saker aa 
gefa. sekta og sœkia og laugliga fyrir mig stefna edur minn 
umbodsmann. þeim sem þetta giort hafa. hier med skal hann 
eignazt allt þad sem kirkiunni er gefit og minna er enn 
hundrat at frateknum bokum og ornamento sem gefazt kann 
skal kirkian sialf eignazt, hier med skal hann hallda kirki- 
una og garden med fullri sæmd og kennimenn sem til ber. 
hann skal og uera hollur og trur. leynt og liost mier og 
minum riettum epterkomendum skalhollz biskupum og ueita 
þann styrk sem honum uerdur moguliga tilsagdur. Ok^) til 
sanninda hier um þrycke ec minu jnsigli uppa þetta bref. 
skrifat j skatholUi sunnudagenn næsta epter mag(n)us CDesso 
um ueturen. arum epter guds burd. CD. d. 1. 



1) Svo hér. 



Í5o0. HAMBORGARAft. 831 

687. 2L Deceiulber 1550. í EaupHiiiiuiahðfn. 

SvAR borgarstjóra og bæjarráðs Kaupmannahafnar uppá 
kœru íslandsfara af Hamborg út af verzluninni á íslandi, og 
er gerð grein fyrir framferði Hamborgara á íslandi síðustu 
árin, og enn lengra fram. 

Ríkisskjalasafn Dana „ísland, Færoe og Grönland", Siippleraen- 
tum lí, 20, a. Pappívshepti saumað saraan í kili. Fraraan á stendr : 
nKiöbenbavna Indbyggeres Svar paa Hamborgiske Islandsfarers 
Klage 1549«, og er þetta mcð 19. aldar hendi. Aptan á med 18. ald- 
ar hendi : ^^Nr. 21 Der stadt Coppenhagen anthworfct wíT der Ham- 
burger Clage Actum Nijborch den viij Januarij Anno 51". 

Allermildesthe here oc konning. Etthers naadis kon. 
QDajtt. vilde verdis tiil at hore Etthers naadis h0rsanime tro 
pligtighe oc ringe thieneres forklaring paa thene SuppUca- 
tion 00 berettning som the Jslandsfar afí Hammborg haffue 
giort oc antuordit theres borgermestre oc raadt thil at vnd- 
skýlde thennem eraodt ethers naadis kongl. Mattz skriffuelse 
til thennom. for thend voldt oc vrett som the Jslandsfarer 
haffue bedreffuit neste forgangen sommer ^modí Eders na- 
dis kongl. CDatts. oc emodt oss ther paa Jslandt. gptther wo- 
res berettning huilcke vij ville nest thend almægtige guds 
hielp ij sandhedtt bestaa. 

Oc fðrst fore the theris klagemaal paa oss. Oc siger oss 
at være the som icke aldeniste vill forhijndre thennem oc 
theres forwanther theres Seijglationn fore. till Jslandt. huilc- 
ken the aff lang tidt haflue brugt ij mange framfarne her- 
rers oc konningers tidt. sambeledis oc saa ij Etthers nadis 
koninglige regimentes (altide locksalige) tidt. Men oc saa ville 
forfore thennem fraa Hií godthz oc ære for woris egenn for- 
deel skýld. 

AUerkieristhe naadige herre. hure vretferdeUgen oc 
vchristeligen the Jslandfare aíf Hamborg dierffuis at giffne 
thet tilkiende som aldrj kand bewijses for Etthers nadis ko- 
ninglige CTOaitt. saa vij viHde forhijndre nogenn Seijglationn 
for thennom, huilcket dog vnderligt er, for the pleye at 
Seijgle tiU Yslandt mett xx skib eller flere oc saa gott somm 
orloffs skiib. Oc vij endtnu her tiU dagis mett ij smaa skib. 



I 



f 



§3^ HAMBORGÁRÁft. Í5&Ö. 

Myener the macthenn ij Sioenn. tha spotter the oss 
oc flere. 

Myener the enn vretferdig berettnning at vij skulle haffue 
ladet giorrtt. tha skall the vell findis her epther. naer vij 
kommer tiU at foreklare theres egenn vilie, voldt oc magtt. 
som the haffue bewiist ij framfarne tijder. saa vell som ij 
thenne tidt emodt herrernes oc kongernes CDanndatt oc breíFue 
oc Jslands domme. epther som oss ij sandhedt er forkion- 
ditt aff Ethers nadis fogett Laurentz Mulie, oc handt thett 
nocksom bewijse vill. 

Oc ij thet the jngenn grund haffue till sodann for- 
skreffne klagtt offuer oss menn sijunes at ville giore theres 
klagtt stoer paa oss. saa thenn vrett oc voldt the giort 
haffue. kunde ij nogen made beteckis. Thij foraarsagis vij 
till at arbeijde ther paa. at theres obenbarliige thaeth kandt 
komme for dagenn hureledis the bode nu oc til forne haffue 
. væridt gienstridige £modt Etthers koninglige ODaiestats oc 
Jslands domme oc rett gij anseendis thet the scriffue at vij 
staa epther theris liff oc ære etc. For thij gud alleniste er vor 
vidne(s)býrdt ther vdj. at vij aldrj thennem eller nogenn chris- 
tenn mandt vilde belasthe met falske klagemaall. gller fraa 
twijnge thennom ellernogenn thett the mett rette burde att nyde. 
met gud oc ære. Oc scriffue the her vdij thet som the ville. 

Allernaadigste herre ij thet the sijwnes at saadanne 
klage, som vij haffue giortt paa thennem. skal gielde the- 
res ære oc gelempe paa. saa kommer the vell oc tiltaler 
oss ther om. oc vij ere offuerbodige at lijde Dom oc rett 
for Etthers naadis koninglige CDaiestat. kommer the rette 
sandsagemend jcke tha sijwnes thet lige saa som the sell- 
fue haffde dompt thennom skýldige ij sodanne made oc ther 
hoes vretferdeligenn at haffue giffuit sodanne article ij scriftt- 

Somm the Hamborger framdelis vdj mange besmockede 
ordt giarne vilde mett nogenn lempe vndskýlde thennom for 
thend fisk som the haffue tagitt fra Etthers koninglige Maie- 
slat. som var Etthers naadis landskýldt. Jtem fra KÍ0bne- 
haffns jndbýggere. Jtem for andre store voldt oc forhijnd- 
ringe Etthers koninglige CTDaiestatt er skedt aff thenom y 
forgangenn sommer. 



HAMBORGARÁR. 



833 



Oc her til viUe the sige slett nei]. Dog met; thette ordthz 
forklaring (jn der gestalt). kunde the ther komme aíí met. 

sige slett neij. gÍ0re. sla. oc rofFue alt thet the ville. tha 
troer vij. at sodanne rettergang skall faa flere sialdbrodre. 

the som mest formue. skuUe mest maa gÍ0re. gÍ0re voldt. 
^oflf. offuerfaldt. etc. Oc myene the at jngenn skall bewijse 
thenom saadant offuer. Dog. bewijsingen &kall nocksom 
komme her epther, Oc viUe the icke helder sige neij till afc 
*he haffue jo tagit nogenn fisk. oc hiemfortt. oc saa gotfc 
som tiU regennskab etc. 

Ydermere. arbeyde the suarligenn at ville bewijse then- 
nom altiide at haffue giort thedt som er til fredfc oc icke till 
vfredt oc ville endt haffue theris skodzmall till Jslandt. 

Huilcket vij giarne seer. 

Sambledis fannger an enn narratio. paa sagens leijlig- 
h^dt at Laurentz Mulie haffuer skickedt sig saa týranisk. 
hoffmodig. met roff. oc met tag. met bjtthen oc partenn 
skiude jnd paa domme paa Aelling gangett oc sönder- 
'igenn paa Etthers koninglige COaiestaíis scriffuelse fra Flens- 
'^org etc. Haffuer Laurentz Mulie jntet for seg. tha finder 
*^het seg velL for thij at lang berettnning hielper icke lengre 
end giensvar kommer met bewijsening. 

Oc somm the scriffue at retten skulde væridt thenom 
forniijent oc Lauritz Mulie icke vilde stede thenom saa me- 
8it som rett var. There kand oc vill Laurentz Mulie selff 
suare tiU. 

Oc som the scriffue om enn Dom. som the haffue met 
*^henom enn Copie aft'. oc skall vœre goedt ij thette aar. 
saa haffuer Laurentz Mulie (som vij formerker) oc saa enn 
dom tiilstede som oc er gangenn forskreffne sommer. Oc 
huadt beskeedfc there viU findis om samme Dom. troer vij 
paa thenne tiid icke vil endis. etc. 
Allernaadigste herre. som forscreffne Jslandsfarer ach- 
ter nu met klagtt at gióre theres saeg goedt forudenn be- 
^vijse. oc jngenn aarsage siger there hoes. huare fore the- 
rez goedtz er forbrut oc bort tagidt. Oc om saadanne liige. 
theris mishandell. huare fore sodanne theris godttz thennom 
tilforne er fraa tagidt. epther koningliige Domme. oc landz- 

Uipl. Isl. XI. B. 53 



834 



ÖAkÖOftGÁRAR. 



155Ö. 



tingz rett for thij sodanne traetthe haffuer væridt ij lang 
tiidt. vdaff thend misbrug the vdlendinger haffue haftt emodt 
gamble Domme. Oc ij samme aar som Laurentz Mulie loedt 
tage sodanne forbrott godttz. tha haffde lagmandt for sýnn- 
den anderstedz tagidt oc saa sodanne godtlz vvidendis Lau- 
rentz Muh'e. aldenisthe epther log oc rett. som Laurentz Mu- 
lie haffuer berett for oss. Oc var Laurentz Muhe aldrj tilh 
Tha var soddanne vdlendiske vijntherlag gmodt Jslandes frie- 
heder. Her emodt haffue the Jslandsfarer aff Hamborg sellffue 
rettetth thenom. met voldt. met roff. met hug. met slag. saa 
jammerhgenn. at gud maa sig there offuer forbarme. Oc 
thette altsammell for endt Laurentz Muh'e fick etthers nadis 
koninghge maiestatis breff som var udgiffuit ij Flensborg 
gpther thet kundskab som Laurentz MuHe vill thet bevijse 
met. met obenbarHg sandhedt. jtem vill thet bevijse met log. 
met rett, met persoener. jtem met thet sted the sadt ij 
fengzell. raett skrammerne paa Etthers naadis thienere, met 
spotlige handwerk. spotlige bettaling for theres kost thet 
stund the sadt ij fengzell. jtem met etthers naadis skatt oc 
skýldt the forscreffne Jslandsfarer aff Hamborg haffue bort 
tagidtt. raett voris egnne kÍGbmendz fisk. som the haffue 
tagidt fraa huer vdj sonderlighedt. Alt thet met voldt oc 
offuermactt oc vdenn ald christelige oc redelige adtwarsell 
at være giort íqv end etthers nadis koninglige ODaiestatis 
breff vdgiffuit ij Flensborg kom Laurentz Muhe tiil hende. 
Cpther Laurentz Mulie berettning som forscreffuit staar. 

F0rst oni TydsJcernes vijntherleijger. oc andre theris 
leijlighedt. Er saadanne viinesbýrdt hoes Laurentz Mu- 
lie. Somme beseijglede, oc somme vdcopieritt som her 
epther f0lger, 

Er tilstede eth obit pergamentz beseijledtt breff, vdgiff- 
uit af hogmegtieste herre oc konning. koning Christiernn. 
Etthers naadis koninglige CDaiestatis herre faders fader. at 
for hans nade var kommen klage aff kronens land Jslandt^) 
om the vdlendinge theris vijntherleijger paa landit, Huilcke 
koninglige COaiestatis breff^). strax forbiuder vijntherleijge. 



1) Dipl. lal. VI. Nr. 264. 2) Dipl. Isl. VI. Nr, 335. 



1550. HAMBORGARAft. 835 

Oc thet goditz som saa findis at være forbrutt. naer the vdlen- 
dige blifFue loffuelige tilsagde som samme breff viider formelder. 

Er tilstedeenn Copie affdragit affethbreff vdgiffuit Anno 
14811). som lagrettismend paa jslandt haffue vdgiftuit paa 
vijntherlægenn gmodt Domme oc logbogenn al være afflagde. 

Piiningsdoms Gopie. vdgiffuit Anno 14902). aff thendt 
nienige mandis samptýcke. there vdj er thesse eptherscreffne 
artichler. 

Engelske maa saa vell beseijgle Jslandt som Týdske oc 
giffue konningen theres rettighedt. oc Í0ve retferdige vare. 

Jtem jngenn vdlendiske mand at holde vijntherleijger 
vdenn nodt sag. 

Jtem jngen vdlendinge at holde skib eller mandt til 

* 

S10S. Oc the som hwser oc hemmer thennom. at være lige 
som fredlose mend. Oc theris godttz at være saa vell for- 
^^olt som frembde theris. 

Ther strax epther er gangenn enn dom^). paa Aelting. 

aff 

menige sýslemend. nerwerendis biscop Joenn. oc bleff 
besluttidt Piinings Dom. at holdis vedt magth, 

Sonderlig ther vdj neftnis vdlendiskis vijntherleijger att 
være forbudit. Oc tesliigesthe vrutferdiige kiobmandskab. 

Dýric Bramstedt. ij (salig) konning Frederiiks tiid. haffue 
annamet enn aeltingsdom Anno 1533^). saa at huer vd- 
lendske skulle giore landzenns rett. gmue theris toldt tiU 
gode rede for end the sellier eller kiober. Oc jngenn att 
bruge vijntherleijer. men at holde Piiningz Dom ved macht. 

Konninglige COaiestet vor allerkieristhe naadige herre. 
haífue foertt klagtt om the vdlendske vintherleijger oc anden 
theris hanthering gmodt Jslands rett, oc koniglige domme. 
oc haffuer Anno 1542 giffuit sit naadis obit beseijglett brefl 
til aelting oc adwaredt alle vdlendske. at the skulle vare 
thennom for skade oc skicke thennom epther log oc rett 
paa Jslandt. som tliend menige mand haftuer vedt tagitt^), 

Koningliige CDaiestatis adwarsell, met hans naadis obit 
beseygledt breff forkondit till aelting Anno 1543. at jngenn 

1) Þetta bréf hlýtur, þó að ártal sé rangt, að vera Dipl. Isl. VI, 
Nr. 264. 2) Dipl. Isl. Ví, Nr. 617. 3) Sbr. Dipl. Isl. VII, Nr. 550, 
4) Dipl, Isl. IX; Nr. 550. 5) Bréf frá 25. Dec. 1542. Nr. 167. 

53* 



836 HaMborgarár. Í55Ö. 

vdlendiske skulle kiobe met bundenn f^r end hand haffuer 
giffuit koninglige CDaiestatt sin rettighedt oc landskýlldt. 

Konninglige CDaiestatis opne breff om vijnthe(r)leijger An- 
no 1543 oc forbinder tjdske oc vdlendzke at bruge theris han- 
tering oc kiobmanskab om vijntherenn. Oc there hoes for- 
biuder alle Jslands jndbýggere at huse oc hæle sodanne týdske 
oc vdlendige vnder Jslands aeltingz Doms forpligt. huilckett 
breff' 00 saa er leest paa the menige Aelting. 

Konninghige CTDaiestatis scriffuellse om the Hammbor- 
gers Seijglationn Anno 1545. at the icke vtgiffue theris toldt 
som the konningliige CDaiestat pligtige ere. Jtem om vloffue- 
lige maal oc alne oc andre falske maal, Jtem met tonner 
oc myndre maal. 

Oc there emodt haffde the Hamborgere theris klage- 
maall. att the Jslander skuUe oc haffue vret ij theris han- 
delL Oc epther forschreffne leijlighedt paa begge sider. bleffue 
theris artickler opsatt. att jndforis till Aelting paa Jsland. 
Oc there liide oc vndgiellde hues landzens rett seg begaff. 
Thette bleff vedtagenn aff the Hamborger som theris fuld- 
megtige vare til stede hoes konningliige CDaiestatt ij Kolding. 

Aeltings Doms breft' somm Otte Stigsenn tog. epther 
forscreft'ne konníngliige Maiestatis breff's líudelse Anno 1545. 
jndholder thesse eptherscreffne artickler. epthersom Laurentz 
Mulie haffuer forklaridt oc vnderviist oss. Anno 45, kom til 
aelting the Jslandzfarer aff' Hamborg vedt naffn Peijtther 
Korner. Jergenn van Hagenn. skippere. Jtem Hans Tode. 
Henric Marthens. Hans Tijdemand. Henric Henskenn. Hans 
Beermand. Hanns van Maa. Morthen Newenberg. Hermann 
Preijnn. Hans Lijderstedt. met ílere kiobmend, epther for- 
screítne konningliige CDaiestatis Breft's liudelse. anclagendis 
Otthe Stigsenn for theris fiskebaade hand haíí'de tagidt fra 
thennom. oc for andit mere, bode om vectt oc gijlding etc. 
Oc begierede Dom oc rett, epther huilchen the vilde holde 
thenom altiide epther som log. dom oc rett kunde seg there 
om begiffue. There emodt haffde Otte Stigsenn sine gien- 
suar epther landzrett met mange ordth. Oc lagrettismend met 
lagmand there til stede sagde saa for retthe, at Týdskene 
vare nocksom adwarede ij thend sag oc there fore dömpthe 



alle fiskebaade som vdlendske gller jnlendske paa the vdlend- 
skis vegne brugthe til Sios at være forbrutt till konninglige 
^aiestatt. oc fogedenn epther Pijnings Domm^). 

Samme tidt bleffue alle fiskevectt affdðmpte offuer alt 
landit. Jtem at ald ki •onens told skall bettalis met goedt 
^i;fntt. Jtem at jngenn driffuer thend anndenn aff haffnenn. 
^enn huo thend andenn vddriffiTer. att thend bettaler tol- 
denn for thend ther vddreffuenn bleff. 

Jtem at jngen vdlendiske skulle haffue vijntherleijer ij 
'andit. epther Piinings Dom. som dömmer sodant godttz att 
veere forbrutt. vdenn saa skeer at thett komnier aff nodtz- 
twang met vijnther eller skibbroddenhedt. Dog maa smaa- 
drengij bliffue ij landit oc lære maaledt. oc bartskiære som 
hielper siuge. som then dom. paa forscreft'ne artickler giort 
ei'. ;^tthermere forklarer. 

Forudenn alle forscreffne konigliige breff'ue. aeltingis 
Dome. oc thend meniige mands bewillinge paa Jslandt. om 
vijntherleijger oc andit meer. som nu er ved Sumarier 
screffuit. oc Laurentz Mulie kandt ythermere beretthe. Tha 
er end nu Jslands logbog som haffuer væritt ij mannge al- 
der oc samme logbog slett dommer the vdlendiskes godttz, 
som ligger om vyntherenn ^n^odt som forscreffuit staar. at 
V83re forbrutt. 

Allerkieristhe naadige Herre. hureledis Laurentz Mulie 
haft'uer forhandlett sinn beffalinge paa Jslandt. epther som 
hand for oss berett haffuer oc ythermere vill beretthe. haffue 
vij hanns berettniing her vnder screffuit till enn hukommelse. 

Som forscreffne Otthe Stigsenn haffuer epther logbo- 
genn. koniglige bewiUingenn. oc landztingis dom giort enn 
endelig beskedenn mef the Jslandsfare. epther forscrefthe ko- 
ningliige CDaiestatis breffs liudelse oc tagitthet bescreffuit. gr 
Laurentz Mulie kommet there till landit met forscrefí'ne 
Olte Stigsen. Anno 1547. oc haffner ladit leest koniglige 
CDaiestatts befalingsbreff paa aelting oc haffuer tilbuddit 
huer mandt. edle oc vedle. jndlendske og vdlendske. at holde 
seg epther logbogenn oc Jslandz rett oc koningliige CDaie- 



1) Sbr. Nr. 285, 340-3M, 367. 



838 



HAMBORGARAR, 



1556. 



slattis vor allerkieriste naadige herres breff oc mandatt. Oc 
eplher thenn endelig beskedt som var Iher gangenn om 
vijntherleijger ij Otte Stigsens tidt oc íorscreffne Otthe Stig- 
senn selff persoenligenn hoes stodt paa tinget samme dag 
oc som the Hamborgere ther till landit kommenn vare. 
komme the strax tiU Laurentz Mulie oc begierede vijnther- 
lag. for the komme sildige. Oc thet giorde thend reýgde i] 
Týdskiandt var samme tidt. Tha gaff Laurentz Mulie then- 
nom forloff epther thij at the vare kommen siildige paa Som- 
merenn at the motte oplegge theris godtz paa landit oc be- 
holde hoes huer skibz goedttz, iij. kiobmend. eller andre 
theris thienere ther kunde vare theris godttz om vijnthe- 
renn. Dog skulde the jnthet sellie aff godttzett. emodt Jslandtz 
logbog. oc koniglige Domme, saa framt the icke vilde lide 
skade. 

Haffuer Laurentz Mulie faridt tiU the Jslandsfare. aff 
Hamborg. Anno 1548. ij theris kýrcke vedt Hanefiordtt oc 
haffde met seg mýeaten alle koniglige Domme oc andre 
domme. Oc loedt hand leese for thenom forscreffne breffue 
oc badt thennom vdj enn goedt mijening. at huer vilde 
vochte seg for skade oc eij giore emodt forcreffne landz- 
tingis rett. oc forscreffne J^Iandsfare aff Hamborg bad han- 
nem at handt vilde end beraade seg vijere om vijntherlag. 

Sidenn er Laurentz Mulie farenn till aelting. oc there 
adwaredt thend menige mand. at rette seg epther logbogen 
og koniglige Domme etc. Oc end raadslaget seg mett lag- 
mand oc met lagrettismendt om the Jslandsfares begier om 
enn vijntherlag. Oc fick for suar at thet jngenlunde kunde 
stedis for thij at thet var emodt logbogenn oc Jslandts rett. 
Oc her offuer sende Laurentz Mulie forscreffne Jslandsfare 
aff Hamborg bud i gien. at huer skulde relte seg epther 
logbogenn. oc landzens rett. oc vare seg for skade. Oc thet 
oc saa seriffteligenn adwarede thennom. som Copien hoes 
Laurentz Mulie er til stede. 

Menn the liige well loedt ligge theris folck oc godttz 
oc achtede slelt jnthet nogen koniglige dome. eller ret oc 
fuore ther met hen. Oc Laurentz Mulie noyddis til at lade 
bescriffue theris godtz. met lagmendt oe lagrettismendt oc 



1550. HAMBORGARAR. 839 

sette ther krone paa epther gammell viis. huilkedt forscreffne 
aft'mercktt godttz. forbrutt till kronenn. the Hamborger strax 
selffue ij gien toge. ij foraaridt ther epther. forudenn aldt 
Domm oc rett. met mange spottske ordt ther hoes. 

Samme forscreffne aar. 48. kom etth aff konigliige CDaie- 
statis skib. emodt enn haftn heder Bosanndti). oc vilde væ- 
rit ther jnde. menn the Jálandsfare aff Hamborg holt han- 
nem vde aff haffnenn. saa hand motte vdt i gienn ij oben- 
bare see. oc ligge ther ij stoer fare. till saaleugij Laurentz 
Mulie haffde handlett met the Hamborger. at koningUige 
TOaiestattis egenn skib. met koniglige CDaiestattis siobreff. 
vnderscreffuit. motte jndlobe ij koniglige CDaiestattis egenn 
landt. Oc thend tiidt var Mowriitz Beck fogett for the Ham- 
borger. Oc motte Laurentz MuHe sellft ride ditt. Oc tha war 
theris ordt saa. at thet var enn fustlandt. oc haffn etc. Oc 
tnotte samme skib icke jndkomme vdenn met sodann besked 
at skiibzfolkene skuUe jnthet huerkenn kiebe eller seliie. met 
nogenn Jslandts mandt. menn aldeniste losse oc lade. oc 
met stoer mát maatte faa saa megenn fisk till kiobs som 
skibzfolck kunde ede thet stund the laa ther. saa haffde the 
Jslandzfare aff Hamborg forbudit Jslenderne nogit att selhe 

andre end thenom. 

Endt haffuer Laurentz Mulie ythermere berett om thette 
aar Anno 1549. at som hand er kommen tiU Jslandt. oc 
faudt at the Jslandsfare aff Hamborg haffde rettidt thennom 
selffue epther theris vilhe oc tagitt thet godtz ij gien som 
var affmerckt met kronenn epther landzretthen. Tha foer 
Laurentz Mulie till aelling oc there beklagit tliet. Oc tlier 
offuer gaff hand fraa aelting adwarsell til alle vdlendiske 
sönderhgenn. at the skulde holde thenom epther koniglige 
breffue oc befalhnge. logbogenn oc Domme. som hand loedt 
leese for thenom aar forgangenn. oc ther met at være ad- 
warede om the theroffuer fick nogenn skade. 

Epther aelting var Laurentz Mulie foraarsagett. at bhffue 
ther ij landit vdt paa sommerenn. Oc som the Hamborger 
vare afflebne. loedt Laurentz Mulie bes^ege haffnner met 



1) ŒLBiitseiadar (Bátsandar). 



840 



HAMBORGARAR 



1550 



lagmend oc lagreUismend. Tha fandis the Hamborger kiab- 
drengij met theris godtz. eij anseendis nogenn rett. eller 
konigliige CDaiestatis breffue oc manndatt. oc haffue saa 
giffuit beffalinge paa noij i gienn. at lade bescriffue sodanne 
forbrott godtz. met forscreffne lagmend oc lagrettismend. oc 
affmerckthe thet epther landzens rett. Oc som Laurentz 
Mulie var ij koniglige CDaiestatis bestilling. fand hand nogle 
aff the Hamborgers kÍ0bedrengij oc tog fem met seg jnd 
paa skibett. huilcke ther vndlob hannem i gienn ij Anister- 
dam emodt ære oc redelighedt som the haffde forpligtidt 
thenom tiU at bliffue lil stede. Oc kom forscreffne Hambor- 
geris forwanther met samme fortlobne drengij oc steffnthe 
Lauritz Mulie for retthe ij Amsterdam oc ther noýddis at 
ligge till Domsdag. oc fick saadanne Dom. at beggij par- 
terne skulde komme for koniglige CDaiestat aff Danmarck. 
eller for Jslandz rett oc ther at Hide hues rett vilde giffue 
seg i] theris sag. som Laurentz Mulie viU ýthermere munt- 
lige forklare oc bewijse. 

' Endt haffuer Laurentz MuHe berett for oss hureledis 
thet er skedt paa Jslandt Anno 1550. at the Jslandsfare aff 
Hamborg vare kommen lang tid fðr endt hand kom till Js- 
landt oc begi0nthe theris sag met vnderfogdenn som hans 
legende ij samme sag her epther skall íindis hure vchristhe- 
lig met voldt oc mact. oc theris egner villie the Jslandsfare 
aff Hammborg haffue handlede thennom emodt koniglige 
CDaiestattis arme ringe thienere ther. mett fengzell oc spott. 

Nogle aff' the Jslandsfare aff Hamborg kom til Laurentz 
Mulie fredagenn epither Dominicam Gantate^) oc eskede 
íisk for theriz godtz som ther bleff liggendis sommer for- 
gangenn nest (dog emodt logenn. Jslandz rett oc adwarsell) 
oc haffde the allerede vnderfogedenn fangenn oc slagit. 
mett flere Etthers naadis koniglige CDaiestatis thiennere. som 
her eptter klarligenn skal findis. historiis viis ij ald sand- 
hedt bescreffuit paa thet allerkortiisthe. 

Som fornefíiite Hamborger som forscreffuit staar vare 
kommen til Laurentz Mulie. sagde the thennom at haffue 



1) 1). e. 9. Mai 1550. 



1550 



HAMBORGARAR. 



841 



etthers nadis koniglige ODaiestattis breff. saa the skulde haffue 
fisk for theris godtz ther var liggendis ij landit ij gienn oc 
thet forklarede met mange circumstantiis. Tha eskede Lau- 
rentz etthers nadis breff. epther huilcket hand liudachtige 
alltide giarne vilde rette seg. Tha suarede the Hamborger 
at skibet var icke kommett. som Etthers naadis koniglige 
^aiestattis hreff var paa. Oc Laurentz eskede breffuit hartt. 
"len the vndskýldett thenom som forscriffuit staar. Ther 
eptther strax mandagenn for ascensionis Dominji) kom samme 
Hamborger skib. som skulde haffue etthers nadis breff. tha 
komm thend Hans Beermand siell sietthe til Laurentz Mulie. 
oc eskede fisk for theris godtz. Oc Lauritz begierde Etlhers 
koninglig CDaiestattis breff. Tha suarede hand ney. ath hand 
haffde icke Etthers nadis breff. menn enn muntlig oc visse 
befalling. 

Samme tidt epther som Hanns Beermand kunde icke 
faa sin vilie oc jngen konninglige COaiestatis breff var hel- 
dere bekiennt att haffue. begierede hand at settis eth ting 
vedt Hanefiordt som theris skib laae aff Hamborg. There 
suarede Laurentz Mulie till. Ther ligger eth aelting paa lan- 
dit. ther er leest koninglige CDaiestattis oc andre herrers 
Domme. oc logbogenn omm vijnterlag. Ther er thet for- 
handlett om sodant godz som i tale om oc therefore soger 
dijtt. there skulie ij faa rett. oc staar thet icke till at for- 
handle etthers sag anderstedz. vdenn konninghge COaiestattis 
beffallinge. 

Tiisdagenn epther ascensionis diem^). tha for samble- 
dis the Jslandsfare aff Hamhorg oc giorde thenom selffue eth 
*^i"g oc haffde vnderfogdenn fangenn met sig. oc fick hand 
store hug there. som her epther staar. 

Oc samme Hamborger giorde iiij aff theris selskab vdt 
till Laurentz Mulie at hand vilde komme tili thenom. Oc Lau- 
rentz suarede. at ther var landzting ij landit. haft'de nogenn 
ther nogit at beklage seg. tha var ther ret for alle. Thend 
tudt the tijdinge kom. tha sloe Hans Beermandt vnderfoge- 



1) þ. e. 12. Mai 1550. 2) þ. e. 20. Mai 1550. 



denn till jorden met eth fýiT0er. Oc hure jamerligenn hand 
bleff sidenn dreffuen findis her epther. 

Y sanime vge^) haffde the Hamborger aff Kiæbleviig 
0nckelig bunden oc fangenn Torder^) bond(e) Suensen. lag- 
rettismandt. for hand var met (epther beffallinge) at lade 
beskriffue theris godz forgangenn aar. epther landzens rett. 
oc motte giffue sagefaldt for end hand kom l0es. vc fisk. 

Fredagenn for Johannis baptiste^). tha fick Laurentz 
Mulie etthers nadis koninglige ClOaiestaltis breff fra Hane- 
fiordt som var screff'uit ij Flensborg. Oc thend tid haffde 
the Jslandsfare aff Hamborg rðftuidt. slagidt oc tagidt alt 
the vilde aff Ethers nadis fisk. oc voris fisk. som een klaer 
register skall bewijse hure megit huer slag fisk var. 

Ther the Jslandsfare aff Hamborg haff'de thet giort. 
saa foer the tiU aelting. oc sige seg at haffue foett ther en 
Dom. met huilcken the mýene at viUe beskerme. aldt thend 
vchristelige voldt. oc vrett the haffde tilforne giort. Huilckett 
vij jndsetter till Etthers koninglige CDaiestat. oc ald Ghrist- 
ennrett. Haffue vij oc forfaridt. at Laurenlz Mulie haffuer 
oc ladit een Dom tagit till aelting samme tidt. som handt 
haff'uer tilstede. 

Allerkieriste naadige Herre. alt thette somm forscreffne 
Laurents Mulies berettning er. at være forhandlett. Thet viH 
Laurentz Mulie bew^ijse. oc gÍ0re gott. met the Jslender samb- 
ledis met skiibz folck somm vare ij thette aar hoes han- 
nem paa Skibett. 

Oc som the Hamborger siige neij till. at the icke haffue 
forhijndrett etthers naadis rettighedt paa Jsland. fisk, oc an- 
denn dell oc sambledis icke haffuer fanngenn oc slagen vn- 
derfogdenn met flere Etthers nadis thienere DOg met thette 
ordtz beskeedt (jn der gestaldt). Aller naadigste herre. There 
fore haffue vij paa thet aldher kortisthe Extraheredt. ret 
hijstoris viis. hureledis the Hamborgere haffue handlelt met 
vnderfogedenn oc thet epther vnderfogedens egenn hant- 
scrifftis bekiendels, met suorne edt oc sambledis epther Lau- 
rents Mules kundskab, som her epther fölger. Dog er for- 



1) þ. e. 18.-24. Mai 1550. 2) þ. e. Þórir. 3) þ, e. 20. Júní 1550. 



1550. HAMBORGARAR. 843 

screfíne vnderfogdis egenn hantscrifft megit lengre. end 
thette her staar. Oc thend samnie hijstorie somm vnderfog- 
den haffuer screífuit met sin egenn haend. haffuer Laurenz 
Mule med seg. 

Anno 1550 ved Phih'ppi et Jacobji). Mowriitz Beck aff 
Hamborg sende epther vnderfogdenn. met hans kiobmend 
Henric Loffue. Remer Digmeýer oc Claus Lýse. oc komme 
til stranden at sette kiob. Oc gaffue forscreffne kiobmend vn- 
derfogdenn leýgde till oc fraa. vnderfogdenn gick there nedt. 
som hann haffde endtt sine ærinde. tha vilde Henric Loffue 
nöydt hannem ij hans boedt. oc vnderfogdenn drog seg fra 
hannem. oc there offuer stotthe Henric Loff sin finger no- 
git oc ropthe Henric. 0efredt oefredt^). Sla ij hiell. sla ij hielL 
Thett er Týdskenes forderffuer. saa vell som Otthe Stigsenn 
tilforne. Oc ther offuer taldt the Hamborger folck vnder- 
fogdenn offiaer met the thienere hand haffde met seg. Oc 
een thienere aff etthers nadis koninglige COattz fick en 
skrame ij houdett oc the andre slagenn forderfuit. Saa vii- 
get vnderfogdenn oc kom jnd ij Mowriitz Beck boe. There 
gaff een scriffuerenn aff Skibbene seg jnd oc sloe barmHg 
een etthers naadis thienere vedt naffnn Hans scriffuer. Tha 
kom forscreffne Mowritz Beck oc sagde til vnderfogdenn. 
Thu skalt folge meg ij skibett. Som vnderfogdenn oc hans 
thienere gick paa veyenn at skibett. tha sloe een vedt naffn 
Hanns Steenfaldt Hans scriffuer. att hand faldt neesgrues 
nedt. som Hans scriffuer reijsthe seg op i gienn. kom Koertt 
Brunn oc sloe Hans scriffuer end enn gang saa hand stðrthe. 
I^og kom hand met thet samme ij baadenn. Som the kom 
ij forscreffne skib. tha besaae the Hamborger hure mange 
peninge vnderfogdenn haffde paa seg. 

Om morgenn ther epther sende the Hamborger viij aff 
theris vndermend tiU vnderfogdenn. oc gaff hannem kðr at 
vdsvellie. enten at Hgge ij barlastenn bondenn for ij Skibett 
eller epther. Ther offuer bantt the vnderfogdenn met iiij 
raaboendt. oc stragte hannem vdt oc bleff saa ij barlas- 
tenn ij iij natter oc ij dage, Oc ij liige maade Hanns scrif- 



1) þ. e. 1. Mai. 2) Svo = ófriðr, ófriðr. 



844 



HAMBORGARAR 



1550 



fuer bunden oc stragtt bag ij skibett, Dog fick da vnderfogd- 
enn forloff at scrifFue till thennom som hannem fangit haffde. 
at hans fengzell motte formildes hannem. Tha fick hand 
met Hans scriffuer then naade. at være l^ese om dagenn 
oc bundenu om natten, Oc som thette var skedt. oc siette 
dag ther epther kom Laurilz Mulie forst ij hafFnnenn for 
Jslandt, Oc hand strax screff the Hamborger tiU om the 
vilde lade tiU borgenn koningh'ge CDaiestattis thiennere. huilc- 
ket jnthet skeede. Sidenn brugte the lengij store voldt oc 
magt. met stoer forhanelse emodt forscreffne thienere. Oc 
siden f^rde the vnderfogdenn fangenn met thenom till the 
vloffueh'ge ting som the Hamborger ther selfue giorde. Oc 
alt thet the hamborger redt motte thend arme vnderfogit lobe. 

Som the forscreffne Hamborger vare da forsamblede 
oc íick bud i gienn at Laurentz Mulie icke vilde m0de tiU 
thet olofflige ting the satthe. Tha fick vnderfogdenn store 
hug oc saa jammerlige hantheridt forst aff Hans Beer- 
mand. ther sloe hannem nedt till jordenn met eth fjrrðer. 
oc ther till bespottidt met alderhaniigst som jammer er at 
leese. oc er vijere ij enn anden scrifft. Oc Hans Beermand 
oc Henric Kulthoff sagde till vnderfogdenn. Tuenne kðr giffue 
vij tig. oc the skulle være bode onde. Enthen skal thu fare 
met oss. gaa epther som vij ride fore, oc viise oss alle 
kongens íisk, eller ieg skall fore tig d^dt bag paa hestenn 
met mig. 

Tha motte vnderfogdenn som en arme stomper lobe 
huad the rede fore oc vijse thenom etthers naadis konning- 
lige CDaiestattis oc etthers naadis vndersottis fisk. fra een 
stedt oc till enn andenn oc there noydde oc trengde the 
bondene tiU at flðtte oc före samme fisk tii theris skib. Oc 
som oss er tilkiende giffuit. bleff ther forswncken oc for- 
dronctt nogle fattige bonder met samme fisk. Thet ýnck oc 
jammer er at h^re. Oc paa thet siisthe there the icke vilde 
haffue inere fisk. bleffue the selffue vens om roffuitt. 

Hure megit fisk the tog oc huadt fisk thet var oc huem 
thet tilh^rde. findes her hoes paa eth klart register. 

Oc alt thet stund thet vnderfogdenn saa motte bbe ept- 
her thenom. tha haftde Hans Beermand Oc Henric Kult- 



íá^Ö. HAkBOftGARAR. 

hofp giffiiit xij aff theris vndermendt beffallinge. at vare paa 
forscreffne vnderfogett. oc leffuere hannem ij Bosandt i gien. 

Som sodaut var skedt. tlia droge the ti!l skibz i gienn 
met vnderfogdenn oc tuenne aff the Hambor^iere. vedt naffn 
Hanns Krochmandt oc Jacop Hackrott. begierede aff vnder- 
fogdenn ip) lester fisk for 0efredt oc for Hanns scriffuers 
og hans egner kost oc thæring. thet stund the vare ij skib- 
ene. oc there offuer alt. skulde giðre oc giffue thenom aar- 
feýgdt oc jnthet andit tale paa the Hamborger end gott. 
Ther som andit skede. skulde ther icke leffue en Dansk 
mandt ij landitt. 

Thette er enn summa, mijndre oc icke myere. somm 
the Hamborger haffue handlett met vnderfogdenn. Oc samme 
vnderfogitt stadtester hans berettning. met thenne epther- 
screffne conclusion. ord fra ordt saa Hudendis. 

Liige saa haffuer thesse eriiige Hamborger handlett seg 
met meg fattige thienere oc verre end som forscreffuit staar. 
Saa sant hielpe meg gud aff ald mijn nödt oc icke sander 
mere. 

Allermildeste. naadige herre. aft' thesse forscreffnne for- 
klaringer paa nogle domme som ere gangit paa Jsiandt om 
vijntherleijgher etc. Sambledis hure thet haffuer begiffuit 
seg. thet stund Otte Stigssen haffde beffalHnge aff ethers 
koninglige OOaiestat paa Jslandt met domme oc sentenze. 
om vijntherleijger oc andre aarliige rettighederz vdgifft. 

Jtem hureledis Laurentz Mulie haffuer oss vnderviist. 
oc somm hand haffuer sit skudzmaall paa lagmend. oc lag- 
retzmend paa Yslandt. at hand jngen mand haffuer giort 
ther nogit ^modt Jslandz log oc rett oc er offuerbodig at 
suare the Jslandsfarer aff' Hamborg for etthers naadis ko- 
ninglig CDaiestatt. eller paa Jslandt. Ehuare etthers koning- 
lige COaiestatt thet viUe haffue. 

Her offuer ^i^^odt log oc rett oc gangenn sentenze. 
tha haffue tbe Jslandsfarer aff Hamborg offuerfaldenn voris 
fattige thienere paa Jsland. ©nckeligenn slagit thennem oc 
borttagidt oc roffuedt voris fisk. forudenn aldt adwarsell. 



1) Þ. e. IV 



846 



HAMBORGARAR. 



Í55Ö. 



saa thet menige landt Jslandt. vedt att sige there afF, hure 
the haffue spillet passen inet koningh'ge ODaiestatis thienere. 
oc hans nadis fisk med voris. 

Oc kiendis vij oss aldrj att haffue foett nogit aíF the 
Jslandsfarers aff Hamborgis godttz. som oss till nogenn regn- 
skab er kommen. Men forscreffne Laurent? Mulie vill suare 
ther till oc vill lide alt thet log oc rett er. fore Etthers na- 
dis koninglige CDaiestatt. Emodt forscreffne Jslandsfarers klagtt 
aff Hamborg. 

Menn huilckelunnde the Hamborger haffuer met spott. 
honhedt. fengzell. hug oc slag. bewiist thenom emodt vn- 
derfogdenn oc flere etthers naadis thienere. forklarer vnder- 
fogdens egenn pass. som hand mijener seg att ij ald san- 
hedt ville bewijse. 

Oc alt thette emodt thend chriöt(e)Iige mijening oc vmag 
etthers nadís koninglige CDaiestat, tog etthers nade tiU ij Fiens- 
borg ij fi0r. at giore samme Jslandsfarer aft' Hamborg till 
thet besthe, Thij at ther som the forscreffne Jslandsfarer 
aff Hamborg haffde begieridt enn venlig contracth paa Js- 
land. som besluttidt var ij Flensborg. Tha haffde the icke 
selffue íðrdtt thend voldt paa etthers naadis vnderfogett. oc 
flere etthers nadis thienere fðr end Laurentz MuHe kom till 
jslandt, Oc sidenn toge the fiskenn. for end the antuorde 
Lauritz Mulie Etthers nadis koninglige COaiestatis breff. Oc 
er forscreffne Laurentz Mulie ij gudz sandhedt vndskýldet 
at hand icke fick etthers naadis breff met seg her fra, vd- 
giffuit ij Flensborg. Thij hand var afflobenn till Jslandt for 
vij finge breffuit. Oc somm hand var afflðbben. screff vij 
thet strax Etthers naadis Ganceller till at Laurentz Mulie 
icke fick Etthers naadis breff met seg. 

Som the oc saa scriffue at the icke kunde bekomme 
retten huilckenn theres forsatt huer christenn mand maa 
d0mme paa om the begierde aluarligen nogenn rett eller 
icke. for thij saa. fðr end the fuore till landzting. tha haff'de 
the slagit hambredt konninglige COaiestatis folck. fengzlett 
thenom. ladit vnderfogdenn lohe som enn hund hoes jeije- 
renn. slagit andre vore thienere. nðýd fogdenn till at betale 
sin kost ij fengzel jn summa. Thet kand icke scriffuis, huilc- 



lÍAMBÓRGARAft. 



847 



ken íastelagens spill the haffue ther liegt met the arme Danske. 
Huilckett enn Torck. eller vchristhen. skulde skiemme seg at 
hafFue seg bewiist vdj. Emodt hans naturlig Consientze. oc 
alt fðr the fuore tiU aelting. 

Her emodt scriffue the at vnderfogdenn haffuer selff 
begieridt at gaa ij theris skib. oc hafde giort ^efredt etc. 

AUerkieriste naadige herre. haffde vnderfogdenn giort 
öefredt oc thet haffue the Jslandsfarer aff Hamborg regnit 
hannem til br^de. epther vnderfogdenns scrifft for v^ fisk. 
Huare for toge the icke thend bróde strax aff hannem oc 
loedt hannem loes ij gienn, oc ioedt thend anden pass fare. 
Menn hand motte bijndes met iiij raaboendt. leggís ij baa- 
lastenn. l^be epther somm the red fore. saa lengij the vare 
methe aff Etthers koninghge COaiestattis oc vore fiske oc 
icke vilde haffue mere. 

Thend samme etthers nadis fattige thiener haffde be- 
feelsmend. Hans Beermand oc Henric Kulthoff. aff Ham- 
borg. kunde thet være mueligt the motte een gang sware till 
theris voldt the bedreffue oc om forscreftne vnderfogett 
skulde Hidt sodant met sin villie, Thet giff'ue vij huer chris- 
tenn Dommer ij sandhedt at betencke. 

Ytthermere giffuer the Jslandsfarer aff Hamborg eth 
ordt tilkiende oc mijener thend fisk the fandt saa hggendis 
paa Jsland skulde varidt forhandlett for theriz godttz. 

Ther emodt sende vij nu en visse. varafftige scrifft 
huad huer slag fisk var. oc aldrj skulle the beuijse at een 
fisk aff ald thend fisk ther laae. som etthers nadis konning- 
lige COaiestat elier oss tilkom oc som the bort toge. er for- 
wexlidt eller kiobt for theris godz. oc vij eller vore jngen 
haffuer ij nogenn made beffattidt oss nogit met theris godttz. 
huilckett jngenn mand skall gÍ0re gott. 

Menn Laurentz Mulie er till stede oc vill sware the 
Jslandsfare aff Hamborg for theris godtz som forcreffuit staar. 

Allermildhesthe herre oc konning. Aff* thesse forscreffne 
artickler forstaar Etthers naadis koninglige CDaiestatt ij no- 
genn made. at hues fisk the Jslandsfarer aff Hamborg haffue 
tagidt bort fra oss saa vell som fra etthers naadis koning- 
lige COaiestatt. at the thet haffue giort. eremodt ald christe- 



848 HAMBORGARÁft. Í55Ó. 

lig rett. £rliig adwarsell. emodt screffne log oc rett. Oc be- 
giere wij ther fore voris fisk ij gienn oc at the vprette oss 
voris skade till met som vij haffue Hidt ther offuer. 

Oc hues voldt oc mactt the haffuö bedreffuit vdj frede- 
lande. met fengzell oc roff'. ther findher etthers koningHge 
CDaiestat gode raad till. at the rette Gapthener som hatfue 
bedreffuit sodanne roff. motte straffes oc at the arme Js- 
lannder motle vide. at thet er Etthers naadis koninglige 
ClDaiestatis landt oc at thet icke hore the Hamborger tiiU, 

Oc som the Hamborger ther paa arbeijde till forgieffs 
at regne oss for vdlendinger paa Jslandt etc. Huilcket vij 
forhober tiU etthers naadis koninglige OOaiestattis hogmeg- 
tighedt. bornn oc arffuinge. aldrj skeer. Thij at som ethers 
nadis konigliige persoenn. oc etthers naadis b0rnn oc arff- 
uinge ^re alle Etthers nadis fatHge vnndersottis hoffueder 
oc gudt almegtiges forordinerede offuerighedt ij Jslandt. 
Norge. oc here, saa ere vij for etthers nadis konningHge 
CDaiestattis skýldt ij Jsland ocNorge. saa veU ]ndlendske somm 
ij Danmarck. Oc vij aldt voris Hft'uis tidt somm pHgtige. rede- 
bon thienere. met Hff oc godttz ij ald vnderdanighedt. find- 
es ville oc skulle Etthers nadis konningHge hogmegtighedt 
vspardett. Datum Haff'nie Sanctj Thome apostolj dag for 
]uell. Anno etc. 1550. 

Etthers konninglige CDaiestattis vnderdanige. villige tro 
thienere. 

borgemester oc raadt 
ij Kiobnnehaffnn. 



688. 35. Deeeinl)er 1550. á Hólum. 

Skká um eignir Hóladómkirkju og Hólastóls i föstu og lausu 
eptir Jón biskup Arason frá fallinn. 

Skrá þessi er prentuð hér eptir frumriti hennar á skinni í Sig- 
urðarregistrij sem geymt er i skjalasafni HóJastóIs í Þjóðskjalusafn- 
inu í Reykjavik, og er skráin þar á 6,-13. blaði skinnbókarinnar, 
og er öll með eiginhendi síra Sigurðar á Grenjaðarstað, sonar Jóns 



1550. 



ÖÓLASTÓLL. 



m 



liialiups, að undantekinim nokkrum smágreinum og athugasemdum, 
sem sknfaður haí'a verið inn í hana síðar smám suman, flestar af 
íiuðbrandi biskupi. Er jafnan gerð hér grein fyrir öllum slíkum inu- 
skotum neðanmáls. Til afnota Iiefir verið höfð hér vlö ú'gíi'una af- 
ííkript með hendi Jóns rektors Þorkelssonar, sem hann hefir þó sýni- 
Jega ekki verið búinn að ganga frá til fulls. 

Þó að í skrá þesaari sé tekið svo til orða í upphafinu, að hún 
sé gerð „á enum næstum jólum" eptir fráfall Jóns biskups 1550, og 
þeirri dagselning sé hér fylgt, segir það sig þó sjálft, að samning 
hennar hefir tekið langan tíma, enda má af skránni sjá, að henni 
hefir enn ekki verið lokið „at fösfu inngang" (9. Febr.) 1551. Skrá- 
in hefir þvi verið byrjuð „á jólum", 25, Dec. 1550—6. Janúar 1551, 
og síðan verið huldið frara fram eptir vetrinum, þar til henni var 
lokið. Siðasti kafli hennar ber það með sér, að hann er viðbót frá 1569. 

[Hier skal jnsetia reikningskap þann sem uar þa biskup 

Jon íra fiell anno domini CO. d, U), 
[til minis. uar a holum j stalkistu gyltur kross godur 
og silfurlindi. patinur ij. iupindaler vi. angelot iiii. kruna 
fronsk ein. gyllini xij. þar af logat Ulfi vi dalina til lans og 
iii gyllinin. þar til Ulfi iiii tunnur smiors er hia honum uoru 
fyrir þau xl gylline er Ulfur sagdi aht liann hefdi ut lagt 
fyrir biskupinn j Hollande fyrir brefalausn þa^ sem foru fra 
keisaranum fyrir kongen^). 

Anno domini, QD. d. I. 
J þann tima sem lidit var íra holldgan Drottens vorss 
Jesu Christi. CD, d. og L. sara, war biskup Jon Arason Godr- 
ar minningar. Gud hans saal nóide, sem var d Holum ] 
Hialltadal a Jslande. vigdur biskup. ogsamþýcktur Administra- 
tor SkalhoIIzbiskups dæmis. af kennemonnum Skalholldzkirkiu. 
Halshðgguin ] Skalholltti. cL enn siounda jdus nouembris. 
var þat þúi faustudagur. næstur fyrer Marteinsmesso a haust- 
^fi^). Og d enum næstum Jolum þar epter war skodat og 
saman reiknad med alite og ýfersion eodra manna. lœrdra 
og leikra. Domkirkiunnar gotz. heima a Holum, og saman 
iieiknader aller adrer domkirkiunnar peningar faster og laus- 
er. frider og ofrijder. kuiker og dauder. gpter þui sem Eadz- 

1) [Þetta stendr efst á bl. 5b í skinnbókinni. 2) [Þetta stendr 
neðst á bl. 5b i skinnbókinni. — Þá hefst sjálf skráin á nœsta blaði. 
3) þ. e. 7. Nóv. 

Uipl. iBi. XI. B. 54 



ílÓLAStÓLL. 



1550. 



mann domkirkiunnar Sira Stulle Einarsson og adrer íltvm- 
boda og bua nadzmenn GÍordu reikningskap. Og suo vvar 
saman reiknad. huad logast hafde vpp cl fimm og .xx. aar 
4 medan biskup Jon hafde riktt. og suo huad aukist hafde. 
og hann hafde til lagtt. og ^pter aullum fýa saugdum 
greinum. var þetta registrum giortt og samsett sem hier 
epter skrifad stendur. 

Jn primis. jnnan kirkiu. yfer haalltare Jons hofud med 
silbur. Jons hönd med silfur. hsatidatextar .ij. med silbur. 
gýlltter. og sunnudagatextar. ij, med silbur. Jons skrin og 
Gudmundar skrin og aunnur .ij. skrijn minne. CDonstrancia 
stortt og forgýlltt med silfur. og annat minna. J skrudhuse 
.viij. kaleikar med patinum. og ginn kaleikur med guU. vegur 
half(a) niundu mðrck .xi. corporalishus. med .xv. corporal- 
um. ij. silfurchoronur. ij, silfurhomplar. iij. krismaflðskur 
med silfur. hnappur einn af Jons hðfde med silfur. og litid 
brotasilfur. kross med festi aa Mariu likneske. og koppur 
med silfur aa odru. mensurar .iij. med silfur. og .j. prossto- 
rium^) med silfr sem hafa mcL j handhokarhusum. 

Jtem j kaleika almariu. sandalia med skinn. tannkamb- 
ur og trekambur, ^inn lausnarsteinn. iiij. paur glofa slitin. 
klippujarn. ij. gskiur og skære. latungsbaudkur^), gitt mirru- 
skip med kopar. baksturjarn þrenn. sacrarium munnlaugar 
.V. og stor vatzkallz munnlaug. sermons bækur .ij. jslendsk- 
ar. og ein daunsk postilla .x. jstoriakuer syngiande, Jons 
saga. Þorlaks saga. og Gudmundar saga. allar a einne bok. 
gin bibilia j norrænu. og Mariu saga og aunn(u)r Gudmund- 
ar saga, jslendsk breuere. ij. a ueturin. salltarar ij. 

Þetta j skruda. j klerkakistu. viiij. kapur heilar, og .iiij. 
vppgefnar, J diaknakistu dalmadikur. v, paur hæf. og ferfl 
uppgefin. J annare diaknakistu .vij. paur hæf. og ein stðk. 
og. v, paur uppgefin. J haukla almariu. .xix. hauklar. og 
.j. slitinn. CDessuklæde .v. j biskupskistu. mitur. ij. annat 
med kodda. Tannbagall og koparbagall. grmasloppur. og 
ryckelin, latuns biskupar .ij. hofudlijn stðk .iiij. og tuennar 
stolur, messoklæde, vj. Corporalishus med nockrum corpo- 



1) þannig. 



■ 

1550. hÓLASTÓLL. 851 

ralum vondutu. Hðklar .xix. Ghalefactorium. handklæde .iiij, 
Glodarker med silfur. annat med kopar. J diaknakistu. lat- 
ungskross. saurdukar þrir. vigsludukr einn. brun Jtem j 
einne klerkakistu. sloppar. xiii], og einer vænger. formaduk- 
ar .iiij. og fiogur mercke, £\n(n) hokuU. Hatidabrun a haallt- 
are medbuninge. silfurneradur saurdukr og vixludukr. Huer- 
daglegr hcíalltaris skrude alíær med brikarklæde. ginglaskrude. 
Dalmadikur .ij. og sercker, ij. alltarisklæde. v. haufd íL fostu. 
Pram j kirkiu. AlltarisDukar .iiij. og saurdukar .xiij. sessa 
og aklæde j framestodustol, koparhialmur og jarnhialmar .iij. 
koparstikur ,xi, og koparstiake. j, koparstikur .ij. fyrer brik- 
enne. og godar koparstikur ,ij, Pislarmark ýfer haaalltare 
giortt med tonn. likneske .iiij. ok^) ýfer hd.alltarenu med 
^labasturstein. €^"§1^^ ,ij. med gýlitum stikum. koparkross 
^ haalltare. alltarissteinar .vi. lauser. pax. u. haumplar. ij. 
frammestðdustolar .ij. og þridie jarnstoll. 

f etta j bokum. Nyr grallare sýngiande med sekuencium. 
J diaknakistu. Kanabok god er helldur oraciones j hatidis- 
ínessum og benedictiones epistolis^). Annar lesgrallare a hcL- 
tider. Tonarius og litell pasturall. Þessar j kor, Gamler grall- 
arar .ij. med sequencium vm ctrid. þridie forn grallare. se- 
quenciubækur ,ij, Gudzspiallábækr med pis(t)Ium .ij. £in kana- 
bok med formessum. aunn(u)r sýngiande med formessum. 
niessobok med kana. J Aunnustuku processiunalar .vij. og 
med kirial. Gapitularij. iiij. ymnarij. iij. wetrarlesgrallar- 
ar .ij. og sumarlesgrallare. uiij. iesbækur. jstoriubækur .viij. 

uetur. iiij. og a sumar .iiij. frammestðdu jstoriubok sýngi- 
önde med ýmnum j kring vfá arid. historiubok aa ueturin 
de tempore. kogrfelldar .iij. og felidasiitur .ij. biarnfeilder. 

GÍitdukar .v. J Mariustuku. ailtariskiædi. og brikr áj. J 
stöpli kluckur storar .vij. og .iiij. minne. Smaakiuckur ,vij. 
nied þremur smabioilum. Kistur storar og godar jarnadar 
•ly. stockar .vj. goder, viij. huers dags vænger. ij. uel fær- 
er af þeim. stor kross fyrer kordyrum. Mariu iikneske .ij. 
nied hurdum. Jons likneske baptiste med alabastursstein. 
Gudmundar hkneske. Olafs likneske. stortt forgýilt, og ann- 



1) Svo. 

64* 



852 



hólastólL. 



Í550. 



at med slein. Jons Hkneske stortt forgýlltt j Jonsstuku. Mariu 
likneske og Josefs likneske j einne brik. Aunnu likneske áj. 
liknesce med stein. brik j krosstuku med alabastursstein. 
pislarmarck og annat likneski til. Glergluggar j kornum. 
xij. og fram ] kirkiu .ij. CDalud brik j Aunnu stuku. J ka- 
pellu. pislarmarck og .iij. likneski litil. einn litiil vœngur 
med glit. alUarisklæde og sacra^) handklædi. kirkiutðlur med 
agat. breuere med common fra paskum til aduentu. kirkiu- 
vixlukuer, donsk cronica j latinu. paskabrefere syngiande. 
jolabrefere, prima lestrabok. langafaustubrefere. Gudzspialla- 
bok. caumul brefere meddesanctis sýngiande. [mortuarium. 
d sumarit^). þýsktt brefere. stor salltare jslenskur. passio- 
nall med pappijr. God messobok vm airit. med bokfelle. bref- 
ere .ij. annat d sumar enn annat ca vetr. lesbok (L veturin. 
Jtem uar tekit ] kirkiunne aa Saudafelle .ij. gamler pastu- 
ralar goder. gaumul eign kirkiunnar. messoklæde og kaleikr. 
og margtt annat þat bisknpenum og kirkiunne til heýrde. 

í*essa peninga og ornamentum jnnan kirkiu nefur BÍsk- 
up Jon lagit til Hola domkirkiu þat æigi er fýr skrifad, ^in 
forgýlltt brik d midiu kirkiugolfe. med alltare og aullum 
sinum buninge. CíDessuhaukuU og tuær dalmadikr med Eosa- 
íluiel. Gantarakdpa med flugil. Suptijl med guduef og du- 
builtt silktí. gingelsk jstoriubok og grallare. huertueggia per 
anni circulum .xvij. pappirs brefere prentud hier j landit^). 
Sma kaleikar. v. tiolld m.ed refilsaum oþelud kring víBi 
allaíi kor. steintialld ýfer hdalltare. borusaums tialld aa Jes- 
us kor. Tiolld ofin fraííi j kirkiu .ij. sitt huorum megin suo 
laung sem kirkiail er. faustutialld med sprang. gnn meste 
partur nýr þo nockut forntt wtan med. Alltarisklædi med 
þeladan Refilsaum. vij. med einu vit Os^). eitt med kross- 
saum, wænger med sprang tuenner. med borusaum einer. 
fons umbuningur nýr. sessa stor, sandalia med flngel. messo- 
bok vm drit med pappir. aunn(u)r med kalfskinn. kanabok 
og handbok þýddar. ij. formesso bækur. ymnarius einn. stor 
klucka. er kollud er Jonsklucka, og Mariuklucka stor. atti 
kirkiafi sialf til hennar koparin(n). 

1) Svo. 2). [.a suraarit. m**m, skb. 3) Það eru ún efa þau frá 
1534'. 4) [þ, e. Kolbeinsárós. 



1550, 



HÓLASTÓLL 



853 



Jtem j timburstofu, atta og .xx. latinubækur. Salltare 
nied bokfelli, Gudzspiallabok med pappir j norænu. No- 
uvm testamentum a litille bok. £\n timburaux .j. suerd .iiij. 
lensur med eirne hia Biarna æ, Skupsstodum. metasksaler 
nied metum. stor bismare med kopar .ij. vatzkallar. stor 
ketill nýr. ein munnlaug. xi. treskaler. gamall stakkr med 
skinnum. hua med skinnum gaumul. skinngloar tuenner. v. 
kistur. og .j. stokkr. pansarar niu og .xx. hattar. xviij. ^in 
týe a Oslande. aunn(u)r ] Brecku. fern vestur æ. Kulu. ^in[n) 
pansare j Hegranesi j Ase. 

Jtem ] fatabure storar skaler .ij. gylltar, ij. og .v. skal- 
er litlar. vij horn buin. og eitt buid horn med loki, vij. obu- 
in horn. vj. skurii buiii og .iij. brdkud. viij. spirur. og eitt 
stettarker med loki. eitt silfurstaup. xiij. smastaup. og ein 
stor treskaal .viij. smaskaler. koparkðnnur .viij. med einni 
loklausre. xij. tinkðnn(u)r. og ein brakud .xix, tinfaut med 
jllum oggodum ogeitt salltsier. vij. trefðt og .ij. litil. xij. raud- 
er skerdiskar .ij. dukar. munnlaugar storar .ij. og þridia 
^ei vatskall. ij. kistur med lokum .ij. loklausar. iiij. katlar 
nied hitukautlum. pottar. vij. med tueimur uondum. ferda- 
laupar. ij, diskahringar þrir. ein ox. reip vpp æ, ,vij. hesta. 
fimm tunn(u)r miols. tuær tunn(u)r mallz. j. tioru tunna. 
hunangs attungar. viij. og .j. stor býrda .xL sauder at aull- 
um kiotum. saudarmors ýdur. iiij. hakalls lýckiur hundrat 
og .11. klýppingar. xxx. og .viij. lierefstiolld. iiij. med einu 
vondu. stofutiolld .ij. gaumul med vll. Refilsaumstialld eitt 
"jtL med vtlendskan lit ýfer pallborde. vll af .xxx. saud- 

reckioder ij. vnallttkuorn .j. tueir pipuhlutar. mustars- 
^uern .j. c. og .XXX. asmundar. læ,sar .iij. tiu liaer. har(d)- 
steinn einn. RÍst og sleif. ketilkrokar. eitt felltt net ,xi. alna. 
.XX. og .v. secker. ferdatiolld tuo. xvj. klýfberar. Jons kupa 
^^ed loki. iij. horn silfurbuin komu nordan at seirna. Jtem 
fýr skrifad silfur. sksaler. staup og spirur med tueimr lok- 
um. ad viktt. xxx. og fiorar merckr. Þat silfur at auk oueg- 
it sem var a hornum og skurnum. 

Hefur biskup Jon. gud hans síal ndde. sentt konginum 
uær, vj h(undrud) lod ailfurs er kongurinn hafde beidzt og 
krafit af domkirkiunne. 



854 



HÓLASTÓLL. 



1550. 



Jtem tok erchebiskupin{n) ] Þrandheimi med aullu Gud- 
mundarsilfre og gulle sem var þaa biskup Jon med tok. 
Hafde €rchebiskupin(n) lofad at Idta canonicera helgidom 
Goda Gudmundar. sem jnciglat bref grchibiskupsins þar vS 
giortt ut uisar. [Jtem þat gull og silfur. sem biskup gitenn 
Gottskall atti at honum fra follnum var sentt hans erfingi- 
um til Norigis^). 

Jtem fyrer þau týgie og vopn sem logast hafa fyrer 
biskup Jone. hefur hann lagtt kirk(i)unne. ij. fallbýssur. er 
keyptar uoru fyrer .xvj. hundrud j kaupstad. þar med .ij. 
attungar pudurs og .viij. jarnlod. þar til viiij hakabýssur. 
fyrer. viiij. hundrud. og halíhaka .vij. fyrir .liij. hundrud. 

Jtem j slotskemmu. nær hundrat vætta smiors. skreid. 
Ixx. og .vj. vœtter .j. fellebord. sager .ij. skap .j. 

Jtem j breidastofu. j. kista stor. xx. tunn(u)r og .vij. 
betur .iij. halftunn(u)r .ij. hituskaler. ij. trekter. ^inn tunnu- 
hane .vij. pipur. einn Htill ketill. j saal skap og fellebord. 

Jtem vit Os. mioi .iiij. tunn(u)r, tiara .iiij. tunn(ur). 
halftt larnfsat. storar kluckur. ij. nýiar. £in litil klucka, stock- 
ur og kista. Sæng alfær. brefere per anni sirculum^). se- 
quenciubok. messuklædi og hokull. 0'n hud. ginn skipketill. 
pottr. Drangeýarfeste. tolfahringur alfær. seksahringr alfær. 
Þar til .ij. forn skip j Malmeý. halfftt hia Amunda. wt j 
Fliotum .ij. eda .iij. skip. 

Jtem j breidabure .iij. uoder. og. vj. liaer .ij. pÆIar, ij. 
rek(u)r. aa .ij. hesta kolasecker .Ix. gelldings klippingar. xx. 
ærkh'ppingar. xviij. hrifur. iiij. klarur. vj. orb .ij. býrdur og 
gin kista. k(l)ifberar. x. stigar .ij. Eeip a atta hesta. hrip a 
.v. hesta. tuennir klafar. og þrennir torfkrokar. 

Jtem j kalldasksala. xvij. naut at aullum kiotum .Ix. saud- 
er af^) aullum kiotura. xx. og viij. mors ýdur .vj. nautz yd- 
ur. cc hundrud^) biugu. sperlar. xl. gndekolfar. xvij. jspeniar. Ix. 

Jtem j bordhuse. ij. kistur. stockar .ij. fiorer lijndukar. 
og fimte vlldukr .j. bordhandklædi, trefaut. xxx. og .ij. gitt 
tinfat. v. diskabrot. skerbord .xviij. 



1) [Ritað neðan við á spássíu með sömu hendi, og ekki vísað inn, 
2) Svo, S) þ. e. työ bundryð. 



1550 



HÓLASTÓLL. 



855 



J sodhuse katlar vonder .j. botnlaus. j. jarnsleggia. 
ketilkrokar tuennir. þriu auskutrog. ij strockar. 

Jtem j skyrbure .viiij. storkerulld. £itt stockaker j iordu. 
trog .Ixx. og .ij. smakioruUd. xx ,ij. katlar .j. pottur .xi. 
fðtur .iiij. drýckiaraskar. vigsluaskar .iiij. skaler .xxx. rett- 
arker. x. fiorer strockar .viij. spæner. xviij. tunn(u)r skýrs, 
iiij. grindr .ij. kistur. gin smiortunna. 

Jtem j sueinaskemmu, vj. sængur alfærar. og .ij. dýn- 
ur vðndar. ferfi badfaung .j, kista. vaskall og kola. 

J Radzmannsstofu .j. sæng alfær. aunn(u)r vond .j. 
kisla loklaus. 

J prestaskdla .ij. sængur alíærar. 

J brýtastofu. j. sæng og hæginde. £in kista. 

Jtem j langabure. j kosti. smior. xxx. alner og .ij. 
stiku hcL og stiku breid. fiogra alna kalfur. half aunn(u)r 
alin sa breidd. a hæd .ij. alner. minnr en kuartiel. vxa hud- 
er. XV. pundare og reisla. smiorjarn. kista og býrda. Reikn- 
ast þetta fyr skrifad smior .vj. h(undrud) uætter og .xx. vætt- 
er. og kalbur at auki. 

Jtem frider peningar heima aa Holum med þeim sem j 

eldum er, 

kýa .Ix. og .V. Naut (L fiorda uetur. og elldre. xviij. 
Naut á þridia uetur .Ixx. og þriu. Naut d annaii vetur .1. 
og eitt. med tolf kuigum kelfdum. líaut & fýrsta vetur. xiiij. 

Asaudur halftt ed fiorda hundrat. minnr ein ær. Geld- 
ingur. iiij. hundrud og .vj. sauder betur. og þar til von j 
Drangeý. xxx. og .vij. Laumb allz heima og j eldum. tuo 

hundrud .xxx. og .iij. 

Haudnur og hafrar .xx. og .ij. med .iiij. kidum. 

Hestar .vij. hross .x, med einu aa annan vetur. 

Jtem von at smiore fyrer sunnan. adur verkostar eru 
af tekner. Ix. og .viij, vætter. 

Jtem sauder vpp skorner ] Haukadal, xxx, 

J Vik hia Orme. xxx. 

Vestur a Nesi og hia sira Birne á Kuennabrecku. xviij. 
vœtter smiors. ^inn attahringur fyrer sunnan. og batur fyr- 
er uestan, 

Jtem leigna brestur og landskýllda. epterstðdur ðreiga- 



856 



HOLASTÖLL. 



1550. 



skvllder. og so uisar skullder, fyrer gamalkýr. er þat alltt 
skrifad hia radsmanne. Nær .v. hundrud. 

Jtem ] Uiduik. kyr. xij. ött naut d annan uetur. Asaud- 
ur. 1. og .vij. Laumb. xxx. 

Hier til fra Lambanesi .xl. asaudar. Gellder sauder. v. 

Jtem ] Fliotum epterstodur cL nautum. A fýrsta uetur 
.XX. (L annan vetur .j. Laumb, xx. og .j. er þetta þar alltt 
j eldum. 

Jtem aa Hofstodum kýr .xx. ^inn uetrungr. Asaudur. 
Ixxx, og .ij. Gellder sauder. xl. og nýiu. Hestar ij. a þridia 
vetur .ij. iL annan uetur. hross .vj. gitt folalld. laumb. 1. 

Jtem a Flugumjre. kýr. xix. kuiga a annan uetur. Naut 
d þridia uetur .j. naut d annaii uetur. kalfar .viij. Asaudr 
A\S^ Gelldingur. xxx. og .ij, Laumb .Ixx. og. viiij. hestar .ij. 
Smior. xiij. vætter. 

Jtem j Tungu. kýr. viij. Gamalltt naut. a þridia uetur 
.iiij, kuiga a annan kelfd. uetrungar .iij. Asaudur. llx^r og þrir. 
Gelldingar .xl, og ,vj. laumb .Ix. hross .iiij. og .j. a annan 
uetur .ij. foluUd. smior .vj. vætter. 

Jtem ] Biarnarstadarhlijd. kýr .viij. kuigur .ij. a an(n)- 
an uetur. waut .j. a annaíi uetur. vetrungar .ij. Asaudur. 
c.at XX, og .viiij. Gelldingar .Ixxx. og .ij. laumb. Ixxx. og 
,vj, ]. hestur. hross .iiij. a an(n)an vetur .ij, folalld .j, smior 
,v, vœtter. 

Jtem j Holltli. kyr, x, kuiga a an(n)an vetur. Naut ,ij. 
a annan vetur. og .ij. naut a fýrsta uetur. Aaaudur. Ixx.er 
og .iiij. Gelldingur .1. og ,v. Laumb ,xl, og .iiij, hestar 
hross med folallde. Smior .x, vætter. 

Jtem a Kulu. kýr. xiiij. gitt naut a þridia vetur. a ann- 
an vetur .vij. Naut ct fýrsta uetur .v. Asaudur .c. Gellding- 
ur. II. og þrir. gnn ef gelldingurin(n) er eij suo margr. þíi 
er asaudur þui fleire. Laumb. llx.er hestar .iij. hross .ij- 
samangiortt smior j haust. xij. vœtter. 

Skullder vtan gards. 

Naut gamall(t) hia Gudmunde Einarssyne. 
hlutarvon half, hia Joni Þorsteinssýne. og hia Einare 
a Grund .ij. œr firer gamalku. 

Hia Jone Arnorzsyne. veturgamailtt naut. 



HÓLASTÓLL. 

Hia Jone koll .ij. sauder ueturgamler, 

Jtem a Asgeirssa. kýr .viij. kuigur .ij. d þridia uetur. 

a annan uetur .j. a fyrsta uetur .iij. Asaudur M^^ Gellder 

sauder .viij. laumb. xL kaplar .ij. €itt nautj eldum. a Stora- 
nupe. 

stendur eptir leigur og landskylld j Galltarnese hia sira 
Einare. 

Jtem a Urdum. kýr. xi, naut a annafi uetur .j. og kuig- 
.ij. a annan uetur. naut a fýrsta vetur. xiiij. Asaudur. 
Ixxx. og .vj. Gellder sauder med hrutum .xx, og .iiij. Laumb 
heima og j eldum .xL og .v. hestur hross .iij. smior .xv. 
vœtter. 

Jtem hia Magnuse a Lunde .xij. aurar. 
hia Gudmundi Þorkelssyne .iiij. agillde. 
hia Þorgeire ] Olaísfirde. naut tuæuett. 
hia Gudmunde Einarssyne. xL ahier. 
Þorsteine Þordarsyne morck. 

Jtem a Mýrkæ,. kýr .ix. kuigur a annafi uetur .iij. naut 
^ fiorda uetur. j. a þridia uetur. j. d annan vetur. j. a fýrsta 
vetur. V. Asaudur .U.er og .v. Gelldingur .Ixer og .ij. Laumb 
•'x. og .IX. hestur .j. hross med folallde. smior .xx. vætter. 

Jtem j Huassafelle. kýr .viij. kuigur a ]Dridia uetur .ij. 
ö annan vetur þriar. gelltt naut tuæuet(t). a fýrsta vetur .iiij. 
-A-saudur .L og .vij. Gelldingar .xxx. hross medfolalldi. ann- 
ueturgamalltt. 

Jtem j Miclagarde .xx. og .ij. kýr. naut gaumul .vij. a 
þridia uetur .v. a annan vetur. v. og .j. kuiga. a fýrsta vet- 
•vj. Asaudur .c. .L og .vij. þar til .xx. og. viij. fra MaLi, 
^elldingr. Ux er og laumb .Ixxxx. hestar .ij. ginn sudr 3 Vik 
hia Orme. hross .v. fololld .ij. Saman giorlt smior .xxx, vætt- 
Vur þar j haust .xx. vætter skreidar. 

Jtem j vmbode sira Halidors. L^ndskýlldarbrestr. j Kelldu- 
huerfe. viij. agillde. j eldum. £iít naut (L annail uetur. m 
fialle naut æ, fýrsta vetur. leignabrest af .xiij. k(ugilldum). 

Var suo micil jarda eigfi Holakirkiu. þcL biskup Jon 
Godrar minningar fra fiell oc suo býgdar oc kugillde med 
sem hier epter skrifast. Hefur biskup Jon þær allar jarder 
aptur lagtt kirkiunne :sem : dýrleike er^fyr skrifadur. fyrer 



858 



HÓLASTÓLL. 



1550. 



þær sem hann hefur j burtt feingit og selltt af þeim jord- 
um sem kirkian atti. þa hann med tok, en þær allar vr 
eýdi býgdar sem eýdi er fyrer skrifat. þo þær væri oc kirki- 
unnar eign adur. og voru þær allar med aungwm husum. 
Jn primis j heimaumbodum. 

Med Þordarhðfda, vij. kugillde. lan(d)skylld .iij. c. 
Med Vatne .vj. kugillde. landskýlld. gitt .c. 
.Ixc Med Manskapsholi .vij. kugillde. landskýlld iij, c. 
Med Bæ .vij. kugillde. landskýlld .ij. c, 
Med Þumlasksala áiij. kugiílde. landskylld, x, aurar. 
eydi. Med Hugliotzsíódum. v. kugillde. landskylld .x. aurar. 
Med Liotstðdum .vij. kugiUde. landskylld kugillde og 
X. aurar. 

Med aa ,vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Biarnarstðdum. vij. kugillde. landskylld. ^itt 
hundrat. 

Med Enni .viij. kugillde. landskylld .iij. c. 
Med Nýlendi .vij. kugillde. iandskylld. ij, c. 
Med Grindum. vij. kugillde. landskylld .ij. c, 
Med Bruarlande. vij. kugiUde. landskylld .iij. c. 
.XX.C. Med Stafne .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 
eýdi. Med Kambi .iiij. kugillde. landskylld .iiij. ítgillde. 
,xc« Med Alekstðdum .iiij. kugillde. landskylld .x. aurar. 
Med Skuggabiorgum .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Midhusum .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Grof .viij, kugillde. landskylld .iij. c. 
.xxx.c. Med Brecku .vj. kugiUde, landskylld .ij. c. 
Med Oslande .vj. kugillde. landskylld .iij c. 
Med Teigi .v. kugilldi. landskylld £iit hundrad. 
Med Krossi .vj. kugillde. landskylld .ij, c. 
Med Marbœli .viij. kugillde. landskylld .iij. c. 
Med Þufum .vj. kugillde. landskylld ,iij. c. 
Med Mýklabæ .vj. kugillde. landskylld .iij. c. 
Med Sleitestodum .vj. kugillde. landskylld aij. c. 
Med Suidningi .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Vnastðdum .vj. kugillde. landskylld .ij. c, 
Med Saurbæ .vj. kugillde. landskylld .ij. ,c, 
Med Skridulandi .vij. kugiUde. landskylld .iij, c. 



1550. 



HÓLASTÓLL. 



859 



Med Biarnarstodum .vij. kugilide. landskylld .iij. c. 
Med Fialle .v. kugillde. landskylld. gitt hundrat. 
Med Nedra asi .vj. kugiUde. landskylld .iiij. c. 
Med gfra asi .vj. kugillde. landsskylld .ij. c. 
Med Vijdinesi .vj. kugillde. landskylld .ij. c, 
Med Hofi .vj. kugillde. landskylld .x. aurar. 
Med Rejk(i)um .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Huamme .vi}. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Hraffiholi. vj. kugillde. landskylld .i}. c. 
Med Hrafnstodum ,vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Kalfstðdum .vj. kugillde. landskylld .iij, c. 
Med Kiarualsstðdum .vj. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Jnguolldarstodum .vj. kugillde. landskylld c. 
Med Nautabue .vj. kugillde. landskylld .ij. hundrud. 
Med Skufstðdum. xij. kugillde. landsskylld .iiij-. c. 
Med Gardakoti .v. kugillde. landskylld. gitt c. 
Med Hringuere .vij. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Holakoti .v. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Widuik stadarins bue sem fýr seier. 
eýdi. Med Langhusum .iiij. kugillde. landskylld nauta 
geymsla d vetur. 
Med MýklhoH .vj. kugillde, landskylld .ij. c. 
Med Litlaholi .v. kugillde. landskylld .iij. agillde. 
Med Kýrhollti .vj. kugillde. landskylld .iij. c. 
Med Brimnesi .vj. kugiUde. landskylld .iij. c. 
Med Backa .vj. kugillde. landskylld .iij. c. 
Med.Lsék .v. kugillde. landskylld .j. c, 
Med Enni. vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Asgeirsbrecku .vj, kugiUde. landskylld .iij. c. 
Med Narfastðdum .vj. kugiUde. landskylld .ij-. c. 
Med Löne .viij. kugillde. landskylld .ij, c. 
Med Vattzleýsu .vij. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Gliufra .vj. kugillde. landskylld. gitthundrat. 
Med Hofstðdum stadarins bui. sem fir seiger. 
Med Suadastðdum .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Dýrfinnastðdum .viij. kugillde. landskylld .ij, c. 
Med Breckukoti .v, kugillde. landskylld .j. c. 
Med Ytri Breckum .vj. kugiUde. landskylld .ij, c, , 



860 



HÓLASTÖLL. 



1550. 



Med Sýdre Breckum .vj. kugiUde. landskylld .iiij. c, 
Med Hofdælum .vj. kugillde. landskylld .iij. c. 
Med Framnesi .vj. kugillde. landskylld. sio ÆgiUde. 
Med Axlarhaga .v. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Grund vij. kugillde, landskylld .ij. c. 
Med Þuerdi .iiij. kugillde. landskylld .iij. c. 
MedFrostastðdum .xi. kugillde.landskylld.v.tahundrad. 
Med Huamme ,vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Hialltastodum .vi. kugillde. landskylld .v. c. 
Med Biarnarstodum .vj. kugillde, landskylld .iij. c. 
Med Litla Huamme ,v. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Rettarholltti .vj. kugillde. landskylld .vij. agiUde. 
Med Flugumýre stadarins bíle sem fýr seger. 
.Ixc Med Storadsal .viij. kugillde. landskylld .iij. c. 
Med Grund .vij. kngillde. landskylld .iiij. c. 
Med Cessceliudcal .vj, kugillde. landskylld .ij. c. 
.xxxc Med sýdre Grund .vj. kugillde. landskylld kugillde og 
.v. aurar. 

.xxxc. Med Vðglum .iiij. kugillde. landskylld .i|. c. 

Med Wlfsstðdum .vij. kugillde. landskylld .v. c. 
Med Kuskerpe .vj. kugiUde. landskylld .ij- c 
Med Wppsðlum .vj. kugillde. landskylld .ii}. c. 
Med Flatatungu stadarins bui sem fýr seiger. 
Med Kielldulande .vj. kugillde. landskylld .iij. c. 
Med Merkigili .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Midhusum .v. kugilide. landskylld .xv. aurar. 
.xc Med Nýabæ .iij. kugillde. landskylld .x. auran. 
eýdi, Med Skatastðdum .v. kugillde. landskylld .xv. aurar. 
eýdi. Med Bustðdum. iiij. kugillde. landskylld .xij. aurar, 
Med Hlid stadarins bui sem fýr seiger. 
■xc. Med GiHum .v. kugillde. landskylld .xij. aurar. 
.xc Med Þorliotstodum .vj.kugillde. landskylld .xij. aurar. 
.Ixc Med Hofi .ix. kugillde. landskylld .iij. c. 
.xxxc Med Vatne. vj. kugillde. landskylld. j. c. og .xl. alner. 
Med Krýddholi .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
Med Wallhollti .vj. kugillde landskylld .iij. c. 
.xxc. Med Ytra Vallhollti halfu. vj. kugillde. landskylld ,j. c, 
Med Skinþufu .v. kugillde. landskylld .j. c. 



l5S0. HÓLASTÓLL. 8gj[ 

.l.c. Med Vðllum .vj. kugillde. landskylld .iij. c. 

•xxc Med Backa .vj. kugillde. landskylid .ij. c. 

Med Langamyri .vij. kugillde. landskylld .ij. c. 

Med Krossanesi .v. kugillde. landskylld .j. c. 

eydi. Med Huseý^). 

Med ábæ j Dölum. v. kugillde. landskylld .j. c. 

Med Gelldingahollti stadarins bue sem fyr seiger. 

Med Skordugili .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 

Med Torfgarde .v. kugillde. landskylld .j. c. 

Med Marbæli .vj. kugiUde. landskylld .ij, c. 

Med Egg .vj. kugiUde. landskylld .iij. c. 

Med Rijp .ix. kugiUde. landskylld .iij. c. 

Med cLsi .xi. kugiUde. landskylld .iij. c. og .xv. aurar. 
eýdi. Med Vatzkoli .v. kugiUde. lándskylld^). 
.xijc. Med Asgrimstðdum .iij. kugillde. landskylld .x. aurar. 

Med Nesi .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 

Med Keflavijk .vj. kugillde. landskylid .ij. c. 

Med Gardi .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 

Med Malmeý .vij. kugiHde. landskylld .xl. lamba eldi, 

[Summa malnytu kugiUda j heimaumbodi med jordum 

3 byggingu vc xi tiger iij^ og utan gardz 46 sem sidar seiger^). 

Jtem j Skagavmbodum. 
Med Hrauni .ij, kugiUde. landskylld .vj. vætter fiska. 

Med ÞangskcLla .iiij. kugiUde. landskylld .iiij. vætter. 
eýdi. Med Kellduvijk .ij. kugillde. landskylld .iij. vætter. 

Med Mallandi .iij. kugillde^). landskylld .v. vætter. 

Med Nesi .ij. kugillde. landskylld -iij. vætter. 

Med Kietu .iiij. kugiUde, landskyUd .vij. vætter. 

Med Kleif .iiij. kugiUde. landskylld .vta vætt. 

Med LcLmula .ij. kugiUde. landskyUd .iiij. vætter. 

Med Hualnesi .iiij. kugiUde. landskylld .v. usétter. 

Med Selnesi .iiij, kugiUde. landskyUd .v. vætter. 

Med Brokarlæk .ij. kugiUde. landskyUd .iijía- vætt. 
eydi. Med Holi .iij. kugillde. landskylld .v. mgillde. 

Med Þorbiargarstðdum .iiij. kugiUde. landskylld .v. 
æigillde. 

fv * ^\ ^y"*^ kÚKUdum og landskyM. 2) Hér er eyða 

ynr landskyldinni. 3) [Á spássín með sömu hendi, ekki vísað inn. 
; uTantar j k(ugillde) ta Mallandi", ritar Guðhrandr biskup á spássíu. 



m 



HÓLASTÓLL. 



1550 



Med Sæfarlande .iij. kugillde. landskylld .vij. vætter. 
Medhalfum tluamme jLaxardal^).landskyIld.vj. vætter. 
Med Celda^) .ij. kugillde. landskylld .iij-. vætt. 
[Med Meyarlandi i] kugiUde^). 

[J Skaga umbodum kugillde xl og vi og utan gardz 
iij*), [Summa j c xxvij^). 

J Fliota vmbodum. 
eýdi. Med A j Olafsíirde .iiij. kugillde. landskylld .x, aurar. 
Med Osbrecku .iiij. kugillde. landskylld .j. c, 
Med Skeggiabrecku .vij. kugillde. landskylld .ij. c. 
.Lc. MedÞorisstödum.v.kugillde. landskylld.j.c.og.v.sagillde. 

Med Vemundastödum .v. kugillde. laudskylld .j. c. 
.Xxc* Med Hreppisaa .v, kugillde. landskylld. xv, aurar. 
Med Reýkium .v, kugillde. landskylld .j. c. 
Med Kallstðdum ,vj, kugillde. landskylld .j. c. 
Med Holi .iii^. kugillde. landskylld .j. c, 
Med Kalfsdx .iiij, kugillde. landskylld .vij. agillde. 
xijC' Med Loni .iij. kugillde. landskylld. xij. aurar. 

Med Bauatabrecku .vj, kugiUde, landskylld .j. c. 
.xvc. Med Brimnesi ,iij. kugillde. landskylld .x, aurar. 
eýdi. Med Jngedaulum .iiij. kugillde. landskylld ,x. aurar. 

Med Ciglunese^) .ix. kugillde. landskylld .ij. c. 
,xxc. Med Rdareýri .iiij. kugillde. landskylld .iiij, dgillde. 
Med Huanneýre .vij. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Hðfn .iiij, kugillde, landskylld .j. c. 
Med Skardzdal .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Holi .iiij. kugillde. landskylld .x. aurar, 
Med Saurbæ .iiij. kugillde. landskylld .x, aurar. 
Med Stadarholi .iiij. kugillde. landskylld .xl. alner. 
eýdi. Med Hiedinsfirde .iiij. kugillde, landskylld .j. c. 
eýdi. Med Dalabæ .vj. kugillde, landskylld .j, c, 

[Med Hornbrecku ,vj. kugillde. landskylld ,jc°), 
gýdi. Med Mctna .v. kugillde. landskylld .x. aurar. 

Med Hrolfsvollum .iij, kugillde. landskylld ,x. aurar. 

1) Hér er opin eyða í httndrilinu. 2) Svo. 3) [á spássíu með 

annari hendi, 4) [Á spássíu með samtíða hendi, ekki vísað inn. 5) 

[með hendi Guðbrands biskups (dálkat'gersla). 6) [bætt inn með 
sömu hendi, en öðru bleki. 



Med Hraunum .v. kugillde. landskylld. iij. c. 

Med Reýkium .vj. kugillde landskylld .j. c. 

Med Lambanesi .viij. kugiUde. landskylld. ij. c. 

Med Jlíugastðdum .iij. kugillde. landskylld .j. c, 
.xxxc Med Reýkiarholi, vj. kugiUde, landskylld ,ij. c. 
.xxxc Med Nefstodum .vj, kugiUde. landskylld .ij. c. 
.Ixc Med Hnappstödum. v. kugillde. landskylld .ij. c. 

Med Brunastðdum .vj. kugillde .j, c. og .iiij. agiUde, 

Med Moafelli ,iij. kugillde. landskylld .x. aurar. 
•xxc Med Gautastódum .vj. kugiUde. landskylid ,j. c. 
.xxC' Med Fossi .vj. kugillde. landskylid c. 

Med Breckura .v. kugiiide. landskylid .ij-. c. 

Med Siiettum .vij. kugiilde. iandskyiid .ij-. c. 
.xijc. Med Hamre .iij. kugillde. landskylld .iiij. agillde. 

Med Haganesi .vj. kugiiide. iandskyild .i}. c. 

Med minna Haganesi .v. kugiildi. iandskyiid. vij. 
ðLgiiide. 

.xxc. Med Hoii j Fiokadal .iiij. kugilidi. landskylld .j. c. 
.xxc Med Jllugastodum .iij. kugillde. landskylld .vij. agillde. 
.xxc. Med odrum Hoii .vj. kugiiidi. landskyiid .j. c. 

Med sýdsta Moe .v. kugillde. landskylid .vij. dgilide. 

Med Laugaiande .iiij. kugilide. iandskyild .j. c. 

Med Reýkiarhoii .vj. kugiiide. iandskylld. ij, c. og 
.XX. alner. 

Med Heide ] Siiettahlid .v. kugiilde. landskylid ,ij. c. 

Med ýsta Holi .vj. kugilide. landskylid vij. agiiide. 

Med Midholi .vj. kugiiide. landskyiid ,i}. c, 
eýdi. Med sydsta HoU ,iij. kugiUdi. landskyUd .iiij, agiUde. 

Med halfu Hraune .iij. kugiUde. landskylld .x. aurar. 

Med Arnarstðdum .vj. kugiUde. landskylld .ij. c. 
eýdi. Med Kloui .v. kugiilde. landsicyUd .x. auraB. 

Med Þuerda, vj. c.i) landskylld .j. c. 

Med Geirmundarholi. vj. kugUlde. landskyUd ,j. c. 
.eýdi. Med Krakustðdum .iiij. kugiUde. landskylld .x. aurar. 

Med Brædra .vj. kugiUde. landskylid .ij, c, 

Med RoduhoH ,v. kugiUde. landskyUd gitt hundrad. 

1) þannig skb,; mun eiga að vera: k(ugillde). 



HÓLASTÓLL. 



[Med Tungu j Fliotum kugilldei). 
eýdi. Med Mýrarkoti .v. kugillde. landskylld .x. aurar. 
Med Kielldum .vj. kugillde. landskylld .]. c. 
Med Tiornuix) .v. kugillde. landskylld .ij. c. 
[Sumnaa j Fliota umbodum iijc og xv og utan gardz 
iiij (c) og iiij ær^). [Summa ij^ og ix^). 

I Nordurvmbodum fyrer nordan Jokulsca. 
.vj.c. Med HroIIeifstðdum .ij. kugillde. landskylld .iiij. 
ágilldi. 

Med Eýdi .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 

Med Heide .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 
.x.c. Med Hlid .iiij. kugillde. landskylld .v. agillde. 

Med Loni» iiij. kugillde. landskylld .j. c. 
.viij.C'- Med Huammi .j. kugillde. landskylld .iiij. agilldi. 

Med Garde .v. kugiUde. landskylld .j. c. 

Med Dal .iij. kugillde. landskylld .x. aurar. 

Med aalandi .iij. kugillde. landskylld .iiij. agiUde. 
eýdi. Med Krossavijk .ij. kugillde. landskylld .xl, alner. 

Med Leifstödum .ii], kugillde. landskylld .x. aurar. 
.eýdi. Med Vadkoti .iiij. kugillde. landskylld .xx. alner. 

Med FioUum .iij. kugillde. landskylld .ij. c. 
J vmbodum sira Halldorz, 

Med Loni .iiij. kugillde. landskylld. vij. agillde. 
.eydi. Med MeidavoIIum .ij. kugillde. [og ij. ær^). landskylld 
.xl. alner. 

.x.c. Med Holi ] Kiellduhueríi. kugillde. landskylld .x. 
aurar. 

.viij.c. Med Vndervegg .iiij. kugíllde. landskylld .xl. alnen 
.x.c. Med Krossdal, iij. kugillde. landskylld .x. aurar. 
.xijc. Med Hrærekstðdum .iiij. kugiUde. landskylld .xij- 
aurar. 

Med Kelldunesi .vj, kugillde. landskylld jj, c. 
Med Sandholum .iiij. kugillde. landskylld ,j. c. 
Med Kietilstðdurn .iij. kugillde. landskylld .x. auraB. 
.eýdi. Med Hringueri .iiij^. kugillde. landskylld .x. aurar. 



1) [Bætt inn með söniu hendi, en öðru bleki. 2) [með hendi Guðbrands 
biskupa; mun merkju dálkasamlaguing í akb. 3) [á spáösiu og visað inn. 



1550. 



HÓLASTÓLL. 



865 



Med Backa .iiij. kugillde, landskylld .ij. c. 
Med Sallttuik ,x/M kugillde. kindskylld .vij. agiUde. 
Med Laxamýre .v.ta kugillde. landskylld .iij. c- 
Med Heidaibot .iij. kugillde. landskylld .x. aurar. 
Med drbot .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Arnarvatne .iij. kugillde. landskylld .vij. agillde. 
Med Geirastodum .iiij. kugiUde.landskylld.j.c. ogtiund. 
Med Neslondum .iiij. kugiUde. landskylld .vij. agillde. 
.xij.c. Med Brettingstðdum ^). landskylld .xl. alner. 

Med Hraunkoti .v.ta kugillde. landskylld .iiij. agillde. 
Med Garde .viij. kugillde. landskylld .ij. c, 
Med Tiorn .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Barnafelli .iiij. kugiUde. landskylld .xv. aurar. 
Med Finnstðdum .v. kugiUde. landskylld .iiij. agillde. 
Med Nedstafelli .vj. kugiUde. landskylld .viij. agilldi. 
Med Gudmuudarstðdum .v. kugiUdi. landskylld .j. 
.0, og tiund. 

.xij.c. Med Nipda .iiij^. kugillde. landskylld .xij. aurar. 

Med Fornastðdum .vj. kugiUde. landskylld .vij. agilldi. 
.xl.c. Med Eyardalsoa .iiij. kugillde. landskylld k(ugillde). 
Lvndeýar. bygdar fyrir .v. aura. 
[Summa fyrir nordan lokulsaa xxxix og utan gardz. 
Summa j nordurumbodum jc. og iiij kugillde og ij ær og 
utangardz vij^). fSumma Summarum ic xij-^). 

Jtem j Mýklagardz vmbodum. 
Med Flateýiar partte .ij. kugillde. landskylld .iiij. 

agillde og .ij. tiunder. 
Med Bretti(n)gstðdum .ij. kugillde. landskylld .v. 

aurar og .ij. tiunder. 
Med Hofi .ij. kugiUde. landskylld .x. aurar og .ij. ti- 
under. 

Med Lundi .iiij. kugillde. landskylld ,vij. agillde og 
.ij. tiunder. 

Med Steinkirkiu .iiij^, kugillde. landskylld .x. aurar 
og .ij. tiunder. 



1) Hér er eyða í skb. 2) [á spásBíu með samtíða hendi. 3) [með 
^endi Guðbrands biskups. 

Dipl. Isi. XI. B. 55 



§66 HÓLASTóLL. 1550. 

Med Backa j Fiordum .v. kugiUde. landskylld .v. 
agilldi. 

.xij.c. Med Grimsnesi .ij. kugillde. landskylld .x. aurar og 
.ij. tiunder. 

.xx.c. Med Suinarnesi halfu .j. kugiUde. landskylld .x. aur- 
ar og .ij. tiunder. 
x.O' Med Midhusuni .iij, kugiUde. landskylld ,x. aurar 
og .ij. tiunder. 

.xl.c- Med Weisu .vj. kugiUde. landskylld .ij. c, og ,ij. ti- 
under. 

.xx.c. Med Holi j Fiordum .iiij. kugillde. landskylld .iiij. 
agillde og .ij. tiunder. 
Med Holi j Hofdahuerfi .iiij. kugillde. landskylld 
.xij. aurar og .ij. tiunder, 
.xl.c. Med Hallandi .vj. kugillde. landskylld .vij, agillde. og 
.ij. tiunder. 

Med Krokum .ij, kugillde. landskylld .x. aurar og 
,ij. tiunder. 

Med Hialmstðdum ,vj. kugillde. landskylld .vij. 

agilldi og .ij. tiunder. 
Med Hleinargarde. .vj. kugillde. landskylld ,ij. c. og 

.ij. tiunder. 

Med Mýklagarde stadarins bui sem fyr seiger. 
Med Huassafelli halfu .iij. kugillde. landskylld .iij. c. 
.eýdi. Med Argerdi .iiij. kugillde. landskylld .xl, alner. 
Med Hlidarhaga .vj kugillde. landskylld .ij. c. 
[Summa j Mycklagardz umbodum Ixx og ij og ulan- 
gardz 4^). [Summa Summarum jc. xvi^). 

Jtem j Mýrckar vmbodum, 
Med Krossanesi ýtra .v. kugiilde. landskylld .j. c. 
.iiij. agilldi. 

Med Aslaksstðdum .v. kugillde. landskylld .j. c. og 
.X. alner. 

.xx.c. Med Holi .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 

Med ^inghTiýre .v. kugillde. landskylld .j. c. og tiund. 
Med Steinstodum .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 



1) [á spáasíu Bamtiða, 2) [með hendi Guðbrands biskups. 



1550. HÓLASTÓLL. 867 

Med Efstalandi .v. kugillde. sietta fyrir presti. land- 
skylld .ij. c. og tiund. 
.Ixxx.C' Med Mýrkæi stadarins bui. sem fyr seiger. 
.xx.c. Med Budarnesi .vj. kugillde. landskylld .j. c. 
.xx.c. Med Mýrkaardal .vj. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Gardzhoriie .j. kugillde. landskylld^). 

Jtem j Vrda vmbodi. 
Med Kalfskinni .vj. kugillde. landskylld .ij. c. og 
dagslatta. 

Med BrattavoUum .iij. kugiUde. landskylld .j. c. og 
dagslatta. 

.xxx.c. Med litla Arskogi .vj. kugillde. landskylld .ij-, c. 
.xl.c. Med Hellu .vj, kugillde. landskylld .ij-. c. 

Med Hofi .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 
.x.c. Med Sælu .iiij. kugillde. landskylld .xij. aurar. 

Med Blængzholi .iij. kugiUde, landskylld .j. c. og 
dagslatta. 

.xl.c. Med TungufeUi .vj. kugillde. landskylld .ij. c. og 
dagslatta. 

Med Melum .v. kugillde. landskylld .j. c. og. xx. aln- 

er. dagslatta. 
Med BurfeUi .iiij. kugillde. landskylld .v. agilldi. 
•xx.c. Med Sandaa .v. kugillde. landskylid .j. c, og dag- 

slatta. 

Med Kðngustðdum ,vj. kugillde, landskylld .j. c, óg 
dagslatta. 

Med Klaufabreckum .vj. kugillde, landskylld .ij. c. 
Med Audnum .vj. kugillde. landskylld .j. c. og dag- 
slatta. 

Med Vrdum stadarins bui sem fyr seiger. 
.eýdi. Med HoH .vj. kugillde. landskylld .j. c. og dagslalta. 
.eýdi. Med Skrðflustodum .v. kugillde. landskylld .j, c. 
,xl.c. Med Þueraa .vj. kugiUde. landskylld .ij. c. 
■xvj-.c. Med Jardbrum .iiij. kugillde. landskylld .j. c. 

Med Brimnesi .iij. kugillde. landskylld .x. aurar og 
dagslatta. 



1) Hér er óskrifuð eyða í skb, fyrir landskyldarupphæðinni. 

55* 



868 



HÓLASTÓLL. 



1550. 



Med Holi .vij. kugillde. landskylld .ij. .c. og dagslatta. 
Med Saudanesi .v. kugillde. landskylld .j. c. og dag- 
slatta. 

Med Hræringstodum .v. kugillde. landskylld .i|. c. 
dagslatta og tiund. 
.xxxc Med Dæli .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 

[J Myrkarumbodi xl og iij. J Urda umbodi kugillde xi 
tiger og IX og utangardz uænizt Arngrimur kuittan a fiorum^). 

Jtem j Kulu vmbodum. 
.x.c. Med Saurum .iij. kugillde. landskylld .x. aurar. 
,x.c. Med Hafzvðllum .iij. kugillde. landskylld .x, aurar. 
Med Finnsstðdum .j. kugillde. landskylld .viij. agillde. 
•xv.c. Med Spakonufelli .vij. kugillde. landskylld .ij. c. 

Med Skrapatungu .v. kugillde. landskylld .j. c. og 
.iiij. agilldi. 

Med Balaskarde .iiij. kugillde. landskylld .vij. agilldi. 
Med Manaskaal .v. kugillde. landskylld .vij. agilldi. 
.xx.c. Med Nupi .v. kugillde. landskylld .iiij. agilldi. 
.xxx.c. Med Sæunarstðdum .v. kugillde. landskylld .vij. 

agiUdi. 

.xij.c- Med Sidu .iiij. kugiUde, landskylld .x, aurar og tiund. 
,xxc* Med ^nni .v. kugillde. landskylld .vij. agilldi. 
Med Asum .vj, kugillde. landskylld .vij, agilidi. 
.Ixxx.c. Med Eiuindarstðdum. vj. kugillde. landskylld .ij. c. 

og suara presti, 
Med Langamýre .vj. kugillde. landskylld .ij. c. med 
tiund. 

Med annare Langamýre. ^jlandskylld .x. aurar. 
Med HoUti .v. kugillde. landskylld .vij, agilldi. 
Med Hrafnabiorgum .vj. kugillde. landskylld .x. aur- 
ar og tiund. 

Med Liossholum .v. kugillde. landskylld .vij. agiHdi. 
Med Snæringsstðdum .vj. kugillde. landskylld .ij. 

med tiund. 
Med Grund .vj. kugillde. landskylld .ij. c. 



1) [Óinnvísað á spássíu með samtíða hendi; með hendi Guð- 
brands biskups: „Summa jc.36. jc og xiiij." 2) Óskrifuð eyða í skb. 



1550. 



HÓLASTÓLL. 



869 



Med Geithonirum ,vj. kngillde. landskylld .vij. agilldi. 

Med Solheinmm .vj. kugillde. landskylld .iij. c. ti- 
under og suara presti. 

Med Kulu stadarins bui sem fyr seigier. 

Med Litladal. 
.xl.c. Med Gudlaugsstödum. 
.xij.c. Med Kuskerpi. 
.xv.c. Med Brandaskardi. 



[Summa malnytu kugiUda ] Kulu umbodi x tiger og 
iii} og utangardz xjx kugillde^). 

Jtem 1 Asgeirsdr vmbodum. 
xij.c* Med Fitium. ii^. kugillde. landskylld .iij. ær. 
.xl.c. Med Huarbi .vj. kugiUde. landskylld .ij. c, 
Med Galltarnesi .v. kugillde. landskylld .ij. c. 
.xxiiij.c. Med Helguhuamme .iij. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Litlaosi k/*'^ kugillde. landskylld .j. c. 
.Ixc Med Asgeirsaa stadarins bui sem fyr seigier. 
.xxiiij.c. Med Haugie v. kugillde. landskylld ,vij. agillde. 
.Ix.c. Med stærra Nupi .v. kugiUde. landskylld .ij. c. 
Med Biargastðdum .vj. kugillde. landskylld .j. c. 
Med Adalboli .v. kugillde. landskylld .vij. agilldi. 
Med Barkarstðduni .vj. kugillde. landskylld .ij. c. og 

.XX. alner. 
Med Vigdisarstðdum.^) 
Med 8). 
.lx.c. Med Audunarstðdum eda Sidumula .vj. kugillde. 

landskylld .ij. c. 
.xl.c. Med Harastðdum .vj. kugillde. landskylld .ij. c. og 
.XX. alner. 

.xxx.c. Med Hðrgholi .vj. kugillde. landskylld jj. c. og. xx.alner. 
.xl.c. Med Þoreýarnupi .v. kugillde. landskylld ,ij. c. 
.xx.c. Med Bordeýre ,ij. kugillde .landskylld^). 
.x.c. Med Fiardarhorne. 

.xx.c. Med Kiarlagsstodum a Fellzstrond .v. kugillde. 

1) Eér er skufin út lína, og þar viö ritað með hendi Guðbrandfl 
biakups: „bilœted skafit vr". 2) [óinnvísað á spásbíu með samtíðd 
htndi. 3) óskrifuð eyða í skb. 



870 



HÓLASTÓLL. 



1550. 



.xx.c- Med Ormstðdum a Fellzstrðnd .v, kugiUde. 
.xxx.C' Med Hamrendum vestur aa Nesi .iiij. kugillde. land- 
skylld .j. c, 

xx.C' Med [Vilmundarstðdum j Reykholldzi) Reýkiardal^). 

[J Asgeirsar umbodum Ixxiiij. ed uestra med jordum 
xiiij og utan gardz vj. loguduzt orikum viij^). 

Samanreiknud kugillde med aullum fyr skrifudum jord- 
um. j býggingu .xiij. c. .11. og .ii^>- minnr .j. ær. 

Jtem so morg kugillde utan gardz ] heima vmbodum. 

Hia Odde Sigurdzsyne .ij. kugiUde. 

hia Jone Þorlakzsyne .ij. kugillde. 

hia Einare Ormssyne .ij. kugillde. 

hia Eiuinde Gunnarssyne .iij. kugillde. 

hia Sæmunde .v. kugillde. 

hia Joni hestamanni .j. kugiUde. 

hia Halle j Ketu .j. kugillde. 

Med Reynenesstad .x. kugillde og leigurnar medafþeim. 

A Modruvolhmi j Hergardal^) .xx. kugiUde. 

Summa .xl. og .vj. 

Jtem j Skaga vmbodum. J Maanavijk .j. kugillde. aa 
Vikum .ij. kugillde. 

Jtem j Fliota vmbodum. vtan gardz kugiUde^) hia Birne 
Jonssyne .iij. kugillde^). 

Jtem j Micklagardz vmbodum. 

hia sira Jone sa Hofda .ij. kugillde. 

hia Þorsteine j Leýninge .j. kugillde. 

hia Jone Þorlakssýné .j. kugillde. 

Jtem fyrer nordan Jokulsda. 

med Sueinungsvijk .v. kugillde. 

Jtem j wmbodi sira Halldors. 

a Þeystareýkium .iiij. kugillde. 

J Valadal .iij. kugillde. 

Jtem ] Vrda vmbodi. 

hia Arngrime .iiij. kugillde. 

(k Hreidarstodum .j. kugillde. 



1) [strykað yfir i skb. 2) [óinnvísaÖ á spássíu nieð samlíða hendx. 
3) Svo. 



1550. 



HÓLASTÓLL. 



871 



Jlem j Kulu vmbodum. 

hia Jone Halldorssyne .vj. kugillde. 

hia Gudmunde Skulasyne .iij. kugiUde. 

hia Helgu aa Tindum .ij. kugillde. 

hia Salbiorgu .ij. kugillde. 

a Ytreeý .j. kugiUde. 

a Sydreey .v. kugillde, 

Jtem a MiduoUum vestur d Nesi .vj. kugiUde. 
Saman reiknud malnýtukugillde vtan gardz .Ixxxx, ix. 
og .j. ær, 

Saman reiknud awll mahiýtukugillde. heima sa stadn- 
um. og aullum fýr skrifadum stadarins bwni .cccc. og .xiij-. 
kugiUde. ^ru her eigi med reiknadar tuæuetrar kuig{u)r 
kelfdar. 

Summa summarum. kugillda. med jordum j býggingu. 
vtan gardz. heima a stadnum. og aullum fýr skrifudum stad- 
arins buum .xvii]. c. niutiger og .iiij. kugiUde. 

gru nu malnýtukugiUde .ij. c. Ixxx. og .iij. meir enn 
þct biskup Jon med tok. £nn smior halft ed fimta hundrad 
vætta betur. og þat at auk sem er a bwnum. 

Saman reiknadur dýrleike aa nautum ef þau lifa til far- 
daga. heima & stadnum og aullum stadarins buum. og suo 
vtan gardz. halftt annat hundrat hundrada. eru hier med 
reiknadar nockrar kuig(u)r tuæuetrar. kelfdar. 

Saman reiknadur dýrleiki aa Gelldum saudum. ef þeir 
ganga fram j vor .ij. c. hu(ndrada) .xxx.c og .vij.c Hafa 
þeir a\ikist aa medan biskupin(n) hefur halldít. hu(n)drad hundr- 
ada. fimtier hundrada. og .vij. c. 

Jtem biskups hestar. at faustu jngange^). epler saugn 
hestamannsins .Ixxx. hross .xiij. aa þridia uetur .iiij. a ann- 
an uetr .j, og folar .iiij. d annan vetur. a fýrsla uetur .vj. 
ka(plar). 

Jtem hia Arna j Hijtdrdal .iij. hestar. 

A Saudafelli vard eptir einn. 

hia Þorde Marteinssyne hestur. sagdur a Mel. 

hia sira Halldore sagder. iiij. hestar. 



1) þ. e. 9. Febr. 1551. 



872 



HOLASSTÓLL. 



1550. 



J Mula .]. 
sudur ] Vijk .j. 
J veri .iij. 

Hafa þessar javder. sem hier epter skvifast. logast og 
j burttu sellst fra Holakirkiu oa medan biskup Jon hefur 
halldit kirkiuna. hafde biskup Gotskall. godrar minning(ar). 
peim flestum vnder komit. 



Jn primis. Holakot hia Hofe, 

Stein a Reýkiastrond .x. c. 
Gilhaga .XXX. c. 
WiUinganes .xxx, og .vj. c. 
Skaalsa .xxx, c. 
Hraun halftt .x. c. 
Gardur. xxx. c. 



Melbrigdastader .xx. c. 

Tunga .Ix. c. [Jþad er mis- 
skrifad þui hun stendur i 
reikninge og geck aptur seirna^). 

Reýker .xl. c. 

Midmor .xij. c. 

Ydstemor .xxx. c. 

Backi .XX. c. 



Molastader. .xx. c. 

Summa j Hegranes þinge .iiij. c. hundrada og .viij, c, 
Steinýiarstader .[xx. c^). 



Hafstader. [xl, c^), 
Myrar halfar .x. c. 
Eingihlijd lialf .xx. og .v. c. 
J Mobergi .viij. c. 
Æsistader .xxx. c. 
Kuastader .xx. c. 
HoU ,xxx. c. 
Steinda ,xl. c. 



Þorkelshuoll .Ix. c. 
Watzhorii .xx. c. 
Balkastader halfer .xx, c. 
Weller .xx. og .iiij. c, 
Asbiarnarstader ,xx, og 

Ul]. c. 

Ytre Þuera .1. c, 
Sýdre Þueraa .xl. c. 
Býasker half .xx. c. 



glldiarnstader .xv, c. 

Summa j Hunavatzþingi .iiij. c. hvndrada og .xviij. c. 



Kallauijk^) .xv. c. 
Sueinungsvijk .xx. c. 
Skinnaion .v. c. 
Oddstader x. c. 
Griotiies .v. c. 
Wal|úofst(ader) .xv. c. 
Dadastader ,xij. c. 



Nupur .xij, c. 
Waladalur .v, c. 
Tunga .XX, c. 
Skórd half ,xx. c. 
Skogar .xx. c. 
Þuerdx .xv. c. 



1) [moð annarij en samtlða hendi. 2) [með annari bendi. 3) = 
nú: KolJavlk. 



1550. 



HÓLASTÓLL. 



873 



€ýdikot .iij. hia Reykium 

.XV. c. 

Hallbiarnarst(ader) halfer 
.viij. c, 

Wijdar .xij. c. 
Helluvad .xij. c. 
Fagranes .viii. c. 
Kalfastrond .xij. c. 



Wdd ,xx. c, 
Hoskulldzst(ader) .xL c. 
Biorg half ,x. c. 
Holl .1 c. 
Hdals .XX, c 
Hrafnstader .xx. c. 
Waizende ,xx. c. 
Arnstapi .xij. c. 



Strðnd .xij. c. 

Summa j Þingeýiarþingi .iij, c. hundrada. Ixxx. c. og .v. c 



Miduijk. XXX. c. 
Krugstader .xx. c. 
Þorisstader. xxx. c. 
Kristnes .Ixxxxx. c, 
Kroppur .xxx. c. 
Grisarcn.. .xx c. 
Draflast(ader) .xx. c. 
Seliahlijd .xx. c. 
Gerdi .xij. c. 
GilsdcL. XX c. 
Huassafell halftt ,L c, 
Krossanes sydra ,xx. c. 
Mýrarlon .xx. c. 



Midland .xv. c. 
Holar .XX. c. 
HÓLls .XV. c 
Hraun .xx. og .iiij. c. 
As XX. c. 

A j Kræklingahlijd. xL c. 
Fagraskogur ,xxx. c. 
SkalJdalækur halfur .x c. 
Hreidast(ader) .Ix. c. 
Holltt .xL c. 

Grund half j ÞorualldzdaL 

.XV. c. 



Gardzhorn hia Hofi .x, c, 
J Vodluþingi .v. c. hundrada .ix t(iger) c og .j. c. 
Summa summarum. logast .xvj. c. hundrada. Ixxx. c. 
og -ij. c. 

[Hier er ecke ytra Gardzhorn .... reiknad med 
]ieim sem biskup Jon hefur burt logati). 

[Summa logast rned sanindum xxjc hundrada xxc og 
y*^ þui Tungu i Fliotum var ei logat þui hun seirna geck 
aptur þa herra Olafur var burtt dain.^). 

Þessar jarder seni hier epter skrifast hefur Biskup Jon 
heiten Godrar minningar aptur goUdit Holakirkiu fýrer þær 
sem hann hefur j burlt selltt. og logasi^ hafa. cL medaíi hann 
hefur Riktt. 



1) fsítafið og líttlesandi; er með hendi síra Sigurðar. 2) [rilað 
með sömu 16. aldar hendi og áðr. 



874 



HÓLASTÓLL. 



1550 



ManskapshoU. [gieck aptur^). 
.Ix. c. 

j.Stafn.xx.c.[gieck af halfuri) 

Alreksstader .x. c. 

Tumabrecka .xxx. c. 

Storedalur. ,lx. c. [gieck 
aptur^) 

Rodugrund .xxx, c. 

Wagler .xxx. c. 

Nýiabær halfur .x. c. 

Hof. Gi]l. Þorliotz3t(ader). 
allar .Ixxx. c. 

Watn .XXX, c [gieck aptur^), 

Ytra Vallhollt halftt xx. c. 
[gieck aptur^). 

Waller .1. c. 

Backi .XX. c. 

Asgrimstader .xij. c. [eydii). 



J Fliotum ReýkiarhoU .xxx. c. 
Nefstader .xxx. c. 

Hnapstader .xx. c. 
Gautastader .xx. c. [gieck 
apturi). 
Foss .XX. c. 
Hamar .xij. c. 
J Flokadal Jll ugast(ader) 

HoU .XX. c, [gieck aptur^). 

Unnarholl .xx, c, [gieck 
aptur^). 

Rdíireýre .xx. c. 

Þorisstader j Olafsfirde .1. 
c. [gieck apturi). 

Hreppisda .xx, c, 

Lon .xij. c. 

Brimnes. xv. c. 



Summa j Hegranesþingi med þeim .iiij. j Olafsfirde .vj. 
c. hundrada .ix tiger .c. og .j. c. 



Hrolleigstader á Langanesi 
.vj. c. 

Hlijd .X, c, 

Huammur .viij. c. 

Holl j Kellduhuerfi .x. c. 

Wnderveggr, viij. c. 

Krossddlur .x, c, 

Hrœrikst(ader) ,xij. c. 

Brettingsst(ader) j Laxaar- 
dsal. .xij. c, 

Summa j Þingeýiarþingi ,ij. c. hundrada. og. xxx. c 



Nijpaa .xij. c. 
Eyiardalsda .xl. c. 
Weisa ,xl, c. [gieck aptur.^) 
HoU i Fiordum ,xx. c. 
Grimsnes .xij. c. 
halftt Suiadrnes .xx. c. 
Midhus ,x. c, 
Halland .xL c. 



Holl jKræklingarhlijd .xx.c. 

Mýrka. Budarnes. Mýrkar- 
dalur. allar fyrer .j. c. hundr- 
aSa. [rangt^). 



Litlaarskog .xxx, c. 
Hella .xl. c, 
Sæla ,x. c. 



1) [b. V. með hendi Guðbrands biskups. 2) [b. v. með hendi Guð' 
brands biskups. 



1550. 



HÓLASTÓLL. 



875 



Tungufell .xl c. [gieck apt- 
uri). 

Sandd .xx. c. 



Þueræ, .xl. c. 
Jardbrur .xvj. c. 
Hæringstader .xxx. c. 



Summa ] Vodluþingi .iij, c. hundrada og .vj. c. 



Spakonufell halft .xv. c. 

Saurar, x. c, [gieck aptur^). 

Hafsveller. x, c. 

Nupur j Laxardal .xx. c, 

Sæunarst(ader) ,xxx. c, 

Sijda .xij. c. [gieck aptur^). 
[íyrst xxxc og gulldust fyrir 
Sandholar a Tiornesi. þar 
geingu aptnr xxc. og keypte 
eg þau aptur og kuittadi kirki- 
unnar vegna^). 

Enne .xx. c. 

Eýuindast(ader) ,lxxx. c. 



xl. 



c. 



Solheimar .Ix. c. 
Gudlaugsst(ader). 
[gieck aptur^). 
Kuskerpi .xij. c. 
Brandaskard .xv. c. 
Bldland. xij. c, 
Huarf j Vijdedill .xl. c. 
Fitiar .xij. c. 
Asgeirsda .Ix, c. 
Haugur .xx. og .iiii. c, 
Storinupur .Ix. c. [aptur 

g(einginn)i). 

Helguhuamur .xx. og ,iiij. c. 



Sumnm j Hunawatzþingi .iiij. c. liundrada .Ixx, c. og 
•vj. c. 

Summa summarum aptur golldit Holakirkiu. xvj. c. 
hundrada. Ixxx. c. og .iij. c. 
Jtem hier til hefur aukist: 
Þoreyiarnupur. xl. c. [gieck 



aptur^). 

HorghoII .XXX. c. 

Harastader .xl, c. [gieck 
apturi). 

Audunarst(ader) eda Sidu- 



Bordeýre. xx, c. 
Fiardarhorn .x. c. 
Hamrendar. xxx. c. 
Kiarlagsstader. xx. c, 
Ormsstader. .xx. c. 
Wilmundarst(ader). 
XX. og .iiij, c. 



cd 
cð 

ca 
a 

ta 

M 

!=J 
os 



tnuli .Ix c. [gieck aptur^). 

Summa .ij.c hundrada .1. og .iiijv^- 
Jtem fyrer nordan^): 

Þesse reikningsskapur sem hier fyrer ofan skrifadur 
stendur er nu halldin(n) rangur þui margar jarder af þessum 

1) [b. V. með hendi Guðbraiids biskups. 2) [Stendr svo hér, 
fiaeð hendi Guðbríinds biskups óinnvísað; óvíst, hvar það á við. Sbr, 
Þó Þórissíaði í ÓJafsfirði (bls. SW). 3) Hér er ekkert skriíað, en 
visað til þess raeð handarmerki, sem framar stendr í þessum bálki: 
Wagler — Hnappstader (bls. S7é). 



876 



HÓLASTÓLL. 



1550. 



hafa verid aptur teknar og aptur klagadar og sumar laus- 
ar latnar fyrer forsuarsleyse og þui er nu annar riettari 
skrifadur bladi seirna sem siast ma^). 

[osatt er þad. ad þær hafi fyrer forsuarsleysi aptur 
klagadar verid. helldur fyrer þad. ad alldri var nockurt brief 
giort af biskup Jone. vm hans jarda skipte. og kaup. þad 
var ecki hægt ad forsuara. enn þo merki eg, þar eru nockr- 
ar. sem er Tungufell og Vagler^). 

Jtem j Glaumbæ. kýr .xx, med tueimur kuigum aa ann- 
an vetur. Naut d þridia vetur .ij. A annan vetur .ij. A fyrsta 
uetr .iij. Asaudur ,Ixxx. og. vj. Gellder sauder .xx. laumb .1. 
ginn hestur. annar .ij. vetur. Smior ,xxx. vætter. 

Med Halldorsstðdum .iiij. kugillde. landskylld .vij.agillde. 

Med Medalheime .iiij. kugillde. landskylld ,j. c. 

Med Jelevogum .iiij. kugillde. landskylld -j. c. 

Med Vatzskarde .iij. kugillde. landskylld .xv. aurar. 

Med Vatzhlijd .vj. kugillde. landskylld .j. c. 

Med ýtreeý ^)IandskyIId c. Vikar partur. 

Med Sydreeý ^jlandskylld .ij. c. og tiunder. 

Summa kugillda med jordum .xx. og .]. 

Þad sem kirkian j Glaumbæ a eigi af fyr saugdum 
peningum. þad reiknast at stande fyrer skulldum. 

[Hér kemr bréf' um Glaumbæ frá 5. Mai 1550, Sjá Nr. 65é]. 

Til minnis. 

Summa saman reiknader aller fýr skrifader peningar 
þeir sem ad aukist hafa. á medan at biskup Jon riktte Hola 
kirkiu. 

malnytu kugillde .ij. c. xxx, og .iiij. 
smior halftt ed fimla hundrat uætta. reiknadar .ij. uœtt- 
er fyrer hundrat. er þad þaa .ij. c. hundrada og .xxx .c, 
J GÍelIdum saudum .j. c. hundrada .1. c. og .vij. c. 
[J ]ardagoze .ij. c. hundrada .1. c. og .iiij. c.*). 
gru hier eigi med reiknader Glaumbær eda þeir pen- 

1) [neðanmáls nokkuru síÖarritaðjþó &ýnist það vera með hendi 
síra Sigurðar. Sjá niðrlag bérbls. 878. Sá reikningr hinn „réttari"f 
er þó ekki gerðr lyrri en 1569 eplir fráfall Ólafs biskups. 2) 
[einnig neðanmáls, irieð hendi Guðbrands biskups, nokkuð máð. 3) 
óskrifuð eyða. 4) [Dregið stryk yfir í skb. 



1550. 



HÓLASTÓLL 



877 



ingar seni þar med standa skrifader. og eigi þeir sem hier 
epter standa skrifader. 

[bygdar ur eydi xx og v iarder sem adur uoru med aungu- 
um husum^). 

Saman reiknader fýr skrifader peningar .viij. c. hundr- 
ada .11. c. og .v. c. 

Jtem so micler peningar. jarder og kugillde atte Biskup 
Heitin Jon psa hann fraa fieil. og hann hafde ætlat sinum 
frændum. 

Jn primis. aa Liosauatne frider peningar. kýr .vij. dsaud- 
ur .1. og .viij. Naut a þridia uetur. naut Æ annan wetur. 
annat a fýrsta wetur. Þau bædi j Mula. og .iij. m fyrsta 
vetur a Liosavatne, 

Jtem ] Mula .viij. k(ugillde). weturgamler sauder .x. 
laumb j eldum .xl. og .iiij. ^inn vondur hestur. 

Jtem nockur brennestein oþueigin a Arnarvatne og j 
Sallttwijk. 

Hia kaupmonnum Arna Henrek nockud smior. 

Hia Otta Boda .j. c. 
.Ix.c. Med Liosavatne sem fyr seiger. 
.xl.C' Med Oxarsa .iij. kugillde. 

.xx.e. Med Raudoa .)i/M kugillde. landskylld .j. c. og tiunder. 
.xij.c. Med Bæ .iiij. kugillde. landskylld .x, aurar. 
.viij.c. Med Kalborgarsa áiij. kugiUde. landskylld .x. aurar. 
.xij.c- MedBiarnarst(odum).v,kugilIde,landskylld.iiij,agillde. 
.viij.c. Med LitluuoIIum ,iii|. kugillde. landskylld .x. aurar, 
•xl.c. Mad Fialle .vj. kugillde. landskylld c. viiij. alna 
tiund. og suara presti. 
Med HoIItakote .iiij. kugillde. landskylld .x. aurar. 
.Ixxx.c. Med Grund ] Suarfadardal og Gardzhorne þar hia 

.XX. og .j. kugiUde og .iiij. ær. gitt naut vetur- 
gamalltt. og .xx. gemlingar. 
Sumraa dýrleike d fyr skrifudum jordum .ij. c, hundr- 

ada. og .xl. c. 

Summa kugillda med fýr sogdum ]ordum .Ixxx. kugillde 
og .ij. ær. 



1) [b. V. síðar, þó, að þvi er virðist, með hendi síra Sigurðar. 



87S 



HÓLASTÓLL 



1550. 



.xl.c. Jtem half Borg j Skagafirde .xij. kugiUde med þeim 
sem er j Ashilldarholltti. 
med Hellu .v. kugillde. 
med Vijkarkoti .iij. kugiUde. 

Þessar iarder sem hier epter skrifast hefur biskup Jon 
heitinn (godrar minningar) aptur golldith Hola kirkiu fyrer 
þær sem hann hefur j burt sellt og logast hafa a medan 
hann hefur rijkt^). 

in primis 



Alrex(stader) .x. c. 


Annar Holl .xx, c. [b(urt)2). 


Tumabrecka .xxx, c. 


Rareyri. xx. c. 


Stori Dalur .Ix. c. [hmi^) 


Hreppisa .xx. c. 


Rodugrund .xxx. c. 


Lon .xii. c. 


Vader ,xxx. c. 


Brimnes .xv. c. 


Nvabæ halfan ,x. c. 


Hrolleigst(ader) a Lang(a)- 


Hof. Gil. Þorliotst(ader. 


nesi .vj. c. 


allar .Ixxx. c. 


Hlijd .X. c. 


Valler .xl. c. 


Huammur .viij. c. 


Backi .XX. c. 


Holl j Kiellduhuerfi ,x, c- 


Asgrijmst(ader) .xij, c. 


Vnderueggur ,viij. c. 


J Fliotum. 


Krossdalur .x, c. 


Reykiarholl .xxx. c. 


Hrærekst(ader) .xij. c. 


Nefst(ader) ,xxx. c. 


Brettingsst(ader) j Laxardal 


Hnapst(ader) .xx. c 


.xij. c. 


Gautast(ader) .xx. c. 


Nipa .xij. c. 


[b(urt)2). 


Eyardalsa .xl. c. 


Foss .XX, c. 


HoU ] Fiordum .xx. c. 


Hamar .xij. c. 


Grijmsnes .xij. c. 


J Flokadal. 


Halft Suinarnes ,xx. c. 


Jllugast(ader) .xx. c. 


Midhus .X. c. 


Holl .XX. c. [burt^). 


Hallaud .xl. c. 



Summa .vj. c. hundrada tiutige hundrud og .j. c. 



Holl j Kuœlingahlijd^). xx. c. 



1) Þessi endibœtti reikningskapr, sem nú fer á eptir, er allr rit- 
aðr með hendi sira Sigiirðar, og er sýnilega gerðr eptir fráfall Ólafs 
biskups 1569. Sbr. bls. 876. 2) [með hendi Guðbrands biskups. 3) 
Þannig skinnbókin. 



1550. 



HÓLASTÓLL. 



879 



[geingin 



Myrka. Budarnes, Myrkardalur. allar fyrer hundrad 
hundrada. [er ecki nema llc^) 
Litla Arskog. xxx. c. 
Hellu .xL c. 
Sælu .X. c. 
Tungufell .xL 
apturi). 
Sanda .xx. c. 
Þuera .xl. c. 
Jardbrur. xuj. c, 
Hæringsí(ader) .xxx. c, 
Spakonvfell halft ,xv. c. 
Saurar .x.c. [aptur geingin^). 
Hafsueller. x. c. 
Nupur j Laxardal .xx. c. 
Sœunnarst(ader) ,xxx, c. 
^nni .XX. c. 
Solheimar .Ix. c. 



Gudlaugsst(ader). xl. c. 
[geingin aptur.^) 
Kuskierpi .xij. c. 
Brandaskard .xij. c. 
Blalaild. xij. c. 
Hnarf j UididaL xl. c. 
Fitiar .xij. c. [rangt þui 
hana fieck biskup Goskalk 
kirkiunne^), 
Asgeirsa Ix. c. 
Haugur .xx. og .iiij. c. 
Helguhuammr .xx. oc 
.iiij. c. 

HorghoU .XXX. c. 

Þoreyarnupur halfur xx. c. 



u 



J Eývindarst(odum) .xxx. c, 
Summa uijc hundrada og .xxx. c^). 
Summa Summarum .xiiij. c. hundrada og .xj. c. Þessar 
flestar allar iarder hiellt Hola kirkia þa biskup Olafur fiell fra 
utan þær sem hann hafdi sialfur burt feingid. utan Gautastadi 
sem Brandur Helgason hafdi tecid ad sier an doms oc iaga, 
Jtem hier til atti biskup Jon og heíur sett Hola kirkiu 
öpter skrifadar iarder 
Vatn .XXX. c. 
ýtra Uallhollt halft 

•XX. c. 

Þorisst(ader) j Olafs- 
firdi. 1. c. 

Veisa .xl. c. 
Sijda uestur. xij, c. 
J Eyuindastðdum .xxx. 
Storinupur .Ix. c. 



c 

to 

eS 



C8 



Stafn .XX. c. hafdi herra 
Olafur feingit sira StuIIa 
[halfan^) 



1) [með hendi Guöbrands biskups, 2) Hér er á spássíu ritað 
^eð hendi Guðbrands biskups „. . . 11. iiijC 3) [b. v. með hendi 
Guðbrands biskupa. 



880 



HÓLASTÓLL. 



1550 



Bordeyri .xx. c. 
Fiardarhorn .x. c. 



cd 

a 

m 03 



C 

cd 

M 



Summa .ij. c. hundrada .xx. c. og .ij. c, Þessi .ij. c, hundr- 

ada ,xx. c. og ,ij, c. hefur herra Olafur reiknad ad af sie 

geingin Hola kirkiu. 

Summa summarum aptur lagt sem fyr skrifad stendur 

sextdn hundrud hundrada xxxc og .ij. c. Hefur þa. xc* yfer 

þad fargad uar af biskup Jone [med þeim .ijcc. sem aptur 

eru geingnar. þui þarf þær ei ad reikna^). 

HieR til atti biskup Jon j þann tijma er hann fra fiell 

epter skrifadar iardeB hueriar ad yfer hafde þad hann hafdi 

fargad fra Hola kirkiu oc þarf Hola kirkiu íyrer þœr eigi 

aptur ad suara. þo þær hefdi med logum af geingid. 

Þoreyarnupur halfur. Hamrendar .xxx. c. 

.XX. c. Ormst{ader) .xx. c. 

Harastader .xL c. Vilmundast(ader) .xxiiij. c. 

Audunarstfader) .Ix. c. Mannskapsholl ,lx. c, 

Kiarlaxst(ader) a Fellz- 

strðnd .xx.c. 

Summa .iijc. hundrada og .iiij. c. [allar aptur geingnar^). 
Jtem ] sama tijma atti biskup lon epter skrifadar iard- 
er huoriar ad nu helldur kongsualldit. 

Auxara .xl. c. Litluueller .viij, c. 

Rauda .xx, c. Fiall .xl. c. 

Biarnast(ader) .xij. c, 
Summa .j. c. hundrada. 
Siofarborg half med AshiUdarhoIlti uar alldri sett Hola- 
kirkiu óg eigi helldur Sydreey a Skagaströíid. [þad er skrif- 
ad vegna Lauga. þui þeir eru j vede. og þeir eru anduirdi 
Eýar. og heyra med riettu til Hola kirkiu eda kongi^), 

Þessum epter skrifudum iðrdum hafdi biskup Gottskall 
(godrar minningar) vnder domkirkiuna komid. enn undan 
geingit j biskups Olafs Hialltasonar tíjd, 

Osland, HundhoII. Brecka. Jllugastader ] Fliotum. 

AsaB tok Þormodur an doms. Barkastadir j Midfirdi. 

Tunga j Fliotum. 
[S(umma)S(ummarum) epter þessum R(eikninge) xiijcc. ixc*). 



1) [b. V. með hendi Guðbrands biskups. Nöfn „apturgeinginna" 
jarða optast strykuð út. 



Lagíæringar og athuganir. 



Bls. 4^0 Bryujolfs 1. Biynjólfa. — 8" Júuí 1. Júní. eiguer 1. 

oigner. — SG^" Engleudinga 1. Englendinga. — 272^ dictis 1. dictis. — 
supplicacioui 1. supplicacioni. ~ ^9*« 1824 1. 1724. - 31« Scafer 
1- Schafer. — 37* uude 1, unde. — 40'o monnum 1. mönnum. — 44" 
Scafer 1. Schafer, — 45" Hansborgaranna 1. Hansaborgaranna, — 49'* 
tirskála 1. Útskála. — 51'ö biðið 1. beðið. — 55'* Krœklngahlið 1. Krœk- 
lingahlíð. 

Bls. 66'^ Eyðurnar mœtti, ef til vill; fylia svo út, að hinn fyrri 
'^œri Jón Björnsson (Guðnasonar), en hinn síðari Eiríkr Þorsteinsson 
^ Ktíldum; báðir voru þeir meÖ vissu orðnir lögréttumenn, er hér var 
tomið. 

Bls. 66^** handritlnu 1. handritinu. — 73" skjalasafniuu I. skjalasafn- 

inu — 761* privllegia 1. privilegia. — 79^^ sýslumanus 1. sýslumanns. 

— 79''5 titti I. titt. — lansn 1. lausn. — 88» Scflfer L Schilfer. — 

89^6 Vikingaholti I. Villingaholti. — 91« Skálkolti 1. Skálholti. — 91' 

íiirkjurnar 1. kirkjunnar. — 

Bls. 102^5 Jóns prests Ólafssonar L Jóns Ólufssonar (þ. e. á Svnrf- 
lióli). 

Bis 10310 gcrd L gerd. — llSio 115 1. 113. — 1312» ockar L ockar. 
134>7 Bréfahók 1. Bréfabók. 

Bls. 165i<* Indridi Arnason I. Indridi Amundason ; er þetta auðsœ 
íiiisritun, hvaðan sem runnin er. 

Bls. 1G7' Silfur-eienodi 1. Silfur-CIenodi. — 174^ Novemher L Novem- 
ber. — liarahorgar L hamborgar. — 192'^ Doctoris mach. L 

poctoris mart. [þ. e. Martini, sem sé Marteins Lúthers]. ~ 196'niellt- 
isstack 1. belltisstack. — 206>9 Árnasyui L Á rnasyni. — 209^ hola- 
^iiakups 1. holabiskups. — 210^8 Kjarlakssöðum L Kiarlaksstöðum. — 
2121« birgdt I. brigdt. — 2l9i' Bréfabóh 1. Bréfabók. — 223—4 (nr. 
20:>) Dýrafinnur 1. Syra Finnr [þ. e. síra Finnur Arnórsson]. — 225*<> 
^cndi 1. hendi. — 228=^ yrir 1. fyrir [prenthrun] — 230^2 bér I. hér. — 
23630 vocati L vocati. — 247'*^ propununtur L proponuntur — 2542' 
Glanmbœ 1. Glaumbœ. — 258^^ gomnl L gomul. — 263'^ 234 1. 224. 

272"^ Guttormssonar L Guðmundssonar. — 293"^ Gudmnndur 1. Gud- 
^iiudur. ~~ 2937 Godnm 1. Godum. — 297« Stnpa I. Stapu. — 300«« 

56 



882 



Markúsi Magnússyni 1. Magnúsi Markússyni — 312 (yíir bls.) 1554 L 
1544. — corporis 1. corporis. — 315*^ Markúai Magnússyni 1. Magnúai 
Markússyni — 320' fimm l sex. — 321 ' Gud- l. Gudmundr.— 321^ 
þórði 1 Þóröi — 321**' Markúsi Magnússyni 1. Magnúsi Markússyui. 
f~~ 326«^ Sigíðr 1. Sigríður. — 326^=» og Ólafs Helgasona 1. og Odds 
Helgasona. — 327"^ Olafur Helgason 1. Oddur Helgason. — 331* 
ymhruvíku 1. ymbruviku. — 332' Oktobel 1. Oktober. — 348^« Biarn 
1. Biorn. — 3ó0" befde I. hefde. — 353" beyrt 1. heyrt. — 358« 544 
1. i544, _ 358" Var, misr. fyrir Bœr. — 364^ Gizarar 1. Gizurar. — 
30520 bonnm 1. bonum. — 366, nr. 326. Fyrirsögnin virðist eiga a« 
orðast svo: Bréf Gizurar . . . um að hann og bróðir hans . . . á milli, 
og er bróðirinn „bóndi." — 368"*-»o „i Sehogskala" fann Hannes Þor- 
steinsson, að misrituð myndi vera fyrir í Isólfsskála. — 371** KoU- 
grimssou 1. Kollgrimsson. — S^S'** houum 1. bonum. 

Bls. 377 nr. 334. Jarðirnar, sem nefndar eru í fyrirsögn bréfsins, eru 
i rauninni þrjár, Hnausar, Bakki og Hrafnkelsstaðir, sbr. Menn og 
menntir siðskiptuuldarinnar á Islandi, III. bls. 248. 

Bls. 378*« 1455 1. 1545. — 384"* fischerij 1. fiscbereij. — 384** de- 
durch 1. daduroh. — 406^* og og 19 1. og"l9. — 42 -* 385 1. 285. — 
425-'8-o vmbodsmnnni 1. vmbodsmanni. — 4298^ Olaíar 1. Olafur. — 
435=' Ful. 1. FM. -— 440»« exat 1 extat. — 456' bendi I. hendi. — 459'» 
Gnds 1. Guds. — 461ö feld 1. feld. — 4651 Mödrnvöllum 1. Mööruvöll- 
um. — 472* Ströud 1, Strönd. — 473« Dadoson I Daðason. — 481, 
nr. 421 virðist sama bréf sem nr. 471 (bls. 526 , og er bið fyrra frum- 
bréf, hið síðara að eins ágrip. — 482=* Rangávallasýsla I. Rangárvalla- 
sýsla. — 4M'« þrimnr 1. þrimur. — 486=»» HSb 1. J472b. — 499*« 
Snóksdul 1 Snóksdals. — 502*' Látrarekum i. í Látrarekum (prent- 
hrun). ~ 517-* þet'a L þetta. 

BIs. 531, nr. 478. Það er að vísu rébt, að sjálft bréfið um likneskin 
(bls. 531—2) er eftir Gizur byskup, en sjálf ritgerðin ibls. 532—5) er 
þýdd úr Margarita theologica eftir Jóhannes Spangenberg, sjá Menn 
og menntir siðskiptaaldarinnar á Islandi, H. bls. 413 — ^14. 

Bls. 5^4 blstalan befir misprentuzt i354í. — 537' eysu 1. leysu. — 
544'^ síra Reykholti 1. síra Halldórs í Reykholti. — 546^ uitnisbnrd 1. 
uitnisbnrd. — 548» thahula 1. thabula (þ e. tabula). — 549*"* erindls 
1. erindis. — 550'^ Junuarins L Januarius. — .557^0 Bráfabók 1. Bréfa- 
bók, — 559^ dandimannn L dandiraann. — 559*^ Mýrnm 1. Mýrnm. — 
500^* lauleg L laugleg. — 565' Idgmanns- L lögmanns-. — 567^2 por- 
gautsson . . . Tumusson, sýnist eiga að fylla svo: Þorgautsson. Brum- 
madr [þ, e. Brúmaðr eða Brúmann] Tumasson, — 587'' veturganmnl L 
veturgaumul. — 593* Ragister 1. Register. — 596^ postilla 1. postiUu. 
— 603 yfir bls.) 7451 L 1547. — 610=* vitnishurd 1. vitnisburd 

BIs. 64Í, nr. 565, Torfi sá, sem nefndr er i fyrirsögninni, mun vera 
sira Torfi Jónsson í Saurbœ f^hr, niðrlag bréfsins', og getr þá Agneö 
ekki verið kona hans; líklegu er, að bún sé systir Iians. 



883 



Bls, 642^' Sauðasandi 1. Rauðasandi 

Bls. 666. nr. 580. Bréf þetta mun vera falsbréf; eru rök að þvi rak- 
m nánara í ritinu Menn og menntir siðskiptaaldarinnar á Islandi, JII, 
bls. 606—10. 

Bls. 669» Hist. 1 FJ. Hist — 6732' uitnishurd 1. uitnisburd. — 
674'« þriggia þing 1. þriggia hreppa þing. — 676>o Hist. 1. FJ. Hist. 

— 677'" d5mur 1. domur. — 677" Manndaginn 1. Manudaginn. 

Bls. 6833"-^ Sú síra Jón Einarsson, sem kemr við bréíið 26. mars 
Í548, cr ekki síra Jón í Odda, heldr síra Jón yngri, bróðir Gizurar 
byskups, síðast prestr í Reykholti, enda raun síra Jón i Odda vera 
dáinn nokkurum árum fyrr, sbr. Menn og menntir siðskiptaaldarinnar 
á íslandi, I. bls. 212. 

Bls. 6883 Petnrssonar 1. Petu rssonar, — öSO-* postula[messu**) 1. post- 
ula[messu>). — 696-2* frumlatínuuni 1. frumlatinunni. — ■ 697^« Pefurs I. 
Peturs. 700"» Reykier. Fiordur, misr. fyrir Reykjarfjörðr. — 708^2 
Bcynivöllura 1. Reynivöllum. — 733« bisknp 1. biskup. — 734«o-7 Þor- 
vurðsdóttur I. Þórðardóttur. — 773^1 þiugum 1 þingum. — IIS^^ lög- 
^iiuu 1. Iðgmann. — 787^2 Acadmia 1. Academia. — IdV^ Hist. I. 
I^J. Hist. ~ 792 ö lógrietiumanna 1. lögrietturaanna, — 794*° Kirkjn- 
sögu 1. Kirkjusögu. — 796" Marteinssonar 1. Eriendssonar. — 800^ 
Signet a 1. Signet d þetta. — 800^^ Eriingssonar 1. Eriendssonar. — 
800^' MStep. 1. MSteph. — 805" G(vends son) 1. G{vendsjs(on). — 
84128 Hamhorg 1. Hamborg, — 844» bundenu 1 bundenn. — 850»o 
l^andhokarhusum 1. handbokarhusum. — 857^2 Halidors 1. Halldors, 

— 863^1 Kioui 1. Kloni, 



56* 



REGISTR. 



a 16, 56-7, 103, 329, 545, 577. 
Á i Kræklingahlíð 873. Sbr. 

Glerá. — í ólafsfirði 862. 
ábati 349, 754. 

abbacia, ábótaclænii 753-4, 775. 
abcdarius, sjá stafrófskvcr. 
Abramstrup 1 Sjálandi 505-6. 
absolutio 264. Sbr. aflausn. 
ábúð 293. 

ábýli 527, 543-4, 593. 
Áboer i Austrdal 23, 861. 
acadeniia Hafniensis 787. Sbr. 

universitas. 
Achilles, sjá Nereus. 
Acta apostolorum 151. — Acta 

Ratisbonensia 191-2. 
Aðalból i Miðfirði 869. — Aðal- 

dalr i Þingeyjarþingi 552. — 

Aðalreykjadalr i Þingeyjar- 

þingi 658. — Aðalvík i ísa- 

fjarðarsýslu 230,302,347,349, 

568, 583. 
Adam (fyrsti maðr) 758. — 

Schneidewinth, Dr. i Ham- 

borg 382, 386, 395. 
aðtekt, attekt 129, 347, 355, 687, 

714, 811. 
adventa, adventus 154, 547-8, 

583. 

Advocates' Library i Edinborg 

(hdr. þaðan notað) 213. 
Æsopi fabulæ 246. 
afbrot 634. — afbötun 457, 632, 



745. — afdráttr 304. — a£- 
hendingarskrá 112. Sbr. 
kirkja, staðr. — aflausn 332, 
344, 476, 520, 786. 808; 
heimuleg a. 263-4. Sbr. abso- 
lutio. — aflógun 588-9. — af- 
réttr 128. — aftaka 811, 821. 

afli 304, 807. — aflagóz 707. 

áflutningr 719. 

Agapitus páfi I, 244. 

agat 852. 

Agalha helga, messa 35, 291. 
ágildi 858-69, 876-7. Sbr. ær- 
gildi. 

Agnes Grímsdóttir, k, Halldórs 
Brandssonar 220. — Jóns- 
dóttir, Finnbogasonar (1548) 
641-2, 882. 

agnus (dei) 508, 614-15, 627. 

akfæri 656. 

akkeri (ankern) 86-7. 

áklæði 356, 448, 619, 622, 651, 
653-4, 851. — áklögun 139. — 
ákomur 444-5. — ■ ákæra 18, 
19, 68, 117, 127, 145. 211, 
213, 221, 289, 300-1, 303, 433, 
485, 504, 559, 569. 

Akrar (stóru) i Blönduhlíð 413, 

469. — i Fljótum 8-9. — i 
Hraunhrepp 59, 308, 360. — 
Akranes i Borgarfjarðarsýshi 

543-4, 684. — Akrey í Vog- 



REGISTR 



885 



um 33. — Akrgata (örn.) á 
Barðaströnd 316-17. — Akrs- 
hús (Aggerhus) í Noregi 100, 
102. 

alabastr 548. — alabastrsteinn 
851-2. 

Áland í Þistilsfirði 864. 
Álaveituskurðr (örn.) á Mýrum 
103. 

Álcggsstaðir i Deildardal 858. 

Alexandr Hafliðason (eystra 
1547) 608. — Alexandsson: 
Þorleifr. — Alexíus Pálsson, 
ábóti i Viðey (1542-5) 136, 
414-15. 

Álfgeirsvellir á Efribyggð 824. 

Sbr. Asgeirsvellir. — Álfhild- 

arey á Breiðafirði 59-60. — 

Álfsdóttir: Guðrún. — Álfs- 

son: Einar. 
'^lkanna 617, 655. — alkirkja 

474. _ alkirkjugerð 474. — 

alkirkjuskyld 23. 
Allef {:=^ Adolf), greifi i Olden- 

l^urg 53. 

Allemannia (= Þýskaland) 
27-8. 

^llra heilagra messa 166, 341, 
443, 504, 580, 608, 732-3, 809. 
Sbr. omnes sancti. 

filmenningr 5-6. — almúgi, al- 
inúgafólk 2, 5, 65, 117, 138-9, 
193, 214, 518, 533, 555, 560, 
^34, 669, 686, 692, 702, 728, 
747, 795, 807, 811, 818. 

^nnafjörðr i ísafjarðarsýslu 23. 

— í Múlaþingi 793. — Álpta- 

í Gullbringusýslu 453, 
Y% 558. — Mýrum 34. — 
Alptartunga á Mýrum 418. 

Alreksstaðir i Deildardal 874, 
o78. 

altari 535, 548, 719, 852. Sbr. 
haaltari. — altarisbrún 105. 

- altarisdúkar 851. - altar- 
isklæði 105, 310, 357, 621, 



652, 851-2. — ■ altarissteinar 
310, 358, 851. 

Alviðra i Dýrafirði 257, 361. 
417-18, 560, 606, 638. 

alþingi 2, 66, 202, 221, 276, 
278, 297, 322-5, 330, 348-9, 
356, 362, 396, 427, 441, 477, 
555-6, 558, 565-6, 575, 642, 
666, 669, 675, 682-3, 709, 728, 
749, 794, 796, 802-3, 807, 819, 
833, 835-6, 838-9, 841. — al- 
þingisdómr, alþingismanna- 
dómr, alþingissamþykkt 1, 
140, 142, 295, 301, 318, 320, 
323, 325-6, 409, 477, 716, 780, 
786, 802, 806-7, 829, 835-7. 

alþýða 786. — alþýðueiðr 214. 

AM. (= safn Árna Magnússon- 
ar, hdr. þaðan notuð, sbr. 
Árni Magnússon) 60. 64, 81, 
94, 96, 115, 125-6, 131-5, 139- 
40, 144-50, 156-7, 159-63, 165- 

6, 168-70, 172, 174-6, 179, 181, 
183-90, 192-4, 199-200, 202, 
205, 207-8, 210, 216-21, 223- 
4, 226-8, 230, 249, 252, 256- 

7, 259, 262-3, 265-73, 276-85, 
294, 296, 298-300, 302-3, 305 
-7, 311, 313-21, 325-6, 328, 
331-2, 335-7, 340-4, 360-6, 368, 
372, 375-6, 382, 397, 399. 401 
-2, 405-7, 409, 411-14, 416- 
17, 419-20, 422, 429, 434, 436 
-7, 441-3, 445-56, 462-4, 466- 

8, 470-3, 475, 477-80, 483-4, 
487, 489-91, 493, 496, 499, 
501-4, 507-9, 511-12, 520-8, 
531, 536-46, 551-4, 556-9, 562, 
568-70, 572-3, 575-6, 578-82, 
584, ,596-607, 609-13, 625-6, 629 
-30, 641-2, 648-51, 664-5, 667, 
669, 676, 682, 684, 688-9, 691, 
694, 696, 698, 700, 704-8, 710 
-11, 717, 719, 725, 727, 730-4, 
739, 751, 753, 769, 771-5, 779, 



886 



REGISTR 



782, 785, 790-1, 793-4, 796-7, 
799-800, 809-10, 813, 821, 824. 
íimbátt 745, 

Ambrósíus helgi, dagr 53. 
amma 154, 
ampli 626. 

Amsterdam i Hollandi 23-5, 

101, 735, 759, 761, 840. 
Ámundi (í Málmey? 1550) 854. 

— Ámundason : Indriði, fvar. 
ÁnastaíSir á Vatnsnesi 308-9, 

409-10, 727. 

Andenes i Noregi 83. 

Anderson : Peder. 

andleg lögsaga 267. — andlegr 
faðir 91. 

Andrés, gullsmiðr i Kaup- 
mannahöfn 189-90. — smiðr 
(vestra 1545) 433. — Arason 
i Bœ á Rauðasandi (1533-48) 
111, 207-8, 222-3, 326-7, 474, 
642. — Ásgrimsson, prestr 
nyrðra (1547-8) 557, 669, 
686. — vom Barby (1545)396. 

— Einarsson (eystra 1457) 7. 

— Guðmundsson (nyrðra 
1546) 468. — Gunnarsson 
frá Lokinhömrum (1548) 
636. — Hallsteinsson (Borg- 
arf. 1482) 33. — Magnússon 
(syðra 1550) 821. — ólafs- 
son i Haukadal i Dýrafirði 
(1548) 637. — Andrés post- 
iili: kirkja 582; messa 154, 
445, 508, 547, 575, 825. — 
Þorkelsson (eystra 1417) 7. 

— Andrésdóttir: Sigriðr. — • 
Andrésson: Ari, Arnór. 

angloterus, anglott, sjá englott. 

Anna helga 63, 770; dagr 66; 
önnulíkneski 852; önnustúka 
851-2. — skip 50. — Hann- 
esdóttir (hirðstjóra, Eggerts- 
sonar) 155, 198-9, 363. — 
Inglmundardóttir (Marteins- 
sonar) 574-5, 



aunáll 618. 

Anneke Skuldske i Hamborg 

155. 198, 363. 
annis (anis) 197. 
annulus, sjá hringr. — a. 

piscatoris 697-8. 
annuntiatio, sjá Maria. 
Anthimus, höfuðprestr i Mikla- 

garði 244. 
Antonius áb. hinn helgi, festum 

287. — Anthony (skip) 49- 

50. 

Antwerpen 49. 
Apocaljqjsis Joannis 151. 
aprilis (mán.) 199, 463. 
árar 274, 368. 

Aradóttir: ólöf. — Arason: 
Andrés, Bjarni, Guðmundr, 
Jón, Narfi, Tómas, Þorleifr, 
Þormó'ðr. 

Arbót i Aðaldal 805. — Árbœr 
i Holtum 522. — i ölfusi 472, 
479-80. — Árdalr i Andakíl 
294. — Árgerði i Eyjafirði 
866. 

áreið (dómr, bréf) 33, 576-7, 
687; ólöglegar á. 803. 

arfr, arfleiðslubréf, arfleiðing, 
arfleiðsla, arfaskipti (sbr, 
erfð) 59-60, 140-2, 202-3, 252- 
3, 298-9, 346-56. 358, 421-2, 
434, 438-9, 486-7, 575, 594, 
613, 658, 678. — arfgengi 
434. ~ arfi (sbr. crfingi) 20. 

Arfuitt Holgersen paa Island 
694, 

Ari Andrésson i Bœ á Rauða- 
sandi (d. 1536) 59, 327, 473, 
642, 797. — Jónsson, Im, 
(1536-50) 115-16, 118, 208-9, 
213, 216, 222, 258, 262-3, 265- 

7, 296, 303-6, 330-1, 336-9, 
403-4. 432, 486-7, 508-9, 537-9, 
546, 556-7, 563-5, 574-5, 607- 

8, 678, 704. 706, 736, 796. 800- 
5, 808-11, 813, 816, 820-2. — 



Jónsson. pr. að Stað í Súg- 
andafirði (1549) 739. — 
Jónsson (Hnpds. 1543) 223. 

— Magnússon, sm, i ögri (d. 
1652, hdr. frá honum) 141, 
254, 288, 422, 806, 829. — 
Sigurðsson (vestra 1547) 
567. — Steinólfsson, pr. i 
Laugardal vestra ( 1546-7 ) 
494-5, 594. — Sveinsson 
(vestra 1549-64) 719. — 
I>orkelsson, sm. í Haga (d. 
1730) 178, 202, 257, 259, 569, 
573, 625, 710. — Þorvarðs- 
son, Pétrssonar (1617) 714. 

^rmjárn 619. 

^rnadóttir: Ingveldr. — Árna- 
nes i Hornafirði 4, 607- 
608. — ■ Árnason : Ásbjörn, 
Hinar, Gísli, Guðbrandr, 
Gunnar, Gunnlaugr, Hákon, 
HaUr, Haukr, Indriöi, Jón, 
Ketill, Magnús, ólafr, Sig- 
urðr, Steinólfr, Svartr, Sæ- 
mundr, Þórðr. Þorleifr. — 
Árnastaðir (Arnarstaðir) i 
Eyjafirði 166. 

Arnarbœli i ölfusi 450, 480,597. 

— Arnarfjarðardalir 495, 664. 

— Arnarfjörör 18, 111, 143, 
^40, 444, 479, 513. — Arnar- 
hóU i Eyrarsveit 359. — 
Arnarhóll á Kjalarnesi 717. 

— Arnarnes i Dýrafirði 567. 

— Arnarnúpr i Keldudal 723 
-4. — . Arnarstaðir i Slétta- 
hlið 863. _ Arnarvatn við 
^ývatn 865, 877. 

Arnbjarnarson : KristaUr, Þor- 
leifr. 

Arnbjörn Einarsson (sytSra 
1536) 113. 

Arndisarstaðir 1 Bárðardal 668. 

Arndt de Telchten 11. 

Arnes (= Arnesþing) 284. — 



í Trékyllisvik 18, 185, 210. 
708. — Árnesþing 127, 717, 

Arnfinnsson : Oddr. 

Arngrimr, ráðsm. í Urðaum- 
boði 868, 870. — Bjarnason, 
ráðsm. i Skálholti (d. 1724) 
300, 315, 321, 436. — Arn- 
grimsdóttir: Þuriður — Arn- 
grimsson: Ásmundr, Eyjólfr, 
Gunnlaugr, Hallr, Jón, Ljótr, 
Þorgrimr, Þorlákr, Þor- 
steinn. 

Árni (prófastr á Ströndum 
1542) 185. — Arnórsson, pr. 
i Hitardal, prófastr og offi- 
cialis (1542-50) 137, 646, 
650, 714, 729, 791, 809, 871. 

— BJörnsson (prests á Mel- 
stað, Jónssonar) 726. — 
Brandsson (priors, Bafnsson- 
ar) 159. — Broddsson (vestra 
1544) 334. — Einarsson, Irm. 
i Bangárþingi (1544) 323. — 
E3'jólfsson (eysíra 1547) 608. 

— Gíslason (siðar sm. á 
Hlíðarenda? 1543, d. 1587) 
209, 258, 262, 266, 296. — 
Gíslason í Vik (maðr Krist- 
inar Jónsdóttur frá Geita- 
skarði) 468, 516, 593. — 
Halklórsson, pr. i Hruna (d. 
1687) 7-8. — Hannesson, Irm. 
i Norðtungu (1704) 482, 630. 

— Hauksson, pr. nyrðra 
(1542) 163. — Árni Henrik 
(liklega = Árni og Henrik), 
kaupmenn 877. — Ingimund- 
arson (Borgf. 1544) 331. — 
Jónsson, pr. i Rangárþingi 
(1544-8) 307, 645. — Jóns- 
son (annar),pr. syðra (1548) 
645. — Jónsson (i Skálholti 
1660) 7-8. — Jónsson, pr. á 
Brekku (ca. 1700) 193. — 
Magnússon, sm. á Eiðum (d, 
1632) 471. — Magnússon 



REGISTR 



888 

(vestra 1G44) 473, 475. — 
Magnússon, prófessor (d. 
1730) 60, 96, 120, 122, 128, 
131, 139-40, 156, 165, 167-8, 
171-2, 174, 176, 180-1, 206, 
229. 258, 262, 308, 311, 316, 
318, 325, 330, 336, 345, 376, 
379, 397-401, 409, 414, 416, 
419, 432, 436. 441, 452, 456, 
458, 464-5, 473, 482-3, 493, 
496, 498, 508, 524, 536-8, 549, 
556, 563-4, 583, 594, 630, 643, 
659, 688. 691, 695, 698-9, 714, 
716, 732, 743, 750. 753, 755, 
759, 774-5, 777, 783, 790, 799 
-800, 810, 824, 830. Sbr. og 
AM. — Oddsson í Möðrudal 
(1544) 328, 357. — Oddsson, 
Im. á Leirá (d. 1665) 286. — 
ólafsson, bryti í Skálholti 
(1543) 277. — ólafsson 
(nyrðra 1544) 339. — Pétrs- 
son (i Dal, Loptssonar, 
d. fyrir 1547) 128, 165-6, 
338, 553. — Sigmundsson, pr. 
syðra (1548-50) 645, 782. — 
Thorsteinsson, landfógeti 
(hdr. frá honum) 116. — 
Þorleifsson (frá Glaumbœ, 
Árnasonar), pr. (1488) 44. 

Arnkell Guðvarðsson (nyrðra 
1544-5) 336, 406. — Arnkels- 

■ 

son: Hallr. 
Arnleif, nunna 1 Kirkjubæ 187. 
Arnoddsson : Marteinn. 

Arnór Andrésson (eystra 1457) 
16. — Eyjólfsson i Einars- 
höfn 1545-7) 449-50, 597-8. 
— Finnsson, sm. á ökrum (d. 
(1515) 59, 66, 223-4, 334. — 
(juðmundsson (Þorvaldsson- 
ar), .kokkr' í Skalholti (1546- 
8) 503, 529, 628. — Arnórs- 
son : Arni, Björn, Einar, 
Finnr, Guttormr, Jón. — 



Arnórsstaðir á Barðaströnd 
594-5. 

Arnstapi i Ljósavatnsskarði 
873. 

Aron Grimsson, pr. vestra 
(1549) 710. 

Árskógr minni (litli) á Ár- 
skógsströnd 508-9, 867, 874, 
879, — Árskógsströnd í 
Vaðlaþingi 409, 735. 

Arviðsson: Þorsteinn. 

Ás í Fellum 327-8. — í Hálsa- 
sveit 10. • — i Hegranesi 853, 
861. — efri i Hjaltadal 859. 

— neðri i Hjaltadal 859. — 
i Steingrimsfirði (= ós?) 
194. — i Vatnsdal 116, 146, 
771-2, 779. — á Þelamörk 
873. 

Ásar i Húnavatnsþingi 95, 115. 

— Ásar i Svinadal 868, 880. 
ásauðr (sbr. ær) 310, 357, 584- 

9, 591-2. 607, 742, 855-7, 876. 

— ásauðarkúgildi 229, 258, 
356, 450, 641, 740, 793. 

Ásbjarnarson: Egill, ólafr, Sig- 

urðr. — Ásbjarnarstaðir á 

Vatnsnesi 827. 
Ásbjörn Arason, Irm. eystra 

(1543) 225. 
ífscensio domini 121-2, 841. 

Sbr. uppstigningardagr. 
Ásdis Pálsdóttir á Hjalla (1542 

-5) 140-2, 421-2. 
áseta 300. 

Ásgarðr í Hvammssveit 555-6, 
719. 

Ásgeir Hákonarson, pr. ai 
Lundi (d. 1580) 137, 433-4. 

— Ásgeirsá i Viðidal 60, 125, 
209, 309, 857, 869-70, 875, 
879. — Ásgeirsbrekka i 
Skagafirði 859. — Ásgeir^- 
vellir (þ. e. Álfgeirsvellir) í 
Skagafirði 9-10. 

Ásgrímr Jónsson (Eyjaf. 1548- 



50) 213, 303, 404, 823. — 
Jónsson (syðra 1542) 127, 
— Þórðarson, pr. eystra 
(1544) 340. — Ásgrlmsson: 
Andrés, Gunnlaugr, Hallr, 
Snorrij Þórðr. — Ásgríms- 
staðir i Hegranesi 861, 874, 
878. 

Áshildarholt í Borgarsveit 878, 
880. 

íiKkar 623. Sbr. drykkjaraskr, 
vigsluaskr. 

Aslákr Bolt, erkibyskup i NiS- 
arósi (d. 1450) 14. — Ásláks- 
son: Ormr. — Ásláksstaðir í 
Hörgárdal 866. 

^^smundar 135, 518, 853. 

Asmundr Arngrimsson (syðra 
1545) 430. — . Arngrínisson 
(Skagf. 154G) 515. — Jóns- 
son í Hraundal (bróðir 
Stefáns byskups) 103. — 
Ásmundsson : Jón, Oddr, 
ólafr, Pétr, Valdimar, Þórðr, 
ögraundr. 

íissumptio, sjá María. 

^striðr, nunna i Kirkjubœ 187. 

í^tgeir 619, 625-G, 636, 654, 712 
■13, 770. 

Atlastaðir i Fljóti á Ströndum 
568. 

^tíi dagr (jóla) 267, 584, 592, 
^^3. — áttungar, áttungamál 
423, 425. — áttæringr 368, 
855. 

^'tvist 633-4. 

Auðbrekka i Hörgárdal 258, 
260. ~ Auðkúla (Kúla) i 
Svinadal 23, 208-9, 679, 853, 
856, 868-9, 871. 

Auðnir (Auðna) i Hjarðarnesi 
185, 219, 599. — i Svarfað- 
ardal 867. 

Auðun Jónsson (nyrðra 1625) 
610. ~ Sigurðsson (Svein- 
bjarnarsonar) Irm. (1545-9) 



345, 538, 551, 658, 706. — 
Auðunarson : Kolbeinn. — 
Auðunarstaðir i Viðidal 869, 
875, 880. 

Augustinusdagr 568. 

Augustus (mán.) 88, 264, 484, 
490, 497, 696. 

aurum, sjá guU. 

Austfirðir 2, 138, 282, 328, 336 
-7, 339-41, 361, 363-4, 366, 
441, 497, 562. — Austfirð- 
ingafjórðungr 4, 303, 361,784. 

Austmannsdalr i Arnarfirði 18, 
20, 440. — Austmenn (Ester- 
ling, Oisteriing, þ. e. Björg- 
vinjarmenn) 24, 49. 

Ave Maria 5. 

áverki 254, 443-4, 625, 633, 636. 
Ávik á Ströndum 209-10, 700. 

— litla á Ströndum 721. 
ávöxtr 647, 754. 
Axlarhagi i Viðvikrsveit 860. 

bað 431. — baðföng 624, 855. 

— baðkappi 198, 615. — bað- 
kúfar 620, 656. — baðstofa 
445, 688. — litla b. 342, 74«. 
baðstofudúkar 613, 654. — 
baðstofupíka 151. — • baS- 
stofutjöld 619, 653. 

Baggi: Stigr. 

Bakki i Arnarfirði 20. — i 
Bjarnarfirði 705. — í Fjörð- 
um 866. — í Fljótum 872, 
874, 878. — i Melasveit 578. 

— i Miðfirði 731. — i Hólmi 
861. — i Skálavik vestra 144. 

— á Snæfellsnesi (Kongs- 
bakki? sbr. Huosebeckc) 
377, 882. — i Svarfaðar- 
dal 336-7. — á Tjörnesi 
668, 865. — 1 Vatnsdal 14§, 
777, 779. — i Viðvikrsveit 
859. — Bakk[inn] (= Eyr- 
arbakki) 275. 

bakstrjárn 112, 625, 850. 



lalar: Bjarnarfjörðr á Bölum 
437-8. — Balaskarð á Skaga 
norðr 868. 

Baldrsheimr við Mývatn 291. 

Bálkastaðir i Hrútafirði 872. 

feanatilræði 408, 507. 

bann, bannfœring, bannfœring- 
arbréf, bannsáfelli, banus- 
bréf, bannsmenn, bannsetn- 
ing 14-15, 95-6, 671, 684-6, 
714-15, 728, 738, 743-4, 746-7. 

Karbara (dönsk) 154. — Bar- 
barumessa 58. — Barby : An- 
dres vom. 

Barð i Fljótum 8-9. 

Bárðardalr i Þingeyjarþingi 
105-6, 329, 668. — Bárðar- 
son : Jón. 

Barðastrandarsýsla 119, 738. — 
Barðaströnd 119, 207, 269, 
298, 316-17, 495, 497, 594, 
600-1, 642, 664, 712, 771. 

Bárðr Guðmundsson (Rangárþ. 
1543-5) 272, 419-20. — Ket- 
ilsson (Eyjaf. 1544) 303-4. — 
Ormsson, pr. eystra (1547) 
550. — Steinsson, pr. syðra 
(1548) 645. 

Barkarstaðir i Miðfirði 869, 
880. — i Svartárdal 159-60. 

barkrókar 623. 

Barnabas apostolus (dagr) 10, 
11. 220. 

Barnabecke (hjá Hamboi'g) 
194, 

Barnafell í Kinn 865. 

barnaskólar, sjá skólar. — 
barneignir 429, 476, 670, 684 
-5. — barnsburðr 118. — 
barnsektir 415-16, 774. 

Barthold Foolkerdenek, kaup- 
maðr 26-8. 

Bartholomeusmessa 249, 252, 
257, 492, 567, 583. 663, 667, 
735. 

feartskeri 427. — bartskerabúð 



151-2. — bartskeramunnlaug 
654. 

Bassadóttir: Gecilia. — Bassa- 
son: Jón. — - Bassastaðir á 
Selströnd 56-7. 

bátr 150, 383-4, 387-8, 391, 393 
-4, 427, 760, 767, 855. 

Bátsandar, Básendar (Botsand, 
Borsann, Gotsande, Posand) 
49-51, 84-5, 368-9. 391. 838, 
845. 

baugar 614, 627, 

Baustabrekka i ólafsfirði 862. 
Bayern 13. 

Beck: Jóakim, Mauritz. 
Becker : Fabian. — Becker 
Grottz, gistihús i Lýbiku 154. 
heðr 619, 624, 654. — beðjar- 

dýna 624. 
beinmegringar 425. — beinskák 

616, 654. 
beit 4, 94-5. 
beizl 198, 607, 620. 
bekkr 740. — bekkjaráklæði, 

bekkjarklœði 613, 619, 623, 

653-4. 

belgir af fressum 515, — Belgs- 
holt i Melasveit 33, 740. 

belti 198, 445, 614, 624. — belt- 
isstakkr 152, 192, 196, 620. 

benedictiones apostolicæ 851. 
— Benedictusdagr 13, 225. 

Benedikt Einarsson, Irm. i 
Þingeyjarþingi (1545-7) 537- 
8, 667, 706.— Jónsson (eystra 
1686) 15-17. — Magnússon, 
bóndi i Vik í Sæmundarhlið 
(d. 1494) 545. — ólafsson 
(Eyjaf. 1543) 266. — Þor- 
steinsson, Im. (d. 1733) (hdr. 
frá honum) 260, 329, 337, 465, 
658, 667, 725, 754, 800, 810, 
821. — Benediklsson: Einar, 
Halldór. 

beneficium 305, 341-2, 373, 449, 



REGISTR 



891 



496-7, 499, 509-10, 669, 775-6, 
809-10, 815-16, 830. Sbr. staðr. 

Benich: Hannes. 

Bens: James. 

Bergá í Hornafirði 4. — 
Berghóll i Kræklingahlið 262 
-3. — : Bergljót Sigmundar- 
dóttir (prests Steinþórsson- 
ar) á Reykjum i Miðfirði 
129-30. 

^ergr Ingimundarson (syðra 
og vestra 1543-4) 271, ^355. 

— Jónsson (pr. syðra 1542) 
138. — Bergsson: Jón. — 
Bergsstaðir í Miðfirði 405-6. 

— i Skriðuhverfi 823. — í 
Svartárdal 160, 337-8. 484, 
486, 488. 

^ergsveinsson: Hafliði. 

^ergþór Grimsson (Jónssonar), 
>bóndi' (1549) 707-8, 730-1. 

^ermann: Hans. 

*^ernd Bomhouwer, kaupm. 86 
-7. — Grevinck, kaupm. i 
Lýbiku 26. 

^eruncs á Berufirði 793. 

^^rvik á Snæfellsnesi 514. 

^essason : Einar, Steingrimr, 
í^orbergr. — Bessastaðabók 
Í20, 125, 146, 160-1, 210, 318, 
331, 397. 405, 409. 554, 575, 
579, 649, 705. 707-8. 730-1. 
771-2, 779, 785. — Bessastað- 
á Alptanesi 259, 449, 452- 
3. 506, 514. 557-8, 563, 674, 
676. 739, 813. 826. — i Fljóts- 
dal 15, 17. _ í Sæmundar- 
Jilíð 359. 

Itessi Björnsson. pr. i Mikla- 
garði (1547-9) 557, 667, 711. 
~~ ^unnlaugsson (vestra 
1543) 229. — Þorláksson á 
Lundarbrekku (1532) 105-6. 

Þorsteinsson (nyrðra 
1545) 435. 

IMblía 371. _ b. i islenzku, is- 



lenzk b. 618, 652. ^ b. í 
norrænu 850. 
bikar 516, 681. 

bikstampr 265. — biktunna 622, 
652. 

Bilde, Eske 369. 

Bildsfell (Bitsfell) i Grafningi 
415. — Bildudalseyri i Arn- 
arfirði 112. 479, 567-8, 583. 

BiUe, Anders (til Söholm) 369. 

bilæti 543. 

birki 740. 

bismari 853. 

Bitra, Bitruþing 185, 285, 721. 
bjalla. bjöllur 311, 357, 719. 
Bjarg í Miðfirði 146, 649, 726. 
Bjargastaðir í Miðfirði 869. 
bjargleysi 292. 

Bjarnadóttir : Geirlaug, Guðný, 
Guðrún, Ingibjörg, Málfriðr, 
Ragnhildr, Solveig. — Bjarna- 
nes í Hornafirði 4, 6-7, 121- 
2, 138-9, 257, 279-80, 299, 319 
-20. 374, 441-3, 512, 607-8, 
743. 783-4, 791-2, 809-10. — 
Bjarnason: Arngrinir, Björn, 
Brynjólfr, Gísli, Gizur, Guð- 
brandr, Jón, Magnús, Ormr, 
Sigurðr, Svartr, Þorsteinn. 

Bjarnarey i Vopnafirði 002. — 

Bjarnarfjörðr ,á Bölum' 437-8, 
705. 726. — Bjarnarson (sbr. 
Björnsson) : Eirikr, Gunnar, 
Jón, Vernharðr. — Bjarnar- 
staðir í Bárðardal 877, 880. 
— 1 Blönduhlið i Skaga- 
firði 860. — i Kolbeinsdal i 
Skagafirði 859. — i Selvogi 
472. ~ i Unadal í Skagafirði 
858. — Bjarnarstaðahlið i 
Vestrdal 856. 860. 

Bjarneyjar á Breiðafirði 548. 
~ bjarnfeldir 851. 

Bjarni, undirbryti á Hólum 
(1545) 435, — á Skúfsstöð- 
um (1550) 853, — Arason, 



892 



REGISTR 



4 



pr. í Húnavatnsþingi (1543- 
9) 252, 728. — Bjarnason, pr. 
(sjá næsta). — Björnsson, 
pr. i Húnavatnsþingi 165, 
210. — : Björnsson (prests á 
Melstað, Jónssonar) á Lœk 
(1549) 726. — Einarsson 
(Rangárþ, 1543) 218. — Ein- 
arsson (vestra 1550) 798. — 
Erlendsson, Irin. á Ketilsstöð- 
um (1543-50) 254-5, 318, 340, 
421, 453-4, 539-40, 683, 780, 
796-7. — Gíslason, pr. 1 Haf- 
fjarðarey (1550-7) 334, 809. 

— Gizurarson, pr, að Þing- 
múla (d. 1712) 4. — Grims- 
son (Eyjaf. 1549) 734. — 
Guðmundsson, pr. að Hofi i 
Álptafirði (1548) 645. — 
Hallgrimsson, pr. i Odda. (d. 
1723) 496-8. — Hannesson 
(hirðstjóra, Eggertssonar) 
257, 260, 305, 401, 510, 592. 

— Helgason, pr. í Húnavatns- 
þingi (1545-8) 409, 485, 669, 
785. — Helgason (nyrðra 
1543) 209. — Magnússon, pr. 
áð Lundarbrekku 1662 (d. 
1680) 106. — . Narfason á 
Mýrum í Dýrafirði og á Með- 
alfelli í Kjós (1516-49) 67, 
256, 354, 356, 559-60, 610, 
665, 709. — Oddsson að 
Skarði á Skarðströnd (1547- 
62) 550. — ólafsson, pr. (i 
Selvogi 1542) 140. — úlafs- 
son, pr. i Húnavatnsþingi 
(1644) 287. — Slceggjason i 

■ Vestmannaeyjum (1544) 344. 

— Skúlason, Irm. á Hafgrims- 
stöðum (1545-6) 435, 487. — 
Sumarliðason á Fellsenda 
(1544-8) 327, 676. — Torfa- 
son frá Klofa (Jónssonar) 
501. — ; Þorbjarnarson, pr. 
nyrðra (1549) 728. — Þor- 



geirsson (Eyjaf, 1548) 613. — 
Þorleifsson, vestra (1544-50) 
327, 676, 778. 

bjór (beer, ber) 30, 86-7, 147, 
273, 385, 390, 394, 426, 519, 
617, 655. — bjórbland 617. 

bjúgu 854. 

Björgi Kinn 116, 873. — björg:- 
tveggja missera. 

líjörgólfsson ; Sæmundr. 

Björgvin (Bargen, Bergen, Ber- 
enn, Bargerfarer, Björgvinj- 
armenn) 14, 24-6, 31-2, 36, 
38-9, 42-4, 46, 52, 61, 63, 66, 
70-2, 74-5, 78-9, 82-4, 87-90, 93 
-4, 99-101, 224, 350, 370, 694. 

BjÖrn Arnórsson, Irm. i Rang- 
árþingi (1536) 113.— Bjarna- 
son, Narfasonar (1558) 143, 
664. — Gislason, kirkjuprestr 
að Hólum, siðar ráðsmaðr 
þar og officialis, umboðs- 
maðr Möðruvallaklaustrs, 
siðast i Saurbœ í Eyjafirði 
(1542-50) 132, 310, 313, 435, 
485, 508, 557, 641, 774, 776, 
823. — Guðmundsson á 
óspaksstöðum (1547) 549- 
50. — r Guðmundsson (i 
Skagaf. 1547) 593-4. — 
Guðnason, sm. i ögri (d. 
1518) 70, 113, 346-52, 354-6, 
365, 567-8. — Halldórsson, 
pr. í Sauðlauksdal (d. 1794) 
473. — Hannesson (liirð- 
stjóra, Eggertssonar) 257, 
260, 305, 476-7. 526-7, 631, 
723, 830. — Jónsson, pr. að 
Melstað (1541-50) 120-1, 125, 
129-30, 159-62, 209-10, 220, 
252, 376, 396-7, 405-6, 409- 
11, 485, 487, 497-8, 547-50, 
554-5, 575-6, 579-80, 649, 699 
-700, 705, 707-8, 725, 727, 
729-31, 733-4, 753-4, 769, 771- 
2, 777, 779-80, 785, 789, 794, 



REGISTR 



893 



796, 800-5, 808, 810-11, 813, 
816, 820-2. — Jónsson, pr. 
syðra (1546) 507. — Jóns- 
son, Irm. vestra (1520-47) 
79-80, 139, 142, 211, 221, 308 
-9, 482-3, 556. — Jónsson i 
Njarðvík (1546-50) 471, 550, 
643,796.— Jónsson á Eyvind- 
ará 318-19, 409, 471, 643, 682, 
717-18. — . Jónsson (nyrðra 
1543) 209. Jónsson (i 
Fljótum 1550) 870. — Jóns- 
son (vestra 1704) 594. — 
Konráðsson (vestra 1558) 
143. — Magnússon (vestra 
1549) 712, 770-1. — ólafsson, 
siðast pr. i Hruna (d. 1568) 
133, 137, 419, 562, 596-7, 605, 
714, 790. — Pálsson (eystra 
1547) 539. — Pétrsson, sm. 
á Bustarfelli (d. 1744) 688. 

— Snæbjarnarson, rektor i 
Skálholti, síðar pr. að Staða- 
stað (d. 1679) 168. — Stef- 
ánsson (eystra 1543-4) 253, 
255, 340. — Tómasson 
Pr. að VöIIum i Svarf- 
aðardal (1550) 774. — 
Þórðarson (Árnesþ. 1542-50) 
147, 289, 780. — Þorleifsson, 
hirðstjóri hinn ríki (veginn 
1467) 9, 13-15, 20, 349. — 
í^orleifsson á Reykhólum 
(1542-8) 143, 185, 193, 221, 
301-2, 346-8, 353, 355-6, 629. 
~; Þorleifsson (lögmanns, 
Pálssonar) á Keldum (1545- 
8) 439, 481-3, 542-3, 630. — 
Þorvaldsson á Æsustöðum i 
Eyjafirði (1543-9) 209, 213, 
296, 303, 404, 574, 704, 706. 

— í^orvarðsson (574, misrit- 
un, fyrir Þorvaldsson). — 
özurarson, pr. að Kvenna- 
brekku (1545-50) 429, 645, 
782, 855. — Björnsdóttir: 



Guðrún, Kristin, ólöf, Ragn- 
heiðr, Sigriðr, Solveig, Þóra. 

— Björnsson: Bessi, Bjarni, 
Eggert, Einar, Guðmundr, 
Jón, Kolbeinn, Magnús, Páll, 
Sigurðr, Teitr, Þorleifr, Þor- 
varðr. 

bláhúfa, tvibyrð 198. — Blá- 
land á Skagaströnd 875, 879. 
blak 507. 

Blanda (fljótið) 115. 

Blasius Ormsson (Grimsnes 

1545) 415. — filasiusmessa 

293. 
blekpottr 614. 

Bliksteinn, örn. á Mýrum 1Ö3, 
blóðhundr, blóðsvelgr 758. 
blót 431. 

blý 189. — blýföt 516, 623, 681. 

— blýlengjur 622, 625, 652. 
Blængshóll i Skiðadal 867. 
Blönduhlið i Skagafirði 413, 

469. — blönduklefi 623. 

boð (,skera upp boð*) 805. — 
boðburðr 292, 339. — boð- 
leið 338. — boðorð (guðs) 
756. _ boðunarbréf 96, 684. 

Bodi: Otti. 

Bogi Sigurðsson, kaupmaðr í 
Búðardal 547. 

boglige kunster 750. 

bók (bœkr hvers konar, bóka- 
skræður, heilög bók, lögbók) 
105-6, 136, 166, 190-2, 252, 
256, 291, 299, 322, 356, 446, 
454, 466-7, 543, 553, 562, 598, 
618, 622, 632, 652. 658, 719, 
771, 799, 830, 850-1, 853. — 
bókareiðr 68-9, 131, 222, 254, 
373, 412, 433, 466, 513, 580, 
626, 713, 771. — bókastólar 
548. — bókband 152, 562. 
bókfell 852-3. Sbr. kirkja. Sjá 
og Acta, Æsopi fabulæ, ann- 
áll, Apocalypsis, Bessastaða- 
bók, biblia, bréfabók, Bren- 



894 



REGISTR 



tius, Bugenhagen, Bæjarbók, 
Cario, catechismus, Calo, 
Cicero, conimentaria, Con- 
ciliationes, Confessio fidei, 
Corvinus, Cronica, Despau- 
terius, dictionariura, dóma- 
bók, drauma practicer- 
an, Ecclesiasticus, Eoban- 
us, Epistolæ, Erasmus, Evan- 
gelium, Exodus, frœði, gra- 
duale, Grágás, guðspjallabók, 
Hieronymus, Huber, Iclis, 
Jesus Syrach, Jonas (Justus), 
Jónsbók, Jónssaga, kopiubók, 
kver, latínubœkr, liber, Loci, 
lögbók, máldagabók, Marga- 
rita theologica, Mariusaga, 
Maurersbók, Mosellani Pædo- 
logia, Novum testamentum, 
Nýja testamenti, ordínanz- 
ía, orðubók, orðubœklingr, 
Ovidii Metamorphoses, papp- 
irs-, Plauti comœdiæ, post- 
illur, proverbium, psaltari, 
Remigius, sermonar, skjöl, 
skræður, Speculum regale, 
stafrófskver, Sulpitius, Sum- 
maria, Svartskinna, Teren- 
tius, testamentisbœkr, Tigla- 
bók, Torrentíni Grammatica, 
"Vergilii opera, Vetus testa- 
mentum, Vilkin, visitaziubók, 
vocabularium, Þorlákssaga, 
ættartölubók, öxnafellsbók. 

bollaker 311. — Bollastaðir í 
Blöndudal 312, 358. 

BoIIesen: Janeke, 

Bólstaðir í Seyðarfirði 718. — 
Bólstaðarhlíð í Svartárdal 
346, 485, 487,. 498, 574. 

Bolt: Áslákr. 

Bolungarvík við ísafjarðardjúp 

131, 221-2, 300-1. 
bólusótt 18. 
Bomhouwer: Bernd. 
bóndi, bœndr 2-3, 117, 214, 692, 



719, 747, 806-7, 829. — 
bóndaeign 510, 601. 
borð 618, 623-4, 654, 740. — 
borðdiskar 516, 623, 628, 681. 

— borðdúkar 625, 654. — 

— borðhandklæði 613, 625, 
654, 854. — borðhús 854. — 
borðkanna 617. — borðklefi 
623. — borðkranzar 614, 655. 

— borðstólar 618. 
Borðeyri i Hrútafirði 869. 875, 

880. 

borg 412. — Borg í Króksfirði 
18. — á Mýrum 220, 360. — 
á Reykjanesi 193. — = Sjá- 
varborg 545, 878. — stóra og 
litla i Viðidal 726, sbr. Stóra- 
Borg. — borgarbókasafn, sjá 
Lýbika. — Borgarfjarðar- 
sýsla 738. — Borgarfjörðr 
eystra 282, 643. — syðra 125, 
140, 220, 285, 331, 603, 729- 
31, 740, 779, 785, 811. — 
Borgfirðingar 799. — borgun 
116, 251, 605. — borgunar- 
maðr 215. 

borusaumr, borusaumstjald 852. 

Bötn i Patreksfirði 19. — í 
Tálknafirði 18, 20. — Botnsá 
i Hvalfirði 449. 

Bótólfsaftan (-messa, -vaka) 
100, 131, 469, 557. 

Brabant (Brabandt) 41. 

Brandagil (Brandgil) i Hrúta- 
firði 312, 358. — Branda- 
skarð á Skagaströnd 869, 875, 
879. 

Brandr Einarsson (Moldar-Br.) 
á Snorrastöðum (1529-50) 
103, 798, 801, 820. — Guð- 
mundsson, Irm. á Leirá (1516 
-50) 32, 433, 806. — Guð- 
mundsson (vestra 1543) 193. 

— Halldórsson, ,bóndi*í Holti 
1 Fljótum 8-9. — Helgason 
(Eyjaf.) 823, 879. — Jónsson 



REGISTR 



8^ 



(vestra 1531) 104-5. — Jóns- 
son (í Steingrimsf. 1543) 201, 

— ólafsson (eystra 1457) 7. 
ólafsson, Irm. 1 Húna- 

vatnsþingi (1536) 116. — 
Rafnsson, príor að Skriðu 
(1542-50) 176-7, 186, 493, 
784. — Sigurðsson (vestra 
1460) 19. — Sveinsson (vest- 
ra (1546-8) 482, 665. — 
brandreið 618, 653. — 
Brandsdóttir: Guðlaug, Guð- 
ný. — Brandsson : Árni, Hall- 
dór, Jón, ólafr, Páll, Rafn, 
Sigurðr, Torfi. 
Hrattavellir á Árskógsströnd 
867. 

i^rauð (broeth, brod, braad- 
madt) 86-7, 100, 431, 621, 
652, — tvibakað brauð, twe- 
bak 87, 147. — brauðbitr 224. 

— brauðfat 356-7. — brauð- 
færi 624. 

Brautarholt á Kjalarnesi 717. 

— Brautarvatn, örn. á Mýr- 
um 103. 

bréf (=r sendibréf, sbr. og það"» 
12-14, 37, 40, 52, 61, 70, 82, 
100, 155, 157, 199, 224, 270-1, 
273, 276, 279-81, 332-3, 362, 
364, 366, 411, 420, 441-3, 447- 
51, 458-63, 521-2, 524-5, 563, 
580-1, 598, 605, 674, 695, 736, 
741, 754, 787, 799. — bréfa- 
bók 614, sjá og Brynjólfr 
Sveinsson, Gísli Árnason, 
Gizur Einarsson, Skúli Þor- 
láksson, Þórðr Þorláksson. — 
bréfabrot 784. — bréfagerð 
18. — bréfalausn 557-8, 849. 

Rreiðaból í Skálavík vestr 144. 

— Breiðabólstaðir i ölfusi 
146. — Breiðabólstaðr i 
Fljótshlið 402-3, 436, 497, 
711. — Breiðabólstaðr i 
Vestrhópi 734. — breiðabúr 



854. — Breiðafjarðardalií 
327, 440, 499, 501, 550, 778, 
799, 804, 808. — Breiðafjörðr 
20, 299, 629, 639. — Breiða- 
mýri i Reykjadal 262-3. — 
breiðastofa 854. — Breiða- 
vik á Snæfeilsnesi 29-30. — 
Breiðdalr 1 Múlaþingi 15-17, 
266. 

Brekka á Ingjaldssandi 567. ■ — 
i Kaupangssveit 261. — i ÓS" 
landshlið 853, 858, 880. — 
i Saurbœ (tvær) 89, 206-7. 

— i Vatnsdal 146. — Brekku- 
kot i Viðvikrsveit 859, 

Brekkur i Fljótum 863. — syðri 
í Viðvikrsveit 859, ~. ytri í 
Viðvikrsveit 859. 

brenna 67-9. — brennivargr ÖS, 
— ■ brennugerningr 68. — 
brennuverk 34. 

Brenniborg (Brennuborg) á 
Efribyggð '337-8. — brenni- 
steinn 368-9, 389, 877. — 
brennivin (brennuvin) 152> 
618. 

Brentius 151-2, 191. 
Brettingsstaðir i Flateyjard^ 

865. — i Laxárdal 865, 874, 

878. 

Brewer: Letters and papers of 
the reign of Henry VHL 98. 
brevet 619. 

hreviarium (breferi, breveri) 
191, 699, 852, 854. — islenzk 
breferi 850. — norsk (noi'skt) 
618, 652. — þýzkt 852. 

briðkur 622. 

Brigit Halldórsdóttir (vestra 

1516) 68. 
brik (altaris) 491, 652, 851-2, 

— brikarklæði 851. — brik- 
ur (rúmbrikur) 740. 

brim 1. 

Brimar (Bremen, Bremes) 37, 
47. 52-4, 71. 74, 76. 83-4, m 



896 



REGISTR 



-4, 107-10. — Brimara-Sam- 

son (skip) 141. 
Brimnes i ólafsfirði 862. — 1 

Seyðarfirði 719. — á Upsa- 

strönd 867. — i Vi'övikrsveit 

859, 874, 878. 
Bvitish Museum (hdr. þaðan 

notuð) 253-4, 288, 290, 323, 

358-9, 370, 435, 438, 468, 515 

-17, 519, 593, 681, 741-2. 
Rrjámslœkr á Barðaströnd 495, 

594, 600-1, 664, 712, 770-1. 
hrjóst 637. — brjóstgjörð 198, 

620, 

Broddi Einarsson (eystra 1390) 
4. — Ketilsson (eystra 1549) 
688. — ■ Broddason : Arni. 

Brókarlœkr á Skaga 861. 

brotasilfr 189, 363, 850. 

brúðkaup, brullaup 612, 668, 
719-20, 773. — brúðkaups- 
dagr 146, 166, 261, 311, 414, 
739, 822, 824. — brúðkaups- 
vitni, brúðkaupsvottar, brul- 
laupsvottar 262, 415, 439, 823. 

Brú á Jökuldal 339-40. — Brú- 
arland i Deildardal 858. 

Briiggc i Flandr 54, 62, 80, 84-5. 

Brúmaðr Tómasson (Tumas- 
son) (vestra 1545) 417, 
567(?), 882. — Brúmannsson: 
Sigfús. 

brún (altaris) 357, 851. — 
Brún i Svartárdal 358-9, 519. 

— Brúnastaðir i Fljótum 863. 

— i Tungusveit 359, 517, 519. 

— brúnarafat 657. — brúnir 
(fjalla) 577. 

Brunn: Kort. 

Brunná (efri) í Saurbœ 59-60. 

— i Vopnafirði 493-4. — iöx- 
arfirði (forna Brunná, 
Brunnárbakkar) 551-2, 609. 

Brúsastaðir i Þingvallarsveit 
209. 

Brustow í Englandi 98. 



brýni 274, 622, 652. 

Brynjólfr BJarnason i Fagra- 
dal (1740) 79, 104. — Hall- 
dórsson, kirkjupr. i Skál- 
holti, ráðsmaðr þar, siðast 
pr. i Odda (1542-50) 136, 225 
-8, 259, 268, 284, 295-6, 305, 
314, 316, 319-20, 325-6, 341, 
343, 371, 382, 401-2, 419, 421, 
429, 436, 455-6, 473, 478, 503 
-4, 510, 512, 529, 536, 580-1, 
613, 625, 646, 650, 714, 790-1. 
Jónsson (nyrðra 1417) 9. 

— Jónsson, pr. syðra (1544) 
307. — Jónsson, umboðs- 
maðr Bjarnaneseigna 138, 
461, 795. — Jónsson (nyrðra 
1547) 537-8. — Jónsson 
(vestra 1548) 665. — Magn- 
ússon (nyrðra 1543-4) 213, 
303. — Sigurðsson (vestra 
1507) 546. — Sigurðsson 
(vestra 1545-50) 443-5, 513, 
625, 630-2, 634-6, 710, 712- 
13, 770-1. — Sveinsson, bp. 
i Skálholti (d. 1675) (bréfa- 
bók hans, visitaziubók) 3-4, 
6, 10, 34, 112, 159, 168, 175 
-6, 225, 286, 328, 484, 487, 
480, 546, 572, 576, 578, 793. 

— Þorvarðsson, sm. á Hlið- 
arenda (d. 1762) 115. — 
Brynjólfsson: Einar, Hall- 
dór, Jón, Magnús, Sigurðr. 

brytastofa 855. — : brythögg 

618, 656. 
brœðr (= munkar) 754. — ■ 

Brœðr[a]á i Sléttahlið 863. 
bú 304, 722. 

búð (i Skálholti) 621-2, 624, 
651. — búðarmaðr 134. — 
búðsetumenn 806. 

Búðardalr á Skarðströnd 286. 

— Búðarnes i Hörgárdal 867, 
874, 879. 

Buckbroch: Nicholaus. 



REGISTR 



897 



Bugenhagen, Jóhannes 152, 191 
-2. 

Ijúkjárn G53. 

Biikow, þorp nálægt Rostock 
154. 

búland (= hcimaland) 128. — 

Búlandshöfði á Snæfellsnesi 
514. 

búnaðarbálkr 289. 

^nr 624, 681, 740. — húrkona 
217. — búrskemma 740. 

Búrfell i Svarfaðardal 867. 

líúsföng 681. — búsgagn 548. 
Sbr. og alkanna, askr, átt- 
ungr, barkrókar, bikar, bism- 
ari, blekpottr, blýfat, bolla- 
lcer, borö-, brandreið, brauð-, 
biúðkur, brúnarafat, brýni, 
lii'ythögg, búkjárn, byrða, 
dallr, dallkoppr, diskar, 
<lrykkjaraskr, eggjaköku- 
panna, eikarker, eikarborð, 
eirgjarðir, eldberi, eskjur, 
fat, fata, fatabúrsvirki, felli- 
borð, ferðalaupar, flaska, 
flat-, flotar, flotstaup, girðis- 
hringr, gjarðatint, gjörð, 
glasstaup, glóðarker, grinda- 
sagir, hálf-, hand-, hani, 
hcstreip, hitu-, hnifar, horn-, 
hrífa, hringja, hrip, hrossa- 
kambr, hurð, hverfisteinn, 
ístað, járn-, justukönnur, 
^anna, ker, kerald, ketil-, 
kist-, kláfar, klárur, klauf- 
hamar, klippujárn, klyfber- 
ar, kolorstokkr, kopar-, kopp- 
^í'* krókar, krús, krydd-, 
l^vartel, kvern, kvislar, lang- 
sessa, lásar, látúns-, laupar, 
leir-, ijáir, lykill, lykt (lukt), 
maltkvern, markjárn, mat- 
borð, met, mortél, mustarðs- 
kycrn, mæli-, nafar, orf, páll, 
Pálreka, pall-, panna, pipar- 
^vern, pípur, pottar, pund- 



ari, pundketiil, pungr, rakstr- 
hnifar, reið-, reiðsla, reip, 
reka, rekjárn, rist, rúmstokk- 
ar, sagir, sál, saltker, sár, 
silfr-, skeið, skeifur, sker-, 
skinn-, skrif-, skrúfur, skæri, 
sleif, smá-, smjör-, sniðlar, 
spennur, spónn, stampr, 
staup, steikiteinn, stein-, 
stokkar, stóll, stór-, stranda- 
tint, stokkr, strykkjar-, sveif- 
arjárn, sylgja, sýruker, söð- 
ull, tann-, timbr-, tin-, tint, 
tjöru-, tól, torf-, tré-, trekt, 
trog, tunnur, töng, uppgerð- 
ar-, vagn, vallarklárur, var- 
reka, vatns-, vigtpundari, 
þversög, öngull, öskutrog. — 
búsmali 4. 

Bústaðir i Austrdal 860. 

Bustarfell i Vopnafirði 159. 

Bútraldarstaðir (Butra)i Fljóts- 
hlið 34. 

byggðarrymtr 253-4. * 

hygging jarða, byggingarbréf 
527-8, 581, 593, 597, 604, 870. 

Býjasker á Rosmhvalanesi 872, 

bylta (d. bylt) 448. 

byrða 311, 517, 681, 853-5. 

byskup (byskuplegt embætti, 

vald, byskupleg renta, þjón- 

usta, byskupsdœmi, byskups- 

embœtti, bj^skupskjör) 13, 82, 

227, 372, 416, 518, 541, 563, 

640, 643, 671-2, 675, 680-1, 

084, 692, 715, 747-9, 776, 781 

-3, 786, 795, 812, 818-19, 852. 

byskupsbaðstofa 264, 478, 

618. — litla b. 322, — bysk- 

upsbréf 13. — byskupskista 

850. — byskupsskjalasafn 

(Bps. Skálh. og Hól., nú 1 

Þjóðskjalasafni, hdr. þar 

notuð) 122, 263, 286, 294, 

320, 341, 343, 371, 379, 414, 

429, 431, 436, 472, 481, 495-6, 

57 



898 



REGISTR 



509, 5:29, 536, 646, 689, 717- 
18, 720, 809. .— byskupsstofa 
226, 618> C20, 652. — bysk- 
upstiundir 216, 230, 269, 371 
-2, 500, 541, 578-9, 599, 606, 
721. — Byskupstungur i Ár- 
nesþingi 185, 225, 228, 477-8, 
512, 536-í,: 585, 590-1, 606, 
792. — byskupsúrskurðr 29, 
301, 315-16, 562. — byskups- 
vigsJa (yígslubréf) 163-4, 702, 
sbr, . consecratio. 
byssa rbQsse)- 1 134, 607, 
638, 647»--r-r byssubúningr 
616, 654.— byssuskytta 149. 

Bœjarbók i'tsjá ,Ormr Daðason), 

— bœjárskjalasafn, sjá Dan- 
zig, Kanapén;^ Köln, Wismar. 

— Bœjarsveit í Borgarfirði 
829./; 6 i-t 

bœn 6. — "bœtóíis, bœnahús 3, 
- 7_8, 474.-^^ 

bœr, bœir 679, 719. — Bœr i 
Bárðardkl. 877, — i Borg- 
arfiréf 125, 285, 331, 360, 
366, 603.--^ i'Flóa, sjá Gaul- 
verjabœr. i Hrútafirði 312, 
358 (l^ar iiiisr, Var), — á 
Höfðaströnd 858. — á Rauða- 
sandi (Saurbter) 145, 207-8, 
223, -2^, 316-18-, 326-7, 472-4, 
478-9, ;594-5- '664, 797. — á 
^ Selströríd ÍÖ, 20. — i Trékyll- 
isVik 7Ö7'-8. - 

< |iöðyarv EyjólfssQöi síðast pr. i 
"-:SaurÍæ (d.-Í592) 137, 527, 
. 645. — Jónsson, ,pr. á Myrká 
; (1547-8) 557, 641. — Jóns- 
.,;^onj-p,r. i Reykholti (d. 1626) 
; ,'32, 59?-.^Sigurðsson (Grims- 
ncs 1545) 415. — Sturluson, 
j ,.i:Pr, áyalþjófsstö?^^^^ (d.l712) 
í {225; r— Böðvarsnes i Fnjóska- 
1 .- dal f ^§3.^;7^ j^|>|5varsson : Ei- 



rikr, Jörundr, Magnús, Sig- 
urðr, Steingrimr. 
bölvan 685, 746. 

Calcedoniu- (Chalcedon-) kirk- 

juþing 244. 
calefactorium 851. 
Calixtusmessa 574. 
Campan: Robert. 
cancellarius, cantzeler, canziler 

153, 350, 396, 794, 846. 
cantate, sunnudagr 43, 840. 
capellan 363. 

capitula-innsigli 754. — capi- 
tularius 547, 851. 

Cario, Jóliannes 152, 191-2. 

catechismus 150, 152, 173, 191 
-2, 245-6, 458-9. Sbr. frœði. 

Cato (þ, e. Hugsvinnsmál) 246. 

causæ papales 640, 744. 

Cccilia Bassadóttir, k. Jóns 
murta Narfasonar 744. — 
Loptsdóttir á Egilsstöðum 
(1543-5) 253-5, 318, 329, 408 
-9, 683. — Torfadótlir frá 
Klofa, k. Þorsteins Finnboga- 
sonar 668. — ' Ceciliudalr i 
Blönduhlið 860. 

Christian de Heya, kaupm. 27. 
— von Geeren 36. 

Christiern, sjá Torkelsson. 

Ciceronis Epistolæ 246-7. — 
Officia 247, 

cineres, dies cinerum 295. Sbr. 
öskuóðinsdagr, 

Claus (Glas, Clawes) Flywerk, 
meistari i Kaupmannahöfn 
190. — Fowlskyn frá Lýbiku 
50, — Giortze 106. — Lyse, 
kaupm. 843. — van der Mar- 
witzen 203-5, 259, 278. — 
Overlender (i Hamborg) 196, 
205-6. — Semblow frá Ham- 
borg 50. 

Clemens (Nýja testam.) 533. — 
páfi VIL (d. 1534) 695. 



REGISTR 



899 



Clerenbeke i Rostock 154. 
coclear (þ. e. choclear) 196, 

199, 401. 
coena domini 541. 
í'ollatia 194. 

coUatio, collationisbréf 373, 
446, 494, 510. Sbr. veiting 
(staðar). 

Collen (= Köln?) 49. 

conimentaria, commentarius 
151, 191-2. 

common 852. 

Conciliationes locorum pug- 
nantium 191. — Confessio 
fidei 191-2. — consecratio 
153, 163. Sbr. byskupsvigsla. 
— conventubrœðr 283, 332, 
^ 754, 775. 

Cordt Frowdendaell frá Ham- 
borg 80. — Trawendael frá 
Hamborg 73. 

corporall 310, 548, 850. — 
corporalishús 850. — Corpus 
Christi (vigilia) 22, 130, 219, 
312, 556, 711. — Corvinus, 
Antonius (postilluhöf.) 191, 
562. 596, 618. 

Craigie, Dr. W. A. 26, 98. 

Cronica Carionis 152, 191-2. — 
super Bibliam 196. — dönsk 
á latinu 852. 

crux (festum sanctæ crucis) 30. 

^iira animarum 464, 601. 

cyfflett (cifflett) 153, 197, 

l>aðadóttir: Þórunn. — Daða- 
son : Ormr, Sigurðr. — Daða- 
staðir í Reykjadal 116, 872. 

Daði GuíSmundsson i Snóksdal 
(1541-50) 112, 141, 182-3, 
206-7, 285, 287-8, 327, 332-3, 
428-9, 433, 440, 497, 500, 526 
-7, 549-50, 555-6, 563, 565, 
567, 650, 669-78, 684-7, 691, 
700-1, 719-21, 729, 736-9, 750 



-3, 769, 777-8, 799, 801-6, 808, 
810, 814. — Halldórsson, pr, 
i Steinsholti (d. 1721) 7-8, 
830. — . Jónsson (syðra 1547) 
576. 

daggarðr 615, 628. 

dagr (dies, festum, messa, 
vigilia), sjá Agatha, allra 
heilagra messa, Ambrósius, 
Andrés, Anna, Antonius, 
annuntiatio, assumptio, átti 
dagr, Augustinus, Barbara, 
Barnabas, Bartholomeus, 
Benedictus, Blasiusmessa, Bót- 
ólfsmessa, Calixtus, cantate, 
cineres, Corpus Ghristi, crux, 
Dionysius, dominica, drott- 
insdagr, dýridagr, epiphania, 
exaltatio, Franciscus, Gallus, 
geisladagr, Gildardus, Gre- 
gorius, Hallvarðr, heilagir 
þrir konungar, Himmelfarts- 
dag, hvitasunna, inventio, in- 
vocavit, Jakob, Jóhannes 
baptista, Jóhannes Jórvikr- 
byskup, Jón ögmundsson, 
kertamessa, kyndilmessa, 
Laurentiusmessa, Lúkasar- 
messa, lætare, Magnúsmessa, 
Marcellus páfi, Mariumessa, 
Maríumessa Magdalenæ, Mat- 
theus, Mattias, Medardus, 
Nereus et Achilleus, Nikulás- 
messa, nýársaftan, oculi, 
ólafsmessa, omnes sancti, 
Philippus et Jacobus, Reli- 
quiæ, reminiscere, Schola- 
stica, sexagesima, Símonar- 
messa, Simon et Judas, Tib- 
urtius, Timótheus, Tómas- 
messa, trinitatisdagr, tveggja 
postula messa, undecem 
milia, uppstigningardagr, 
Þorláksmessa, þrettándi, 
öskuóðinsdagr. Sbr, enn 
vikudaganöfnin (sminudagr 



REGISTR 



i)00 

o. s. frv., frjádagr, óðinsdagr, 
Þórsdagr). 

dagsbréf 452, 563, 565. — dag- 
slátta 515, 517, 867-8. 
' dallr 622, 624. — dallkoppr 190. 

dalmadikur 850-2. 

Dalbœr i SiglufirÖi 862. — 
Dalir = Skagafjarðardalir 
861. — ■ Dalr (stóri) undir 
Eyjafjöllum 273, 581. — enn 
syðri i Eyjafirði 336-7. — = 
Sauðlauksdalr 305. — Dalr 
(= Laxárdalr) i Þistilsfirði 
864. — Dalsgötur, Örn. i 
Tungusveit 57. — Dalsheiði 
i Húnavatnsþingi 116-17. 

Dalton : Tómas, 

damask 623. 

Daming: Jóakim. 

dandikvinna 582, 601. — dandi- 
maðr (dandismaðr, dánu- 
maðr) 9, 114, 142-3, 146, 212, 
226-7. 328. 340, 354, 362, 367 
-8 398, 415, 421, 425, 431, 454, 
491, 559, 563, 568, 604, 642, 
675, 682-3, 724, 737, 739, 749, 
799, 804, 813-17. — dandi- 
mennska 271, 581. 

Danir (Daci, Dani, Danen, 
Denen, danskir, danske) 34, 
40, 43, 49, 88, 96, 107, 164, 
184, 203, 259, 759, 811, 817, 
820, 845, 847. — Danmörk 
(Dacia, Dania, Dennemark- 
en) 11, 21-2, 35, 41, 43, 53, 
86-7, 93, 97-8, 100, 102, 147, 
163, 167-8, 171-2, 174-5, 177, 
179-81, 183, 204, 230-1, 259, 
269, 347, 350, 375-6, 379-81, 
383, 386, 392, 506, 514, 557, 
564, 610, 660, 663, 689, 694, 
738, 749, 752, 764, 788, 840, 
848, — danskr kongr 811, 

Danzig á Þýzkalandi 11, 21, 34, 
-5, 37, 40, 42-4, 47, 49, 54, 73, 
86, 90. 



Dauðhylr, örn. i Aðaldal 400. 
Davið konungr 746, 758. 
December (mán.) 267. 
decretum 715, 782. 
Dei : Tómas. 

Deildardalr i Skagafirði 336-7. 

Dehiienhorst 102, 167-8, 171-2, 
174-5, 177, 180, 204, 376, 379, 
383, 392, 610, 689, 694, 749, 
752. 

Derschov : Hermann. 
Despauterius: De octo parti- 

bus orationis 247. 
Deventer i Hollandi 61, 63. 
dictionarium 191. 
Diðrik af Bramstad 326(?), 835. 

— van Mynden 278. — Pin- 

ing 40-1, 49-50. 
dies, sjá dagr, 
Digmeyer: Remer. 
dinxedag (dienstag) 39. Sbr. 

þriðjudagr, 
Dionysius (dagr) 61. 
Dirck van Pœlgeest, borgar- 

stjóri í Leyden 25. 
Dirichsen: Hans. 
Dísastaðir i Breiðdal 266, 336-7. 
diskar 623-4, 626. — diskabrot 

854. — diskahringar 853. 
dispensatio, dispenseran 314, 

335. 

Ditmersken 35, 102, 167-8, 171- 
2, 174-5, 177, 180, 204, 376, 
379, 383, 392, 610, 689, 694, 
749, 752. 

djáknar 236. — djáknakista 
850-1, — djáknsskyld 356. 

djásn 622, 627. 

diels (cða déls) hundr 64. 

djúp 505. — Djúpá i Bárðar- 
dal 329. — Djúpadalr (Dalr 
stóri) i Eyjafirði 165-6, 553- 
4, 732. — Djúpadalr i Skaga- 
firði 398. — Djúpsey i Skaga- 
firði 468. 

djöfulsins þrælar 745. 



REGISTR 



901 



dobbilt ducat 435. — dobbol- 
skildingr 155. 

doctorinna 154. 

dominica 120, 154, 172, 375, 
381, 398, 559, 562, 583, 611, 
699, 759, 840. Sbr. drottins- 
dagr, sunnudagr. — doniini- 
calia evangelia 467. 

dómkirkja 92, 118, 126, 139, 
255-6, 269, 273, 277, 284-6, 
288, 296, 299-300, 328, 340- 
4, 352, 419, 430, 451, 455, 469, 
480, 527, 558, 561, 597, 601, 
604, 651, 721, 797, 808, 830, 
849, 853, 880. Sbr. Hólar, 
Skálholt. 

^ómv (dómsatkvæði, dómsbréf, 
(iómsmenn) 50-1, 58, 64, 68- 
70, 86, 91-5, 112-14, 116, 121- 
2, 124-5, 127, 129, 139, 143, 
165, 201-2, 212-16, 218-19, 
221-2, 226-7, 250-1, 253-6, 268, 
276, 288-93, 296-7, 300-4, 306- 
8, 318-21, 323-4, 326, 328-9, 
338-42, 348-9, 351-2, 354, 358, 
370-4, 402-5, 407-9, 419, 421- 
34, 436-8, 441, 454, 456-8, 470 
-1, 475, 486, 488, 491-2, 504- 
■0, 509-10, 546, 558-61, 570, 
572, 575, 600, 633-4, 648, 666, 
673-4, 678-80, 707-8, 710, 713 
-14, 716-17, 722, 724, 742, 793 
■4, 798, 804-6, 808-10, 818. 
Sbr. alþingisdómr, tylftar- 
dómr. ~ dómabók, s.já Gísli 
Árnason. — dómakapituli 69, 
114, 350. — dómrof 117, 304, 
519, 785. 

tlonnerstag (donredag) 53, 87. 
Sbr. fimtudagr. 

I->onatus(dagr) 10. — málfrœði 
lat. 245-7. 

Braflastaðir i Fnjóskadal 463- 

4. — i Sölvadal 873. 
Drageyri (Dragör) í Danmörku 



154. _ Dragháls i Svinadal 
576-8. 

dramb 758. — Dramboddsstaðir 
(Drumb-) i Byskupstungum 
450. 

Drangey á Skagafirði 854-5. — 
Drang[s]nes á Selströnd 18, 
20. 

drankgelt 194. Sbr. drykkjupen- 

ingar, ölpeningar. 
drápsnaut (slátrnaut) 281. 
Drauma practiceran 195. 
drepsótt 5. 
drifið verk 365. 
drottinsdagr 261, 540, 596. — 

drottinsvik 815. 
drylckjaraskr 516, 623, 855. — 

drykkjupeningar 189-90. — 

drykkjuskapr 410. 
Dufansdah- (Dugansdalr) i Arn- 

arfirði 18. 
dugga 426. — duggarar 64-5. 

— duggaratollar 489. 
dúkat (ducatus) 199. 

dúkr 105, 199, 357, 548, 613, 
619, 621, 623, 625, 651, 653, 
853. 

Duns: Raf. 

Dvergasteinn í Álptafirði vestr 
23. — i Seyðarfirði austr 

717-18. 
dymbilvika 770. 
dýna 358, 624, 855. 
Dynjandi i Arnarfirði 20. 
dvr 679. 

Dýrafinnr (misritun) = sira 
Finnr Arnói'sson. — Dýra- 
fjörðr 18, 67-8, 249, 256-7, 
417-18, 445, 492, 513, 560, 
567, 583, 626, 634-5, 666, 710, 
713, 723, 725, 770. — Dýr- 
finnustaðir i Skagafirði 859. 

— dýridagr 5, 413-14, 416 
470, 643, 741. — dýrleiki 
228, 312, 489, 529, 688, 718, 
857, 871. 



902 



REGISTR 



■ 



Ðyryck Fásmere frá Hamborg 
50. 

Dœli í Svarfaöardal 868. 

Ecclesiasticus-bók 618. Sbr. 

Jesus Syrach. 
edik 446. 

eftirlegumenn G74. — eftirmáls- 
menn 35Í, 370. 

Efstaland i öxnadal 866. 

Egg i Skagafirði 861. 

Eggert Björnsson, sm.að Skarði 
(d. 1681) 489. — Hannesson, 
sm. i Þorskafjarðarþingi, sið- 
ar hirðstjóri og lögmaðr 
(1542-9) 151, 154-5. 188, 199, 
217, 257, 260, 329, 417, 443-5, 
513, 583, 630-1, 635, 638, 648. 
665, 722-4. — Eggertsdóttir: 
Jónina Steinvör. — Eggérts- 
son : Hannes. — Eggerz : 
Fri'ðrik. 

eggjakökupanna 196. 

Egill Ásbjarnarson (eystra 
1603) 17. — Hallsson, pr. að 
Görðum á Akranesi (ca. 1580 
-90) 32. — Jónsson (vestra 
1506) 59. — Jónsson (Ein- 
arssonar) að Geitaskarði 
(1544-50) 311-12, 358, 801. — 
Teitsson (nyrðra 1593) 668. 

— Egilsson: HaHr, Jón, 
Magnús, Sigurðr, Þórðr. — 
Egilsstaðir á Völlum 50-1, 
253-5, 318, 409, 550, 683. 

eiðar 127. 142, 291, 318, 322, 
374. 405, 409, 422, 430, 439, 446, 
457, 470, 479, 523, 673, 679, 
683, 737, 771, — Sbr. alþýðu- 
eiðr, bókareiðr, fjáreiðar, 
handlagðr eiðr, séttareiðr, 
trúnaðareiðr, tylftareiðr. — 
ciðatökubréf 131. — eiðfall 
254. — eiðstafr 131, 

Eiðar í Útniannasveit 471, 643. 

— Eiðaþing 471. — Eiði á 



Langanesi 864. — Eiðs- 
hvammr, örn. í Grafningi 
415. 

eigingift kona, eiginkona 260, 
268, 305, 499, 563, 602-3, 670, 
735. 796, 822, 825. 

eikarker 657. — eikarborð 274. 

Einar, pr. (í Galtarnesi? 1550) 
857. — á Grund (1550) 856. 

— Einar A. (syðra 1545) 439. 

— Álfsson (syðra) 1545) 415. 

— Árnason, pr. i Vallanesi, 
officialis (1543-9) 282-3, 328 
-9, 339-41, 419, 421, 473, 550, 
562, 602. 646, 714. — Arnórs- 
son, prófessor 378, 096. — 
Benediktsson, pr. að Skinna- 
stöðum, siðast áb. á Munka- 
þverá (d. 1524) 60, 551. — 
Bessason (nyrðra 1547) 574. 

— Björnsson, hirðstjóri (d. 
1494) 351, 629. — Brynjölfs- 
son, Irm. á Espihóli (1543- 
50) 213, 261, 303, 306, 338, 
404, 573, 612-13, 667-8. 704, 

706, 823. — Einarsson, Irm. 
i Húnavatnsþingi (1542-7) 
142, 144, 311, 338, 574, — 
Einarsson (Eyjaf. 1548) 642. 

— Eiríksson á Hvanneyri, 
sm. i Þverárþingi (1550) 806, 
808, 829. — Eiriksson (eystra 
1633) 17. — Gislason, ,bóndi* 
(nyrðra 1542-9) 125, 160-1, 

707, 731, 772, 777. — Guð- 
mundsson á Vatnsleysu í 
Byskupstungum 536, 606, — - 
Gnnnlaugsson á Höskulds- 
stöðum i Breiðdal 15. — Hall- 
dórsson, pr. (Árnesþ. 1545) 
373. — Hallsson, pr. nyrðra 
(1546) 463. — Ingjaldsson 
(nyrðra 1662) 106. — ís- 
leifsson á Reykjum i Mos- 
fellssveit (d. 1739) 170, 181, 
089. — Jónsson (cystra 



REGISTR 



903 



1390) 4. — Jónsson (lög- 
nianns Sigmundssonar) 81, 
95_6. — Jónsson (Þorláks- 
sonar) á Hóli i Bolungarvik 
(d. 1541) 131, 222. — Jóns- 
son (vestra 1543) 200. — 
Jónsson (Skagaf. 1543) 250. 

— Jónsson (Eyjaf. 1544-9) 
339, 704, 706. — Jónsson 
(Eyjaf. 1545) 404. — Jóns- 
«on (eystra 1546) 454. — 
Jónsson, Einarss. (Þingeþ., 
d. fyrir 1547) 538-9. — Magn- 
ússon á Reykjum i Tungu- 
sveit (1575) 57. — Oddsson, 
sm. á Hofi i Vatnsdal 130. — 
ólafsson, Filippuss. 144. — 
ólafsson, pr. i Görðum á 
Álptanesi (1542-9) 137, 
147(?),184, 188,421, 521, 527 
-8, 649, 714. — ólafsson 
(syíSra 1641) 630. — Orms- 
son (eystra 1547) 608. — 
Ormsson (nyrSra 1550) 870. 

— Pálsson (syðra 1547) 592. 

— Pálsson (vestra 1549-58) 
143, 712. — Páisson (vestra 
1704) 475. — Pétrsson 
(eystra 1547) 608. — Saló- 
monsson (í Vestmannaej^j- 
um 1542-5) 134, 407-8, 419. 

— Salómonsson (Borgarf. 
1543-9) 220, 700. — Sigurðs- 
son (vestra 1516) 67. — Sig- 
urðsson, Irni. nyröra (1542 
-50) 128, 409, 487, 574, 785. 

— Snorrason, pr. á StaSastað 
(d. ca. 1534) 91, 103. — 
Steinsson (vestra 1549-64) 
719. — úlfsson, pr. aS Bergs- 
«töSum (1549) 728. — ÞóríS- 
arson (vestra 1460) 18-19. — 
Þorgilsson (nyrðra' 1549) 
733. — - Þorleiísson (vestra 
1516) 70. — Þórólísson, um- 
boðsiViaðr, á Hofstöðum (d. 



ca. 1511) 682.-:^ Þorstöins- 
son, bp. á HöliHm (x[. 1696) 
156. — Þorvaldssóii (eystra 
1543-9) 255, ^6S8. EÍTiars- 
dóttir: Guðrún,Íi-igunn, Odd- 
ný, Ragnhiidr;^i^riðr, Þor- 
laug, Þórunhi Þiiriðr. — Ein- 
arshöfn á Eýrai-bakka 450,597. 

Einarssoní:- AndÝés, Arn- 

björn, Árni, Beriedikt, Bjarni, 
Brandr, Bröddi, Eiriar, Ei- 
rikr, Erlendr, Eyjólfr, Filip- 
pus, Gisli, Gizur, Guðmuridr, 
Halldór, Hallsteinn, Helgi, 
Hjálmr, tsleifr, Jóri, Mágnús, 
Marteinn, Öddr; P-étr, Run- 
ólfr, Salómon, Sigurðr, Stef- 
án, Sturla, Þórði*,; Þorleifr, 
Þorsteinn, ~í>orváídr, - Þor- 
varðr. — ■ ' ■ föriarsstáðir i 
Kræklingabli«' 213, 303, 403 
-4. — í ReVkjadal= 115-16, 261, 

263, 538. -"^' 
Einbúi, örri;^BJ%teilísturigum 

537. 

Einholt i Bvskupíitungúm 606- 
7. _ á Mýním 607, 609. 

eirgjaröir 617; 655. 

Eirikr Bjarnasöri"(nyr^"ra 1662) 
106. — BÖðvars^ori'(riyrðra 
1548-9) 64t2; 734-B. — Ein- 
arsson, pi*. riyrÖrá (1469) 23. 
Eiriksson,- rikismarskálkr 

396. — Grimssóií, siðast pr. 
á Gilsbakka <a 1597) 137, 
434, 484, 645;-782; -Y^l. — 
Guðmundssoni Ásgarði(1543 
-7) 229, 556? — ^Gliðriiunds- 
son (nyrWa -Í536-47) 115, 
413^ 574. — -'^Hálíásóri (nyrð- 

ra 1545) ■•' 404! — Jóns- 
son, pr. syðra (1525-42) 91, 
1:37, 141. _ir.Kíi.ðbBe Wanskr 

höfðingi, 1545) 396. — Lopts- 
'son hihs Vlktf qdl 1473) 55. 
— Magnússon, konungr 



904 



REGISTR 



(prestahatari, d. 1299) 632, 
807. — ■ Magnússon, djákn, 
síöar pr, a6 Auökúlu (d. 
1598) 397, 777. ~ Manesson 
(1542) 149. — Oddason 
(nyrðra 1521) 81. — Odda- 
son (vestra 1547) 556, — 
Pálsson, pr. nyrðra (1542-8) 
121, 485, 669. — Pétrsson 
(nyrora 1525) 95. — konungr 
af Pommern 295. — Snjólfs- 
son, ,bóndiS undir Ási í Fell- 
uni (1547) 539-40. — Sumar- 
liðason, pr., síðast áb. að 
Þingeyrum (d. 1516) 61, 64. 

. — Torfason i Klofa (1544-5) 
342, 416-17. — Valkendorf, 
erkibj^skup i Niðarósi (d. 
1522) 350. — Þórðarson 
(nyrðra 1543-5) 213, 303, 
404. — Þorsteinsson, sm. á 
Keldum (á lífi 1543, d. 1546) 
66(?), 275, 510, 543, 881. — 
Eiríksdóttir : Margrét, Stcin- 
unn. — Eiríksson : Einar, 
Eirikr, Gisli, Hallsteinn, Jón, 
Loptr, Magnús, ólafr, Ormr, 
Steinn, Sumarliði, Sveinn, 
Sæmundr, Tómas, Þorlákr, 
Þorleifr, Þorvarðr, 

cldaskáli 023, 628. — eldberi, 
eldsberi 616, 618, 654, 656. 
— eldiviðr 722. — Eldjárns- 
staðir í Blöndudal 872. 

eldi (fóðr) 855-7, 877. 

Elfr (Hamborgar, Elbe, Elve) 
37, 75-7, 195. 

Elías spámaðr 757. 

Elín Jónsdóttir (fyrri k. Magn- 
úsar prúða) 822-3. — Páls- 
dóttir (systir ögmundar bps) 
89, 

Elivogar, Élivogar i Skagafirði 
876. 

Elliðaár (fyrir neðan heiði) 
449. 



Elsabe (Ilsabc, k. Henriks Hyn- 

sken) 196. 
Embrhöfði á Skarðströnd 211. 
cmbætti 203, 499, 569, 747, 811, 

815. — embættisgerð 686. — 

cmbættismenn 174, 178, 182, 

380, 610, 690, 695. 
cndikólfar 854. 

Engey við Seltjarnarnes 571. — 
engi 577. — Engihlið i Langa- 
dal 1Ö2, 311, 872. — engja- 
garðr 32. — Engimýri i öxna- 
dal 866. 

Engilbertsson: ólafr. 

England (Anglia, Engelandt, 
Engeland, Ingeland. Eng- 
lendingar, Anglicani, Ang- 
lici, Angli, Englischen, Eng- 
elsche, engeiskir) 15, 20-4, 
27, 34-5, 39-42, 47-51, 71-3, 
76-7, 80, 84-5, 98-9, 101, 107-9, 
133, 323-4, 368-70, 387, 389-90, 
428, 519, 605. — englott (ang- 
lott, angelott, angIoterus)133- 
4, 153-5, 166-7, 199, 363, 426, 
435, 488, 569-70, 598, 600, 
616, 628, 849. — enskir skild- 
ingar 133. 

englar (líkneski) 358, 851. — 
englaskrúði 851. 

Enni á Höfðaströnd 858. — í 
Refasveit 868, 875, 879. — i 
Viðvíkrsveit 859. 

Eobani psalterium 247. 

Ii^phesus-kirkjul^ing 244. 

Epiphania 74, 194, 514. Sbr. 
hrettándi. 

Epistola ad Galatas 192. — ad 
Romanos 151-2, 191-2, 247. — 
Sbr. Gicero. 

Erasnius (dagr) 117. — ■ Rottc- 
rodamus: CoIIoquia 246. 

erfð, erfðapeningar, erfðaskipti 
18, 139, 223, 268, 501, 567-8 
678, 711. Sbr. arfr. — erf- 
ingí, erfingjar 79, 111, 114. 



REGISTR 



905 



125, 142, 161-2, 1C7, 201, 206, 
210, 212-13, 223, 249, 299, 317, 
403, 413, 415, 440, 455, 478- 
80, 482, 512, 539, 553, 569, 
595, 602, 608, 612-13, 633, 646 
-7, 649, 682, 700, 705, 707-8, 
771-2, 778-9, 785, 797. 
eWndisbréf 96. 

erkibyskup, erkibyskupsbréf 13 
-15, 485, 755, 854. 

Erlendr Einarsson, Irm. á Sól- 
heimum (1543-5) 221, 318, 
323, 421, 439. — Erlendsson, 
sm. i Teigi (1482) 34. — Ey- 
vindsson (vestra 1544) 355. 

— Guðmundsson (Borgarf, 
1550) 806. — Jónsson á 
Stóruvölluni á Landi (1542- 
G) 127, 228, 260, 436, 501^2. 

— Jónsson, Hallss. (1545) 
402-3. — Jónsson (vestra 
1550) 801. — Pétrsson 
(eystra 1417) 7. — Þor- 
grímsson, pr. nyrðra (1546- 
8) 485, 669. — Þorvarðsson, 
Im. á Strönd i Selvogi (1536- 
50) 113-14, 118, 138, 146, 153, 
199, 221-2, 253-5, 288-91, 318- 
19, 323, 326, 329, 409, 421-3, 
447, 451, 472, 479-81, 523, 526, 
558, 569-71, 576-7, 580, 605, 
649, 682-3, 709, 716-17, 722, 
738, 771-2, 777, 779-81, 783-6, 
802, 829. — Erlendsdóttir: 
Hólmfríðr. — Erlendsson : 
öjarni, Erlendr, Guðmundr, 
Jón, Vigfús, Þorsteinn, Þor- 
varðr. 

Krlingr Gislason, sm. í Bœ (d. 
ca. 1547) 111, 139, 141, 144- 
5, 208, 222-3, 316-17, 327, 417, 
473-4, 479, 594-5, 664. — 
Þórðarson (vestra 1400) 20. 

— Erlingsdóttir: Ingibjörg. 

— Erlingsson: Jón, Magnús, 
Ormr. 



ermar 445. — ermasloppar 850. 
Erslev og Mollerup (Danske 
Kancelliregistranter) 530, 

578. 

Ertman : Michel. 
Eskiholt í Borgarfirði 595-6 
eskjur 190, 508, 615, 617, 655, 
850. 

Espilióll i Eyjafirði 612-13, 667. 

Esterlingis 50. Sbr. Austmenn, 
Oisterling. 

evangelium, evangelion 164, 
380-1, 459-61, 524, 660, 663, 
690, 748, 757, 795, 814. 

Evert Potgeter, kaupm. 87. 

exaltatio sanctæ crucis 698. 

Exodus (Mósebók) 532. 

Eydalir, sjá Heydalir. 

eyðijörð, eyðikot 331, 357, 573, 
600, 850, 861, 873. 

ey, eyjar 97, 299, 329, 577, 602. 
— ■ = Vestmannaeyjar 462-3. 
— Eyjafjöil 273, 581, 598. — 
Eyjafjörðr 5, 60-1, 122-3, 166, 
208-9, 261-2, 267, 292, 296, 
306, 331, 336-7, 339, 405, 416,. 
432, 442, 465, 501-3, 508, 537- 
9, 553-4, 557, 573, 575, 612, 
667-8, 704-7, 732-3, 776. — 
Eyjafjarðarströnd 822-3. — 
Eyjafjarðarsýsla 815. — Eyj- 
ardalsá í Bárðardal 865, 874, 
878. 

Eyjólfr, pr. að Hvalsnesí 
(1546) 528. — Arngrimsson, 
Irm. nyrðra (1542-9) 166, 
250, 716. — Einarsson i Dal 
undir Eyjafjöllum (1543-9) 
273, 439, 541, 581-2, 708. — 
Grimsson, kirkjuprestr i Skál- 
holti, siðast pr. að Melum 433 
-4, 645, 782, 791, 820. — Jóns- 
son á Hjalla í ölfusi (1549) 
740. _ Jónsson (Eyjaf. 1545) 
404. — Jónsson, pr, að Völl- 
um (d. 1745) 250, 338, 403. 



9Ö6 



REGISTR 



422, 442, 465, 658, 666. 725, 
775. — Kolbeinsson (vestra 
1543) 201. — Magnússon 
(syöra 1545-9) 436, 717, 780. 
■ — ■ Magnússon (vestra 1547) 
567. — Mánason (eystra 
1417) 7, _ Oddsson á Vatns- 
enda (d. fyrir 1549) 124, 722. 

— Pálsson (eða Pétrsson) 1 
Nesi við Seltjörn (1546) 527. 

— Steinsson (syðra 1542) 
127. — Sveinsson (Eyjaf. 
1545) 404. — Teitsson (eystra 
1457) 7. _ Eyjólfsdóttir: 

Herdís, Kristin, — Eyjólfs- 
ey á Breiðafirði 59-60. — 
Eyjólfsson : Árni, Arnór, Böð- 
var, Fúsi, Jón, Magnús, Mar- 
kús, Oddr, Páll, Siginiindr,Sig- 
urðr, Sturla, Þorkell, Þor- 
leifr, Þórólfr, Þorsteinn. 
Eyjólfsstaðir i Vatnsdal 146, 
777, 779. — á Völlum 687. — 
Eymundr (misr.) Magnússon, 
sjá Eyvindr. 
Eyrarbakki i Árnesþingi 188, 
^219-21, 272, 275, 503, 505, 526, 
592, 597.— Eyrardalr i Álpta- 
firði 22-3. — Eyrarland 1 
EyjafirSi 556-7, 774-5. — Eyr- 
arsveit á Snæfellsnesi 79, 146. 

— eyrartangi 2. 

Eyri í Bitru 721. — i Dýrafirði 
770. — i Ingólfsfirði 548. — 
i Seyðisfirði vestr 23. — i 
Skutulsfirði 774. — í önund- 
arfirði 18, 20, 739. 

Ej'steinii Þórðarson, síðar pr. 
að Álptaniýri 271. — Ey- 
steinseyri i Tálknafirði 18, 
20. — Eysteinsson: Oddr. 

Eystrihreppr (= Gnúpverja- 
hreppr) 127, 228, 455, 717. 

Eyvindará i Eiðaþinghá 408-9, 
643, 717-18. — Eyvindarmúli 
i Fljótshlið 273. — Eyvind- 



arstaðir i Blöndudal 868, 875, 
879. 

Ej'vindr, bryti á Hólum (1545) 
— syðra (1544) 360.— Gunn- 
arsson, Irm. nyrðra (1546- 
50) 250, 487, 870. — Magn- 
ússon (nyrðra 1544-6) 296, 
339, 507. — Marteinsson 
(Steingrf. 1542) 165. — Ey- 
vindsson : Erlendr, Hákon, 
Hrómundr, óttar, Þorgils. 

Ezechias konungr 533. 



Fabian Becker, lœknir (1546) 
521, 528. 

Fagradalr i Breiðdal 266, 336- 
7. — (innri) í Saurbœ 97. — 
Fagraey á Breiðafirði 97. — • 
Fagranes við Mývatn 668, 
873. — á Reykjaströnd 306, 
397. — Fagraskógr á Galma- 
strönd 873. 

Falbinere van de Wynde 50. 

fallbyssur 854. — fallrokkr 623. 
— fallrokksstakkr 616, 623. 

fíds, falsbréf (sbr.bréfafals)263, 
278, 354. — falslaus varningr 
425. 

fangavottar 255. 

fangelsi 811-12, 840, 846, 848. 

fardagar, fardagavika 8, 16, 09, 
114, 142, 145, 210, 212, 215, 
218, 292-3, 302, 309, 311, 405, 
413, 517, 527, 544, 553, 560, 
579, 582, 641, 667, 705, 708, 
710, 778. 

farmaskip 425. 

Fáskrúðsfjörðr i Múlaþingi 15- 

16, 282. 
Fasmere : Dyrick. 
fasta, föstur 756-7, 851. 
fat, föt 681. — fata, fötur 311, 

357-8, 516, 681, 855. — fata- 

búr 480, 620, 651, 656, 853. — 

fatabúrsvirki 657. 



REGISTR 



907 



íátœkir menn 339, 697, 814. — 

fátœkr piltr 450. 
fé: fjáreiðar 214. — fjárupp- 

tekt 349. — fékaup 166, 824. 

— félag 735. — félegheit 129. 

— félegr dagr, félegl leyfi 
114, 452, 692. — féskipti 
726-7. 

febrúar (mán.) 12. 

feldir 614, 619, 653-4. — felda- 
slitr 851. 

Fell(in) í Múlaþingi 327-8. — 
Fell í KoIIafirði 18-19, 185, 
489-90, — sjá Staðarfell. — 
Fellsströnd í Dalasýslu 208- 
10, 580, 869-70, 880. 

fdliborÖ 854. 

ferðalaupar 853. — ferðatjöld 
853. 

ferming 372, 660-1, 715, 782. 

festarkonubörn 257. — festing, 
festingarbréf 162, 193, 212, 
259-60, 689, 796. — festing- 
arvottar 262, 739, 825. 

festi 153, 599-600, 614-15, 627-8, 
659, 850. — festarpípur 615. 

— festarspottar 627. 
fostum, sjá dagr. 

fifa 623, 628. 

I'iflholt á Mýrum 102-4. 

fHdhattr 197. 

Filippus Guttormsson (nyrðra 
1433) 9. — Jónsson, pr. i 
Sauðlauksdal (1543-6) 248-9, 
317-18, 420, 478-9, 492-3. — 
ólafsson (nyrðra 1521-42) 81, 
163. — Runólfsson, Irm. i 
Rangárþingi (1536-45) 113, 
218, 221, 318, 439. — Þórar- 
insson, Irni. að Svinavatni 
(veginn 1548) 409-10, 487, 
678-9, 820. — Þorsteinsson 
(misr. fyrir Þórarinsson) 
487. — Filippusson : Jón, 
Oddr. 

íimmti dagr, fimmtudagr 4, 165, 



202, 216, 252, 268, 323, 373, 
405, 468, 477, 486, 494, 508, 
538, 543, 549, 552, 555, 558, 
631, 676, 687-8, 705, 730, 770, 
776, 806, 813. 
fingrhögg 251. 

Finnbogadóttir: Margrét, Una. 

— Finnbogason: Gísii, Jón, 
Sveinn, Þorlákr, Þorsteinn. 

— Finnbogastaðir i Trékyll- 
isvik 707-8. 

Finnbogi Einarsson (Eyjaf. 
1543-5) 213, 303, 404, 415-16. 

— Jónsson, Im. 60-1, 347-8, 
351, 542, — Jónsson (syðra 
1549) 717. 

Finnland 86. — Finnmörk i 
Dalasýslu 777-8. 

Finnr Arnórsson, pr. á ökrum 
(1543-4) 223-4, 308, 881. — 
Guðmundsson (Árnesþ. 1546) 
503, 529. — Jónsson, bp. (d. 
1789) 12-13, 135, 155, 157, 
167, 174, 179, 182, 184, 278 
-9, 361-2, 374, 380, 441, 530, 
555, 563, 607, 669, 676, 687, 
696, 698, 700, 744, 747, 750, 
791, 799-800, 804. — Þorláks- 
son, pr. syðra (1545-9) 421, 
646, 714. — Finnsdóttir: 
Oddný. • — Finnsson : Arnór, 
Gisli, Guðmundr, Jón, Stein- 
dór. — Finnsstaðir i Kinn 

329, 865. — á Skagaströnd 
868. 

Firðir 1 Þingeyjarþingi 866, 

874, 878. 
Fiskabjarg i Borgarfirði austr 

550. • — fiskarans hringr 697. 

— Fiskilœkr, örn. á Mýrum 
103. 

fiskr 20, 66, 70, 72, 77, 86-7, 90 
-1, 94, 147, 152, 184, 230, 272 
-5, 363, 369.383, 389,381,393, 
425, 437, 440, 447-8, 474, 506, 
516, 518, 521, 552, 562, 581-2, 



908 



REGISTR 



592, 628, 759, 785, 827, 834, 
839, 842, 844-7, 861, — fiska- 
tíundir 436-7. — fiskibátar 
(sbr. bátr) 422-4, 764, 836. — 
fiskifang 303-4. — fiskitollar 
301. — fiskveiði 65. 383-4, 
390, 393-4, 764, 767-8, 780. — 
fiskverzlun (sbr. og verslun) 
70, 72. 

Filjar í Skorradal 290.— í Viði- 
dal 869, 875, 879. 

fjaðrklæði 431. 

fjall 418, 545, 577. — Fjall 
(Möðrudalr á fjalli) 357, — 
í Kolbeinsdal 859, 877, 880, 

fjandinn i helviti 817. 

fjara 630. — fjörufar 419. — 

fjörugrjót 636. — fjörumörk 

629, 

Fjarðarhorn i Hrútafirði 18, 
20, 811, 816, 869, 875, 880. 

fjórðungr (lands, sbr. útlegð) 
70. — fjórðungsgjöf 140, 146, 
163, 193, 260, 305, 311-12, 
435, 526, 650, 688, 707, 739, 

fjórmenningsfrændsemi (mægð- 
ir, mein) 335, 355-6, 415-16. 

f iós 67-8. 

fjögra systra hóf 69. 

Fjöll i Kelduhverfi 609, 864. 

fiöhuœli 290. 

F j ö 1 s vi n n r lí el ga s on , I rm . 
"syðra (1547-50) 570, 576, 

777, 780. 
Ijörðr i Mjóafirði 797. — á 

Ströndum ^ Reykjarfjörðr 

700.^) 
fladfisk 100. 
fJaska 152, 190. 
Flatatunga (Tunga) i Skaga- 

firði 128, 856, 860. 
Fiatey á Breiðafirði 20, 209, 



I ) Misr. ,R ey ker, Fiordut* f y rir 
Keykjarfjörðr. 



629, 639. — á Mýrum 602. — 
á Skjálfanda 815, 820, 865, 
fiatir 711. 

flatlokukistur 653. — flatskeifur 

621, 652. 
Flensborg 763, 767, 769, 827-8^ 

833-4, 846. 
flesk 83. 

fjjót 537. =z HornafjarðarfJjót 
608. = Skjálfandafljót 329.. 

— i Skagafirði 8-9, 261, 268, 
398, 463-4, 854, 856, 862, 864, 
870, 873-4, 878, 880. — á 
Ströndum 568. — Fljótsbakki 
i Reylíjadal 115. — Fljóts- 
dalr í MúJaþingi 15, 17. — 
Fljótsdalshérað (sbr. hérað) 
51, 340, 688. — Fljótsheiði 
í Þingeyjarþingi 262-3. — 
Fljótshlið i Rangárþingi 34, 
51 (ranglcga), 273, 403, 436,. 
439, 497, 630, 711, 718. — 
Fljótshólar í Flóa 503, 529. 

— FJjótssandr við Skjálfanda 
330. — Fijótstwnga í Hvit- 
ársiðu 811, 816. 

flóalœkr 103. 
flóð 1. 

Flói i Árnesþingi 112, 372-3, 
446, 450, 455, 511, 529, 585,. 
589, 591. 

Flókadah' i Skagafirði 863, 874, 
878. 

florenus 199. 

flotar 624. — flotstaup 623, 628. 
fJugéJ 366, 623, 852. — flugéls- 

húfa 133, 198. — flugélstrevja 

623. 

Flugumýri í BJÖnduhlíð 81, 115, 

856, 860. 
Flywerk: Claus. 
flœðarmál 1. 

Fnjóskadalr í Þingeyjarþingi 

266-7, 291, 442, 463-4, 666. 
fóðr (eldi) 315, 585-6, 589-90. 

— fóðrakýr 585-6. 



REGISTR 



909 



íóör 151, 195-7, 448. — fóðr- 
dúkr 150, 152, 197, 448. 

íógetar 174, 178, 182, 380-1, 
411, 427, 559, 605, 610, 690, 
695, 735, 748, 763-4, 767. 

folald 127, 856-7. — Folalda- 
gróf, örn. í Skagafirði 57, 

íolar 871. 

ióli 405. 

fólksfjöldi 514. 

Pólkvatr Oddgeirsson (vestra 
1543) 229. — Fólkvatsson: 
Oddgeir, 

fontsgrind 311. — fontsumbún- 
ingr 852. 

Foolkerdenek: Bartiiold. 

forboð, forboðsbréf 95-6, 672, 
685, 715, 745-6. — minna 746. 
— fordúkar 356.— forföI169, 
212. — forkaupsréttr 208. — 
forlagseyrir 575. — formáli 
132. — formessur 851. — 
formessubœkr 852. — for- 
sagnarvottr 116, 305. 

formar 548. ■ — ■ formadúkar 
851. 

Fornastaðir i Fnjóskadal 865. 
Forsá (nú Fossá) á Barða- 

strönd 20. 
Forsœludalr i Vatnsdal 125, 160 

-1, 727. 

Forstan: Henrik. — Forsten: 

Jóhannes de. 
Foss i Fljótum 863, 874, 878. — 

i Hrútafirði 358. — á Rang- 

árvöllum 481-2. — Fossnes 

í ölfusi 472, 479-80. 
fóstrland 200. 

Fótr (misr. fat) i Seyðisfirði 
vestr 23. — fótarhögg, fótar- 
afhögg 443-5, 513, 631, 710, 
712-13, 770. — fótastaup 626. 

Fowlskyn: Clas. 

framermar 445. — framfœri, 
framfœrsla 161-2, 200-1, 292, 
339, 405-6, 429-30, 671. — 



framfœrsluniaðr 431. — frani- 
gangr 584, 587. — frammi- 
stöðuhistoriubœkr 851. — 
frammistöðustóll 851. — 
Framnes i Skagafirði 860. 

Franciscusdagr (-messa) 107, 
260, 334, 507. — Frankariki 
( Fra n ci a, Fr a n c e, Fr a n ck e- 
rigæ, Vrankrike) 11, 99, 101, 
108. 

Frederiksborg á Sjálandi 297. 
fress 515. 

Freysivikrbakki i Miðfirði 161. 

Freysteinn Grímsson, pr, i Staf- 
holti (1542-50) 133, 136, 165, 
297-8, 322, 432-3, 558-9, 599, 
645, 700, 782, 791. 

íridag (= frjádagr, sbr. föstu- 
dagr) 35, 43. 

fj-iðbréf 202. — friðlausir 
menn, sbr. útlagi 819. 

fríðleiki 9, 257, 512. 

Friðrik Eggerz, pr. i Skarðs- 
þingum (d. 1894) 440. — 
konungr I, 53, 88, 93, 96, 100, 
102, 107-8, 157, 279, 374-5, 
835. — hertogi, siðar kon- 
ungr II. 663, 795. 

friheit, fríheitabréf 3, 40, 212. 
Friis: Jóhann. 

frillur 786. — frillulifi 434, 

671, 685, 786, 
Frisland (Vriesland, -landt) 11, 

62. — frisische (fresesche) 

keszen (káse, ostr) 86. 
Frostastaðir i Blönduhlið 860. 
Frowdendaell: Cordt. 
frœði [n] , f rœðakver, texti 

frœða (sbr catechismus) 458, 

540, 596-7. 
frændkona 670. — frændsemi 

292, — frændsemispell 428, 

671. 

fuglstapaþúfa 415, 537. 
fullrétti, fullréttisorð 51, 58, 64, 



910 



REGISTR 



68, 117, 289-90, 304, 457, 518, 
673, 679. 

rúsason: Gizur, Jón (sjá ella 
Sigfússon, Yigfússon). 

Fúsi Brúmannsson, sjá Sigfús. 
— Eyjólfsson (syðra 1536) 
113. — Fúsi (Vigfús ) Helga- 
son (Gislasonar, Filippuss.) 
á Hrakstöðum á Barðaströnd 
(1543-58) 143, 206-8, 317, 
326-7. — Sæmundsson, sjá 
Vigfús. — r Þorbjarnarson 
(Grimsnes 1545) 415. 

fyrirtaks fiskar 425. 

fyrrodur 133. 

Færcyjar (Farenses insulæ, 
Fere, Fero, Veroy, Verroye, 
Verhoe, Verho, Veerey, Ver- 
ou) 37, 42-3, 46, 52, 61, 72, 
74, 76, 89, 93, 147, 230. 

föðurland 812. 

föstudagar (frjádagr, fridag, 
fredag, freitag) 10, 20, 82, 
121, 139, 144, 154, 161, 166, 
197. 206, 208, 211, 253, 255, 
266, 296, 301, 306, 309, 312- 
13, 331, 379-82, 386, 396, 431, 
455, 466-7, 470, 488, 492, 496, 
502, 504, 549, 553, 574, 661, 
691, 706, 727, 731, 737, 778, 
791, 809, 812, 818, 823, 840, 
849. — föstugangr, föstuinn- 
gangr 202, 612. — föstutjald 
852. 

gagndagar 406, 709. 

galdrar, galdrabréf 263-4, 520. 

Gallusdagr 578. 

Galmaströnd á Ströndum 285. 

Galtardalstunga á FellsstrÖnd 
102. — Galtarey á Breiða- 
firði 89, 548. — Galtarnes i 
Víðidal 857, 869. 

gamalkýr 856. 

Gamelwick = Rif 98. 

Gamlason: Þorleifr, Þorsteinn. 



gangari 190. 

Garðakot í Hjaltadal 859. — 
Garðar á Akranesi 543-4. — 
á Álptanesi 521, 528, 649. — i 
Dýrafirði 526. — Garðásbrot. 
örn. á Mýrum 103. 

garðr 329, 415, 418. — Garðr 
i Aðaldal 551-2, 865. — í 
Fljótum 872. — i Hegranesi 
861. — við Mývatn 542. — i 
Þistilsfirði 864. — Garðshorn 
á Höfðaströnd 873. — i 
Kræklingahlíð 867. — syðra 
í Svarfaðardal 336-7. — ytra 
1 Svarfaðardal 406, 873, 877. 
— garðspottar 545. — - garð- 
stœði 329. 

garneid (garend, misr.) 448, 
616, 623. 

Garpsdalr í Geiradal 482. 

Gaude virgo (hymnaupphaf) 6.. 

Gauksstaðir i Skagafirði 358. 

Gaulverjabœr (Bœr) i Flóa 112, 
372-3, 446, 505, 529. 

Gautar (Gotthen, Grotter, Got- 
hia, Gotland) 35, 102, 167-8, 
171-2, 174-5, 177, 179-81, 204, 
230, 376, 379, 381, 383, 392, 
610, 689, 694, 749, 752. — 
Gautastaðir i Stiflu 268, 463 
-4, 863, 874, 878-9. — Gauti 
erkibyskup i Niðarósi (1474 
-1510) 91. — Gautsdalr í 
Króksfirði 18, 20. — Gauts- 
staðir á Svalbarðsströnd 
822-3. 

Geble Pétrsson, byskup i Björg- 
vin (1543) 224-5. 

Geeren : Christian von, 

Geirastaðir við Mývatn 865. — 
Geirhólmr á Ströndum 131, 
722-3. — Geirlaug Bjarna- 
dóttir (vestra 1543) 229. — 
Geirmundarhóll i Sléttahlið 
863.---Geirmundarson: ólafr, 
Sigurðiíi-iííí:! Geirmundr Herj- 



REGISTR 



911 



ólfsson á Hvoli i Saurbœ (d. 
ca. 1435) 58. — Jónsson, pr, 
að Hrafnagili (1544-50) 356, 
557, 774. — Geirseyri (Gess- 
eyrr) i Patreksfirði 305. 

geisladagr 113, 688. 

Oeitaberg i Svinadal 576-7. — 
Geitagil, örn. i Svinadal 577. 
— Geitaskar'Ö, sjá Skarð i 
Langadal. — Geitbamrar í 
Svinadal 869. — Geithóll i 
Hrútafirði 358. 

geldfé (geldir peningar, geldir 
sauðir, geldær, gelt naut) 125, 
162, 210, 261, 281, 312, 356, 
482, 548, 584, 588-9, 592, 679, 
720, 823. 856-7, 871, 876. — 
geldingar 310, 855, 857. — 
Geldingaholt (Holt) i Skaga- 
firði 856, 861. — geldings- 
klippingar 521, 854. 

Gellisson: Þorvaldr. 

gemlingar 877. 

gengileg mynt 195. 

Georg Lumley, riddari 26-7. 

Gerdesz vam Holte, borgarstjóri 
84. 

Gerðhamrar í Dýrafirði 418, 
567. 

Gerði í Eyjafirði 873. 
Gerdt Niebur i Hamborg 759, 
763. 

gerningsiaun (= vinnulaun) 

153, 183, 189, 198. 
gestabliða (staup) 626. 
gifting 89, 439. — giftingardagr 

162, 526, 688, 706. — gift- 

ingarmaðr 257, 688. 
gil 128, 629, 639. — Gil i Eyja- 

firöi 357. ~ Gil (Giljar) i 

Vestrdal 860, 874, 878. — Gil- 

hagi i Vestrdal 872. — Giljá 

i Vatnsdal 116-17. 
Gilbert = Gísli Jónsson, bp. 

158. 

Gildardus, sjá Medardus, 



gilding 273-4, 422-3, 425. 

Gils Gilsson (syðra 1547) 562 
-3, 5G9, — Gilsá i Eyjafirði 
873. — Gilsbakki á Hvítár- 
siðu 10, 331, 731. — Gils- 
fjarðarmúli 90, 482. — Gils- 
fjörðr i Breiðafirði 111, 185, 
482, 720. — Gilsson: Gils. 

gimbrar 589, 681, 742. 

(liortze: Claus. 

girðishringr 625. 

Gisladóttir : Þórdis. — Gisla- 
son: Árni, Bjarni, Björn, Ein- 
ar, Erlingr, Guðmundr, Há- 
kon, Jón, ólafr, Þórðr. 

Gisli (vinnumaðr síra Gott- 
skálks Jónssonar 1544) 360. 

— Árnason, sm. á Hliðarenda 
(dómabók) 810, 812. — 
Bjarnason, pr. að Melum (d^ 
1771) 262, 399, 401, 483, 508. 

— Einarsson (vestra ca. 
1700) 416. — Eiriksson 
(eystra 1686) 15, 17. — 
Finnbogason, hinn sterki, pr. 
nyrðra (1544-7) 313, 547, — 
Finnsson (eystra 1633) 17, 

— Guðmundsson, pr. nyrðra 
(1520-6) 81, 95-6. — Guð- 
mundsson, Irm. í Þórsnes- 
þingi (1542-4) 139, 323. — 
Hákonarson, Irm. á Haf- 
grimsstöðum (1542-7) 128, 
487, 574. — Hákonarson, Im. 
(d. 1630) 678. — Illuga- 
son (syðra 1704) 716. ~ 
ísleifsson, pr, i Kálfliolti (d. 
1851) 346. — Gíslí (Þorgils) 
Jónsson á Ánastöðum (1536 
-44) 116, 308-9, 409-10. — 
Jónsson, pr. i Selárdal, síðar 
bp. i Skálholti (d. 1587) 4, 
137, 149, 153, 158, 219, 265, 
272(?), 473, 492, 495, 646, 
714, 743-4, 748-9. — Jónsson, 
Irm. nyrðra (1542) 144. — 



912 



REGISTR 



Jónsson (syðra 1549) 708, 
716. — Jónsson (byskups, 
Vigfúss.) í Mávahlíð (d. 
1715) 223, 334, — Jónsson 
<vestra 1730) 30. — Nikulás- 
son, pr, og próf. i Kjalarnes- 
þingi (1542-9) 137, 449, 645, 
693. — Odclsson, bp. i Skál- 
holti (d. 1638) 32. — ólafs- 
son (nyrðra 1704) 128. — 
Sigurðsson, pr. og ráðsraaðr 
Þingeyraklaustrs (1545-50) 
409, 485, 728, 825. — Símions- 
son (syðra 1548) 630. — Snæ- 
bjarnarson á Núpum (1542) 
186. — Þórðarson, Im. (d. 
1619) 32. — Þorláksson, bp. 
á Hólum (d. 1684) 105, 156. 

gisting (synjun) 456. 

Gizur Bjarnason frá Þingmúla 
(1671) 793-4. — Einarsson, 
bp. i Skálholti (d. 1548) 121 
-2, 126, 132-42, 145, 147-50, 
157-8, 163-4, 166-7, 169-70, 
172, 174, 176, 179, 183-90, 
192, 194, 199, 202, 205-6, 216- 
17, 219-20,224-8,230,249,257, 
259-60, 266-73, 276-88, 295-6, 
299-302, 305, 314-16, 320, 325, 
327-9, 332, 335, 339-42, 344, 
360-6, 368, 371-5, 382, 401-2, 
407-8, 411, 417-21, 427-34, 436 
-7, 441-2, 445-52, 455-7, 460, 
462, 464, 466-8, 470-81, 484, 
489-505, 507, 509-12, 520-9, 
531, 536, 540-4, 548, 555, 557 
-62, 568, 580-2, 596-606, 613, 
626, 630, 644, 646-7, 650-1, 
659, 677, 694-5, 720-1, 788. — 
Fúsason , pr. i Kirkjubœ i 
Vestmannaeyjum (1546) 464. 
— Helgason, Irm. (1543) 253, 
255. — Gizurarson: Bjarni, 
Jón, Pétr. 

^jaftollr 230, 515. 



gjaldavoSir 269, 621. — gjald- 
dagi 798. 

gjarðatint, gjarðartint 617, 655. 

gjöf, gjafir, gjafabréf 92, 119, 
164, 211, 222-3, 261, 268, 297 
-8, 322, 402-3, 406, 410, 465, 
478-9, 570-1, 726-7. 

gjörð (söðul-), gjarðir 198, 607. 

gladél 619, 654. — gladius 188. 

glasstaup 614, 654. 

Glaumbœr i Reykjadal 115. — 
í Skagafirði 22-3, 44, 82, 252, 
358-9, 515-17, 519, 593, 681, 
741-2, 775-6, 876. 
Glerá (= Á) i Kræklingahlið 
55. — glergluggar 852. 

glit 613, 625, 654, 852. — glit- 
dúkar 851. 

gljúfr 55. — Gljúfrá i Húna- 

^ vatnsliingi 116-17. — i Við- 
vikrsveit 859. — á Skógar- 
strönd 726. 

Gl. kgl. Saml. (~ Gammel kgl. 
Samling í bókhlöðu konungs 
í KaupmannahÖfn, lidr. það- 
an notuð) 325, 403. 

glóðarker 851. 

glófar 150, 850. 

Glúmsstaðir i Fljótsdal 688. 

Glæsibœr i Kræklingahlið 263. 

Gnipsandr, örn. i Vopnafirði 7. 

Gnúpr, sjá Núpr i Dýrafirði. — 
Stóranúpr i Eystrahreppi 
228. — Gnúpufell, sjá Núpu- 
fell, — Gnúpverjahreppr i 
Árnesþingi 455. 

góðverk 756, 758. 

gottingsk 197. — Gottkens : 
Simon. — Gottorp 107, 110. 

Gottskálk Jónsson, sm, i Hegra- 
nesþingi, siðar pr. i Glauni- 
bœ og officialis (d. 1590) 
253-4, 288-90, 311-12, 338, 358 
-9, 370, 435, 468, 515-19, 593, 
681, 741-2, — Keniksson, bp. 



REGISTR 



913 



(d. 1457) 10, 13-15. — Niku- 
lásson, bp, (d. 1520) 60-1, 81, 
92, 95-6, 351, 508-9, 775, 854, 
872, 879-80. — Tómasson 
(Tumason) (Skagaf. 1543- 
50) 250, 435, 544. — Gott- 
skálksdóttir: Guðrún, Krist- 
ín. — Gottskálksson : Oddr. 

Gottsveinn (Godsvin)Comhaer, 
bp. (d. 1447) 10, 13-15. 

graduale, grallari 105, 311, 547, 
851-2. 

íirafarhóll i Miðfirði 261. ~ 
Grafningr i Árnesþingi 414- 
15. 

<^Trágás 618. 
grandi 551. 
msnyt 86. 

Gregoríus páfi I. 534. — Gre- 

goriusmessa (-dagr) 10, 12, 
287. 

^treiffeswollen (=Greifswald?) 

á Þýzkalandi 154. 
^reipr Jónsson, pr. vesti*a 

(1549) 714. 
greniviðr 740. — greni-undir- 

viðir 740. 
Grenjaðarstaðir í ASaldal 4-5, 

178, 344-6, 399-401, 552-3. 

658, 698-9, 711, 727, 773, 848. 
^«rettir Þorvaldsson, pr. nyrðra 

(1549) 686. 
Grevinck: Bernd. 
grið, griðabréf, griðastaðir 202, 

632, 803-5. 
griðungr 591. 

íirímastaðir i Andakíl 124, 722. 
— Grimastaðasel 124-5. — 
Grimkelsgil í Seyðarfirði 
austr 719. 

^trinir Jónsson,' Im. á Ökrum 
(d. fyrir 1544) 397, 545. — 
Jónsson, Sigmundss. (1542-9) 
131, 631, 723. — Jónsson, 
Sturlus. (1550) 823. — Magn- 
ússon (nyrðra 1546) 501. — 



Pálsson á Möðruvöllum (d. 
1526) 716. — Skúlason, pr. i 
Hruna (enn á lifi 1579) 422. 

— Thorkelín, leyndarskjala- 
vörðr (d. 1829) 64, 369, 696. 

— Grímr Þorleifsson (Gríms- 
s.) á Hólum i Eyjafirði (d. 
1558) 465. — • Þorsteinsson, 
pr. (1478) 30. — Grimsdótt- 
ir: Agnes, Guðný, Ingveldr. 

— Grímslœkr í ölfusi 146. — 
Grimsnes i Árnesþingi 414, 
586, 590-1. — Grimsnes á 
Látraströnd 866, 874, 878. 

— Grimsson: Aron, Bergþór, 
Bjarni, Eiríkr, Eyjólfr, Frey- 
steinn, Jón, Kár (Kári), Páll, 
Snorri, Þorleifr, Þorstcinn, 
ögmundr. — Grimsstaðir við 
Mývatn 668. — Grimstungur í 
Vatnsdal 125. 129-30, 161,555. 

Grindavík í Gullbringusýslu 
272, 592, 605. 

Grindr i Deildardal 858. — 
grindr 681, 855. — grinda- 
sagir 621, 652. 

gripdeildir 351, 354. 
Grísará i Eyjafirði 357, 873. 
grískunám (í skólum) 247. 
grjón 446. 

grjóthölkn 103. — Grjótnes á 
" Melrakkasléttu 465, 872. — 
Grjótvað, örn. á Mýrum 103. 

gróf 57, 412, 545. 
grott 133, 184, 188, 598, 615, 
627-8. 

Grund i Eyjafirði 60, 442, 501, 
507, 704, 706-7, 732, 775-6. 

— i Blönduhlið (= Yzta-Gr.) 
860. — i Blönduhlið (z=Mið- 
Gr.) 860. — syðri i Blöndu- 
hlið 860. — i Svarfaðardal 
877. _ i Svinadal 856, 868. 

— i Þorvaldsdal 873. 

Grunnavatnshólar, örn. á Mýr- 

58 



914 



REGISTR 



um 103. — Grunnavik í Isa- 
fjarðardjúpi 230. — Grunna- 
vikr-Jón, sjá Jón ólafsson. 
Grýtubakki i Höfðahverfi 612, 
659. 

grœðsla 528. — grœðslukaup 

427, 521. 
Gröf i Eyrarsveit 146. — á 

Höfðaströnd 858. — i Mið- 

firði 161, 261. — i Ytrahreppi 

268. 

guð: guðs kristni 782-3. — guð- 
lastan, -löstun 744, 795. — 
guðslög (-lögmál) 215, 305-7, 
335, 685, 728, 782, 790, 813. 

— guðsorð 817. — guðsriki 
535. — guðspjallabók 851-3. 

— guðsþjónusta 690. 
Guðbrandr Árnason i Vik i 

Sæmundarhlið (d. fyrir 
1545) 412. — Bjarnason 
(vestra 1558) 143. — Stefáns- 
son (1760) 56-7. — Þorláks- 
son, bp. (d. 1627) 60, 81, 96, 
131, 139, 263-4, 658, 849, 861 
-2, 864-6, 868-9, 874-80. — 
Guðbrandsson: Hjalti. 

Guðjón Guðlaugsson, alþingis- 
maðr 56-7. 

Guðlaug Brandsdóttir, k. Guð- 
mundar Ormssonar (1549) 
699-700. — Þorsteinsdóttir, 
k. ólafs Styrbjarnarsonar 
(1546) 454. 

Guðlaugr Guðmundsson, pr. að 
Ballará 289, 514. — Loptsson, 
Irm. (d. fyrir 1543) 229. — 
Sigurðsson (nyrðra 1542) 
120-1. — Guðlaugsson: Guð- 
jón, Jón, Loptr. — Guðlaugs- 
staðir i Blöndudal 869, 875, 
879. ~ 

Guðmundarstaðir í Kinn 865. 

Guðmundr á Loptsstöðum 
(1546) 505. — Arason, bp., 
hinn góði (d, 1237) 6 (Guð- 



mundarlikneski 851 ; Guð- 
mundarsaga 850; Guðmund- 
arsilfr 854; Guðmundarskrin 
850). — Arason á Reykhólum 
(útlægr ca. 1446) 17-20. — 
Björnsson, pr. nyrðra (1542 
-50) 129, 313, 485, 557, 669, 
686, 774, 825. — Einarsson 
(nyrðra 1547-50) 574, 734, 
856. — Einarsson (nyrðra 
1550) 857. — Erlendsson i 
Þingnesi (1541-4) 120, 293. 

— Finnsson, Pétrss. ( 1506-29) , 
faðir Daða 59, 102. — Gisla- 
son, Irm. í Þórsnesþingi 
(1544-57) 334, 716, 798, 801. 

— Guðniundsson, Irm. i Þórs- 
nesþingi (1543) 211, 221. — 
Guðmundsson, Irm. i Álptár- 
tungu (1544-5) 293, 418-19. 

— Gunnarsson (sj'ðra 1548) 
630. — Guttormsson (vestra 
1550) 778. — Hafliðason, pr. 
syðra (1545) 415, 450. — 
Hallfreðarson (Eyjaf. 1545) 
404. — Indriðason á Guð- 
rúnarstöðxmi (1525) 95. — 
ívarsson (Borgarf., d. fyrir 
1545) 434. — Jónsson, ráðsm. 
i Skálholti, pr. á Hrepphól- 
um (1542-50) 137, 259, 268, 
295, 316, 321, 341, 371, 373, 
455-6, 470, 504, 510, 512-13, 
536, 592, 613, 646, 714, 790-1, 
809, — Jónsson, pr. (annar) 
syðra (1546) 470. — Jónsson 
(vestra 1543) 200. — Jóns- 
son i Leirárgörðum (ca. 
1580) 32. — Jónsson á Fróðá 
(1665) 514. — Jónsson 
(eystra 1686) 16-17. — Jóns- 
son, pr. siðast að Helgafelli 
(d. 1716) 524. — Kolbeins- 
fion (eystra 1542) 159. — 
Lafranzson (syðra 1547) 570. 

— Magnússon (eystra 1457) 



REGISTR 



915 



16. — Magnússon (Eyjaf. 
1545) 404. — Oddsson 
(nyrðra 1500) 56. — ólafs- 
son á Reykjum í Miðfirði 129 
-30. — Ormsson, Guðmundss. 
(1549) 699-700. — Skiðason, 
pr. að Bœgisá (1.542-50) 123, 
252, 337, 557, 728, 774. — 
Skúlason, Guðmundss. (1542 
-50) 162-3, 311, 574, 871. — 
Snorrason (Borgarf. 1543-9) 
220, 432-3, 451, 729. — 
Snorrason (Skagaf. 1546) 
515. — Sveinbjörnsson, skrif- 
stofustjóri 1-2. — Tómasson 
(vestra 1516) 68. — Valen- 
tinusson (eystra 1457) 7. — 
Þórðarson, Irm. syðra (1550) 
780. — Þorgeirsson i Þjórs- 
árholti (d. fyrir 1543) 229. 
— Þorkelsson (Eyjaf. 1550) 
857. — Þorláksson, cand. 
mag. 576. — Þorleifsson 

. (Skagaf. ca. 1500-20) 545. — 
I^orleifsson i Brokey (d. 
1720) 398, 594. — Þormóðs- 
son (vestra 1547) 572. — 
Þorvarðsson (Skagaf. 1545) 
412. _ Guðmundsdóttir : 
Ingiriðr. — Guðmundsson: 
Andrés, Arnór, Bárðr, Bjarni, 
Björn, Brandr, Daði, Einar, 
Eirikr, Erlendr, Finnr, Gisli, 
Guðlaugr, Guðmundr, Gunn- 
íaugr, HelgU Ulugi, Ingi- 
mundr, Jón, Ketill, Magnús, 
Marteinn, Mattías, Oddr. 
ólafr. Ormr, Rafn, Salómon, 
Sigfús, Sigmundr, Sigvatr, 
Skúli, Stefán, Sölvi, Tumi, 
Þórðr, Þorgrimr, Þorkell, 
Þorleifr, Þorsteinn. 

Guðnadóttir: Helga. — Guðna- 
son: Björn, Sigurðr, 

Guðni Gottskálksson 1 Möðru- 
dal (1543) 283. — Hallsson 



(nyrðra 1544) 310. — Jóns- 
son, sm. á Kirkjubóli (d. 
1507) 346, 351. — Þormóðs- 
son, Guðnas. (1547-50) 554, 
731, 733, 777. 
Guðný Bjarnadóttir (Torfas. i 
Klofa, 1546) 501. — Brands- 
dóttir, k. Guðmundar Skúla- 
sonar 162-3. — Grímsdóttir 
frá MöðruvöIIum (síðari k. 
Jóns Magnússonar á Sval- 
barði) 573, 823. Jónsdótt- 
ir, Sveinungasonar (1545) 
407. — Torfadóttir frá Klofa 
(k. Erlends Jónssonar) 228, 
417. 

Guðriðr, nunna i Kirkjubœ 
187. — Þorsteinsdóttir, k, 
Bjarna Erlendssonar á Ket- 
ilsstöðum 340, 796-7. — Þor- 
varðsdóttir frá Möðruvöll- 
um (k. Erlends sm. Erlends- 
sonar) 570-1. 

Guðrún, barnsmóðir Guðna 
Gottskálkssonar (1543) 283. 

— Álfsdóttir (Árnesþ. 1545) 
415. — Bjarnadóttir (vestra 
1543) 229. — Björnsdóttir, 
Guðnas., eldri (1543-9) 248- 
9, 257, 260, 305, 361, 364, 493, 
601-2, 710. — Björnsdóttir, 
Guðnas., yngri (1547) 568.— 
Einarsdóttir, Snorras. (k. 
Daða Guðmundss.) 670, 684. 

— Gottskálksdóttir, Nikulás- 
s. (1542) 184. — Halldórs- 
dóttir, ráðskona á Hólum 
1545) 435. — Hannesdótt- 
ir, Eggertssonar (k. Þorláks 
Einarss.) 305. — Helgadóttir 
(nyrðra 1543) 268. Jóns- 
dóttir (Húnv. 1542) 120-1. 

— Jónsdóttir, Einarss. (k. 

Erlends Þorvarðss.) 146. — 

Jónsdóttir (k. Einars Saló- 

monss.) 407-8, 419, — Jóns- 

58* 



916 



REGISTR 



dóttir íslendings (1546) 492 
-3. — Jónsdóttir (k. Jóns 
Ketilssonar) 708-9. — Magn- 
úsdóttir, Brynjólfss. (1547) 
612. — Nikulásdóttir (vestra 
1549-50) 712, 770. — Odds- 
dóttir frá Hvoli, Sigiirðss. 
59-60. — ólafsdóttir tóna, 
hins eldra 58. — ólafsdóttir 
(Fljótslil. 1545) 438-9. — 
Pétrsdóttir (eystra 1547) 602. 
— ■ Sæmundardóttir, Eiríkss. 
(k. Árna sm. Gíslas. á Hliðar- 
enda) 528. — Tómasdóttir 
(Tumad.), k. Bessa Þorsteins- 
s. 435. — Vigfúsdóttir frá 
Borg, Þórðars. (1546) 476.— 
Þórðardóttir (k. Eiriks Böð- 
varss.) 734-5. — Guðrúnar- 
staðir i Vatnsdal 94-5. 

Guðvarðsson ; Arnkell. 

guðvefr 852. 

Gufudalr í Gufufirði 202-3, 599. 
-T— Gufufjörðr á Breiðafirði 
203. — Gufuskálar á Snæfells- 
nesí 514. 

gull (aurum) 256, 349, 366, 369, 
42G, 428, 435, 51G, 600, 614 
-15, 626, 628, 647, 850, 
854. ~ gullbaugr 363, 614. 

— gullkaleikr 166-7. — Gull- 
reitsgil, örn. i Skagafirði 128. 

— gullskemma 620, 656. — 
gullsmiðja 216. — Gullsteinn, 
örn. í Seyðarfirði 719. — 
gullvigt 615. 

Cunnar á Stokkseyri (1545)419. 

— Árnason(nyrðra 1546)465. 

— Bjarnason (nyrðra 1417) 
8-9. — Hrólfsson á Vámúla- 
stöðum (1548) 630. ~ ráð- 
sveinn (1320) 2. — Þorláks- 
son, munkr að Helgafelli 
187, 332. — • Gunnarsdóttir : 
Steinunn. — Gunnarsholt á 
Rangárvöllum 522. — Gunn- 



arsson : Andrés, Eyvindr, 
■Guðmundr, Jón, Ólafr, Sig- 
mundr. 

Gunnason : Þorsteinn. 

Gunnlaugr Árnason, pr. syðra 
(1547) 611. — Árnason, 
munkr (1542-50) 187, 795. — 
Arngrimsson, pr. 1 Grims- 
tunguni (1542) 125. — Ás- 
grimsson (nyrðra 1542) 159 
-60. — Guðniundsson (eystra 
1417) 7-8. — Gunnlaugsdótt- 
ir: Ingibjörg. — Gunnlaugs- 
son: Bessi, Einar, Halldór, 
Hannes, Jón, Snorri, Teitr. 

Gunnsteinsson : Jón, Magnús. 

Gunnvör, k. Þorsteins Gamla- 
sonar 345. 

Guttormr Arnórsson, pr. eystra 
(1457) 16. — Nikulásson, sið- 
ar Ini. í Björgvin (1506) 60* 
— Guttormsson : Filippus, 
Guðniundr, Loptr. 

Gvitari Valtýsson (1543) 254. 

gyðingar 756. 

Gyldenstjerne : Mogens. 

gyllini 363, 385, 394, 426-7, 435, 
628, 849. 

Gyrðr ívarsson, bp. 1 Skálholti 
(d. 1360) 475. 

göng (bœjar) 740. 

götur 329. 

háaltari 357, 491, 548, 850-2. — 
háaltarisklæði 627. — háalt- 
arisskrúði 851. 

Hackrott: Jakob. 

Háeyri á Eyrarbakka 450. 

Hafgrimsstaðir i Skagafirði 

56-7. 
hafis 224-5. 

Hafliðason : Alexandr, Guð- 
mundr, Páll. — Hafliði Berg- 
sveinsson, pr. á Hrepphóluni 
(d. 1773) 341. 

Flafnará i Borgarfirði 449. — 



REGISTR 



917 



Hafnarfjörðr (Hanevoort, 
Hamfurth) 23-4, 49-50, 540, 
838, 841-2. — Hafnarhólmr í 
Steingrímsfirði 20. — Hafnia, 
sjá Kaupmannahöfn. — Hafn- 
ir 1 Gullbringusýslu 570. 
hafnir (sbr. verzhin) 72, 369, 
426, 837, 844. — hafnartollr 
15. 

Hafr ólafsson (eystra 1482) 34. 

bafrar 855. — Hafrafell i Fell- 
um 327-8. 

Hafstaðir í Laxárdal 162, 872. 
— ■ Hafsteinsstaðir i Skaga- 
firði 412, 466, 545. — Haf- 
steinsstaðagróf (sbr. gróf) 
412, 466, 545. — Hafsvellir 
á Skagaströnd 868, 875, 879. 

Hagalœkr, örn. i Byskupstung- 
um 537. — Haganes i Fljótum 
863. — minna i Fljótum 863. 
— viö Mývatn 868. 

iuigi 577, 807. — Hagi á Barða- 
strönd 119, 207, 298, 495, 497, 
064. — i Hvömmum 399-401, 
710-11, 773. 

l»akar 619, 653. — hakabyssur 
619, 653, 854. 

luikarlslykkjur 516, 853. 

Haki Jónsson, pr. nyrðra 

(1547) 557. 

ííákon Árnason á Vatnshorni 
(1704) 206. — Eyvindsson 
(vestra 1516) 67. — Gislason, 
kirkjuprestr að Hóhmi(1546) 
485. — Hákonarson, gamli, 
konungr 2-3. — Magnússon, 
háleggr, konungr 1. — Orms- 
son, sm, (d. 1656) 168, 175- 
í>» 456, 504. — Þorsteinsson, 
stúdent i Kaupmannahöfn 

(1548) 680. — Hákonardótt- 
ir: Hallgerðr. — Hákonar- 
son: Asgeir, Gisli, Hákon, 
Jón, Magnús, Páll. 

hald (fjár, jarðar) 127, 129, 



159, 194, 210, 288, 302, 316, 
372-3, 579. 

Hálfdan Jónsson, h'm, á Reykj- 
um (1706) 51, 58. — Þórar- 
insson, pr. vestra (1544-6) 
300, 523. — Hálfdanarson: 
Þorsteinn. 

hálfhakar 619, 653, 854. — hálf- 
kanna 617, 655-6. — hálf- 
kirkja 3-4, 295, 522, 607, 682. 

— hálftunnur 190, 617, 620, 
623, 628, 655, 657, 854. 

Halla Jónsdóttir (nj'rðra ca. 
1430) 9-10. — Kolbeinsdóttir 
(nyrðra ca. 1500) 542. — 
ólafsdóttir, úr Steingríms- 
firði (1543) 201, 

Hallageir Jónssonínj^ðra 1548) 
641-2. 

Halland á Svaibarðsströnd 866, 
874, 878. 

Hallbcra, k. Snorra (1543) 268, 

Hallbjarnarstaðir í Reykjadal 
115, 873. 

Halldór Benediktsson, siðast pr. 
að Heigastöðum (1542-50) 
166, 313, 774, 776, 857, 864, 
870-1. — Brandsson, h'm. í 
Hjarðarholti i Stafholtstung- 
um (1542-9) 139, 220, 323, 
360, 730-1. — Brynjólfsson, 
sm. í Tungufelli (1511) 66. 

— Einarsson, siðar pr. í Sel- 
árdal, bróðir Gizurar bysk- 
ups (d. 1583) 197-9, 260, 448, 
592, 606, 647, 650. — Einars- 
son, sm. (d. 1707) 335, 711, 
773. — Einarsson, sm. í.d. 
1846) 1-2. — Gunnlaugsson, 
pr. að Snæfjöllum (1543) 230. 

— Hallkelsson (nyrðra 1544- 
6) 336, 463. — Hjálmarsson, 
konrektor á Hólum (d. 1805) 
23. — Jakobsson, sm. (d. 
1810) 56-7. — Jónsson, Irm. 
nyrðra (1525) 95. — Jónsson 



918 



REGISTR 



nyröra 1644) 287. — Jóns- 
son nyröra 1644) 287. — 

' Jónsson, eldri, pr, og próf. 
i Reykholti, d. 1704 (eftir- 
rit hans af bréfabók Gizurar 
byskups) 121, 126, 132-5, 137 
-8, 147, 149-50, 157, 163, 167, 
174, 179, 183-90, 192, 194, 199, 
202, 205, 216-17, 219-20, 224, 
227-8, 230, 249, 267-73, 276- 
85, 295^6, 299, 302, 305, 314. 
328, 332, 335, 360-6, 368, 372, 
375, 382. 401-2, 407, 411, 417, 
419-20, 433-4, 441, 445-52, 455 
-6, 462, 464, 467-8, 470. 472, 
477, 479-80, 484, 489-90, 499, 
502-4, 507, 511-12, 520-8, 540 
-4, 557-8, 562, 568. 580-2, 584. 
596-600,613. 626. 646. — 
Jónsson, yngri, ráðsm. í 
Skálholti, siðar pr. i Grunna- 
vík (d, 1726) 576, 578. — 
— Jónsson, djákn, siðast pr. 
og próf. a?5 Hólum (d. 1769) 
313. — Mikaelsson (eystra 
1613) 17. — Sumarliðason 
(vestra ca. 1516) 68-9. — 
Sveinsson (vestra 1533-48) 
111, 629. — Tómasson, pr. 
syðra (1545) 407. — Tyrf- 
ingsson, áb. að Helgafelli 
(1524-44) 89, 91, 120, 175, 
187, 332, 572, 664. — Hail- 
dórsdóttir : Brigit, Guðrún, 
Sigriðr. — Haildórsson: 
Árni, Björn, Brandr, Brynj- 
ólfr, Daði, Einar, Húni, Jón, 
Oddr, Sigvarðr, Snæbjörn, 
Sumarliði, Tyrfingr, Þórðr, 
Þorsteinn. — Halidórsstaðir 

. i Laxárdal (Reykjadal) 262- 
3, 537-9. — i Skagafirði 876. 
Sbr. og Halldórustaðir. 
Halldóra Jónsdóttir (k. Jóns 
Þorsteinss.) 688. — Sigurð- 
ardóttir (prests á Grenjaðar- 



stöðum, Jónss.) 658-9. — Sig- 
valdadóttir, abbadis i Kirkju- 
bœ (1542-3) 176-7, 187, 271. 
— Halldórustaðir (Halldórs- 
staðir) í Eyjafirði 465. 

Hallfreðarson : Guðmundr, Jón. 

Hallfriðr ólafsdóttir (bps, 
Hjaltas.) 335-6. 

Hailgeirsey i Landeyjum 629- 
30. 

Hallgerðr Hákonardóttir (vest- 
ra ca. 1516) 68-9. 

Haligilsstaðir í Fnjóskadal 291. 

Hallgrimr Pétrsson (ábóta, 
Pálss., d. 1547) 260-1, 337, 
553-4. — Þorsteinsson(Skaga- 
f. 1546) 508. — Hallgrims- 
son: Bjarni, Þorlákr. 

Hallkelsson : Halldór, Stefán. 

Hallormsstaðir (-staðr) í Skóg- 
um 283. 

Hallr i Ketu 870. — í Traust- 
holti 579. — Árnason, siðast 
pr. að Rafnseyri (d. 1676) 
168. — Arngrhnsson (nyrðra 
1542) 161-2. — Arnkelsson, 
pr. nyrðra (1546) 469. — 
Ásgrimsson, pr. nyrðra (1542 
-9) 132. 157, 310, 508, 086, 
697. — Egilsson (nyrðra 
1550) 823. — Jónsson (Borg- 
arf. 1482) 33. — ólafsson, 
sm. i Hjörsey (1544-60) 33, 
331, 433. — Pétrsson (syðra 
1547) 592. — Styrkársson 
(nyrðra 1543-9) 252, 579, 
727, 733. — ögmundsson, 
skáld. pr. að Stað i Stein- 
grimsfirði (1525) 91. 
Hallsdóttir: Ingibjörg, Sol- 
vcig. — Hallsson: Egill, Ein- 
ar, Eirikr, Guðni, Jón, KetiH, 
ólafr, Þorstoinn. 

Hallsteinn Einarsson (nyrðra 
1541) 400. — Eiriksson 
(nvrðra 1542-9) 123, 128. 



REGISTR 



919 



658, 706. — Höskuldsson að 
Hesti i Borgarf. (1482) 33. 
— • Runólfsson (Borgarf. d. 
fyrir 1548) 682, 684. — Hall- 
steinsson: Andrés. 
Hallvarðr, inunkr í Viðey 187. 

— i Skálholti (1548) 624. — 
Hailvarðsmessa 308, 706. 

liallæri 3, 36. 

líáls 56, 128. — Háls i Fnjóska- 
dal 291, 666. — í Hamars- 
firði 582, 793. — í Kinn 122- 
3, 873, — í öxnadal 873. — 
Hálsar í DýrafirSi 637. — 
Hálsasveit i Borgarfirði 10. 

— Hálshreppr (um Fnjóska- 
dal) 291. 

Hamar á Asum 115. ~ i Fljót- 
um 863, 874, 878. — — Skál- 
holshamar 450. — Hamar- 
land á Reykjanesi 18, 20. — 
Hamarsfjörðr i Múlaþingi 
582. — Hamarsgeröi i Tungu- 
sveit 57, — Hamarsncs i 
Seyðarfirði austr 719. 

Humborg, Hamborgarmenn 25- 

7. 30-2, 36-7, 44-5, 47-51, 63, 
71-80, 83-6, 88, 90, 94, 97-9, 
107-10, 154-5, 188, 192, 197, 
205-6, 277, 369, 382-8, 390, 
392-5, 412, 422-4, 530, 569, 
6G1-2, 735-6, 759-64, 766-8, 
780, 811, 817, 825-8, 831-2, 
834, 836, 838-48. — Ham- 
borgarbjór 86. — Hamborg- 
arkronika 31. 

Hainbroch: Jakob. 

Hamra-Cetta, sjá Cecilia Lopts- 
dóttir. — Hamraendar ,vestr 
á Nesi* 870, 875, 880. 

liandaband 7, 9, 60-1, 79, 105, 
115, 121, 159-61, 193, 203, 
206, 209-10, 220, 228, 258, 266, 
298, 306, 317, 327, 331, 337- 

8, 342-3, 397, 406, 408, 413, 
438, 442, 468, 471, 482-3, 495, 



508, 512, 529, 537-9, 544, 572 
-3, 579, 583, 650, 688, 704, 
718, 730-3, 777-8, 785. — 
handbók 852. — handbókar- 
hús 850. — handbyssur 619, 
653. — handklæöi 357, 613, 
623, 851. — handkvern 657. 

— handlagðr eiðr 4. — hand- 
lagning 9. — handleggr 638. 

— handlíu 357. — handlykt 
(lukt) 152. — handsal 4, 
128, 162, 209, 216, 257, 260, 
489, 491, 504-5, 510, 538, 571, 
574, 593, 612, 642, 668, 735, 
772; handsöl gyllt 627. — 
handskrift 7-8, 195, 230, 297, 
510, 811. — handöxi 626, 
713. 

haní, hanar (tunnu-) 617, 624, 
655. 

Hannes (Hans) Eggertsson, 
hir'ðstjóri (d. fyrir 1534) 67 
-70, 326. — Gunnlaugsson i 
Reykjarfiröi (1666) 292, 323. 
631, 635, 638, 648, 798. — 
Kruko (norskr) 349. — Þor- 
steinsson, þjóðskjalavörðr 
(ættartölubók hans) 58-9, 90, 
308, 595; 882. — Hannesdótt- 
ii^ : Anna, Guðrún, Katrin. — 
Hannesson : Árni, Bjarni, 
BjÖrn, Eggert, Þórðr. 

líans (Hannes) , skrifari Otta 
Stígss., sm. i Kjalarnesþingi 
443, 708-9, 843-5. — Benich, 
kaupm. 250-1. — Bermann 
(Becrmandt) frá Hamborg 
424, 837, 841, 844, 847. — 
Hans (Jóhann) Danakonungr 
34, 347, 350-1. — Dirichsen, 
forstööumaðr i Heilagsanda- 
húsi i Kaupmannahöfn(1548) 
680. — Huge, skipstjóri 391. 

— Krochmandt, frá Ham- 
borg 845. — Krus, gestgjafi 
í Lýbiku 154. — Lemnieke, 



920 



REGISTR 



skipstjóri 149. — Lijder- 
stcdt, kaupm. 836. — van 
Lubeck, skipstjóri i Ham- 
borg 155, 184, 194-5, 273, 
275. — Hans Lyders i Ham- 
borg 424. — van Maa, kaupm. 
836.— Machabæus,guðfrœða- 
kennari i Kaupmannahöfn 
(1549) 703. — Meyer, skip- 
stjóri 250-1. — Nyhus, þjónn 
Gizurar bps 220-1. — Rant- 
zau, hirðstjóri (1511) 65. — 
Reff, byskup í ósló 157-8. — 
Schomaker, fra Hamborg 98. 
— Steenfeldt frá Hamborg 
843. — Temmann, frá Ham- 
borg 424, — Tode, kaupm. 
• 424, 836. — Tydemand, skip- 
stjóri 86, 836. — Tynen, frá 
Hamborg 424, — Vlngaard, 
prentari i Kaupmannahöfn 
458. — Hansen : Jörgcn. — 
Hansson; Úlfi'. 

Hansaborgir, Hansastaðir, 
FJansamenn, Hansaráð (deut- 
sche Hanze, Hanse, Hansze) 
11, 21, 23-5, 30-1, 36-7, 39, 
42-54, 61, 66, 70-7, 83-5, 90, 
93, 96. — Hanserecesse 11, 
21, 24-5, 30-1, 36-7, 39, 40, 42 
-7, 49, 51-2, 54, 61, 70-1, 74 
-5, 77, 80, 82-5, 87-8, 90, 93, 
96. 98, 100. — Hansisches 
Urkundenbuch 26, 35. 

hanzkar 619. 

JLaraldr Steinsson (nyrðra 
1547) 542. — Haraldsson: 
ólafr. 

Harastaðir i Vestrhópi 869, 
875, 880. 

Harboc, Ludvig, Sjálandsbysk- 
up (d. 1783) 121, 135, 137, 
155, 163, 172, 176, 450, 467, 
524, 531, 598, 640-1, 643-4, 
659, 662, 702, 714, 728, 737, 



744, 751, 755, 782, 787, 794, 
800, 810. 

harðfiskr 98. — harðindi 224. 
harðsteinar 516, 853. 

hárhuoöa 135, 624, 657. 

Hartlepool (Hertilpolc) á Eng- 
landi 26-7. 

Hartmann : Kristófer. 

hásinar 636. — háskerðingr 
304. — háskóli, sjá universí- 
tas. — hátíðir 851. — hátiða- 
brún 851. — hátíðahöld 540, 
596, — hátiðatextar 850. — 
hátiðismessur 851. 

Hattardalr í Seyðisfirði vestr 
23. 

hattr 198. 622, 653, 853. 
Haugar á Barðaströnd 595. — 

Haugr i Miðfirði 869, 875, 

879, 

Haukadalr i Byskupstungum 
185-6, 228, 478, 536-7, 614. 
855. — í Dýrafirði 18, 20. 
636. — i Dölum 731, — 
Haukr Árnason (syðra 1543) 
218. — Hauksá (í Helgafells- 
sveit?) 359. — Hauksnautr 
(bók) 618, 652. — Hauks- 
son : Árni, 

Hávarðr Magnússon, Irm. í 
Njarðvík (1704) 643. 

Héðinsfjörðr í Vaðlaþingi 862. 
— Héðinshöfði á. Tjörnesí 
542, 668. — Héðinsson: Jón. 

Heggsstaðir i Andakil 124, 292 
-3, 722. 

Hegranes, Hegranesþing 515, 
517-18, 853, 872, 874. 

Heiðarbót á Tjörnesi 865. — 
Heiðarey á Breiðafirði 59-60. 

Heiði á Langanesi 864, — í 
Sléttahlið 863. 

heilagfiski 437. 

heilagir menn, ákall mynda 531 
-3. — heilagir þrir konungar 
(hilgen drie konunge, thre 



REGISTR 



921 



kongers dag) 87, 453, 611. — 
heilagra feðra setningar 
(setningr) 685. 728. — Heilig 
Geistes kirkja i Rostock 154. 

— heilög kirkja 219, 227, 408, 
434, 452, 686, 715, 720. — 
heilög ritning (sbr. biblía) 
703. 

heimaland 105-6, 128, 286, 328 
-9, 337-8, 602. — heimalœkr 
608. — heimanfylgja (konu) 
146, 257, 360-1, 688. — 
heimanfyigja, heimanmundr 
klausírs 92. — • heiniauniboð 
(Hóla) 858, 861, 870. — heim- 
ild 682. — heimildarmaör 
446. — heimiliskviðarvitni 
289, 608. — lieimreið 348, 
355, 799. 

heitbréf 4. — heitunarorð 114. 

Hekhifjail 759. 

Helga á Tindura (1550) 871. — 
Guðnadóttir, k. Torfa Jónss. 
i Klofa (d. 1545) 342-3, 416, 
501, 683. — Helgadótíir 
(nyrðra 1543) 268. — Illuga- 
dóttir (nyrðra 1545) 413. — 
Jónsdóttir, Sigmundss. (k. 
sira Þorláks Hallgriniss.) 544. 
-— Sigurðardóttir (k. Odds 
Sígurðss. á Hvoli) 59. — Sia- 
urðardóttir (k. Þorbergs sm. 
Bessasonar) 706. 

Helgadóttir : Guðrún, Helga, 
Herdis, Ingunn, Ingveldr. — 
HelgafelJ, Helgafellsklaustr 
89, 91^2, 120, 175-7, 187, 286- 
8, 332, 334, 360, 693, 750, 805. 

— Helgason : Bjarni, Brandr 
Fjölsvinnr, Fúsi, Gizur,Ilhigi, 
Jón, Oddr, Pétr, Snorri, 
Steindór. — Helgastaðir í 
Reykjadal 537. 

Helgi (nyrðra 1546) 517. — 
Einarsson (vestra 1644) 473, 
^'75. — Guðmundsson (vestra 



1543) 200. — Höskuldsson, 
áb. á Þingeyrum (1544-50) 
320,409, 437-8, 485, 579, 725, 
727-8, 733-4, 753-4, 774-5. — 
Jakobsson (vestra fyrir 1600) 
104. — Jónsson, áb. i Viðey 
(1525) 91. — Jónsson (vestra 
1516) 67. — Jónsson (Stein- 
grimsfirði 1543) 201. — 
Magnússon (syðra 1544) 321. 

— ólafsson (vestra 1482) 
546. — ■ Vigfússon (nyrðra, 
d. fyrir 1543) 268. — Þor- 
gilsson (vestra 1507) 546. — 
Þorkelsson, pr. i Gufudal 
(1460) 20. 

helgir dómar 534. 

líelguhvanimr á Vatnsnesi 869, 
875, 875, 879. — Helguhöfn 
(Helgenhaffn, þ. e. Heiligen- 
hafen) i Slésvik 20-1. 

Hella á Árskógsströnd 867, 874, 
879. — i Blönduhhð 23, 878. 

Hellisfjörðr í Múlaþingi 3-4. 

hellujárn 448. — Helluland i 
Hegranesi 515, — Helluvað 
við Mývatn 115, 262, 537-9, 
873. 

helmingakona 415. 
Helsingjaeyri i Danmörku 22. 
helviti 757, 817. 
Hemingr Höskuldsson, pr. á 

Landi (1587) 821. — Hem- 

ingsson : Sveinn. 
l'.empa 637. 
hengi 619, 653. 

Henrik Englakonungr VI. 11. 

— Englakonungr VII. 47. — 
Englakonungr VIII. 98-9, 107 
-8. — Forstan i Hamborg 26- 
7. Hoosen, kaupm. 27. — 
Hoveman, kaupm, i Lýbiku 
26-7. — Hyddesthorp, kaupni. 
27. — Hynsken (Hinskin, 
Henskeyn), kaupm. frá Ham- 
borg 155, 191-2, 195-6, 198-9, 



922 



REGISTR 



277, 363, 424, 445, 836. — 
Kalteisson, erkibyskiip í NiÖ- 
arósi (1453) 14-15. — Krag, 
höfuðsmaðr (d. 1613) 297. 
— Kulthoff, kaupm. 844-5, 
847. — Kummertho, kaupm. 
1 Brimum 52-3. — vamme Lo 
36. — Löve (Loffue), kaupm. 
843. — Magnússon i Tungu 
1544) 292-4. — Marthens 
(Marteins) frá Hamborg 194, 
424, 836. — Pok, klæíSsali i 
Hamborg 195-7, 199. — 
Rantzau, amtmaðr i Rends- 
burg 96-7. — skraddari i 
Kaupmannahöfn 188. — Hen- 
rlksson : Þórarinn. 

her: útlenzkr her 811, sbr. 
stríðsfólk. — hermenn 671. 
684. — hernaðr 803. — her- 
saga 632. — herskip 73, 80. 

l:.érað = Fljótsdalshérað 253, 
255, 282. — Héraðsdair 1 
Tungusveit 128. — héraðs- 
fundir 240. — Héraðsvötn i 
Skagafirði 545. — héraðs- 
þíng 514, 574, 683, 706. 

hcrbergi 150-2, 154-5, 195, 197, 
623. 

Herdis Eyjólfsdóttir (mókolls) 
frá Haga IIO'. — Helgadóttir 
(nyrðra 1543) 250-1. — Sæ- 
mundardóttir (k. síra Gott- 
skálks Jónssonar) G81. — ■ 
Herdisarvík i Árnesþingi 
368, 592. 

Hennann Derschow, kaupni. 
27. — Hollender, gestgjafi i 
Kaupmannahöfn 154. — Is- 
erhel i Hamborg 85. — 
Plönnies, kaupm. 86-7. — 
Pryn (Preinn), frá Hamborg 
424, 836. — Roetgerszon, 
kaupm. 25. — Schuthar, frá 
Hamborg 50. 

hcrradagr 87. 



hestar 256, 258, 274, 299, 310, 
315, 357-8, 360, 412, 448, 450, 
468, 470, 515, 517, 548, 584-9, 
591-2, 607-9, 020-1, 623-5, 
641, 652, 656, 742, 793, 820, 
854-7, 871, 876-7. — hundr- 
aðshestr 228, 356, 450. — 
hestafóðurskrydd 197. — 
hestajárn 275. — hestamaðr 
283. — hestamœðr 609. — 
hestlán 360. — hestreip 623. 

hey, heyskapr 67-8, 70, 294, 
609, 723. — heytolir 86, 172. 

Heya : Christian de. 

Heydalir (Eydalir) i Breiðdal 
3-4, 16, 267, 688-9. — Hey- 
dalsA i Kolhifirði 56. — 
Heynes(umboð) 1 Borgar- 
firði 366, 586, 590-1, 625. 

iJieronymus (þýðing á NT.) 
ÍOl-2. 

Hierosolymæ, Hierusalem (Jór- 

salir) 237, 460, 758. 
ílildibrandr Runólfsson (eystra 

ca. 1500) 494. 
Hildisey minni i Landeyjuni 

630. 

hillufjalir 624. 

Hillur á Galmaströnd (Árskógs- 

strönd) 641-2, 735. 
himinn 757. — • himnariki, 

himerik 697, 742. 
himmelfartsdag (sbr. uppstign- 

ingardagr) 547. 
hirðmenn 807. — hirðstjórar 

807, 812. — hirðstjórn 107. 
historíur: hálíðaliisloríur 286. 

— historiubók 105, 851-2. 
Hitará i Mýrasýslu 185. — Hit- 

ardalr í Mýrasýslu 360, 082. 

729, 871. — Hítarnes í 

Hnappadalssýslu 223-4, 360. 
hituhús 656. — hituketill 656, 

853. — hituskálir 854. 
hjálciga 740. 

Hiallasandr á Snæfellsnesi 514. 



REGISTR 



923 



Hjalli i ölfusi 580, 740. 
Hjálmá i SeytSarfirði austr 719. 

— Hjálmárströnd 719. — 
hjálmar 543. — hjálmbrot 
112. 

HjáhTiarsson : Halldór. — 
Hjálmholt i Flóa 611. — 
Hjálmr Einarsson, pr. að 
Hólmum (1601) 17.— Hjáhns- 
son: Kolbeinn, Snorri, — 
Hjálmsstaðir í Eyjafirði 261, 
866. 

Hjaltabakki á Asum 286-7, 544. 

— Hjaltadalr i Skagafirði 9, 
132, 157, 265, 310, 329, 398, 
435, 508, 686, 698, 747, 796, 
849. — Hjaltason: ólafr. — 
Hjaltastaðir í Skagafirði 860. 

— Hjalti Guðbrandsson, Irm. 
eystra (1543) 253-55. — 
Hjaltland, Hctland, Hidtland, 
Hytland (hitíandscher visch, 
hitlandsche reyse) 37, 43, 46, 
52, 54, 61, 70-2, 74, 76, 83, 
89, 93, 147. 

Hjarðarhagi i Jökuldal 453-4. 

— Hjarðarhólmr, (sbr. Hafa- 
arhólmr) 20. — Hjarðarholt 
i Laxárdal 266, 282, 310, 453, 
569. — i Stafholtstungum 
220, 360. 

Hjartarstaðir i Eiðalnnghá 471. 

J^jónaband (hjúskaparband) 7, 
16, 193-4, 212, 226-7, 335, 
407, 416, 562, 603, 670-1, 684, 
sbr. hjuskapr, — hjónaskiln- 
3ðr 563, sbr. skílnaðarsök. 

hiúskapr, hjúskaparmál 271, 
306-7, 352-3, 419, 602, 671. — 
hjúskaparleyfi 415-16. 

Hjörleifr Skúlason (nyrðra 
1549) 732. — Hjörsey (Hers- 
ey) á Mýrum 417. 

hlað 740. 

hlass 153. 



iileinargarðr i Eyjafirði 208-9, 
258, 432, 866. 

Hlið, sjá Bjarnarstaðahlið. — 
i Eystrahreppi 455. — i 
Krœklingahlíð 704 (— Lög- 
mannshlið) — á Langanesi 
864, 874, 878. — á Vaínsnesi 
707-8. — Hliðarendi í Fljóts- 
hlið 581, 629-30, 717-18. — 

— Hliðarhagi i Eyjafirði 866. 
bhitr (skipshlutr) 462-3, 468, 

527. — hlutarvon 856. 

Hlöðuskógr, örn. á Mýrum 103. 

hnakkr 656. — steikiteinn með 
hnökkum 628, 657. 

hnappar 366, 627, 850. — 
Hnappadalssýsla 223, 334. — 
Hnappavellir i örœfum 481- 
2. — Hnappsstaðir i Stiflu 
268, 464, 863, 874-5, 878. 

Hnausar (þ. e. „Huose", í 
,^Huosebecke") i Breiðavik 
377, 882. 

Hnefilsdair í Jökuldal 539-40. 

hnifar 133, 614, 622, 651, 679, 
854. 

hnisur (hnýsur) 304. 

Hnjóskadalr, sjá Fnjóskadalr. 

hoband 517, 681. 

Hof í Álptafirði 793.— i Eystra- 
hreppi 718. — i Flateyjar- 
dal 865. — i Hjaltadal 859. — 
á Höfðaströnd 507, 872-3. 
i Svarfaðardal 867. — í 
Vatnsdal 312, 358. — i Vestr- 
dal 860, 874, 878. — 1 
Vopnafirði 159, 493-4. — 
Hofdœlur i Viðvikrsveit 860. 

— Hoffell i Hornafirði 4. — 
Hofstaðir við Mývatn 262. — 
i Viðvíkrsveit 856, 859. — i 
Þorskafirði 57-8. — Hofteigr 
i Jökuldal 454. 

Hogen (Hagen) : Jurin van, 
hogset, hogsetr 426, 624, 628. 
Hólabrekka i Geiradal 20. — 



Hólakot á Höfðaströnd 872. 

— i Viðvikrsveit 859. 
Rólar i Byskupstungum 228, 

501-2. — 'i Eyjafirði 465. — 
í Hjaltadal (byskupsdœnii, 
dómkirkja, kirkja, staðr, stóll 
o. s. frv.) 5, 8-10, 13, 23, 81, 
88, 92, 95-6, 122, 128-9, 131-2, 
155-7, 262, 264-5, 309-10, 313, 
320, 329-30, 336, 362, 374-5, 
378-9, 415-16, 435, 437-8, 441- 
2, 484-6, 502-3, 508, 544, 546, 
551, 553, 573, 607, 640, 643, 
646, 660, 666, 669, 673, 684-6, 
691-2, 695-8, 700-1, 713-14, 
727-8, 732, 734, 741, 743-4. 
747-9, 752-3, 775, 788, 791, 

. 794, 796, 799, 808, 816, 848-9, 
852, 855, 857, 872-3, 875-6, 
878-80. — i Hornafirði 4. 
i Hvammssveit 229. — i 
Reykjadal 116. — i öxnadal 
873. 

hold 625, 636. 

Holgersen: Arfuitt. 

Hóll í Arnarfirði 18. — í 
Bolungarvik 131, 144, 221-2. 

— i Fjörðum 866, 874, 878. 

— i Fljótum 8-9, 261, 863, 
878. — i Flókadal 863, 874, 
878. — i Höfðahverfi 866. — 
i Kelduhverfi 864, 874, 878. 

— i Kinn 873. — i Kræk- 
lingahlíð 866, 874, 878. — í 
Langadal 872. — i Laxárdal 
330. — i ólafsfirði 862. — í 
Siglufirði 862. — á Skaga 
861. — syðsti i Sléttahlið 
863. — i Sæmundarhlið 359, 
785. — á Upsaströnd 867-8. 

— i Vestrdal 359. 
Holland 25, 36, 100, 849. — 

Hollender: Hermann. — Hol- 

lendingar 23. 
Hólmar i Reyðarfirði 343. 
Jiólmfastr Sigurðsson (vestra 



1547) 567. — Hóhnfriðr Er- 
lendsdóttir (k. Einars Ey- 
jólfss. og Jóns Hallss.) 273, 
402-3, 716-17. 

hólmr, hólmi 56-7, 97, 103, 629.— 
Hólmr i Steingrimsfirði 18. 

Hólsland (Hvolsland) i KoIIa- 
firði 489-90. 

Holsten 35, 53, 102, 167-8, 171- 
2, 174-5, 177, 180, 376, 379, 
383, 392, 610, 689, 694, 749, 
752. 

Kolt á Ásum 868. — undir 
Eyjafjöllum 598. — á Finn- 
mörk 777-8. — i Fljótum 261. 

— sjá Geldingaholt í Skaga- 
firði. — í Saurbœ 496-7. — 
(syðra) i Svarfaðardal 873. 

— ytra í Svarfaðardal 336- 
7, 436. — i önundarfirði 153, 
206, 269, 448, 665. — Holta- 
kot í Ljósavatnsskarði 877. 
Holtamannahreppr i Rangár- 
þingi 113. — Holtastaðir i 
Langadal 115-10, 311-12, 734. 

Holte : Gerdesz vam. 

Hoosen: Henrik, 

hórdómr 307-8, 428-9, 499, 579, 

694. — hórkona 602-3. 
horn (drykkjar) 622, 627, 853. 

— skorið h. 616. — horna- 
ker 681. — hornesk (klæði) 
198. — hornstaup 614. 

Horn i Hornafirði 138-9, 257, 
512. — Hornafjörðr 4, 7, 257, 
281, 299, 319, 512, 608, 743, 
784, 791-2. — Hornbrekka i 
ólafsfirði 862. — Horn- 
strendr 230. 

hosur 151-3, 195, 277, 445, 448. 
616, 622. 

hótunarorð 457. 

Hoveman: Henrik. 

Howmode: Jakob, 

Hrafnabjörg i Svínadal 868. — 
Hrafnagil i Eyjafirði 26U 



REGISTR 



925 



263-4, 306, 356, 502, 667. — 
Hrafnhóll i Hjaltadal 859. — 
Hrafnkelsstaðir („Randskon- 
skow**) i Eyrarsveit 377, 882. 

— Hrafnsstaðir i Hjaltadal 
859. — Hrafnsstaðir 1 Kinn 
873. 

Hrakstaðir (Rakstaðir, Rek- 
staðir) á Barðaströnd 206-7, 
316-17, 642. 

Hranastaðir i Eyjafirði 357. 

hrauktjald 621, 652. 

Kraun i Dýrafirði 20, 770. — 
í Fljótum 863. — á Rangár- 
völlum 481-2, — á Skaga 861. 

— 1 Skálavik 144. — i Slétta- 
hlíð 863, 872. — i ölfusi 146, 
672,. — i öxnadal 873. — 
Hraungerði i Flóa 455-7, 521, 
596. — Hraunhreppr i Mýra- 
sýslu 59, 308. — Hraunkot i 
Reykjadal 865. — Hraunlönd 
i Breiðavik 29. 

Hreiðarsson: Jón. — Hreið- 
arsstaðir í Svarfaðardal 870, 
873. 

hreinlífisregla 754, 
Hreppar i Árnesþingi 585, 590 
-1. 

Hreppisá i ólafsfirði 682, 874, 
878. 

hreppr 201, 214, 291-2, 474. — 

hreppsmaðr 201. — hrepp- 

stjóri 5, 21445, 291. 
hrifa 517, 624. 
Hriflugerði í Bárðardal 329. 
hringingar 153. 
hringja 445, 628. 
hringr, hringar (anulus) 183, 

189-90, 198, 357, 365-6, 594. 
Hringver á Tjörnesi 864. — i 

Viðvikrsveit 859, 
hrip 624, 854. 

Hrisar i Eyjafirði 508-9. — 
Hrisdalr i Arnarfirði 18, 20. 
Hróaldsstaðir i Vopnafirði 159. 



Hrólfr Magnússon (Borgarf. ca. 

1500) 33. — Hrólfsson: 

Gunnar, Sæmundr. — Hrólfs- 

vellir i Fljótum 862. 
PJroIleifsstaðir á Langanesi 

864, 874, 878. 
Hrómundr Eyvindsson (vestra 

1543) 223. — Hrómundsson: 

Magnús. 

hross 310, 315, 356, 358, 515, 
584-9, 591, 607-8, 641, 855-7, 
871. — - hrossakambr 197. — 
Hrossatunga i Fljótshlíð 34. 
— hrosslán 294. 

Hruni i Ytrahreppi 596. 

hrútar 358-9, 517, 681, 793. — 
Hrútafjarðará 409-10. — 
Hrúíafjörðr 185-6, 220, 280, 
285, 484, 549, 707-8, 721, 811, 
816. — Hrútey i Skjálfanda- 
fljóti 329. — Hrúteyjar á 
Breiðafirði 97. 

hrygglengja 135. 
Hrœreksstaðir i Kelduhverfi 

864, 874, 878. 
Hrœreksstaðir, sjá Hærings- 

sta^iv, 
hrörnan kirkju 646-7. 
Huber(Huberinus), Gaspar 191. 
húðir, húðarskinn 135, 619, 621, 

624-5, 652-3, 584. 

húfa, húfur, 150, 195-6, 446, 

616, 853. — húfusilfr 361. 
Huge: Hans. 

Hugljótsstaðir á Höfðaströnd 
858. 

hugmóðsyrði 547. 
IIulI, (Hulle, Hullenses) á Eng- 
landi 40, 49-50, 84-5. 

líulp: Jóhann. 

humall, humlar 198, 621, 652. 
hunang 621, 652, 853. 
líúnavatnsþing 5, 23, 209, 287, 

485-8, 574, 678, 779, 815, 820, 

875. 



926 



REGISTR 



hundaskinn 135. — Hundhóll 
■ í óslandshlíð 880. 
hundraöshestr, sjá hestr. 
hungr 574. 

Ilúni Halldórsson (eystra 1544) 
342, 416. 

Huosebecke = Hnausar cg 
Bakki. 

hurðir 311, 657, 740, 

hús 548, 630, 637, 670, 740, 759, 
811, 858. — húsagerð 259. — 
húsakynni, húsbúnaðr, sjá 
baðstofa, blönduklefi, borð-, 
breiðabúr, breiðastofa, bryta- 
stofa, búð, búr, byskups-, 
bœr, bœjardyr, eldaskáli, 
fjós, glergluggar,gullskemma, 
gullsmiðja, göng, herbergi, 
hituhús, hlað, kaldaskáli, 
karnop, kermskemma, kjall- 
ari, kjötaskemma, klefi, kokk- 
hús, langabúr, lásar, litla- 
stofa, lopt, pallklæSi, presta- 
skáli, sessa, skáli, skemma, 
skyrbúr, skœðahús, slátr- 
skemma, soðhús, stekkr, stig- 
ar, stofa, stólar, stórahús, 
stórastofa, studium, sveina- 
skáli, sveinaskemma, sveina- 
stofa, sýruklefi, timbrhús, 
timbrstofa, timbrstofulopt, 
tjald, traðaskemma, útidyr, 
vaðmálastúka, vínkjallari, 
þil. — húsaleiga 134. — hús- 
gangr, húsgangsfólk 338-9. — 
Húsafellsdómr 326, — Húsa- 
vik á Tjörnesi 698-9. — Hús- 
ey í Hólmi 861, 

líus: Jóhann. 

hvalr, hvalfiskar 2, 30, 249, 
366, 474, 484, 503-5. — hval- 
bein 412. — hvallýsi 389. — 
hvalrcki 7, 474, 548. 

Hvalfjarðarströnd 433-4, 497. — 
Hvallátr á Rauðasandi 248 
-9. — Hvalnes á Skaga 861. 



— Hvalsá litla i Hrútafirði 
220. — Hvalsncs á Miðnesi 
528, 717. 

Hvammar í Aðaldal 345, 399- 

401, 710-11, 723. 
Hvammr=J^Iugumýrarhvamnir 

i Blönduhlíð 860". — i Hjalta- 
dal 859. — í Hvammssveit 
310, 319, 322-3, 352, 669-70, 
672-3, 676-7, 684, 686-7, 778, 
791-2, 804, 830. — 1 Langa- 
dal 115. — i Laxárdal 862. 

— litli í Skagafirði 800. — 
í Vatnsdal 777. — á Vatns- 
nesi {= Kirkjuhvammr) 161, 
410, 708, 731. — i Þistilsfirði 
864, 874, 878. — Hvammsá i 
Fáskrúðsfirði 282. — í 
Vopnafirði 159. — Hvamms- 
sveit i Dalasýslu 229, 310, 
319, 323, 352, 556, 669-70, 
672-3, 676-7, 687, 719, 791-2, 
804, 830. 

lívanneyri i Siglufirði 862. 
Hvarf i Svarfaðardal 268. — - 

ytra 406. — í Viðidal 869, 

875, 879. 
Hvassafell í Eyjafirði 337, 4J5 

-16, 857, 866, 873. 
hverfisteinn (hverfu-) 621, 652. 
hversdags-vængir 851. 
hviluvoð 358, 516. 
Hvesta, neðri, i Arnarfirði 18, 

20, 111, 143, 664. 
Hvítá i Borgarfirði 124, 292- 

3, 417, 449, 806. — Hvíta- 

bjarnarey á Breiðafirði 59- 

60. — Hvitársiða 331, 731. 

— hvitasunna 127, 216-17, 
219, 407-11, 468-9, 543, 550, 
552, 720, 777-8. — Hvítfeldr 
(Huitfeldt): Kristófer, Páll. 

— Hvítfeltskronika 20, — 
Hvitsteinsás, örn. á Mýrum 

103. 

Hvolhreppr i Rangárþingi 543. 



REGISTR 



927 



— Hvoll i Saurbœ 58-60. 79, 
89. 104, 206, 595-6, 719-20. 

Hvylft i önundarfirði 739. 
liyacinct 183. 
Hyddesthorp : Henrik. 
l*yllingarbréf 107, 295. 
liyninar 851, — hyninarius 

547, 851-2. 
Hynsken: Henrik. 
hýra 543. 

bœgindi 35G, 358, 516, 619, 621, 
624, 651, 654, 855. — hœg- 
indisver, 

bœns 190. 

Hœnuvík á Rauðasandi 664, 

797. 
hæra 620, 656. 

Hæringsstaðir i SvarfaSardal 

868, 875, 879. 
höðnur 855. 

Höfðadalseyri i Tálknafirði 478 
-9. — Höfðahverfi i Eyja- 
firði 123, 612, 659, 773, 866, 

— Höfðaströnd i Skagafirði 
507, 573. — Höfði í Höfða- 
hverfi 503, 870. — höfðingj- 
ar 324. 

Höfn í Siglufirði 862. 
liöfi'ungar 304. 

höfuðbátsmaðr 149, 200. — 
höfuðból 312. — höfuðdúkr 
198. — höfuðfeðr 534. — 
höfuðhúfa 623. — höfuðlín 
357, 850. 

högg 625. 637, 712-13, 770. 

Högnason: Ingjaldr. 

Högni Pétrsson, pr. að Hös- 
kuldsstöðum (1547) 546, 607. 

höklar 310. 652, 850-1, 854. — 
hökla-almaria 850. — hökla- 
krossar 625. 

hölkn 103. 

liömplar 851. 

Hörgárdalr i Vaðlaþingi 166, 
258. 263, 266. 306. 573. 641, 
870. — Hörghóll i Vestr- 



hópi 869, 875, 879. — Hörgs- 
hliö i Mjóafirði vestr 583. 
Höskuldr Kollgrimsson, pr. 
syðra 371, 419, 470, 645-6. — 
Höskuldsson : Hallsteinn, 
Helgi, Hemingr, Runólfr. 
Stigr. — Höskuldsstaðir i 
Breiðdal 15-17. — í Reykja- 
dal 873. — á Skagaslrönd 
413, 509, 776. 

Í.B.fél. (= ÍB., þ. e. handrita- 
saf n hins islenzka bókmennta- 
félags, hdr. þaðan notuð) 51, 
58, 117. 165, 213. 250, 253-4, 
288, 293, 338. 346, 370, 403. 
422, 442, 658-9, 666. 689, 725, 
786, 806, 829. 

Iciis, sjá Jelis. 

iðran 786. 

iferð 33. — iferðahottur 616. 
ílegur 448. 

Illahvammshólar, örn, í Aðal- 

dal 400. • 
illgerðamenn 634. 
IlJugadóttir: Helga. — Illuga- 

son: Gisli, Jón, Þorgrimr, 

— Illugastaðir i Fljótum 863, 
880. — i Flókadal 863, 874, 
878. — i Langadal 312, 358. 

— i Skálmarfirði 20. — á 
Vatnsnesi 437-8, 

IUugi Guðmundsson, siðast pr. 
i Múla (1542-7) 166, 345, 
607. — Helgason, pr. að Stað 
iKinn (d. 1654) 123. — Jóns- 
son (vestra 1545-6) 443, 492, 
513. — Sveinsson (vestra 
1550) 801 (i orðamun). 

iJlvirki 635. 

Indriðason : Guðmundr, Kol- 
beinn, Þorlákr, 

Indriði Ániundason, pr. að 
Stað i Steingrimsfirði (1542- 
50) 165, 782, 881. — Árnason, 
pr, (misritun f. Ámundason). 



928 



REGISTR 



— Ketilsson í Árnanesi 
(1547) 607-8. 

Inga Jónsdóttir (k. Teits Þor- 
leifss.) 139-40. 

Jngibjörg Bjarnadóttir (k. Vig- 
fúsar Þórðarsonar á Borg) 
476. — Erlingsdóttir, Gislas. 
(1547) 594. — Gunnlaugs- 
dóttir (k. Sæmundar Símon- 
arsonar) 398. — Hallsdóttir 
(k. Jakobs Salómonss. á Star- 
mýri) 793. — ■ Jónsdóttir (k. 
Þorleifs Guðmundssonar 1 
Þykkvaslcógi) 139-40. — Sig- 
urðardóttir (frá Grund, Finn- 
bogasonar) 501. — Torfadótt- 
ir (frá Klofa, Jónss.) 417. 

Ingidalir í Siglufirði 862. 

íngigerðr Jónsdóttir, Einarss. 
(1547) 538-9. 

Jngimundardóttir : Anna. — 
Ingimundarson; Árni, Bergr, 
Narfi. 

Ingimundr Guðmundsson (syð- 
ra 1549) 709. — Magnússon, 
Irm. (1544-5) 323, 433. — 
Marteinsson (Húnavþ. 1542- 
7) 125, 574-5. 

Iiigiríðr Guðmundardóttir 
(Finnss.) i HJarðarholti 102. 

Ingjaldr Högnason (nyrðra 
1548) 667. — Ingjaldshóll á 
Snæfellsnesi 514. — Ingjalds- 
sandr í ísafjarðarsýslu 567. 

— Ingjaldsson: Einar. 
Ingólfsfjörðr á Ströndum 548. 
Jngunn Einarsdóttir, Þórólfss. 

(k. Gisla Jónss. á Ánastöð- 
um) 309. — Helgadóttir (k. 
Jóns Ormssonar á Draflastöð- 
um) 464. — Ingunnarstaðir i 
Geiradal 18, 20. 
Ingveldarstaðir i Hjaltadal 859. 

— á Reykjaströnd 515. 
Ingveldr Árnadóttir i Snóksdal 

(hjákona Daða) 288, 428-9, 



071, 685. — Grimsdóttir lög- 
manns Jónss. (1545) 396-7. 
— Helgadóttir (k. Þorleifs 
hirðstjóra Björnss.) 346, 353, 
355-6. 

innsigli 3, 4, 7-10, 16, 20, 30, 
34, 57, 61, 70, 80-1, 93, 95, 
97, 105, 112, 114, 116, 119-20, 
123, 125, 129-32, 139-40, 143, 
145. 147, 155, 157, 159-63, 165, 
194, 201-3, 207, 209-10, 212 
-13, 216-17, 219-20, 222-4. 226, 
228, 249, 252-3, 256-8, 260, 
262-8, 286-8, 290, 292, 295-6, 
298-300, 302, 304, 306, 308- 

10, 312, 314-24, 326-7. 331 
-2, 334-9, 341-2, 344, 346, 
372-3, 398, 400-3, 405-7, 409, 
411-13, 415, 417-18, 422, 428 
-9. 431-2, 437-9, 453-5, 457, 
464, 466, 469, 471-2, 475-8, 
482-6, 488, 490-5, 499-502, 
505, 509, 511, 513, 529, 537- 
9, 545, 550-3, 556-7, 560-1, 
568, 570-3, 575-6, 581, 583, 
594-5, 604, 609-11, 613, 626, 
629-30, 634, 639, 642, 647,649- 
50, 664-9, 672, 674, 677-8. 685 
-7, 689, 700, 705-8, 710-11. 713, 
716-18, 720-2, 725, 727, 729 
-30, 733-4, 739, 747, 770, 772 
-7, 779-81, 783, 785-6, 791-3, 
796-7, 800-1, 803, 810, 821, 
823, 825, 829-30. Sbr. secre- 
tum, sigiilum, signet. — inn- 
sigli landsins 747-8. — ■ inn- 
siglavaxkökur 197. — inn- 
stœða 294, 740, 798-9. — inn- 
tekt 14. 

inventio sanctæ crucis 302. — 
inventarium 105, 704, — in- 
vocavit (sunnud.) 87. 

írafell i Vestrdal 128. — íra- 
fellssel 128. — írland (Ire- 
land, Hybernia, Hybernien) 

11, 99, 108. — írskr feldr 134. 



ísafjarðarsýsla 200, 462-3. — 
ísafjörðr =: Isafjarðarsýsla 
201. — ísafjörðr við ísafjarð- 
ardjúp 67, 301, 321, 455. 490 
-2, 

Iserhel: Hermaiin. 

iskylda 225. — iskyldusauðr 
611. 

Island (Islandia), íslcndingar 
(islenzkir menn) 1-2, 10-13, 
15, 20-1, 23-4, 26-7, 30-1, 34- 
7, 39-47, 49-52, 54, 61, 63-4, 
66-7, 70-8, 80, 82-8, 90, 93, 95, 
97-101, 107-8, 110, 114, 118, 
138-9, 141, 143-9, 156, 158, 
163-4, 167-9, 172, 174-5, 177, 
180-3, 188, 190-1, 195, 198, 
202-4, 206, 211, 213, 224, 230, 
259, 276, 295, 304, 318, 
324, 368-70, 376-9, 381-4, 386- 
93, 396, 422-5, 427-8, 453, 458 
-61, 472, 479, 482, 487-8, 496, 
506, 514, 518, 529-30, 535, 555 
-8, 564-6, 569-70, 575-6, 593, 
611-12, 640, 644-5, 648, 660- 
3, 665, 676-7, 680-1, 687, 689, 
691-5, 701, 703, 716, 735-6, 
744, 747-53, 758-69, 771-2, 
779, 781, 784, 794-5, 800-1, 
812, 816, 818-19, 825-8, 831- 
42, 844-9. — íslendingagarðr 
í Björgvin 224. — islenzkr 
fiskr, sjá fiskr. 

ísleifr Einarsson, justitiarius 
(d. 1836) 311. — Jónsson 
(eystra 1686) 15, 17. — 
Rafnsson (lögnianns yngra, 
Brandss.) 784. — Sigurðsson, 
sm. á Grund (1542-9) 155-7, 
195. 262, 442, 461, 501, 507, 
706-7, 819. — Þorbergsson 
að Hofi á Höfðaströnd (1592) 
264, — ísleifsson: Einar, 
Gisli, Jón, Oddr, Steingrímr. 

jfsólfsskáli i Grindavik (misr. 



Schogskali) 368, 882. — ís- 

ólfsson : Jón. 
ispenjar 854. 
istöð með ólum 198. 
itak 15, 225, 344-5, 396-7. 418, 

438, 474, 548, 639, 708. 
itala 16, 116, 698, 711. 
ívar Ámundason, pr, syðra 

(1545) 407. — Magnússon 

(eystra 1619) 17. — ívars- 

son: Guðmundr, Gyrðr, Jón, 

Narfi, Oddr. 

Jakob (skip) 26. — Hackrott 
i Hamborg 845. — Hambroch 
i Hamborg 424. — Howmode, 
skipstjóri i Hamborg 50. — 
postuli (bróðir Krists) 533. 

— postuli Zebedeusson : 
Jakobsmessa 147, 150, 480, 
485, 487. — Salómonsson á 
Starmýri (1550) 793. — 
Thomlinson i Hull 49. — Tor, 
kaupm. i Vestmannaeyjum 
(sbr. Jams) 447. — Jakobs- 
son: Halldór, Helgi, Jón. 

J.ims (James) Bens, enskr 
kaupm. i Vestmannaeyjum 
134, — Tor, enskr kaupm. 
sst. 134. 

Janekc BoIIesen, skipstjóri 53. 

Januarius (mán.) 119, 285, 
288, 372, 550, 822. 

Jarðbrýr i Svarfaðardal 867, 
875, 879. 

jarðriki 697. — jarð-, jarðar-, 
sjá ella jörð. 

járn 274, 447, 624, 657. — járn- 
bönd 657. — járnfat 274-5, 
518, 854. — járnfjöturr 616. 

— járngjarðir 617, 624, 655, 

— járnhalda 623. — járnhatt- 
ar 619. — járnhjálmar 851. 

— járnkarl 310, 618, 625, 
656. — járnkrókar 623. — 
járnlóð 854. — járnpoítr 622, 



930 



REGISTR 



652. — járnpundari 657. — 
járnsleggja 855. — járnslikur 
105, 357, 719. — járnstóll 851. 
— járnstöng 628, 657. — 
járnteinn 653. 

JárngerÖr Ormsdóttir (eystra 

1417) 7-8. 
Játgeir Marteinsson (vestra 

1533) 111. 
Játvarðr IV. Englakonungr 25 

-6. 

Jelis, útlenzkr maÖr 250-1. 
Jens, byskup i ósló (1541) 10. 
Joronymus úr Prag 245, sjá 

Hieronymus. 
Jorúsalcm, sjá Hicrosolymæ. 
Jesper Rantzau, höfuðsmaðr i 

Tundcr 106. 
Jesús Kristr: Jcsúskór 852. — 

Jesus Syrach(s bók) 240, 247, 

653, sbr. Ecclesiasticus. 
Jóakim (Jochim) Beck, rentu- 

meistari 379, 488-9. — Dam- 
ing, kaupm. 273. — skradd- 
ari 448. — Jóakimsdalir 
(Jochym-, Jopendalir) 150-1, 
154-5, 166-7, 184-5, 188, 194- 
5, 206, 277, 363, 428, 557, 598- 
600, 614-15, 628, 795, 849. 
Jódisarstaðir í Skriðuhverfi 
823. 

Jofrey (Geofrey) Smith, kaupm. 
i Vestmannaeyjum 448. 

Jóhann Friis, kanzlari 192, 368 
-9, 396, 691, 794. — Hulp i 
Hamborg 84. — IIus (d. 1441) 
245. — Kabkon, Englendingr 
98. — Reynekcn, prótónó- 
tarius i Hamborg 75. — 
Schöning i Riga 44. — Straub, 
Dr. i Hamborg 759, 763. — 
Wylre, enskr skipstjóri 107, 
110. — Jóhannsson: Vigfús. 

Jóhannes baptista: decollatio 
435; kirkja 282; sbr. Jón 
skirari. — de Foi-sten, kaupm. 



27. — Jóhannes Jórvikrbysk- 
up: Jónsmcssa ante portam 
Latinam 484, 547. — postuli: 
Apocalypsis 151; Epistola 
prima 247; guðspjall 192; 
klaustr 63, — Pothursl, 
kaupm. 27, 40-1. — Spangeu- 
berg 882. — Welisme i HuU 
49-50. ~ Wolmar 195. 
jól 194, 267, 284-5, 346, 513, 529, 
583, 609-10, 686, 734, 739, 743, 
849. — jólabreferi 852. — 
jóladagr 5, 154, 180-3. — 
jólafasta (sbr. adventa) 581, 
735. 

Jón, ábóti i Viðey (1377) 315. 
— hestamaðr á Hólum (1550) 
870. — pr. í Höfða (1550) 
870, — Arason, bp. á Hólum 
(d. 7. nóv. 1550) 88, 95-6, 
106, 116, 121-3, 128-30, 155-7, 
250, 252, 256, 262-5, 305-6, 
313-14, 320, 329-31, 336-7, 
356, 362, 374-6, 378-9, 398, 
410, 415-16, 435, 437-8, 441-2, 
461, 484-6, 498, 502-3, 508-9, 
544-6, 553, 503-5, 573, 607-8, 
640, 643, 646, 658-61, 666-7, 
669-70, 672-4, 677, 684, 686, 
691-3, 695-7, 699-702, 713-15, 
727-9, 732-4, 736-8, 741-4, 747 
-55, 775, 781-4, 786-7, 789-92, 
794-6, 799-805, 808, 810-22, 
824, 828-9, 835, 848-50, 852- 
5, 857, 871-3, 876-80. — Ara- 
son, hlóti (vestra 1544-50) 
300-1, 316, 321, 798. — Árna- 
son (vestra 1516) 67. — 
Árnason (syðra 1536) 113. — 
. Árnason, munkr i Þykkvabœ 
186. — Árnason, bp. i Skál- 
holti (d. 1743) 29-30. — 
Árnason bókavörðr: íslenzk- 
ar þjóðsögur 253. — Arn- 
grimsson, Irm. i Einholti 255, 
606-7, 683. — Arngrimsson, 



REGISTR 



931 



pr. á Hóluni (1592) 264. — 
Aruórsson (nj^rðra 1550) 
856. • — Ásmundsson, pr. að 
öndverðri-Eyri (1520) 79,— 
Ásmundsson, pr. syðra(1550) 
782. — bakki, munkr a'ð 
Helgafelli 187. — Bárðarson 
á Lágafelli 1547 (593). — 
Bassason (vestra 1511) 111. — 
Bergsson, Irm. vestra (1543-6) 
211, 489-90. — Bjarnason, pr. 
nyrðra (1417) 8. ~- Bjarna- 
son (vestra 1531) 104. — 
Bjarnason (Bjarnarson), ijr. 
og ráðsm. i Skálholti (1542- 
50), siðast að Breiðabólstað 
í Fljótshlíð 137, 217, 226-7, 
268, 295, 315, 319-20, 325-6, 
371, 373, 456, 470, 473, 504, 
507, 513, 529, 536, 559, 584, 
592, 600, 613, 646, 714, 790-1, 
809. — Bjarnason, pr. að 
Presthólum (1625) 610. — 
Bjarnason (vestra 1704) 583. 
— Bjarnhéðinsson (nyrðra 
1544) 359. — Björnsson, 
danr (d. 1508) 348-9, 418, 
567. — Björnsson (Guðnas.), 
sm. í Árnesþingi (1511-50) 
66(?), 70, 113, 127, 226-8, 
257, 259, 305, 317, 325, 433, 
436, 489-90, 527, 529, 710, 
780, 881. — Björnsson (Þor- 
leifss.) í Flatey (1542-6) 185, 
376, 452-3. — Björnsson,^) 
Pr. og próf. að Hálsi i Ham- 
arsfirði (1547) 582, 603. — 
Björnsson,') pr. að Torfa- 
stöðum(?) (1547) 607. — 
Björnsson, sm. á Holtastöð- 
um og Grund (d. 1013) 252- 
3. 406, 466, 726. — Brands- 
son, pr. að Barði (1542-9) 



i) Gæti verið sami maðr, og er þ*i 
Einholt, sem gctr i bréfinu, í Hornaf, 



162-3, 686. — Brynjólfsson 
(1732) 30. — Egilsson (syðra 

1545) 446. — Einarsson, hxi. 
(1281) 632, 648. — Einars- 
son, pr. i Odda (d. ca. 1539) 
326, 683, 883. — Einarsson, 
sm. að Skarði i Langadal (d. 
1544, að þvi er virðist) 116, 
311-12, 358, 546. — Einars- 
son, eidri, pr. að Stafafeili 
(1544-7) 299-300, 473, 562. 
— ■ Einarsson, yngri, pr. i 
Skálhoiti (1542-50), siðast i 
Reykholli (d. 1591) 137, 225- 
7, 260, 268, 272, 295, 321, 325, 
341, 371, 373, 401, 429, 436, 
455, 470, 473, 480-1, 504, 510, 
512, 562, 592, 006, 611-12, 
647, 650, 714, 809, 883. — 
Einarsson (vestra 1543) 200. 

— Einarsson, annar (vestra 
1543) 200. — Einarsson, 
(nyrðra, d. fyrir 1546) 266, 
537-9. — Einarsson (nyrðra 

1546) 508. — Einarsson 
(syðra 1545) 439. — Einars- 
son, Bi'ynjólfss. frá Espihóli 
(1547-50) 612-13, 668, 796, 
823. — Einarsson (Þingeyj- 
arþ. 1550) 773. — Einarsson, 
rektor á Hólum (1592) 264. 

— Einarsson, konrektor á 
Hólum (1704) 421, 494. — 
Einarsson (Múlaþ. 1685) 17. 

— Eiriksson, pr. i Vatnsfirði 
(1525-48) 91, 126, 138, 141, 
219, 230, 300-2, 315-16, 321, 
419-20, 449, 473, 645. — Ei- 
riksson, pr. ^að Sandfelli 
(1544) 364. — Eiriksson, pr. 
(vigðr 1546) 468-9. — Er- 
lendsson, pr. i Villingaholti, 
(d. 1672, hdr. með hendi 
hans) 14-15. 44, 58, 89-90, 
102, 113; 211, 253, 323, 346. 

355-6, 422, 595, 696, 743-4, 

59* 



932 



REGISTR 



759, 800, 804. — Erlingsson, 
pr. vestra (1547-50) 594, C64, 
797. — Erlingsson, Gislas. 

(1547) 594. — Eyjólfsson (i 
öxarf. 1547) 609. — Eyjólfs- 
son (Múlaþ. 1549) 688. — 
Filippusson, pr. að Hrafna- 
gili (1543-50) 262-4, 337, 442, 
666-7, 823. — Finnboga- 
son (Eyjaf. 1543) 266. — 
Finnsson (nyrðra 1644) 287. 

— Fúsason á Krossi i Land- 
eyjum (1545-7) 407, 604. — 
Gislason, pr. að Holti undir 
EyjafjöUum (1543) 222-3. — 
Gizurarson á Núpi (d. 1648) 
531. — grani, munkr i 
Þykkvabœ 187. — Grimsson, 
Irm. á ökrum (1545-9) 440, 
487, 574, 705. — Grimsson, 
Irm. i Síðumúla (1546-60) 
33, 453, 801, 820. — Grims- 
son (nyröra 1593) 668. — 
Guðlaugsson (nyrðra ca. 
1500) 55. — • Guðmundsson 
<frá Reykjum í Miðfirði, ól- 
afss.), pr. nyrðra (1542-9) 
129-30, 669, 728. — Guð- 
mundsson (vestra 1516) 67. 

— Guðmundsson (vestra 
1543) 202-3. — Guðmunds- 
son (HúnvlD. 1543) 210. — 
Guðmundsson (Eyjaf. 1545) 
404. — Guðmundsson 
(Skagaf. 1545) 413. — Guð- 
mundsson (syðra 1547) 570. 

— Guðmundsson (Þingeyj- 
arþ. 1625) 610. — Gunders- 
son, lénsmaðr i Andenes 82. 

— Gunnarsson (nyrðra 1433) 
9. — Gunnarsson (kenndr 
Helgason) frá Lokinhömrum 

(1548) 636-7. — Gunnarsson, 
miðlungr, frá Lokinhömr- 
um (1548) 636-7. — Gunn- 
laugsson (Skagaf. 1704) 128. 



— ■ Gunnsteinsson (Eyjaf. 
1544) 339. — Hákonarson 
(eystra 1542) 159. — Hall- 
dórsson (Borgarf. 1542) 124. 

— Halldórsson (Dalam. 1547) 
572. — Halldórsson, pr. syðra 
(1549-50) 714, 809. — Hall- 
dórsson (Húnvþ. 1550) 871. 

— Halldórsson, ráðsm. i 
Skálholti (1643) 168. — Hall- 
dórsson, pr. i Hitardal, d. 
1736 (handrit frá lionum not- 
uð) 12-13, 86, 124, 135, 137- 
8, 167-8, 171-2, 176, 183, 186, 
211, 225, 279-80, 287, 310, 
346, 354-6, 361, 375, 380, 428, 
436, 441, 567, 635, 659, 676, 
687, 689, 696, 700, 714, 722, 
752, 754, 770, 799-800, 808. — 
Hallfreðarson, áb. í Þykkva- 
bœ (1417) 8. — Hallsson, 
skáld, sm. í Eyvindarmúla 
117. — Hallsson (Þingeyj- 
arþ. 1547) 554. — Hallsson, 
pr. nyrðra (1548) 658. — 
Héðinsson, pr. í Hruna, off- 
icialis og ráðsmaðr í Skál- 
holti (d. vetrinn 1543) 138, 
174, 202, 216-17, 227, 229. — 
Helgason (lögmanns, Oddss.) , 
Irm. i Rangárþ. (1536) 113. 

— Hreiðarsson, pr. í Rang- 
árþ. (1545) 402. — Hluga- 
son (vestra 1543-6) 200, 454. 

— ísleifsson (Rangárþ. 1543- 
9) 218, 711. — ísólfsson, pr. 
i Árnesþ. (1543) 268. — 
ívarsson, pr. vestra (1548) 
664. — Jakobsson, sm. á Espi- 
hóli (d. 1808) 250, 684. — 
Jónsson, íslendingr, i Sauð- 
lauksdal 473. — Jónsson, 
eldri, pr. á Skinnastöðum 
(ca. 1520) 552. — Jónsson, 
yngri, pr. á Skinnastöðum 
(1547) 552. — Jónsson 



REGISTR 



933 



(Dalam. 1506) 59. — Jóns- 
son, sm. í Bœ í BorgarfirÖi 
(1542-9) 124, 186, 285, 292-3, 
331, 360, 366, 391, 603, 722. 

— Jónsson, Irm. (Borgarf. 
1542-5) 124, 433. — Jónsson, 
Irm. i Árnesþ. (1542-50) 127, 
780. — • Jónsson, pr. i Rang- 
árþ. (fyrir 1545) 420. — 
Jónsson, pr. i Selvogi (1542- 
8) 137, 146. 569, 645. — 

— Jónsson, pr. nyrSra (1544) 
313. — Jónsson pr. i Rang- 
árþ. (1544-8) 307, 402, 419, 
645. — Jónsson, pr. i Görð- 
um á Akranesi (1547) 543- 
4. — Jónsson, Irm. i Skagaf. 
(1542-7) 128, 250, 413, 593. 

— Jónsson (Húnvþ. 1542-50) 
163, 554. — Jónsson (íslend- 
ings) i Súðavik (1543-8) 200, 
269, 420, 492, 631, 665. — 
Jónsson (vestra 1543-8) 200, 
631.— Jónsson(Skagaf. 1543) 
250. — Jónsson (Eyjaf. 1544) 
336. — Jónsson í Brenniborg 
í Skagaf. (1544-6) 337-8, 515. 

— Jónsson (Jónss. i Brenni- 
borg) 337-8. — Jónsson 
(Eyjaf. (1545) 404. — Jóns- 
son (Múlaþ. 1547) 539. — 
Jónsson (Þingeyjarþ. 1547- 
50) 542, 773. — Jónsson (Jó- 
dísarson) (öxarf. 1547) 609, 

— Jónsson (Snæf. 1550-7) 
334, 798. — Jónsson, Im. á 
iMngeyrum (d. 1606) 94, 263. 
■ — Jónsson, prenlari á Núpu- 
fclli (1594) 733. — Jónsson, 
Pr. að Breiðabólstað á Skóg- 
arströnd (d. 1732) 594. — 
Ketilsson (vestral533) 111.— 
Ketilsson (Kjós 1549) 708-9. 

— Kock, búðarmaðr í Vest- 
mannaeyjum 134. — Kol- 
beinsson, pr. (Dal. 1519) 546, 



— Kolbeinsson (Vopnaf. 
1542) 159. — Kolbeinsson 
(vestra 1543) 201. — Ijótr i 
Haga i Hvönimum (ca. 1500) 
773. — Loptsson (nyrðra 
1550) 741. • — Magnússon 
(eystra 1417) 7. — Magnús- 
son, sm. (1511) 66. — Magn- 
ússon á Svalbarði (d. 1564) 
100, 252-3, 262-4, 306, 338, 
573, 658, 678-9, 822-3. — 
Magnússon, pr. að Hálsi i 
Fnjóskadal (1542-50) 122-3, 
291, 313, 776. — Magnússon 
(Húnv. 1542-3) 160, 210. — 
Magnússon. Irm. eystra (1543 
-4) 253, 255, 340-1. — Magn- 
ússon i Haga i Hvömmu m 
(d. fyrir 1550) 773. — Magn- 
ússon, pr. að Ljósavatni 
(1594, 1611) 132, 733. — 
Aíagnússon (Eyjaf. 1594) 
733. — : Magnússon, danr, á 
Eyri (d. 1651) 422, 513, 631, 
635, 648, 712, 723, 770, 798. 

— Magnússon, pr. i Laufási 
(d. 1675) 123. — Magnússon, 
pr. fyrst i Hjarðarholti, síðar 
sm., á Sólheimum, d. 1738 
(hdr. frá honum notuð) 165, 
416, 466, 545, 612, 664, 667, 
719, 725, 732. — Magnússon, 
bœjarfógeti, nú forsætisráð- 
herra (dómabók frá honum) 
9, 20, 253-4, 422, 631, 700, 
714, 723. — Mattiasson, pr. 
að Breiðabólstað i Vestrhópi 
(d.l566) 115, 313, 744. — 
Narfason, Irm. vestra (1516) 
67-9. — Narfason, murti 
(1.548-50)631, 774. — Odds- 
son, kollr, i Holti i Saurbœ 
(1506) 59. — Oddsson, 
munkr í Þvkkvabœ 187. — 
Oddsson i Garðshorni ytra 
i Svarfaðardal (1543-5) 268, 



934 



REGISTR 



40(5-7. — ólafsson, (Loptss. 
ríka) í Klofa 343. — ólafs- 
son, Irm. í Þernuvík (1533- 
43) 113, 144, 200. — ólafs- 
son (prcsts Giiðmundss.) á 
Svarfhóli (1529-50) 102, 670, 
778, 801, 881. — ólafsson, 
pr. í Eyjaf. 313, 613, 775. — 
ólafsson, Irm. í Húnvþ. (153G 
-49) IIG, 121, 311, 707. — 
ólafsson (Stcingrf. 1543) 201. 

— ólafsson (Eyjaf. 1543) 
258. — ólafsson(Eyjaf. 1545) 
404. — ólafsson (Arnarf. 
1558) 143. — ólafsson, pr. 
að Lambavatni, d. 1703 (œtl- 
arlökibók mcÖ hendi hansj 
58, 89-90, 211, 316, 318, 595, 
800, — ólafsson, h'm. á 
Grímsstöðum (1732) 29-30. 

— ólafsson (1732) 30. — 
óLafsson (1732) 30. — ólafs- 
son, úr Grunnavik, d. 1770 
(hdr. frá honum notuð) 120, 
313, 418, 428, 458, 476, 500, 
555, 561, 503, 659, 674, 680, 
696, 702, 714, 720, 729, 736, 
743, 755, 787, 791, 804, 830. 

— Ormsson, koUr, yngri, frá 
DrafLastöðum (1546-50) 4G3 
-4, 706, 857. — Pálsson, pr. 
eystra (1457) 16. — Pálsson 
(vestra 1545-8) 443, 631, 665. 

— Pálsson (annar, vestra 
1548) 631. — Parfit, cnskr 
kaupm. 218-19. — Pétrssoii 
(vestra 1516) 67. — Pétrsson 
(Yopnaf. 1542) 159. ~ Pétrs- 
son, pr. á Ólaf9völlum (1544 
-6) 341, 371, 470, 510. — 
Pétrsson, justitiarius, d. 1S9G 
(Tímarit hans og hdr. frá 
honum notað) 417, 469. — 
Raf, kaupm. 599-600. — Sig- 
mundsson, Im. (d. 1520) 348, 
350-2, 544. Sigmundsson 



(Eyjaf. 1543) 258, 266. — 
Sigmundsson (Þingeyjarþ. 
1547) 542. — Sigurðsson, bp. 
i Skálholti (1343) 3-4. — Sig- 
urðsson (nyrðra 1433) 9. — 
Sigurðsson (vestra fyrir 
1440) 19. — Sigurðsson 
(Skagaf. 1546) 515. — Sig- 
urðsson, rcfr, i Búðardal 
(1547-50) 556, 719-20, 778. — 
Sigurðsson á Geitabergi 
(1547) 577. — Sigurðsson, 
pr. nyrðra (1549) 686. — 
Sigurðsson, pr. i Laufási 
(1592) 264. — Sigurðsson, 
Im. á Reynistað, d. 1635 (hdr. 
frá honum notað) 8, 116, 213. 

— Sigurðsson, forseti (d. 
1879), handritasafn hans, sjá 
JSig, — ■ Sigvatsson (vestra 
1516-47) 70, 567. — Jón skir- 
ari: Jónslíkneski 851; Jóns- 
messa 5, 9, 102, 132, 309, 313, 
416, 471, 547, 558, 709, 712, 
718, 742, 780, 842. — Skúla- 
son, siðari maðr Ingibjargar 
Sigurðardóttur,iFinnbogason- 
ar (1545-9) 409, 501, 717. — 
Stefánsson, Dr. í Lundúnum 
439. — Steinsson, Jón (vestra 
151G-44) 67, 200, 301, 454. — - 
Steinsson, pr. syðra (1548) 
645. — Sturluson (Magnúss.) 
í Dunhaga (1516) 67-70. — 
Svcinsson (vestra 1547-8) 
583, 631, 638, 665. — Svein- 
ungason (nyrðra 1545) 407. 
S æ m u n d s s o n , p i\ n }' r ð r a 
(1549-50) 686, 730-1. — Sa- 
mundsson (Borgarf. 1550) 
806. — Sölvason (Þíngcyiar- 
|). 1547) 554. — Tómasson 
(vGstra 1516) 68. — Tómas- 
son, pr. vestra (1550) 774. 

— Tómasson, Irm. syðra 
(1550) 780. — Torfason frá 



REGISTR 



935 



Klofa (d. fyrir 1530) 682-3. 

— Torfason, pr, að Breiða- 
bólstað i Fljótslilíð (d. 171ö) 

524. — Vilhjálmsson, bp. á 
Hólum (1429-34) 682. 
Þórarinsson á Hóli i Boi- 
ungarvík (d. fyrir 1542) 131. 

— Þórarinsson, ráðsm. í 
Flatey (d. fyrir 1548) 620, 
639. — Þorbjarnarson i 
Kálfanesi (1542) 165, 193-4. 

— Þórðarson á Hvoli i Saiir- 
bœ (1524-47) 89, 546, 572, 595. 

— Þórðarson (Rangárþ., vcg- 
innfyrirl53G) 113-14. — Þórð- 

arson (Árnesþ. 1542-3) 127, 
289. — • Þórðarson, pr, vestra 
(1544-6) 300, 454. — Þórðar- 
son (Eyjaf. 1546) 465. — 
Þórðarson (Múlaþ. 1549)688. 

— Þórðarson, pr. i Grund- 
arþingum (1596) 466. — Þor- 
gautsson (vestra 1545-6) 443, 
513, 567, 583, 665. — Þor- 
geirsson (Eyjaf. 1548) 641. 

— Þór [h]addason, pr. að 
Hofi i Vopnaf. (ca. 1470) 
494. — Þorkelsson Vidalin, 
bp. (d. 1720) 310. — Þorkels- 
son, rcktor (d. 1904) 849. — 
Þorkelsson, þjóðskjalavörðr 
(d. 1024) 263, 378, 696. — 
Þorláksson, Irni. i Vaðla- 
þingi (1525-50) 95, 160, 262, 
296, 338, 487, 704, 870. — 
Þorláksson ( Skagaf . 1 550 ) 
■870. Þorláksson (eystra 
1620) 17. — Þorleifsson, pr. 
í Gufudal siðast (d. 1593) 
137, 139, 266, 282, 310-11, 

525, 714. — Þorleifsson 
(Húnv. 1543) 210. — Þor- 
leifsson (Þingeyjarþ. 1544) 
291, 345. — Þormóðsson á 
Heydalsá (1500) 56. — Þor- 
móðsson (vestra 1533) 111. 



— Þorsteinsson (vestra 1516) 
68. — Þorstcinsson (í Gufu- 
dalssveit 1543) 202. — Þor- 
steinsson (Hornaf. 1547)608. 

— Þorstcinsson, Þorvaldss. 
(Múlaþ. 1549) 688. — Þor- 
steinsson (nyrðra 1550) 856. 

— Þorvarðsson, Irm. i Rang- 
árþ. (1536-44) 113, 318. — 
ögmundsson, bp. á Hólum 
(d. 1121): Jónsliöfuð 850; 
J ó n sh 'ónd 850; J ón skl ukk a 
852; Jónskúpa 853; Jónslik- 
neski 105, 852; Jónsmessa 
(-dagr, á föstu og á vor) 82, 
96, 209-10, 641, 731, 774; 
Jónssaga 850; Jónsskrin 850; 
Jónsstúka 852. — Jónína 
Steinvör Eggertsdóttir frá 
Kieifum (lidr. frá hcnni) 55, 
79^ 104. — Jónsbók (sbr. lög- 
bók) 1-2. — Jónsdóttir: 
Agnes, Elin, (niðný, Guðrún, 
Halla, Halldóra, Helga, Inga, 
Ingibjörg, Ingigerðr, Katrin, 
Margrét, Ragnheiðr, Ragn- 
hildr, Sigriðr, Solveig, Stein- 
unn, Þóra, Þórdis, Þórunn, 
Æsa (Ása). - — Johnscn: 
Sander. — Jónsson: Ari, 
Árni, Ásgrímr, Ásmundr, 
Auðun, Benedikt, Bergr, 
Björn, Brandr, Brynjólfr, 
Böðvai , Daði, Egiil. Einar, 
Eirikr. Erlendr, Eyjólfr, Fil- 
ippus, Finnbogi, Finnr, 
Geirmundr, Gisli (Þorgils), 
Gottskálk, Greipr, Grimr, 
Guðmundr, Guðni, Haki, 
Hálfdan, Hallageir, Halldór, 
Hallr, Helgi, Illugi, ísleifr, 
Jón, KetiU, Konráð, Kristó- 
fer, Magnús, Markús, Narfi, 
Nikulás, Oddr, ólafr, Ormr, 
Páll, Pctr, Salómon, Sigfiis, 
Signrðr, Simon, Snorri, Stef- 



án, Stcindór, Steingrímr, 
Stigr, Sturla, Svartr, Sveinn, 
Sæfinnr, Tómas, Torfi, Vig- 
fús, Vilixjálmr, Þórarinn, 
Þórðr, Þorgeir, Þorgils, Þor- 
kcll, I^orlákr, Þorleifr, Þor- 
steinn, ögmundr, Örnólfr. 

Jonas, Justus 150, 152. 

Jórclan 757. 

JórunnarstatSir i Eyjafirði 465. 

Jórvik á Englandi 40. — Jór- 
víkrskiri 26. 

Jósepslikneski 852. „ 

JSig. (þ. e. JS. — handritasaín 
Jóns Sigurðssonar, hdr. þa'Ö- 
an notuð) 23, 418, 428, 458, 
476, 500, 555, 561. 563, 659, 
674. 686, 695-6, 702, 714, 729, 
736, 740, 743, 754, 791, 804, 
830. 

Jiuhis, sjá Símon. 

Julius (mán.) 786, 821. — páii 

III. 695. 
Junius (mán.) 126, 221, 302. 
Juppiter, dies Jovis 233. 
Jurin (Jörgen) van Hogen (eða 

Hagen) i Hamhorg 424, 830. 

— Jurinsiikneski 614; Jurin 

gylltr 627. 
justukönnur 617, 655. 
Jöklaberg, Örn, i Leirársveit 32. 

— • Jökuldalr, Jökulsdalr í 

Múlaþingi 339-40, 453. 
jökuH: undir jökli = Snæfeilsj, 

98, 164, 265, 297, 514, 
Jökull i Eyjafirði 465. — Jök- 

ulsá á FjöUum 609, 864-5, 

870. 

jörð, jarðir, jarðakaup (-bréf, 
-skipti, sbr. kaupbréf) 7-10, 
16-20, 23, 33-4, 55, 59-61, 
67-9, 79-80, 90-2, 115-16, 119 
-20, 123, 125, 129-30, 142, 
144-5, 160-2, 164-6, 193-4, 
206-11, 220-3, 228, 249, 257-8, 
261-3, 266-7, 272-3, 286, 289, 



292-5, 297, 299-302, 305-6, 308 
-9, 312, 316-22, 326-31, 334, 
336-42, 344-6, 357-9, 361, 374 
-5, 377, 396-400, 402-3, 405-7, 
410, 413-17, 419, 421, 432, 
437, 440-2, 451, 453-5, 463-5, 
472, 477-9, 481-3, 485-90, 492 
-3, 501-3, 505, 508-13, 525-9, 
537-9, 544-7, 549, 552, 556-7, 
560, 567, 569-71, 573, 575-7, 
580-1, 583, 587, 595, 597-8, 
604-5, 607, 609,612,641-3,649, 
664-6, 668, 673, 682-5, 699- 
700, 704-5, 707-8, 710, 716-17, 
721-2, 726-7, 730-4, 754, 771- 
3, 775, 777-80, 784-5, 792-3, 
797, 810, 822-4, 857-8, 861, 
870, 872-3, 876-80. — jarða- 
ágreining 272. — jarðabók 
102. — jarðalag, gamalt j. 
733. _ jarðarábúð 293, sbr. 
ábúð. — jarðarafsal 248-9. 

Jörfi i Haukadal 79, 104. 

JÖrgcn (JÖrien) Hansen, fógeti 
i Björgvin 82-3. 

Jörundr klukkari, munkr í Við- 
ey 187, — Röðvarsson i Al- 
viðru (ca. 1520) 418. — 
Steinmóðsson, pr. vestra (í 
Otrardal?) (1542-50) 143, 
185, 300, 479, 665. 



kabelgarn 86. 

Kabkon : Jóhann. 

ICaðalstaðir í Fjörðum 357. — 
í Stafholtstungum 433. 

Kagaðarhóll á Asum 115. 

Kaldaðarholt í Holtum 417. — 
Kaldaðarnes, Kaldrananes 
(sbr. Nes) i Bjarnarfirði 18, 
437-8, 705, 726. — i Flóa 531. 
— Kaldakinn á Ásuni 31 2 
358. — kaldaskáli 854. 

kaleikr (sbr. gull-, silfr-) 105, 
285, 310, 356-7, 364, 548, 553, 



REGISTR 



682, 740, 850, 852. — kaleika- 

almaria 850. 
kálfar 294, 358, 681, 855-6. — 

kálfskinn 516, 619, 852.- 
Kálfanes í Steingrimsfirði 194. 

— Kálfárdalr i Sæmundar- 
hlið 396-7. — Kálfaströnd 
við Mývatn 873. — Kálfa- 
tjörn á Vatnsleysuströnd 570. 
— • Kálfborgará i Bárðardal 
877. — Kálfsá i ölafsfirði 
862. — Kálfsholt, örn. á Mýr- 
um 103. — Kálfskinn á Ár- 
skógsströnd 867. — Kálfs- 
staðir í Hjaltadal 859. 

I^.alk 624. 

Kaliundborg (Kallíng-) á Sjá- 

landi 231, 488-9. 
Kalmanstunga á Hvítársiðu 140, 

640-1. 
Kalteisson: Henrik. 
Kambr i Deildardal 858. — í 

Trékyllisvik 209-10, 700. — 

Kambsnes i Laxárdal 569. 
líamlot 196-7, 610. — kamlots- 

kot 623.— kamlotsstakkr 623. 

— kamlotstreyja 277. 
Kamjíen (Camijen) i Hollandi 

61, 03. 
kanabók 851-2. 

kanna (sbr. alkanna, silfr-, 
stór-) 274, 358, 516, 617-18, 
623-4, 655-6. — könnubrot 
624. 

kanoki (kanuk) 154-5. 
jívantarakápa 357, 548. 852. 
J'^ápa 190, 196, 446, 616, 850. 
I^í^pall, kaplar 95, 127, 294, 482, 

fi08, 857, 871. — kapalhár 

516. 
íiapella 852. 

Kár (Kári) Grimsson, Irm. 

syðra (1544-5) 318, 323, 421. 
kardinálar 759. 
Karen Brahes bókasafn 458. 
Karl vni. Sviakonungr (1468) 



22. — Karlsá i Svarfaðar- 
dal 732. — Karlsstaðir i 
Berufirði 793. — i ólafsfirði 
862. 

karlmannshúfa 624. 
karlægr maðr 504. 
karnop 620, 656. 
kasturkumisk 197. 
Katrin Hannesdóttir (k. Gizur- 
ar byskups Einarssonar) 257, 

259- 60, 360-1, 363, 366, 401, 
446, 512, 528, 650, 694-5. — 
Jónsdóttir (k. Jóns Magnús- 
sonar i Haga) 773. — Torfa- 
dóttir frá Klofa (Jónss.) 417. 

— Katrinarkirkja i Hamborg 
363. 

kaiip, kaupbréf 6, 8, 15, 23, 69, 
79, 90, 92, 104-5, 115, 122, 
125, 128, 130, 138-9, 159-61, 
206-10, 228, 262. 266, 297, 
316, 319, 331, 337-8, 340, 396 
-400, 413, 437-8, 440, 442, 453 
-4, 463-4, 471, 477, 479, 481, 
502, 508, 512, 529, 538, 544-5, 
641-3, 707, 710, 716-18, 730-3, 
772-3, 791-3, sbr. jörð. — 
kaup, kaupgjald 336, 360,. 
504, 806. — kaup, kaupmáli, 
kaupmálabréf 89, 112, 146-7, 
162-3, 165-6, 193-4, 212, 257, 

260- 2, 305, 311, 365, 414-15, 
414-15, 435, 520, 606, 667- 
8, 688, 707, 734, 739, 822-5. 

— kaupahluti 9, 718. — 
kauparéttr 119. — kaupa- 
votlar, kaupvottar 125, 160, 
162, 210, 513. — kaupmena 
(sbr. verzlun) 3, 25, 35, 40. 
42, 49, 52, 61, 180-1, 518, 735. 
767, 836, 838, 843, 877. — 
kaupsetning 426-7, 517. — 
kaupstaðr 425, 854. — kaup- 
tið 324, 579. 

Kaupangr i Kaupangssveit 261. 

— Kaupangssveit i Eyjafirði 



261, 336-7. — Kaiipmanna- 
höfn (Hafnia, Höfn, Kaupin- 
hafn, Kiopnehafn, Copcn- 
hagen) 12-13, 15, GG, 87-8, 
141, 147-50, 157-8, 164,106-70, 
172-6, 178-83, 190, 192, 200, 
230-1, 233, 375, 458, 462, 529 
-30, 578, 680-1, 702-4. 749, 
754, 759, 767-8, 787, 825-6, 
828, 831-2, 848. 

Kcflavík i Hegrancsi 515, 801. 
— á Rauðasandi 248-9, 478- 
9, 492-3, — á Rosmhvalancsi 
842. 

keisari 215, 849. 

kelda 32, 537. — keldufali 57. 

Keldudalr í Dýrafirði 723. — 
Kclduhverfi i Þingcyjarþingi 
C09, 857, 864, 874, 878. — 
Kclduland i Austrdal 860. -- 
Kclduncs í Keiduhvcrfi 864. 
™ Kelduvik á Skaga 861. 

Keldur á RangárvöUlum 481-3, 
542-3, 629-30. — í Slcttalilíð 

Keniksson : Gottskálk. 

kennimenn, kcnnidómr, kcnni- 
lýðr, kennimannskapr (kenni- 
mannarcnta, kennimannlcg 
frlhcit, hlýðni, stétt, kenni- 
mannlegar skyldur, kcnni- 
mannlegt embœtti) 136, 200, 
313, 449, 462, 469, 499, 534, 
540-1, 563, 582, 640, 669, 
071, 685, 728-9, 775-6, 782 
-4, 790, 820, 830, 849. Sbr. 
klerkar, prestar. 

kcr 216, 623-4, 628, <)56. — 
kcrald 357, 623. — Kera- 
vatn, örn. á Mýrum 103. 

Kerlingarfjörðr við Breiða- 
fjörð 629, 639. — Kcrling- 
arskriða, örn. á Barða- 
strönd 595. 

kermskcmma 628. 



kerti 153. 623. — kertamessa 
664. — kertapipur 616. 

kesze {= káse, ostr?) 86. 

Kc(a á Skaga 412, 861, 870. 

ketill 7, 274, 311, 516, 519, 
548, 620-1, 623-4, 628, 652, 
056-7, 723, 853-5. — kctil- 
hróf 057. — kctilkrókar 
517, 853, 855. 

KetiH Árnason (vestra 1533) 
111. — Guðmundsson (vest- 
ra 1478) 29. — Hallsson, pr. 
nyrðra (1547) 607. — Jóns- 
son, pr. nyrðra (1547) 557. 

— Jónsson (Eyjaf. 1545) 
442. — Kctilsson : Bárðr. 
Broddi, Indriði, Jón, Magn- 
ús, Páli, Þórðr, ^Þorstcinn. 

— Kctilsstaðir á Tjörnesi 
804. — á Völlum 539, 796-7. 

Kcussen, Hermann, Dr. i Köln 
80. 

kcyrishögg 215, 304. 
kið 855. 
kíli 793. 

K i m basta ði r i Borga rsvci t 
(Sæmundarhlíð) 515. 

kindur (sauð-) 548. 

Kinn (= Kaldakinn) 11*6, 
122-3. 

kirkja (sbr. heilög kirkja) 4, 
18, 23, 29-30, 32-4, 65, 91 
-3, 97, 104-6, 112, 115-16, 
120, 126, 217, 225, 256, 282, 
285-6, 301, 303. 308, 327- 
30, 356-8, 378-9, 418-19, 430 
-1, 437-8, 451-2, 465, 470, 
473-5, 483, 491, 494, 499, 
509-10, 522, 532, 542-4, 547- 
8, 552-3, 558, 560. 581, 600, 
629-30, 639-40, 646-7, 671-2, 
685, 698-9, 703, 718-19, 740, 
746, 754, 758, 775-6, 805, 
808-10, 819-20, 830, 838, 850 
-2, 854, 857-8, 872, 876, 878. 



REGISTR 



939 



— kirkjuafhending 310, 
740. — kirkjubréf 4. — 
kirkjudyr 252, 299, 593, 
658, 805. — kirkjueign (fé. 
góz, peningar) 34, 106, 
116, 136, 470, 482, 508-9, 
548, 600-1, 647, 714, 775-o, 
809-10. — kirkju formenn, 
forstjórar 34, 342, 431, 740 
-7, 792. — kirkjunnar frið'r 
805. — • kirkjugriS (sbr. 
-náðir) 255-6. — kirkju- 
gæzlumenn 236-7. — kirlíju- 
bluti 600, 718. — kirkju- 
kúgildi 268, 315, 591. ~ 
kirkjuleg 820. — kirkjulöíí 
(-lögniál) 96, 227, 403, 474, 
500. 669-71, 746, 782, 791. 

— kirkjumáldagi 10 (sbr. 
máldagi). — kirkjunáðir 
111, 430, 805. — kirkju- 
ordinanzia (-orðubók, -orða) 
135, 137, 335, 380-1, 715, 812. 

kirkjunnar ráð 305. — 
kirkjurcikningr 90, 280, 362, 
418-19, 451, 456. 475-6, 483, 
491, 494, 541-3, 552-3, .559, 
603, 698-9, 810. — kirkjunn- 
ar réttr 804. — kirkjusaiirg- 
an 729. — kirkjusilfr 626. 
kirkjuskyld 23. — kirkju- 
sólínir 93, 600-1. — kirkju- 
stjóri 652. — kirkjutiund 474. 

— kirkjutölur 852. — kirkj- 
uunar uniboðsmenn 335. — 
kirkjunnar vald 212, 284, 
302, 307, 352, 670, 672, 676- 
7. 684, G87, 804. — kirkju- 
þing 244-5. Sbr. alkirkja, 
bœnhús, dómkirkja, hálf- 
kirkja, kapella, sönghús. 

irkja (hús) : kirkjuatgerð 419. 

— Jnrlcjubót 419, 699. — 
kirkjugarör 451-2, 670-2, 684, 
808. — kirkjugólf 852. — 
kirkjuhrörnan 646-7. — 



kirkjuspjöll 647. — ■ kirkju- 
virðing 699. 

klrkja, búnaðr, áhöld (sbr. 
ornamenta, skrúði), sjá agnus 
dei, altari, altaris-, ampli, 
bakstrjárn, bekkr, bekkjar-, 
bjalla, bilœti, brik, brikar-, 
brún, calefactorium, cor- 
porall, corporalshús, dahna- 
dika, dúkar, fonts-, fordúkar, 
formar, formadúkar, frammi- 
stöðustóll, föstutjald, há- 
altari, handbókarhús, hátiða- 
brún, hjálmar, höklar, hömpl- 
ar, járnhjálmr, kaleikr, kant- 
arakápa, kápa, kerti, kerta- 
pipur, khikkur, kola, kopar-, 
kór, krismaflöskur, kross-, 
látúns-, lectari, likakrákr, 
likneski, . Ijósastjakar, Ijós- 
kola, mensúrar, merki, 
messu-, mirruskip, mitr, 
monstranzía, munnlaug, pat- 
ina, pax, refil-, reykelsi, 
róðukross, rykkilín, sacra- 
rium, saurdúkr, serkr, silfr-, 
skírnar-, skrín, skurn, smá-, 
sótdrift, spira, tabula, tann- 
bagall, tin-, tré-, vatns-, vax, 
vendir, vigsluaskar, vængir. 

Icirkja (bœkr) : kirkjubœkr 311; 
kirkjuvígslukver 852. Sjá 
biblia, brevarium, capitular- 
ius, common, formessubœkr, 
frammistöðu - historiubœkr, 
graduale, handbók, hátiða- 
toxtar, historiur, historiubók, 
hymnar, hymnarius, jóla- 
breferi, kanabók, kirkju-, 
kyriall, higasöngsbók, langa- 
föstubreferi, lesbók, les- 
grallari, messubók, ora- 
tiones, ordinanzia, orðubók, 
páska-, passionall, pastorall, 
pislabók, pistlar, prima- 
lestrarbók, processionalar, 



940 



REGISTR 



psaltari, sekvenzíur, sekvenz- 
iubœkr, sermonar, sumarles- 
grallari, vetrarlesgrallari. 
Kirkjuból i Arnarfirði 18, 20, 
440. — i önundarfirði 18, 20. 

— Kirkjubœr á Síðu 176-7, 
187, 271. — i Vestmannaeyj- 
um 464. — Kirkjuferja i ölf- 
usi 295, 450. — Kirkjuhöfn 
i Höfnum 571. — • Kirkju- 
kJettr á Breiðafirði 629, 639. 

— Kirkjulœkr í Fljótshlið 
438-9. — Kirkjuskarð i Lax- 
árdal 115, — Kirkjuskógar i 
Hvammssveit ( ?) 133. — 
Kirkjuvogr í Höfnum 571. 

kista 198-9, 299, 517, 616, 618- 
25, 651-2, 654, 656, 681, 851, 
853-5. — kistill 155, 614-15. 

Kjalardalr i Skilmannahrcppi 
. 806, 829. — KJalarnes 717. — 
Kjalarncsþing 708-9. 

kjallari 480, 624. — fremri kj. 
655. 

KJaransstaðir i Dýrafirði 526. 
Kjarlaksstaðir á Fellsströnd 

210-11, 575-6, 869, 875, 880. 
KJartan Þorbjarnarson (nj'rðra 

1545) 410. 

Kjarvalsstaðir i Hjaltadal 859. 
Kjóastaðír i Byskupstunginu 
477-8. 

Kjós i Kjalarnesþingi 708-10. 

— á Strönduni 18, 20, 209- 
10, 700. 

kjörgripr 415, 527. 

Kjörsvogr (Kjasv., Késv.) á 

Ströndum 209-10, 700. 
kjöt 190, 516, 623, 628, 681, 853 

-4. — kjötaskemma 628. 

kláfar 854. 

klakkar (hólmar) 629. 
klaret (claret) 151, 153, 155, 
189. 

klárur 854. 



Klaufabrckkur i Svarfaðavdal 
867. — klaufhamar 151. 

Klaues Otteson, skipstjóri 149. 

klaustr 91-3, 136, 175-9, 186, 
203-4, 283, 332, 377-9, 437, 
465, 693, 733-4, 750, 753-4, 
815-16. — Klaustrhólar í 
Grímsnesi 414. 

klefar 740. 

Kieif á Skaga 861, 

klerkar (sbr. kennimenn, prest- 
ar) 135, 137, 199, 217, 316. 
379, 820. — klerkakista 850-1. 

KIif(s)liagi í öxarfirði 552. 

klippingr 135, 515, 521, 853. 

klippujárn 850. 

klóahorn 627. ~ klófesti 197^ 

Klofi á Landi 342, 416-17, 633. 

Klón í Slcttahlið 863, 883. 

klukka, klukkur 105, 311, 356- 
7, 491, 548, 553, 620, 656, 
682, 719, 740, 851-2, 854. — 
hringdar kl. 686. — klukku- 
strengr 357. — klukkarar 153. 

Klukka i Arnarfirði 440. 

kiyfbcrar 516, 620, 623-4, 657, 
853-4. 

klæði (alls konar) klæðnaðr 7, 
150-1, 192, 196-7, 228. 267. 
275, 369, 406, 408, 446-8, 61G, 
047, 651, 654, 681. — klæða- 
kvasti 614, 617, — klæða- 
skipti 608. — klæðisermar 
(UO. _ klæó.Tspeysur 616, — 
kIæðissokk:a 616, — klæðís- 
trcyja 616. — Sjá áklæf5t, 
bað-, bclíi, tcltis-, bláhúfa, 
borð-, borusaumr, brikai*-, 
cyfflctt, damask, dúkr, 
ermar, crma-, fallrolckr, 
fallrokks-, feldr, ferðatjöld, 
fildhattr, fjaðrklæði, flugél, 
flugéls-, fóðr, fóðra-, fram- 
crmar, garneid, glit-, glófar, 
gottingsk, guðvefr, hand-, 
Iiornesk, hosur, hrauktjald. 



REGISTR 



941 



húfa, hvíluvoð, höfuÖ-, írskr 
feldr, kamlot, kamlots-, karl- 
mannshúfa, kasturkumisk, 
koddi, koddaver, konuhúfa, 
kögrfeldir, lausarekkjuvoðir, 
leðr-, léreft, lindi, lin-, litar-, 
nasadúkr, niðr-, palla-, pan- 
nus, randadúkr, reflar, refil-, 
rekkjuvoðir, rósaflugcl,rygis- 
sogen, sáradúkr, serkr, silki, 
sjóföt, skinn-, skór, skrúði, 
skyrta, stakkr, stígvél, stól- 
klæði, strigi, sydenatlask, 
sæ-, sæng, tannet, tjald, tufl- 
ur, tvinni, ull-, undir-, upp-, 
vaðmál, want, varnings-, vell- 
en, velvitstreyja, vestrfara- 
léreft, vetlingar. 

Mögumál 216. Sbr. ákæra, 
áklögun, kæra. 

lcnéfall 5. 

knekt 195. 

Knörr i Breiðavik 29-30, 164, 

297, 322, 334. 
Kock: Jón. 

kúáái 169, 619, 621, 624, 651, 

653, 850. — koddaver 615, 

621, 625, 651. 
Koðralœkr, örn. i Byskupstung- 

um 537. 
Koðrán (Konráð) Steingrims- 

son, pr. i Eydölum (1548-9) 

646, 688. 
toffur 615. 

^okkdrengrj 149. — kokkhús 

628, 657. 
l:ola 855. — kolasekkir 624, 

854. 

líolbeinn Auðunarson, pr. í 
Húsavik (1544-50) 313, 557, 
658, 698-9, 774, 776. — 
Björnsson (vestra 1549) 712. 
— Hjálmsson (Eyjaf. 1596) 
466. ~ Indriðason (Eyjaf. 
1546) 465. — Sigurðsson 
(Skagaf. 1546) 515. — Kol- 



beinsdóttir: Halla. — Kol- 
beinsson: Eyjólfr, Guð- 
mundr, Jón, Loptr, ólafr, 
Þórðr, örnólfr. — Kolbeins- 
staðir i Hnappadalssýslu 146, 
334. — ■ Kolbeinsstaðahreppr 

146, 216. 
Kolding, Koldinghús (Kolling, 

Colnehus) 374-82, 386, 390, 

392, 396, 529, 531, 535, 610 

-12, 659, 661-3, 689, 691, 693 

-5, 700-3, 836. 
Kolfreyjustaðir i Fáskrúðsfirði 

16. — Kolgrimastaðir i Eyja- 

firði 465. 
Kollafjörðr á Ströndum 18, 489 

-90. _ Kollavík (Kalla-) í 

Þistilsfirði 872. 
Kollgrimsson : Höskuldr. 
Koilsvik á Rauðasandi 19. 
Kollufoss i Miðfirði 120-1. 
kolorstokkr 614. 
Kolsstaðir i Seyðarfirði austr 

719. — kolviðarhögg 308. 
Konráð Jónsson, íslendings (d. 

fyrir 1546) 478-9. Sbr. Koð- 

rán. — Konráðsson: Björn, 

ólafr. 

Konstantíonópels -kirkjuþing 
244-5. — Konstanz-kirkju- 
þing 245. 

Lonuhúfa 446, 622, 624, 651. 

konungr, kongr, kongsbréf, 
kongdómr, konungsúrskurðr, 
konungsvald 2-3, 12-13, 15, 
20, 34, 64, 67, 69-70, 111, 120, 
136-9, 144, 155-6, 166-83, 187, 
212, 214-15, 218-19, 251, 255 
-6. 278, 289-90, 292, 294, 320, 
347, 352, 370, 374-81, 411, 
423, 426-7, 431, 436-7, 441, 
444, 452, 477, 487-8, 505-6, 
518-19, 529, 535, 556-7, 565, 
568-9, 574-5, 578, 610, 631, 633 
-4, 640, 659-62, 665-6, 671-2, 
675-8, 680, 684, 687, 689-95, 



942 



REGISTR 



700-1, 703, 715, 722-4, 738, 747 
-53, 769, 780-1, 784, 790, 792, 
795, 801-2, 804-7, 811, 813- 
19, 825, 829, 831, 834, 837, 

849, 853, 880. — kongsins 
friðr og grið 804-5. — kongs- 
ins (kongs) garðr 2, 179, 
257. — konungs landskyld 
43G. — kongsins lás 69, 143, 
638, 724. — kongs miskunn, 
náð, náðir 70, 111, 250-1, 
370, 805. — kongsins ráð 
802. — kongsins réttr, rétt- 
indi 638, 804, 818-19. — 
kongsins sektir, sakeyrir 
(sbr. og sekt og sakeyrir og 
konungstekjur) 507, 565. — 
kongsins skip 200. — kongs- 
ins skreið 781. — konungs- 
tekjur 166-7, 179, 184, 289- 
90, 435, 488, 565, 578, 611. 

— konungs umboð, sýsla og 
umboð, konungsumboðsmaðr 
(eiðsvari, fógeti, lénsmaðr, 
valdsmaðr) 15, 67, 69, 111, 
124, 138, 200-2, 213-15, 218- 
19, 221, 251, 255, 276, 292-3, 
303-4, 323-4, 326, 338-9, 362, 
404-5, 425, 427, 439, 444, 452, 
462, 486-7, 507, 517-19, 574, 
630-4, 678, 687, 706, 708-9, 
722, 724-5, 757, 798, 800-1, 
803-4, 806-7, 811. — konungs, 
kongsins þegnar 111, 781, 
820. — kongr eða (né, og) 
karl 445, 637-8, 724. 

kopar 189, 614, 616, 622, 627, 
654-5, 850-3. — koparbagall 

850. — koparbyssa 619, 653. 

— koparbjálmr 491, 548, 851. 

— koparbringja 628. — kop- 
arkanna 853. — koparkló 
627. — koparkrossar 622, 
627, 851. — koparpípur 310, 
357, 654. — koparstikur 851. 

— koparstjaki 851. 



kopiubók Hólastóis (i ÞjóS- 
skjalasafni) 122, 309, 640. 

lcoppar 623, 850. 

kór 357-8, (522, 851-2. — kórbak 
820. — kórdyr 786, 851. 

korðahnifr 274. 

Kordener: Pétr. 

korn 86. 

Kort Brunn, úr Hamborg 843. 

kostr 154, 199, 855. Sjá endi- 
kólfar, fiskr, hvalr, kjöt, 
isi:)enjar, keszen, korn, mag- 
álar, málnyta, málsverðr, 
matr, mjöl, naut, ostr, roske- 
ring (rotscher), saltfiskr, 
sauðir, siða, skreið, skyr, 
slátr, sperlar, sýra. 

Krabbe : Eirikr. 

krabbi, gylltr 614, 627. 

Krag: Henrik. 

kragi, kragar 198, 619, 653. 
Krákr Þorvaldsson (1547) 569, 

580. — Kráksson : Rögnvaldr. 

— Krákustaðir i Sléttahlið 

863. 

krankleiki 753. 

Kriegers safn (i AM.) 9, 142. 

krisnia 728, 782. — krisnia- 
flöskur 850. — krismavígsla 
372, 715. 

Kristallr Arinbjarnarson (Vop- 
naf. ca. 1500) 494. 

kristilegr almúgi, kristinn lýðr, 
almúgi, kristnar sáiir, kristn- 
ir menn, kristindómr, kristi- 
leg trú 596, 671,685, 704, 728, 
745-6, 756, 795, 811, 846. — 
kristindómsbálkr 372, 430. — 
kristinréttr 91, 93, 172, 215, 
227, 307, 670-1, 673, 791, 842. 

Kristín Björnsdóttir (Vatns- 
fjarðar-) 14. — Eyjólfsdótt- 
ir (k. Magnúsar sm. Þor- 
kelssonar) 822. — Gottskálks- 
dóttir (byskups, Nikuláss.) 
311-12, 546. — Jónsdóttir frá 



REGISTR 



943 



Geitaskarði, Einarss.(k. Árna 
Gislasonar i Vik) 516. — 
Magnúsdóttír (k. Guðmund- 
ar Þorgeirssonar) 229, — 
Ormsdóttir (k. Erlings sm. 
Gislasonar) 594-5. — Sumar- 
liðadóttir (k. Jóns dans 
Björnssonar) 349. — Teits- 
dóttir (k. Þorleifs Árnasonar 
í Glaumbœ) 22-3. — Torfa- 
dóttir frá Klofa, Jónss. 417. 
Kristján (Kristiern) konungr L 

12, 15, 20-1, 34-5, 265, 347, 
353, 834. — konungr II. 6G, 
74, 82-3, 93, 144, 349-50. — 
konungr III. 118, 155-6, 166 
83, 203-4, 221, 259, 346, 374 
-83, 392, 460-1, 505-6, 529-30, 
564, 578, 610, 644, 659-63, 
677, 687, 689, 691, 693-5, 747 
-50, 752-3, 767, 795, 825. — 
skrifari 564, 674, 676, 736-9, 
800, 802-3, 810-11, 813, 826-7. 

Kristnes i Eyjafirði 873. 
Kristófer af Bayern, konungr 

13. — Hartmann, kaupm. i 
Vestmannaeyjum 274. — 
Hvitfeldr (Ottenson) 167, 
184, 259, 266, 555-6, 566, 694. 

— Jónsson (vestra 1548) 676. 
^ — Trondsson 192. 

I'^rochmandt: Hans. 

ívrókar i Fnjóskadal 866. — 

Króklœkr, örn. i Rcykjadal 
400. 

krókr, krókar 151, 681. — 
^Krókr á Rosmhvalanesi 402 
-3, 571. — Króksfjarðareyjar 
548. Króksfjarðarnes 548. 

Króksfjörðr við Breiða- 
íjörð 18, 20. 
líróna, krónur (krúna) 488. — 
cngdsk kr. 155, 188, 363, 435. 

— franskar kr, 435, 849. 
Kroppr i Eyjafirði 873. — 

núnni í Reykholtsdal 59-60. 



kross 105, 190, 358, 361, 365, 
508, 543, 548, 599, 615, 627- 
8, 659, 849-51, — krossaltarí 
622. — krossmessa (óákv.) 
33. — á haust (um haustið) 
100, 439, 499, 665, 798. — á 
vor (um vorið) 7, 44, 80, 96, 
115, 127, 213, 300-1, 303, 340, 
404-5, 546, 681, 760, 762, 775 
-6. — krossmessur allar 532. 

— krossmessur báðar (kross- 
messna á millum) 127, 294. — ■ 
k r o s s p 1 p u r 627. — k r o s s - 
saumr 852. — krossstúka 852. 

Kross i Feilum 328. — í Land- 
eyjum 399, 401, 509-11, 604, 
629-30. — i Ljósavatnsskarði 
329. — i óslandshlið 858. — 
Krossanes syðra í Kræklinga- 
hlíð 873. — ytra i Kræklinga- 
hlið 866. — i Hólmi 861. — 
Krossavik i Vopnafirði 6-7. 

— i Þistilsfirði 864. — Kross- 
dalr i Kelduhverfi 864, 874, 
878. — Krossholt i Hnappa- 
dalssýslu 682-4. — Krossncs 
i Eyrarsvcit 359. 

krude (krudh) = púðr 86, 101. 

Kruko: Hannes. 

Krukksslaðir (Krugstaðir — 

nú Króksstaðir) i Eyjafirði 

873. 
íírus : Hans. 
krúsir 617, 655. 
kryddabyssa 614. — krydda- 

fat 613. — KryddhóII (sic) 

i Skagafirði 860. 
Kræklingahlið (Kvæklingahlið) 

i Vaðlaþingi 55, 213, 262-3, 

303, 330, 404, 704, 87;i, 875, 

879. 

Kú(g)astaðir i Svartárdal 872. 

kúgildi (kúgildaleigur) 7-9, 19, 
67-8, 90, 159, 193, 207, 209. 
256, 267, 292-5, 331, 358-60, 
366, 402-3, 413, 416-17, 440, 



944 



REGISTR 



450, 4G5, 482-4, 519, 545, 549, 
572, 579, 591, 606, 666, 668, 
673, 708, 719, 721, 723, 726-7, 
731, 754, 857-71, 876-8, Sbr. 
ásauðr. 

Kúla, sjá Auðkúla. 

Kulthoff: Henrik. 

Kummertho : Henrik. 

kunktor, læstr kunktor (= 
coinptoir?) 619, 653. 

Kúskerpi i Blönduhlið 860, — 
i Refasveit 869, 875, 879. 

kvartel 423, 435. 

Kveingrjót, sjá Kverngrjót. 

Kvennabrekka i Miðdölum 855. 

— kvennafar 490-1. 
kvennagiftingar (Jónsbók- 
ar) 439, 523. — kvennamál 
287-8. — kvensilfr 721. 

kver 614, 618. 

kvern 620, 656-7. — Kverngrjót 

í Saurbœ 548. 
kviga 517, 855-7, 871. — Kvig- 

endisdalr á Rauðasandi 664. 

— Reykjadal 116. 
kviksyndislœkr 308. 
kvislar 624. 

kvittun, kvittunarbréf 97, 120, 
166-7, 202, 207-8, 223, 256, 
258-9, 285-7, 296, 326-7, 342- 
3, 376, 415-16, 428, 432, 435, 
444, 452-3, 475-7, 480, 488, 
491-2, 494-5, 500, 502, 507, 
536, 541-2, 548, 553-4, 557-8, 
566, 603, 606, 611-12, 647, 676 
-7, 687, 699-700, 705, 720-1, 

792, 808. 
kvonarmundr 673, 719-20, 739. 

— kvonfang 382. Sbr.prestar. 
kyndilmessa 141, 143, 537-8, 

612, 691. 
kýr 229, 258, 290, 294, 310, 357 
-8, 470, 515, 517, 519, 584- 
92, 607, 641, 681, 723, 740, 

793, 855-7, kýr á stokki 719. 

— Kýraugastaðadómr 174. — 



Kýrholt i Viðvikrsveit 859. 

— kýrhúðir 516, 620. 
kyrjall 106, 547, 699, 851. 
kœmeistari 362. 

kæra, kœrur 49, 51, 61, 84-5, 
98-9, 107, 129, 107, 129, 144, 
288, 456, 682, 759, 763, 794. 

kögrfeldir 851. 

Köln 80. — Kölnarvog 166-7. 

Köngustaðir i Svarfaðardal 867. 

Körner: Pétr. 

Laf ranzson : Guðmundr. 
lág 32. 

lag (= samkvæmi) 194-6. 
laga- sjá lög. 

Lágafell i Mosfellssveit 593. 

Lagarfljót i Múlaþingi 282. 

lágasöngbók 547. 

lagvopn 635, 6;!7-8. 

lamb, lömb 117, 294, 315, 358- 
9, 363-4, 589-91, 723, 855-7, 
876-7. — lambacldi, lambs- 
eldi, lambsfóðr 493-4, 861. — 
lambarekstr 116. — lamb- 
gimbrar 681. 

Lambanes í Fljótum 856, 863. 

— Lambey í FljótshiiS 306-7. 

— Lambhagi, örn. i Dýra- 
firði 418. 

Lámúli á Skaga 861. 

land: landabrigðastefna 211-12. 

— landamerki, landanierkja- 
bréf 15, 17, 32-3, 56-8, 102-4, 
128, 159, 225-6, 329, 400, 412, 
414-15, 417-18, 466, 536-7, 

, 545, 551-2, 576-8, 594-5, 793. 

— landeigandi 2. — landeign 
55, 128, 329, 536, 609, 793. — ■ 
landhlauparar 796, 812, 818. 

— landnám 302, 304. — land- 
ráöamenn 634, 803, 818. — 
landráðasök 634, 672. — 
landsbókasafn (hdr. þaðan 
notuð) 4, 12-15, 50, 58, 89- 
90, 102, 113, 119, 124, 135, 



REGISTR 



945 



137, 167-8, 171-2, 175-6, 180, 
183, 211, 213, 225, 250, 253-4, 
258, 262, 279-80, 287-8, 291- 
2, 308, 325, 330, 336, 338, 346, 
361, 375, 380, 398, 409, 422, 
432, 441, 469, 477, 484, 508, 
513, 537-8, 549, 556, 567, 574, 
576, 595, 631, 635, 639, 648, 
659, 676, 678, 686, 691, 696, 
699-700, 712, 714, 722-3, 725, 
732, 743, 752, 754, 770, 774-5, 
777, 783. 798-800, 804, 806, 
808, 810, 829. — landsbúi 
304. — landsdrottinn 294, 
798. — landsins herrar 324. 

— landshjálp 126, 185. — 
landshlutr 551-2. — lands- 
höfðingjar 795. — lándskyld, 
landskuld 142, 179, 289, 294, 
300, 302, 316, 334, 349, 359, 
440, 462, 488-9, 519, 581, 592, 
597, 604, 666, 673, 721, 727, 
754, 798-9, 827, 855, 857-70, 
876-7. — ■ landskyldarbrestr 
857. — landslög, landsins 
lög, landslagabók 64, 68-9, 
111, 114, 117, 124, 201, 212, 
222, 251, 255, 289, 291-2, 302, 
323-4, 404, 430, 439, 498, 571, 
574, 577, 632-4, 670, 790, 803, 
805, 815. — landsnytjar 642. 

— landsskjalasafn (hdr. það- 
an notuð) 1-2, 6, 8-9, 15, 17, 
20, 55, 79, 91, 102, 145, 248, 
253-4, 268, 310-11, 356, 609. 
Sbr. þjóðskjalasafn. — land- 
stjórnarmenn,landsinsstjórn- 
arniaðr 362, 675, 818. — 
landsvist, landsvistarbréf 11 1, 
113-14, 185, 276, 370, 633. — 
landsvöxtr 577. 

^and i Rangárþingi 342, 416, 
821-2. — Landakírkja í Vest- 
mannaeyjum 401. — Landa- 
"^erkjaá á Selströnd 56, 58. 
Landeyjar 1 Rangárþingi 



272, 368, 399, 401, 509-11, 
581-2, 604, 629-30. — Land- 
mannahreppr (= Land) 822. 
langa, löngur 304, 425, 827. — 
Langá á Mýrum 185. — langa- 
búr 855. — Langadalr i Húna- 
vatnsþingi 56-7, 115, 162-3, 
311-12, 346, 733-4. — Langa- 
dalshreppr um ísafjörð 201. 

— Langadalsströnd í ísafirði 
200.— Iangafastall4,296,373, 
537. — langaföstubreferi 852. 

— Langamýri í Hólmi 861. 

— i Svínadal 868. — i Svina- 
dal (önnur) 868. — Langa- 
nes í Arnarfirði 111, 131, 185, 
220, 599, 722-3. — á fjórð- 
ungamótum, eystra og nyrðra 
551, 874, 878.^ — langa-rétl- 
arbót 265. — langhnifar 636. 

— Langholt í Andakíl (?) 
133. ^ Langhús i Viðvikr- 
sveit 859. — langsessa 625. 

lappanaglar 135. 

Lappenberg (útg.) : Hamborg- 

arkronika. 
lásar 151, 618, 623, 853, — lás 

með fjötri 654, 
latinubœkr 853. — latínunám 

i skólum 246. — latínuskól- 

ar, sjá skólar. 
Látr á Breiðafirði 299. — á 

Látraströnd 502-3, 612. — á 

Rauðasandi 492-3. 
látúnsbyskupar 850. — látúns- 

böðkr 850. — látúnskross 

851. — látúnssöðull 620. 
Laufás við Eyjafjörð 335-6, 502 

-3, 667-8. 
laug 431. ^ Laugaland i Fljót- 

um 863. — i Hörgárdal 641. 

— Laugar í Reykjadal 261, 
880. — laugardagr 10, 30, 61, 

130, 154, 217, 220-1, 228, 263, 

298, 315, 317, 334, 412, 453, 

472-3, 481, 489, 536-7, 542, 

60 



546-7, 556. 572, 576, 579, 639 
-42. 648-9, 665, 720. — Laug- 
ardalr i Árnesþingi 126. 302, 
316, 559. 561, 586, 590-1. — i 
Tálknafirði 142, 494.— Laug- 
arnes á Selijarnarnesi 571. 
laupar 624. 

Laurentius 237. — ■ Laurentius- 
messa 59, 151, 229, 432-3, 489, 
497, 796. — Laurentius Mule 
563, 565, 691, 603, 735-6, 747- 
8. 750. 752-3, 757, 759, 761, 
781, 787. 794. 812, 815, 818, 
825-8, 832-4. 836. 838-47. — 
Lauritz ölmandt 106» 

lausaglit 621, 625, 651. lausa- 
menn 806, 829. — lausa- 
rekkjuvoðir 619, 653. — 
lausasmjör 628. 

lausn (og skriptir) 81, 95-6, 
227, 329, 430, 499, 671-2. — 
jarðar 312, 407, 508. — lausn- 
arsteinn 850. 

lax 100. — Laxá í Borgarfirði 
33. — Laxamýri á Tjörnesi 
865. — Laxárdalr i Dölum 
102, 266, 282, 310, 453, 569. 

— i Hegranesþingi 862. — 
í Húnavatnsþingi 115, 875, 
879. — i Þingeyjarþingi 262- 
3, 330, 874, 878. — Laxár- 
nes í Kjós 708-9. — Laxfoss 
(1 Laxá) 32-3. 

lectari 311. 

leðr 196, 448. — leSrhanzki 
198. — leðrhosur 153. — 
leðrkápa 196. 

legáti 15. — legátabréf 347-8. 

— legátavald 415-16. 640. 
Leggc: Robert. 

leggir 625, 636, 638. 

legkaup 112, 172, 474. — leg- 

orð 226-7, 328-9, 344, 370, 

429-31, 452-3. 
Leiðarhólmssamþykkt 141. 
íeiðisbréf 814, sbr. grið. 



Leifsstaðir í öxarfirði 864. 

leiga, leigur 142, 289, 302. 316, 
341-2, 349, 406. 412, 470, 572, 
581, 597, 666, 721, 727, 855. 
857, 870. — leignabrestr 855, 
857. — leigujörð 304, 341-2, 
-— leigukúgildi 315, 591. — 
leig"uleigur 470, — leigulið- 
ar 505. — leiguliðaskyldur 
598, 605. — leigumáli 359, 
527. 

Leikskálar i Haukadal 731. 

Leirá i Leirársveit 32-4, 684. 
Leirárgarðar í Leirársveit 
32. — Leirársveit i Borgar- 
firði 32. — leirfat 617, 655. 

— leirkanna 616. — leirkrús 
197, 621, 628. — leirpotlar 
621. — leirstaup 614. — 
Leirubakki á Landi 417. 

Lemmeke: Hans. 

Icn 203, 602. — lénsmenn 169- 

70. 172. 
lengjur 516. 
lenzur 619, 654, 853. 
léreft 151-2, 195-7, 274-5, 447-S, 

517, 613, Ö22, 625, 647, 651, 

654. — léreftstjöld 853. 
lcsbók 547, 851-2. — lesgrall- 

ari 851. 
lest, lestaferð 216, 360, — lesta- 

maðr 216. 
lestr, sjá stafrófskver. — lestr- 

ar 756. 
Leyden 25. 
leyfisbréf 66, 335. 
Leyningr í Eyjafirði 870. 
liber fraternitatis 63. — liber 

juris (= lögbók íslenzk) 191. 

— liber tabularius 191. 
liflát 254-5, 820-2. 
Liinde á Englandi 40. 
Lijderstedt: Hans, 
likakrákr 310. — likamlegt 

samræði 344. — likneski. 
líkneskjur 5, 105, 357-8, 491, 



REGISTR 



947 



531-4, 594, 614, 850-2. — Uk- 
söngr 172. 
liinalát 444. 

lindi 189, 615, 627-8. — lincla- 

borði 189. 

Undúkar 854. — Liney á 
Breiðafirði 89, 548. — lin- 
húfa 150, 615. — UnWæÖi 
431. — Unlök 615, 620-1, 625, 
651, 656. — Unserkr 615, 621. 
Unsokkar 198. 

í.iuc^en á Engkri'U 98. 

Utarábreiða 617. — Utarljald 
616, 621, 6í 2. 654. 

UUaland i öJmsi 140. — Uila- 
stofa 483. — jitle Petre, skip 
85. — Litii Dair i Svinadal 
869. — LitU.JióU i Viðvikr- 
sveit 859. — Litli-ós á Vatns- 
nesi 869. — Litlu-VeUir i 
Bárðardal 877, 880. 

Ijáir 135, 516, 622, 624. 652, 853 
-4. — Ljáskógar i Laxárdal 
308. 

Ljósaland i Vopnafirði 7. — 
Ijósastjakar 548. — Ljósa- 
vatn i Ljósavatnsskarði 131, 
262, 329-30, 877. — Ljósa- 
vatnsskarð i Þingeyjarþingi 
262. — Ijóskola 616. — Ijós- 
toUr 112, sbr. lýsitoUr. 

I-jótr Arngrimsson (Húnv. 1536 
42) 117, 160-1. — Þorvalds- 
son, smiðr i Skálholti (1543 
-7) 216-17, 321, 382, 401, 480 
-1. 500, 504, 510, 512, 526, 
543. — Ljótshólar i Svinadal 
868. — Ljótsstaðir á Höfða- 
strönd 858. — i Vopnafirði 7. 

T^júfustaðir i KoUafirÖi 18. 

I'O: Marquardus. 

Loci communes 191-2. — Loci 
pugnantes 191. 

lóð, lóðarfiskr 303-4. 

Loðvilc, skipstjóri 695-6, 698. — 
ólafsson (Skagaf. 1545) 413. 



log[ar], steypt[ir] 618. 
lókátar 176. 

Lokinhamrar i Arnarfirði 444 

.5, 513, 635. 
lokrekkja 620, 656. 
Lón i Kelduhverfi 864. — á 
Langanesi (Syðra-Lón) 864. 
— i ólafsfirði 862, 874, 878. 
_ i Viðvikrsveit 859. — 
Lónsheiði á þingamótum, 
Múla og SkaftafeUs 299-300. 
lopt 614-15. — fremra 1. 616, 
654. 

Loptr Eiriksson (Árnesþ, 1545) 
446. — Guðlaugsson, Irni. i 
Ljáslcógum (1543-6) 266, 322, 
453^ — Guttormsson, riki 
349. _ Kolbeinsson (VopnaL 
1542) 159. — Narfason, pr. 
siðast i Hitardal (1542-50) 
137, 185, 559, 600, 650, 714, 
809, 821. — Ormsson á Stað- 
arhóli (d. 1476) 486-7. — 
Pétrsson, pr. nyrðra (1542-9) 
161-2, 728. — Þorkelsson, pr. 
að HúsafeUi 645. — Lopts- 
dóttir: GecUia, ólöf. — 
Loptsson: Eirikr, Guðlaugr, 
Jón, Narfi, Pétr, Skafti, Skúli, 
Stefán, SumarUði. — Lopts- 
staðir i Flóa 504-5. 
Lubeck: Hans van. 
Luder Schulte i Hamborg 759, 

763. 

Ludolf Smydt i Hamborg 107, 
110. 

LúkasarguðspjaU 151. — Lúkas- 
armessa 95. 97, 263, 266, 337, 
576, 676, 806. 
luktakýr 585-6. 
Lumlev: Georg, Tómas. 
Lundarbrekka i Bárðardal 105 
„6, _ Lundarreykjadalr i 
Borgarfirði 143, 145.— Lund- 
eyjar á Skjálfanda 865. — 

Lundr i Fnióskadal 865. — 

60* 



948 



REGISTR 



í Stíflu 857. — í Þverár- 
hlið 730. — Lundúnir (Lond- 
en, Lunden, Lundi, London) 
11, 21, 26, 40, 42, 54, 73, 80, 
98. 

Lúneburg, -armenn (Lynen- 
burgk, Lunebergenses) á 
Þýzkalandi 46, 74-5, 78, 83, 
90. 

luntar, logandi I. 638. 

Lúther, Marteinn 881; postiUa 
190-1; annotationes in Jo- 
liannem 192. 

Lutken Tunderen úr Holsten 
53. — Lutkyn Stene i Ham- 
borg 50. 

Lýbika (Lubeek, Lubeke, Lu- 
byk, Lubeg, Lubegk) 25-7, 
30-2, 36-9, 42-3, 45-7, 49-50, 
70-7, 83, 85-7, 93-4, 96-7, 154, 
188, 530, 735-6, 767-8, 780, 
828. — Lýbikualin 151. — 
Lýbikumark (lybskt mark, 
Lubecanæ marcæ) 188, 195, 
197-9, 363, 309, 530, 578. — 
Lýbikuskildingar (lybskir 
sk.) 153, 194, 562. 

Lyders: Hans, 

Lýðr Magnússon, pr. í Skarðs- 
þingum (d. 1746) 229 

lygar, lyga-, lygi-bréf 794, 811, 
818. 

lykill 152. 

lykt (lukt) 616. 

Lyse: Claus. 

lýsi 26, 624. — lýsingar (hjóna- 
bands) 227. — lýsitollr 474. 

Lýtingsstaðir i Tungusveit 128. 

Lytken (Lutke) Schmidt 
(Smyth) i Hamborg 199, 382, 
391, 395. 

Lœkjamót i Viðidal 60.— Lœkj- 
ardalir (tveir) í Langadal 
115. — Lœkjarhölkn, örn. á 
Mýrum 103. — lœkjarós 103. 

lækningar, sjá grœðsla. 



Jœkr 103, 329, 577. — Lœkr, 
sjá Brjámslœkr. — i Leirár- 
sveit 684. — í Viðvikrsveit 
859. 

Lætarc, dominica 382, 386, 396, 
700, 759, 769. 

Lö: Plenrik vamme. 

]og: íslenzk lög 276. — laga- 
ávöxtr 127, 294, 358, 468, 539, 
073. — lagabrot. lögbrot 215, 
304, 635. — lagabrullaup 668. 
— lagadómr 292, 717. — laga- 
festing 668, 735. — laganní* 
niðran 670. — lagarefsing 
634, _ lagarétting 674. — 
lagarifting 8-9, 16, 23, 61, 80, 
105, 116, 125, 162, 207, 209 
-10, 228, 249, 263, 267, 331, 
337, 345-6, 397-8, 413, 454, 
464, 471. 478, 483, 509, 
511, 529, 540, 545, 555, 
570, 641, 649, 705, 708, 
718, 730, 772, 777. 780, 785. 

— lagaskipti, lögskipti 577, 
725. — lagasókn 539. ■— 
lagastefna 211. — lagaumbo'ð 
501. — lagaúrskurðr 298, 648, 
784, 829. — lagavegr 500. — 
lagavitni 69, 298. — lögbók, 
lagabók (~ Jónsbók, sbr. 
landslög) 2-3, 95, 127, 140, 
192, 212, 253, 289, 292, 299, 
304, 339, 386-7, 389, 396, 405, 
446, 477, 518, 618. 652. 678, 
707, 791, 796, 825, 829, 837- 
8. 841; norsk lögbók 428. — 
löggjöf, löggjafir 146, 465, 
706, 726. — lögheimili 670, 
685. — löghelgir dagar 786. 

— lögmaðr (lögmannsdœnii 
(umdœmi), embætti, kjör, 
skipan, úrskurðr) 1-2, 118, 
124, 129,138,174,291,297,301, 
304, 321, 324, 326, 352, 496, 
518, 535, 555-6, 563-6, 575, 
648-9, 665, 674-5, 679-80, 683, 



REGISTR 



949 



Ö86, 692, 722, 747, 783-4, 786, 
792, 795, 807, 819, 829, 836, 
838, 840, 845. — lögmál 130, 
294, 304, 631-2, 634, 672. — 
lögmálsþrátían 605. — lög- 
máli 613. — Lögmannshlið 
(sbr. Hlið) í Kræklingahlíð 
55, 60-1, 121-3, 346. — lög- 
rétta, lögréttumenn 1, 142-3, 
278, 280, 290, 301, 304, 319, 
322, 324-5, 347-8, 353, 422-3, 
427, 518, 555, 575, 648, 665, 
674, 692, 715, 717, 747, 785, 
792, 807, 830, 838, 840, 845. 

— lögskil 527, 549, 598, 605. 

— lögskj^ldur 602. — lögsvar 
212. — íögsögn 302, 674, 715. 

— lögveð 120-1, 580, 612. 
Löve: Henrik. 

Maa: Hans van. 
Machabæns: Hans. 
magálar 623. 

Magdalena helga 758. — í Ham- 
borg 155. — skip 98. 

nmgia diabolica 520. Sbr. 
galdrar, 

Magnús í Lundi 857. — ^rna- 
son (nyr'Öra ,1506) 60. — 
Bjarnason (vcstra 1704) 475. 

— BjÖrnsson, Irm. á Reykj- 
um (1542-50) 144, 435, 469, 
487, 824-5. ~- Björnsson (frá 
Melstað, Jónss.) á Grund og 
Hofi 252-3, 696. 726. — 
Björnsson, Im. að Munka- 
Þverá (d. 1662) 280, 330. — 
Brynjólfsson, Irm. á Espibóli 
(1543-9) 213, 303, 338, 404, 
502-3, 706. — Böðvarsson, pr. 
nyrðra (1417) 8-9. — Egils- 
son, Irm. eystra (1543) 255. 

— Einarsson á Jörfa (d. 
1752) 79, 104, 711, 773. — 
Eiriksson, konungr, minni- 
skjöldr (d. 1374) 2-3, 157, — 



Erlíngsson (br. sira Jóns) 
664. — Eyjólfsson, bp. i Skál- 
holti (d. 1490) 29, 34. — Ey- 
jólfsson, pr. i Selárdal og 
offícíalis (1540-8) 119-20, 
137, 141, 185, 256, 298-302, 
315-17, 421, 473, 495, 559, 600, 
646. — Guðmundsson, pr. i 
GoÖdöIum (1548-9) 669, 686. 

— Gunnstcinsson (nyríira 
1543) 250. — Hákonarson, 
konungr, lagabœtir (d. 1280) 
65, 632, 634, 648. — Hró- 
mundsson (vestra 1543) 202. 

— Jónsson, prests, Magnúss. 
(1542-7) 123, 537-8 (?). — 
Jónsson, Irm. á Núpi (1542- 
6) 127, 221, 318, 323, 371, 
429, 456, 504, 510, 512. — 
Jónsson, Irm. i Árnesþingi 
(annar, 1542-6) 127, 371, 510. 

— Jónsson (ÍJÓröars. írá 
Hvanney ri ) , pr. (1 542-8 ) 
137, 185, 645. — Jónsson, pr. 
að Hvammi (1564) 719-20. 

— Jónsson (veslra 1543) 202. 

— Jónsson (Skagaf. 1543) 
250. — Jónsson, pr. nja'ðra 
(1547-9) 546, 669, 728, 774.— 
Jónsson, sm., prúði (d, 1591) 
141, 263, 822-3. — Ketilsson 
(Múlaþ. 1549) 688. — Ketils- 
son, sm. (d. 1803) 55, 79, 
104, 167-8, 172, 174, 176, 178 
-80, 182, 374, 376, 379, 530, 
689, 691, 700, 747-8, 751. — 
Markússon, pr. að Grenjað- 
arstöðum (d. 1733) 300,') 
315,*) 321,') 341, 667, 882. — 
munkr i Skriðuklaustri 186. 

— munkr i Þykkvabœ 187. 

— Nikulásson í Skálholti 
(1544-7) 321, 592. — Pétrs- 



i) Á þessum stööuni misriuð : 
Markús Magnvisson. 



950 



REGISTR 



son, Irm. á Grafarbakka (1543 
-6) 216, 510. — Sigfússon, 
pr. að Höskuldsstöðum (d. 
1663) 287. — Sigurðsson 
(Raugárþ. 1548) 630. — 
Tjörvason (cystra 1417) 7. 
— Þórðarson (nyr'ðra 1544) 
360. — Þór'ðarson (vestra 

. 1546) 482. — Þorleifsson, 
Eyjólfss. (1544) 298-9. — 
Magnúsdóttir: Guðrún, Krist- 
in, Sigriðr, Þorbjörg. — 

. Magnúsmessa (á vetr) 341, 
510-11, 830, (á vor) 640. — 
Magnússon : Andrés, Ari, 
Arni, Benedikt, Bjarni, Björn, 
Brynjólfr, Einar, Eiríkr, Ey- 
jólfr, Eyvindr (Eymundr) , 
Fúsi, Grinir, Guðmundr, Há- 
kon, Hávarðr, Helgi, Henrik, 
Hrólfr, Inginiundr, ívar, Jón, 
Lýðr, Markús, Marteinn, ó- 
lafr, Sigurðr, Steinn, Sœ- 
mundr, Tcitr, Þorleifr, Þor- 
varðr. 

Majus (mán.) 464, 609. 

mál (islenzka), nám 426. — 
niál, málaferli 293, 302, 419, 
432-3, 489, 558-9, 574-5, 603. 
Sbr, ákæra, áklögun, kærur. 

malarkampr 2, 

máldagi 10, 29, 33, 55, 102-3, 
226, 329, 437, 473, 475, 510, 
548, 550, 560, 602, 629-30, 
639, 718. — máldagabók 473, 
618, 719. — Skálholtsstóls, 
hin gamla 357. Sbr. og Gisli 
Jónsson, Gísli Þorláksson, 
ólafr Hjaltason. 

Málfriðr Bjarnadóttir (k. Jóns 
Einarss. frá Espihóli) 796. 

máli (konu) 129, 146, 166, 261, 
407, 606, 688, 706, 735. — 
málakona 526, 739, 823, 825. 

Malland á Skaga 861. 

Málmey á Skagafirði 854, 861. 



málnyta 125, 102, 210, 312, 551, 
667, 679, 720, 823-4.— mál- 
nytukúgildi 16, 97, 115-16, 
146, 207, 210, 228-9, 256, 261, 
327, 330, 356, 359, 361, 366, 
413, 454, 465, 482, 489-90, 519, 
579, 597, 604-5, 641, 683, 711, 
730, 733, 772, 776, 778, 780, 
785, 823, 871, 876. — máls- 
verðr 5. 

malt 273-5, 289-90, 517-18, 621, 
625, 853. — maitkvern 
(-kvörn) 548, 853. 

málverksmyndir 534. 

Máná í Siglufirði 862. — Mána- 
skál á Skagaströnd 868. — 
Mánason: Eyjólfr. — Mána- 
vik á Skagaströnd 870. 

mánadagr, mánudagr (montag, 
mandag) 5-6, 32, 44, 57-8, 64, 
111, 122-3, 143, 154, 194, 209, 
219, 262, 265, 267, 318, 320, 
330, 341, 375, 398, 402, 414, 
416, 431, 436, 469, 480, 492, 
495, 522, 532, 543, 563, 576, 
613, 664, 667, 669, 676, 693, 
695, 698-9, 704, 709, 714, 722 
-3, 729, 741. 748-50,752-3, 771, 
775-6, 780, 782, 784-5, 798, 
809, 824-5, 829, 841. 

mánaðarverk 329. 

Manasse konungr 758. 

Manesson : Eirikr, 

mannalærdómr 755. — ■ mann- 
dauði 6, 462. — manndráp 
(sbr. mannslag', vig) 34, 64, 
253-6. — mannhelgi (í Jóns- 
bók) 255, 430, 632. — manns- 
hlutr 527. — mannslag IH* 
276, 313, 370. Sbr. manndráp. 
vig. 

MannskapshóII á Höfðaströnd 

573, 858, 874, 880. 
Marbœli á Langholti 861. — 

i óslandshlið 858. 



HEGISTR 



951 



Marcellus páfi (dagr) 5. 

byskup (d. 1462) 12-15. 
Marck Synionsson de Vere, 

kaupm. 23-5. 

MaríSarnúpr i Vatnsdal 94-5. 
Margarita theologica 150, 152, 
191-2, 882. 

Margrét drottning (d. 1412) 4. 

— Eiriksdóttir (k. Jóns Sig- 
urðssonar, refs) 720. — Finn- 
bogadóttir (k. Þorgrims Guð- 
mundssonar) 824. — ■ Jóus- 
dóttir (k. ólafs Ormssonar) 
128. — nunna i Kirkjubœ 
187. — Vigfúsdóttir (k. Þor- 
varðs Loptssonar) 515 (?) , 
570-1. — Þorvarðsdóttir 
(Bjarnasonar) á Eiðum(1546 
-8) 471, 643. — ögmundar- 
dóttir (móðir ögmundar 
byskups) 141. 

Margvard Reene, kaupm. 27. 

Maria mœr (jómfrú, vor frú, 
virgo) 5-6, 244. 534, 604, 744. 

— Mariuklukka 852. — Mar- 

iulíkneski 105, 358, 850-2. — 

Maríumessur allar (annunti- 

3tio, assuniptio, concepto, 

nativitas, præsentatio, puri- 

ficatio, visitatio, vor frue 

dag, fyrri, siðari, á föstu, sbr. 

ítertamessa,kyndilmessa) 5-6, 

Í6, 20, 63,120, 145-7. 154, 160 

-1. 167, 169-70, 172-3, 175-6, 

^78, 253, 255, 257, 266, 317, 

330, 397, 431, 435-6, 438, 462, 

^86, 488-90, 492, 495-6, 538, 

545, 554, 569-70, 650, 661, 

664, 691, 708, 722-3, 729-30, 

791-2, 796-7, 823. — Mariu- 

saga 850. — Mariustúka 851. 

Maria Magdalena (fest- 
uin) 432. 

mark (fjár) 363-4. 724. 798. — 
Markhella i Seyöarfirði austr 



719. — niarkjárn 617. 621, 
652. 655. 

Markús Eyjólfsson (Dal. 1550) 
778. — Jónsson, sm. i Múla- 
!)ingi (1546) 454. — Jóns- 
son (syðra 1549) 716. — 
Magnússon (vestra 1543) 
200. — Magnússon (raisrit- 
un), sjá Magnús Markússon. 
— Snœbjarnarson, pr. í Flat- 
ey (d. 1787) 119, 639. — Þór- 
arinsson (Þorláksson, vest- 
ra 300-1, 316. 321). — Mark- 
úsdagr 14. — Markússon: 
Magnús, Þorlákr. 

Marquardus vam Lo i Hamborg 
63. 

Mars. dies Martis 88, 233, 790. 

Martcinn Arnoddsson, prentari 
á Hóluni (1704) 421, 494. — 
Einarsson, pr. og officialis 
aíS Staðastað, bp. i Skálholti 
(d. 1576) 33, 136, 185. 269- 
70, 314-16, 320, 419, 433, 473, 
525, 559, 592. 600, 646-7, 650 
-1, 659, 662-3. 680-1. 689. 702 
-4, 713-14, 716, 720, 736, 743, 
750, 787, 794, 802, 808-12, 815, 
818, 830. — Guðmundsson 
(veslra 1516) 68. — Magnús- 
son (eystra 1619) 17. — Ny- 
enborch, frá Hamborg 424, 
836. — Oddsson (Borgarf. 
1544) 293. — Marteinslik- 
neski 105, Marteinsmessa 
(dagr) 70, 127, 151, 214, 323. 
345, 445, 506-7, 513, 535. 579, 
076, 758, 813. 822, 849. — 
Marteinsson: Eyvindr, Ingi- 
mundr. Játgeir, Þórðr. 
Marthens : Henrik. — Martin- 
us. sjá Lúther, sjá og Mar- 
teinn. 

Martius (mán.) 42. 296, 341, 

456, 462, 697, 727, 767. 
martzbeer 86. 



í)52. 



REGISTR 



Marwitzen: Glaus van der. 
matr 3, 5, 339, 406, 408, 711. — 
luatborð 311. — matreki 719. 

Máskelda í Saurbœ 79, 104-5, 
Mattheus byskup (1453) 13. — 
guðspjallamaðr : evangelium, 
guðspjall 247, 307; messa 
(dagr, festum)162, 258, 262^), 
441, 727-8. 

Mattias apostolus (dagr, fest- 
imi) 1J5, 203, 455^). — Guð- 
mundsson, sm. á Arnarstapa 
(d. 1671) 514. — Parvus 
Rosæfontanus 458-9. — Matti- 
asson: Jón. — ■ Mattis Giortze 
i Sólvik 106. — Matz, skradd- 
ari í Hamborg 199. — Mat- 
zon: Otti. 

Maurersbók (hdr, i IB.) 117, 
358. 

Mauritz Beck, fógeti Hamborg- 
armanna 839, 843. 

Meðaldalr í Dýrafirði 724. — 
Meðalfell i Kjós 710. — Með- 
alfellsströnd við Hvamms- 
fjörð 211, 476, 770. Sbr. Fells- 
strönd. — Meðalheimr á 
Svalbarðsströnd 876. 

Medardus og Gildardus(dagr) 
414. 

meðreiðarsveinn 216. 
meginland 65. 

Meiðavellir i Kelduhverfi 864. 
mein, meinbugir 353, 355-6, 

671, 685. 
Meiri-Garðr i Dýrafirði 67-9. 

Sbr. Garðr. 
Melanes á Rauðasandi 222-3, 

326-7. 

Melankþón, Filippus (rit eftir 
hann) 151, 191-2, 246-7. 



1) Misr. Matthias. 

2) A yllum stöðunum misritað 
Mattheus. 



l\íelar i Melasveit 740, — i 
Svarfaðardal 867. 

Melbrigðastaðir í Stiflu 872. - 

Melchior Johannis, prófastr í 
Kallundborg 231-2. — Rant- 
zau, marskálkr 118, 

melr 415. — Melr (Melstaðr) i 
Miðfirði 121, 159-61, 209-10, 
252, 261, 308-9, 396-7, 405, 
546, 549-50, 554, 579, 705. 
707-8, 730-1, 777, 871. — 
Mch-akkaslétta i Þingeyjar- 
þingi 465. — Melsá, örn. á 
Mýruui 103. — Melslœkr, örn. 
á Mýrum 103. 

memorial 158. 

men 366. 

mensúrar 850. 

niercatores, sjá kaupmenn. 

merki 105, 851. — raerkigarðr 
400. — Merkigarðr i Tungii- 
svcit 56-7. — Merkigil i 
Austrdal 23, 860. — i Eyja- 
íirði 613. — Merkines i Höf n- 
um 571. — Merkissiki, örn. 
í Ljósavutnsskarði 329. 

messa, messur 6, 168-9, 172-3. 
Sjá dagr. — messubók 105, 
311, 547, 851-2. — messudagr 
6. — messuhökull 852. — 
messuk:æði 105, 256. 357, 547 
-8, 553, 025, 682, 719, 740, 850, 
852, 854. — messusöngr 314. 

met 195, 310, 548, 699, 853. — 
~ metaskálir 105, 310, 699, 
853. 

Meyjarland á Reykjaströnd 862. 

Meyne(nt) van Eyszmyn, ráð- 
maðr i Hamborg 154, 194, 
198-9, 363. 

Michael, skip 98. — Michaels- 
messa (St. Michelsdag) 60, 
111, 114, 153, 210, 218, 259, 
331, 433, 457, 459, 470, 501-2, 
530, 572-3, 667, 669, 677, 68Q, 
824, 829. — Michel Ertman, 



REGISTR 



953 



kaupm. 22. — Michelsen : Ro- 
bert. 

iniðdagr 154.— Miðdalr i Laug- 
ardal 126, 134-8, 302, 314, 
472-3, 559, 561. — Miðfjörör 
i Húnavatnsþingi 121, 129, 
146, 159-61, 209-10, 252, 261, 
309, 397, 405-6, 546, 549, 554, 
579, 649, 705, 708, 726, 730-1, 
777, 880. — Miðhóll i Slétta- 
hlið 863. — Miðhóp i Þingi 
754. — Miðhús i Austrdal 23, 
860.— í Höfðahverfi 866, 874, 
878. — i óslandshlið 858. — 
á Rosmlivalanesi 402-3, 571. 

— Miðjanes á Reykjanesi 18, 
20, — Miðland i öxnadal 
873. — Miðmór í Fljótum 872. 

— Miðnes i Kjalarnesþingi 
716. — Miðvellir i Breiða- 
vik 871. — Miðvik á Látra- 
strönd 873. — Miðvikr i Að^ 
alvik 568. — miðvikudagr 
(midweken) 46, 56-7, 67, 106, 
124-6, 136, 138, 147, 150, 154, 
190, 213, 219, 303, 308, 334, 
338, 371, 404, 406, 410, 432, 
440-2, 465, 479, 484, 500, 504, 
550, 573, 594, 626, 641, 689, 
708, 712, 721. 735, 777. 

Mígandalœkr, örn. i Dýrafirði 
418. 

Mikaelsson: Halldór. — Mikel 
Sandsson (Grímsnes 1545) 
415. 

Miklabœr í óslandshlíð 858. — 
^liklagarðr i Eyjafirði 573, 
666-7, 857, 865-6, 870. — 
Miklaholt i MiklahoItshrep])i 
92, 285, 360. — Miklaholts- 
lireppr 285. — Miklhóll i Við- 
vikrsveit 859. 

inilska, miiskutunnur 617. 

niirruskip 850. 

inissive (sbr. konungsbréf) 752. 
mitr 850. 



Mjóafjörðr i ísafjarðardjúpi 

583. — i Múlaþingi 797. — 

mjóaleggr 636. 
mjöðr 153, 274, 519. — mjað- 

arbland 617. 
mjöl 275, 385, 394, 516, 620, 

656, 853-4. 
Móafell i Stiflu 863. — Móberg 

í Langadal 872. 
móðir skilfengin 678. — móð- 

urland 816. — móðurmál 540, 

596-7. 

Mogens Gyldenstjerne, léns- 

maðr í Akrshúsi 100, 102. 
mókelda 103. 

Molastaðir í Fljótum 261, 872. 
Mónes, örn. í Hornafirði 4, 
Monotelitæ, trúflokkr 245. 
monstranzia 850. 
montag, sjá mánudagr. 
Mór syðsti i Fljótum 863. 
morðingi 58. 

mortalia, mortuaria 476, 491, 

494, 548, 852. 
moríél 654. 

Morten Ncwenberg, sjá Mar- 
teinn Nyenborch. 

Mosellani Pædologia 246. 

Móses (bœkr, lög) 531, 533, 
755, 757. 

Mosvellir i önundarfirði 031. 

MSteph. (= Steph., þ, e. hdr. 
frá Magnúsi justitiariusi 
Stephensen i AM., notuð) 
168, 174-6, 181, 260, 329, 403, 
422, 465, 658, 666-7, 669, 684, 
691, 725, 750, 754, 800, 810, 
821. Sbr. Svartskinna. 

Múlaþing 50-1, 717-18. 

Mule: Laurentius. 

Múli í Amdal 5, 345, 823, 857, 
872, 877. — neðri i Saurbœ 
79, 104. 

mungát 190, 617. 

munkar 179, 186-7, 378, 750.— 
Munkaþverá i Eyjafirði 4-5, 



•954 



REGISTR 



60-1, 260, 262, 33G, 458, 505- 
6, 774. 

munnlaug 516, 616, 618-20, 622 

-4, 653-6, 681, 853. 
mustarðskvern 628, 657, 853. 
Myndcn: Diðrik van. 
myndir heilagra manna 531-4. 
Mýnes i Eiðaþinghá 471. 
Mýrar i Dýrafirði 256, 259-60. 

— i Eyrarsveit 79-80. ~ i 
Hrútafirði 308-9, 410. — á 
Höfðaströnd 573. — ncðri 
á Skagaströnd 413, 872. — 
í Þverárþingi 102, 185, 224, 
418. — Mýrarkot í Sléttahlið 
864. — Mýrarlón i Kræk- 
lingahlíð 873. 

mýri 329. 

Myrká í Hörgárdal 641-2, 857. 

866-8, 874, 879. — Myrkár- 

dalr 867, 874, 879. 
Mývatn í Þingeyjarþingi 115, 

262, 291. 542, 554, 668. 
mægðaspell 670-1. 685. 
Mælifellshagi á Reykjaheiði 

345. 

mæling. mælir 423, 425. — 
mælikeröld 519. — mælis- 
ketill 623, 625, 657. — mælis- 
pottr 623. 

mælskulist (nám i skólum) 247. 

Möðrudah' á fjalli 283, 340, 
357, 361. — Möðrudalsörœfi 
441. — Möðrufell i Eyjafirði 
266-7, 305-6, 330-1, 336-7, 405, 
537-9, 575, 704-5, 736, 743. 

— MÖðruvalIaréttarhót 64. 
— ■ Möðruvellir 1 Eyjafirði 
166, 292, 465, 502-3. ~ i 
Hörgárdal 262-3, 641-2, 774, 
870. 

möltur 425. 

mör 623, 628. — mörsiðr 628, 
854. 

mösulskál 622, 627. 



Ilafar 621, 652. 
námstyrkr 269. 

Narfadóttir : Sigþrúðr. — 
Narfason : Bjarni, Jón, Loptr, 
Sigurðr. — Narfastaðir i 
Reykjadal 115. — í Viðvikr- 
sveit 859. 

Narfi Arason (Árnesþ. 1550) 
780. — Ingimundarson 

(nyrðra 1525-43) 95, 250. — 
ívarsson, áb. á Helgafelli 
(1525) 91, 354. — Jónsson 
(vcstra 1549) 723. — Lopts- 
son (vestra 1520) 79. — Sig- 
urðsson (1506) 60. — Sig- 
urðsson (vestra 1543-4) 207, 
327. — Þorláksson, Irm. 
(Snæf. 1478) 30.— Þorsteins- 
son, pr. i Miklaholti (1525) 
91-2. 

nasadúkr 196. 198, 615. 

náttúrlegt cðli 632. 

nauðgun 250-1. — nauðþurft 
221, 504. 

Naust i Eyjafirði 432,— Nausla- 
búr i Eyjafirði 122-3. — 
naustgcrð 418. — Naustvikr 
á Ströndum 209-10, 700. 

naut 65, 95, 147, 228, 258, 281, 
310, 315. 358. 450, 517, 562, 
584-92, 623, 628, 641. 681, 
720, 723-4. 740, 772, 793, 854 
-7, 876-7. — nautadauði 268. 

— nautageymsla 859. — 
nautshúð 521. — nautsiðr 
854. 

Nautabú i Hjaltadal 859. — 
Nauteyri á Langadalsströnd 

200. 

Neðra-Skarð i Leirársveit 32-3. 

— Neðstafell i Kinn 865. — 
Neðstagil i Langadal 733-4. 

nefndarmenn 683. 
Ncfsholt í Holtum 683. — Nefs- 
staðir i Stíflu 863, 874. 878. 
Nereus et AchiIIes (messa) 641. 



REGISTR 



955 



Nes i Eyjafirði 432. — í 
Höfðahverfi 123. = Kald- 
rananes 185. — við Seltjörn 
527. — i Selvogi 288-90, 558. 
= Siglunes á Bar«aströnd(?) 
207-8. — (= Utanverðunes) 
á Hegranesi 861. — á Skaga 
861. = Snæfellsnes 855, 870- 
1.— Ncslönd við Mývatn 865. 

net 311, 853. — netlög 505. 

Newcastle á Englandi 73, 81. 

Newenberg: Morten. 

Nicæa-kirkjuþing 244-5. 

Kicliolai Shele, kaupm. 27. — 
Nicholaus Buckbroch 98. — 
Nicolaus de Swaren 36. 

Niðarós (sbr. Þrándheimr) 13- 
14. 

niðingsverk 632, 811, 815. 
niðrhosur 197. — niðrlags- 
treyjur 616. — Niðrlönd 765. 
Niebur: Gerdt. 

Niels, bóksali i Kaupmanna- 
höfn 150. — Rosenkrantz, 
kanzlari (1513) 350. — Ni- 
elsen, 0.: Köbenhavns Diplo- 
matarium 767, 825. 

Nikulás helgi: kirkja 329; lik- 
neski 105 ; messa 829. — 
Jónsson (Borgarf. 1542-3) 
124, 293. — Jónsson Irá 
Haga í Hvömmum (1549- 
50) 710-11, 773. — Niku- 
lásson (vestra 1548) 665. 
— Oddsson (Skagaf. 1546) 
468. — ólafsson (Eyjaf. 1545) 
404. — Þorkelsson (vestra 
1542-6) 124, 492, 500, 503. — 
Þorsteinsson, Finnbogasonar 
(1547-8) 554, 667-8. — Niku- 
lásdóttir: Guðrún, Þuriðr. — 
Nikulásson: Gisli. Gottskálk, 
Guttormr, Magnús. Nikulás, 
Sigurðr. 

Nipá i Kinn 865, 874, 878. — 



Nipsmór, örn. i Vopnafirði 7. 
nisti 622. 

niuviknafasta 200, 202, 454,530. 
Njarðvik í Borgarfirði austr 

550, 643, 796-7. 
nobel, nobil 196, 426, 600. 
Norby: Söfren. 

Nordland i Noregi 83. — Norð- 
lendingafjórðungr 803. — 
Norðlendingar 4.— Norðlœkr, 
örn. á Mýrum 103.— Norð- 
nienn 34, 88, 107, 203-- Norðr- 
lönd 11. — Norðrstrandir 
(= Strandasýsla) 201. — 
Norðrsýsla, Norðsýsla (= 
Þingeyjarþing) 815, 820. — 
Norðtunga i Þverárhlið 729 

-30. 

Noregr (Norvegia, Norweghen) 
2, 4, 11, 31, 35-9, 42-3, 52. 
71, 88. 100. 102. 114, 147, 167 
-8, 171-2, 174-5, 177. 179 
-81, 183, 204, 230. 251. 349 
-50, 370, 374-6, 379-81, 383. 
392, 430, 459, 523, 530-1. 610, 
638, 640, 645. 660, 663, 689, 
694, 738, 749-50. 752, 788-9, 
796. 807. 817, 848, 854. 
nótthúfa 616. 
November (nián.) 849. 
Nowgarden (= Novgorod?) 76. 
Novum testamentum (sbr. Nýja 
testam.) 134, 191-2, 618. 853. 
imnnur 186-7, 378. 
Núpar (Skálholts-jörð) 186. 
Núpr (Gnúpr) í Dýrafirði 248 
-9, 257, 364, 417-18, 443, 445, 
492, 513. 583, 625-6. 630, 634, 
665-6. 710. 712-13, 722-5. — 
i Eystrahreppi 127. — i Lax- 
árdal 868. 875. 879. — stóri 
(stœrri) i Miðfirði 857, 869. 
875, 879. — i öxarfirði 551, 
872. — Núpsá (Gnúpsá) i 
Dýrafirði 418. — Núpsdalr í 
Dýrafirði 418. — Núpsson: 



956 



REGISTR 



Oddr, — Núpufell (Gnúpu- 
fell) í Eyjafirði 166, 260, 
262, 292, 295-6, 339, 508-9, 
556-7, 733, 775-6. 
nýársaftan 155, 194. — ■ Nyborg 
á Fjóni 435, 700, 702, 735-6, 
747-50, 752-3, 759, 825, 831. 

— Nyenborck: Marteinn. — 
Nyhus: Hans. — Nýjabœr i 
Austrdal 860, 874, 878. ~- 
Nýja testamentum (sbr. Nov- 
um t.) 460, 540. — Ny kgl. 
Saml. (i bókhlöðu lconungs 
i Kaupmannahöfn, hdr. það- 
an notuð) 86, 127, 292, 631, 
635, 648, 798. — Nýlendi á 
Höföaströnd 858. 

Næfrholt á Rangárvöllum 710 

-11. 
nætrrekstr 4. 

óbótamál, óbótaverk 69, 255, 
329, 633-4. 

October (mán.) 110, 321, 332, 
335, 441, 579, 668. 

Oculi (sunnud.) 32, 205, 375, 
377, 379-81, 699. 

ódáðir, ódáðaverk 328, 430-1. 

Oddason: Eirikr, Pétr. 

Oddbjarnarsker á Breiðafirði 
629, 639. — Oddeyri i Eyja- 
firði 55. ~ Oddeyrardómr 
725. — Oddgeir Fólkvats- 
son (Strandam. 1594) 229. — 
Þorsteinsson, bp. i Skálholti 
(1366-81) 256. — Oddgeirs- 
son: Fólkvatr. — Oddi á 
RangárvöUum 522, 611, 816. 

— Oddný [Einarsdóttir?] , 
nunna i Kirkjubœ 187. — 
Finnsdóttir, Pétrss. (1506) 
58-9. 

Oddr Arnfinnsson (Þingeyjarþ. 
1543-9) 209, 711. — Ásmunds- 
son, Irm. i Skörðum (1544- 
9) 345, 400, 471, 554, 70^. — 



Einarsson, bp. i Skálholti (d;. 
1630) 700, 714, 786, 794, 810. 

— Eyjólfsson frá Haga (1540 
-4) 119, 164, 266, 322. — 
Eyjólfsson, eldri, rektor, pr. 
að Holti undir Eyjafjöllum 
d. 1703) 7-8. — Eyjólfsson, 
yngri, pr. i Kirkjubœ i Vest- 
mannaeyjum (d. 1732) 401. 
— • Eysteinsson (Rangárþ. 
1544) 342. — Filippussoa 
(nyrðra 1550) 825. — Gott- 
skálksson, síðar Im. (d. 1556) 
113, 217, 460, 466-7, 524, 540, 
562, 806. — Guðmundsson, 
formaðr á Eyrarbakka (1543) 
272. — Halldórsson, pr. í 
Gaulverjabœ (1542-50) 137, 
226-7, 268, 315, 372-4, 436, 
446, 714, 790-1, 809. — Hall- 
dórsson (syðra 1547) 576. — 
Helgason, Gislas., Filippuss- 
(vestra 1533-58) lll', 143, 
206-8, 317, 326-7^), 642, 664 
-5, 882. — Isleifsson (eystra 
1457) 16. — ívarsson, pr. 
eystra (1547) 608. — Jóns- 
son (nyrðra 1546) 409. — 
Jónsson, digri, í Gröf á 
Höfðaströnd (d. 1711) 754. 

— Núpsson (eystra 1543) 
253, 255. — Oddsson (syðra 
1543) 276. — ólafsson (vest- 
ra 1533) 111. — ólafsson, pr. 
cystra (1544) 340. — Sig- 
urðsson á Hvoli i Saurbœ 
(d. 1506) 58-9. — Sigurðsson. 
Irm. vestra (1543-9) 221, 709. 

— Sigurðsson (Skagaf. 1550) 
870. — Sigurðsson, Im. (d. 
1741) 428, 476, 500, 555, 561, 
686, 696, 729, 780. — Skeggja- 
son í Flatey á Breiöafirði 
(1548) 639. — Stefánsson, pr. 



i) Þar misr. ,Ó]afr'. 



REGISTR 



957 



- -i Gaulverjabœ (d. 1641) 112 
744. — • Tóniasson, Irm. aS 

- Borg á Mýrum (1542-50) 124, 
139, 221, 293, 323, 360, 433, 
595, 800. — Þórðarson, Irm. 
syðra (1545-50) 421, 780. — 
Þorkelsson, Irra. í Skagaf. 
(1542-3) 157, 250, 252. — Þor- 
iáksson, pr. nyrðra(1543)252. 

— Þóroddsson (vestra 1544) 
355. — Oddsdóttir: Guðrún. 

— Oddsson: Árni, Bjarni, 
Einar, Eyjólfr, Gisli, Guð- 
mundr, Jón, Marteinn, Niku- 
lás, Oddr, ólafr, Sigurðr, 
Skeggi, Tómas, Þórðr, Þor- 
grimr, Þorsteinn. — Odds- 
staðir á Melrakkasléttu 465, 
872. 

<3ðinsdagr (onsdag) 107, 377, 
547, 578, 704, sbr. miðviku- 
dagr. — óðinsvé á Fjóni 458. 

•óðul 212. 

^fbeldisverk 34. 
^feigr (Skagaf. 1546) 468. 
officialis (-dœnii, -vald) 126, 

282, 284, 302, 466-7, 553, 563, 

669-70, 791. — officialisinn- 

sigli 699, 729. 
ófriðr 34, 49, 73, 80, 86, 100, 

107, 843. 
<^Wki (ofrriki) 18-19, 107, 348, 

603, 637, 701, 804. 
ofrskerari 150. 
^hœfur, óhœfuverk 344, 603. 
Qisterling (Oosterling) 27, 40 

(sbr, Austmenn, Esterling). 
^íafr Árnason pr. að Hallorras- 

stöðum (1543-4) 283, 340. — 

Árnason, pr. i Höfða (1567) 

727. Árnason (Árnesþ. 

1545) 414-15. — Árnason, sm. 

^ ^^stmannaeyjum (1704) 
í' — Ásbjarnarson, Irm. 

syðra (1543-6) 221, 421, 429 

■30, 456, 504, 510. - Ás- 



raundsson, pr. i Kirkjubœ i 
Tungu (d. 1709) 793-4. — 
Brandsson á Leirá (1560) 33. 

— Eiríksson á Hóli i Bolung- 
arvik (1542) 144. ~ Engil- 
bertsson, erkibyskup i Niðar- 
ósi (d. 1538) 415-16. — Geir- 
mundarson, tóni, hinn yngri 
(d. eftir 1462) 58. — Gísla- 
son, pr. að Hofi i Vopnafirði 
(d, 1714) 576, 578, 793-4. — 
Guðmundsson (,Beggu-Láfi*) , 
pr. að Undirfelli (lo42) 
125, 129-30. — Guðraundsson, 
pr. í Hjarðarholti (1524-9)89, 
102. — Guðmundsson, sm. i 
Þernuvik (1516-43) 67, 113, 
131, 142, 200-1, 221. — Guð- 
raundsson, Irm. (syðra 1544) 
325. — Guðmundsson (Súg- 
andaf. 1549) 739. — Gunn- 
arsson frá Lokinhömrum 
(1545-50) 443-5, 513, 625-6, 
630-3, 635-8, 648, 710, 712-13, 
723-4, 770-1. — Hallsson, pr. 
nyrðra (1543) 262. — Halls- 
son (Árnesl). 1550) 772. — 
Haraldsson, konungr helgí 
(d. 1030) 66, 510, 644-5; 
ólafskirkja 29-30; ólafslík- 
neski 105, 851 ; ólafsmessa 
(fyrri og siðari) 19, 159, 328, 
481-3, 698. — Hjaltason 
(Húnvþ. 1500-42) 56, 121. — 
Hjaltason, pr. i Laufási, sið- 
ar bp. (d. 1569) 155-7, 195, 
313, 335-6. 356, 406,461,502-3, 
552, 557, 607-8, 610, 667, 711, 
758, 795, 873, 876, 878-80. — 
Indriðason (eystra 1548) 643. 

— Jónsson, pr. að Holti i ön- 
undarfirði (1542-50) 126, 137, 
206, 230, 269, 420, 448-9, 739, 
782(?). — Jónsson, pr. (1 
Breiðafjarðardölum, 1546) 
499. — Jónsson, Irm. i Þórs- 



958 



REGISTR 



nesþingi (1542-50) 139, 144, 
323, 798. — Jónsson (nyrðra 
1536-42) 115, 128. — Jónsson 
á Langadalsströnd (1543) 
200-1. — Jónsson (Einarss. 
frá Geitaskarði) á Hofi i 
Vatnsdal (1544) 312, 358. — 
Jónsson (Þingeyjarþ. 1625) 
610. — Jónsson, pr. i Grunna- 
vik (d. 1707) 310. — Jóns- 
son. pr. frá Miðdal (d. 1773) 
56-7. — Kolbeinsson, pr. og 
próf. i Saurbœ á Hvalfjarð- 
arströnd (1542-9) 138, 185, 
433-4. 449, 544, 714. — Kon- 
ráðsson, pr. (1478) 30. — 
Magnússon (vestra 1543) 200. 

— Magnússon, pr, vestra 
1544-50) 300, 454, 482, 645, 
782. — munkr i Skriðu- 
klaustri 186, — Oddsson 
<Borgarf., 16. öld) 33. — 
Oddsson (Húnv. 1536) 116. 

— ólafsson, Inn. syðra (1544 
-7) 289, 570. — ólafsson, pr. 
(Snæf. 1557) 334. — ólafs- 
son, lœrðikarl(?), pr.íGríms- 
tungum (á Hólum 1611) 132. 

— Ormsson í Héraðsdal (1542 
-50) 128, 264, 280, 306, 825. 

— Pálsson á Snorrastöðum 
(ca. 1500-10) 334. — Pétrs- 
son (Dal. 1546) 482. — Sem- 
ingsson, pr, nyrðra (1545-50) 
397, 547, 670, 672, 684, 791. 

— Sigurðssón (eystra 1547) 
602, — Sigurðsson l Hauka- 
dal i DýrafirSi (1548) 637. 

— Símonarson, pr. á Landi 
(1544) 342, 402. — skrifari, 
yfirbryti í Skálholti 382. — 
Skœringsson (eystra 1417) 7. 

— Stefánsson, pr. i Vallanesi 
(d. 1740) 131, 318, 570. — 
Styrbjarnarson (eystra 1546) 
453-4. — Sveinsson, ,bóndi* á 



Knerri (1478) 29-30. — 
Sveinsson, pr, syðra (1549) 
714. — Sveinsson, munkr að 
Helgafelli 187, 433, 693, 809. 

— Tómasson (syðra 1545) 
436, — Tómasson (prests, 
Eiríkss.), skáld á Hafsteins- 
stöðum (d. 1594) 608. — Vil- 
hjálmsson (Dal. 1549-64 )719. 

— Þorgautsson (Dýraf, 1546 
-9) 492, 712. — Þoriáksson 
(Eyjaf, 1545) 404, — Þor- 
leifsson, tóni, hinn eldri 
(d. 1393) 58. — ögmundsson, 
pr. nyrðra (1546) 485, — 
ólafsdóttir: Guðrún, Halla, 
Hallfriðr, Steinunn,ÞorgerSr. 

— ólafsfjörðr i Vaðlaþingi 
857, 862, 874, 879. — 
ólafsson: Andrés, Árni, 
Benedikt, Bjarni, Björn, 
Brandr, Einar, Fiiippus, 
Gisli, Guðmundr, Hafr, Hallr, 
Helgi, Jón, Loðvik, Nikulás, 
Oddr, ólafr, Páll, Pantaleon, 
Pétr, Runólfr, Stefán, Steinn, 
Sveinn, Þórðr, Þorgautr, 
Þorkell, Þorvaldr. — : ólafs- 
vellir á Skeiðum 470. 

ólar (eltar og tilbúnar) 135. 
Oldenborg 53, 102, 167-8, 171- 

2, 174-5, 177, 180, 204, 376, 

379, 383, 392, 610, 689, 694, 

749, 752. 
ólöf Aradóttir (hins rika á 

Reykhólum, Guðmundss.) 20. 

— Björnsdóttir (Guðnas.) að 
Hrauni í Dýrafirði (1543-9) 
249, 354, 568, 724. — Lopts- 
dóttir (hins rika, Guttormss.) 
að Skarði (d. 1479) 14, 223, 
029. — Þorvaldsdóttir (vest- 

ra 1543) 229, 
ómagi 291-2, 312, 325, 430, 545, 
575, — ómagavist 634. 
ómegðaraldr 725. 



REGISTR 



959 



Ombehouden, kaupm. frá Amí>t- 
erdam 23-5. 

omnes sancti (dagr) 10, 15Í, 
165. Sbr. allra heil. messa. 

opið bréf 56-7, 79, 115-16, 125, 
128, 131, 159, 161, 164, 193, 
210, 223, 228, 252, 306-11. 
321, 338, 344, 355, 409, 412- 
13, 416, 418, 428, 438, 440, 
443-4, 453-5, 463, 466, 471, 
475-6, 478, 480, 487, 490, 502. 
507-8, 511-13, 539, 544, 546 *, 
549-52, 554, 562, 572, 579, 583, 
612, 630-1, 640, 643, 646, 648, 
650; í.64-7, 669, 698-700. 708. 
■710, 712, 718-19, 722-3, 72?- 
31, 733, 735, 743, 749, 7:1-2. 
776, 782, 806. 

orationes 851. 

ordinatio, ordinanzían hin nýja 
(sbr. kirkjuorða) 150, 191-2, 
460, 660, 690, 692, 748-9, 814. 

— orðubók 381. — orðu- 
bœklingr 136. 

516, 624, 854. 
organskrifli 194. 
Orkneyjar (Orkeney) 52, 93. 
^^nir Ásláksson, hp. á Hólum 
1356) 157. — Bjarnason, 
Pí-. að Melslað (d. 1764) 309, 

409 Daðason, sni. i Fagra- 

^«1. d. 1744 (hdr. frá honum 
notað) 119, Í45, 248, 316-17, 

326, 341, ^40, 473, 478, 489, 
^^92, 639, 042. — Eiriksson, 
P^* að Hofi i Vopnafirði (d. 
*ynr 1500) 494. — Erlings- 
son, Gislas. (1547) 594. — 
^uðniundsson (Andréss.), 
>bondi* undir Felli i KoHa- 

^^"^-^' 1549) 209-10. 

327, 699-700. Jónsson, sm. 
1 Mulaþiuíí, (1492) 50-1. — 

• ('"^yjaf. ca. 150(») 55. 

^ónsson (vestra 1533) 111, 

— Jónsson, Irm. áDraflastöð- 



um (1543 50) 291, 463-4, 706, 
716, 823. — Jónsson, hm. i 
Reykjavik (1545-50) 421, 570, 
801, 855, 857. — Jónsson, pr. 
nyrðra (1549) 686. ~ Sturiu- 
son, Im. (d. 1575) 208-12, 258, 
317, 409, 4.^2, 458, 461. 475- 
6, 505-6, 535, 563-4, 569-70, 
575-6, 579-80, 648, 674-0, 678, 
686-7, 716, 724, 769, 777-9, 
800-4. — Þorsteinsson (syðra 
1542-50) 146, 289, 780'. — 
Onnsdóttir : Járngerðr, Kri.st- 
In. — Ormsson : Bárðr, Blas- 
ius, Einar. Guðmundr, Há- 
kon, Jón, Loptr, ólafr, Sig- 
urðr, Þorleifr. — Ormsstaðir 
á Skarðsströnd 211, 575-6. 
870, 875, 880. 

ornamentum (sbr. skrúði) 116, 
310, 480, 542-3, 547, 553, 698, 
830, 852. 

Orrahóll á Fellsströnd 210-11. 

— Orrastaðir á Ásum 733-4. 
órykti 566. 

ós (= Hofsós eða Kolbeinsár- 
ós) 252. — stœrri i Miðfirði 
261. — örn. i Vopnafirði 7. 

— ósbrekka i ólafsfirði 862. 

— ósland í óslandshlið 853, 
858, 880. — ósló i Noregi 10, 
101, 157-8, 350. 

öspaksstaðir í Hrútafirði 549, 
707-8, 

Oster-Empse i Þýzkalandi 97. 
ostr 100, 190. Sbr. keszen. 
óttaboð 692. 

ÓUar Eyvindsson (Húnv. 1545) 
405. 

Ottenson, sjá Kristófer Hvit- 
feldr. — Otteson: Klaues. 

Otti Bodi (1550) 877. — Mat- 
zon, fógeti i Björgvin 52. — 
Stigsson, hirðstjóri (1542-7) 
179, 276, 323-4. 376-80, 382-3, 
386-8, 390, 392-3, 396, 411, 



960 



REGISTR 



422-4, 427-8, 435, 441-3, 452 
-3, 462-3, 488, 514, 530, 557, 
. 611, 760, 762, 766, 836-8, 845. 
Overlender: Clawes. 
Ovidii Metamorphoses 247. 
óærleg sök 737. 

páfi (páfans, páfalegt vald) 
669, 672, 744, 746, 755, 758, 
783, 790. — páfans bann 670, 
746. — páfabréf (páfans 
bréf) 212, 695-8, 728, 782-3. 

— páfadómr 756, 759. — 
páfans garðr 6. — páfaleyfi 
212. — páfalærdómr 755, 757. 

— páfaleg málefni 744. — 
páfanna setningar 790. 

páli, pálar 624-5, 854. — Pál- 
reka 311, 620, 624, 656. 

Páll Björnsson (Eyjaf. 1545) 
404. — Björnsson (eystra 
1633) 17. — • Brandsson, pr. 
nyrSra (1542-9) 129, 163, 313, 
686. — Eyjólfsson frá Hjalla 
(1547-9) 558, 740. — Gríms- 
son, sm. á Holtastöðum (1538 
-47) 115-17, 144, 311, 546-7, 
574. — Hafliðason, pr, i 
Rangárþ. (1543-4) 275, 307, 
402. — Hákonarson i Mar- 
teinstiingu (d. 1742) 167-8, 
171-2, 174, J76, 180-1, 379, 
483, 553, 711, 734, 773. — 
Hvitfeldr, siðar höfuðsmaðr 
<1545) 435. — Jónsson, sm að 
Skarði (d. 1490) 212. — Jóns- 
son, pr. að Melstað (d. 1721) 
409. — Jónsson Vídalin, hn. 
(d. 1727) 140, 491. — Ketils- 
«on (Dýraf., d. fyrir 1548) 
625-6, 712-13. — Ketilsson, 
pr. að Staðastað (d. 1720) 
777, 830. — ólafsson, pr. i 
Dölum (1524) 89. — ólafs- 
son, pr. og próf. i Vatnsfirði 
£6. — páfi ni. 695-6, 758. — 



postuli 232-3, 238, 247, 755. 

— Pálsmessa (P. um vetrinn, 
commemoratio Pauli, convei'- 
sio Pauli)34, 56, 139, 262, 289, 
479, 535, 718, 748-50, 752-3, 
760, 762; sbr. Pétrsmessa og 
Páls. — Sigurðsson alþm. í 
Árkvörn (d. 1873) 103. — 
Stigsson, höfuðsmaðr (d. 
1566) 422. — Teitsson, sm., 
þ. e. Irm. (1511) 66. — Tóm- 
íisson, sveinn Gizurar bysk- 
ups (1536-45) 113, 134, 275, 
407. — Tómasson (Borgarf. 
J544) 293. — Vigfússon, sm- 
ó Hlíðarenda, siðar Im. (d. 
1570) 218-19, 325, 328, 371, 
436, 438-9, 477-8, 525, 581, 
630, 083, 717-18. 

Palladius: Pétr. 

pallaklæði 618. — pallborð 853. 

— pallslár 740. 
Pálmason: Sigurðr. — Pálma- 

sunnudagr (palmæ) 206, 398, 
613, 704, 770, 776. — Páim- 
holt i Hörgárdal 166. 

Pálsdóttir: Ásdís, Elin, — Páls- 
son : Alexius, BjÖrn, Einar, 
Eirikr, Eyjólfr, Grimr, Jón, 
ólafr, Pétr, Runólfr, Sig- 
mundr, Vermundr, Þórðr, 
Þorleifr, ögmundr. 

panna, pönnur 628, 657. 

pannus Anglicanus 401. 

Pantaleon ólafsson, pr. i 
Grunnavik (1542-8) 144, 300, 
420-1, 645. 

pantr (sbr. lögveð) 579. 

panzarar 619, 653, 853. — 
panzarahanzkar 615. — panz- 
araskyrtur 619. 

Papey austr 343. 

papistar 459. — papistavigsl- 
ur 757. 

pappir 150, 152. 198, 852-3. — 
pappirsblað 800. — pappirs- 



REGISTR 



961 



breferi (prentuð hér í land- 
ið) 852. — pappirskver is- 
lenzkt 653. 

Parfit: Jón. 

parlament 39. 

Parvus: Matthias. 

Páskar (paschen) 12, 206, 303, 
305, 334, 382, 772. — páska- 
bók 105. 547. — páskabreferi 
852. — páskadagr 298. — 
páskavika 163, 208, 402, 542 
-3, 626, 629, 638, 770-1. 

Pass 21. 

Passio domini 197, 207, 298, 
398, 453. — passionall 852. 

pastorall (pasturall) 851-2. 

Pater noster 5, 431. 

Patina 310, 356, 627, 849-50. 

Patreksfjörðr 19, 473. 

Pawel (magister?) 88. 

Pax, paxblað 105, 699, 851. 

í*eder Anderson, Im. i Túns- 
bergi 184. 

Peningr (mynt), sjá dobbil- 
dúkat, dobbolskildingr, dúk- 
at, englott, florenus, grott, 
gyllini, Jóakimsdalr, króna, 
Lýbiku-, nobel, portugalös, 
rinsgyllini, rosenobel, skild- 
ingr dublaðr, smámynt, state- 
res, stedermönt, stotter. 

I'enna i Vatnsfiröi 629, 639. 

Pentecoste 310, sbr. hvítasunna. 

^^tr (skip) : Peter van Hul 24; 
I^etyr 49-50. — Pétr Ásmunds- 
son, Irm. á Ketilsstöðum (ca. 
1700) 340, 453, 539, 796. — 
Einarsson, fógeti á Bessa- 
stöðum, siðast pr. að Hjarð- 
arholti (1537-50) 118-19, 138, 
164-5, 186, 202, 265, 270, 272, 
282, 297-8, 310-11, 322, 377-8, 
452-3, 458, 461, 563, 565-6, 
568, 750-3, 794-5. — Gizurar- 
son, pr. að Ofanlciti (d. 1658) 
168. — Helgason (Skagaf. ca. 



1500) 545. — Jónsson (Dal. 

1531) 104. — Jónsson (nyrð- 

ra 1547) 554-5. — Jónsson, 

pr. (á Snæf. 1549-50) 729, 

809. — Kordener, skipstjóri 

197, 199. — Körner, skip- 

stjóri 424, 836. — • Loptsson, 

Irm. i Djúpadal (d. fyrir 

1546) 485-8, 497-8, 572. — 

munkr í Viðey 187. — Odda- 

son (Skagaf. 1546) 468. — 

ólafsson (vestra 1548-9) 631, 

712. — Palladius (Plade), 

Sjálandsbyskup 147-8, 151-3, 

163-4, 191, 230, 240, 458, 643- 

4, 680-1, 702-3, 754-5, 759, 

787, 790. — Pálsson, ábóti 

að Munkaþverá (1532-47) 

106, 262, .^20, 330, 458, 553-4. 

— Pálsson á Staðarhóli (d. 

1621) 115. — Pétrsson i Am- 

sterdam 25. — Pétr postuli 

357, 697-8, 758; Pétrsfé 500, 

695, 697, 720-1; Pétrskirkja 

32, 282, í Rómi 697; Pétrslík- 

neski 358; Pétrsmessa (um 

vetrinn, cathedra sancti 

Petri), 112, 295, 455, 538-9, 

737; Pétrsmessa og Páls 65, 

91, 93, 126, 136, 138-9, 141-2, 

144, 217, 221, 223-4, 302, 315, 

318-20, 322, 325, 327, 330, 

385, 394, 418-19, 421, 423, 

429, 472-3, 476-7, 499, 559, 

561, 646, 648-9, 714, 716, 780, 

782, 784-5, 790; Pétrstint 

617, 655. — Sigurðsson 

(prests, Jónss. á Grenjaðar- 

stöðum) 658. — Þórðarson, 

pr. á Staðastað (1478) 29- 

30. — Þorleifsson, Irm. á 

Sólheimum (1536) 117. — 

Pétrsdóttir : Guðrún. — 

Pétrsson: Arni, Björn, Einar, 

Eirikr, Erlendr, Geble, Hall- 

grímr, Hallr, Högni, Jón, 

6í 



962 



REGISTR 



Loptr, Magnús, <Mafr, Pétr, 
Sveinn, Teitr, Þórðr, .Þor- 
geir. 

Philippiis et Jacobus (dagr) 
390, 740, 843. — Philippus, 
sjá Melankþón, sjá ella Filip- 
pus. 

pika 151, 154, 190. 
pileus 188. 
piltayrði 608. 

Pining : Diðrik. — ; Pinings- 
dómr (1490) 295, 424, 427, 
763-4, 76Ö, 781, 806, 835, 837. 

piparkvern 614, 616, 655. 

pipur 112, 35 7 , 6 1 4, 622, (524, 
627, 655, 854. — pipuhhiti 
624, 853. 

pislabók 618. — pislarniark 
699, 851-2. — pislarvottar 
535. 

pistlar 851. 

plagsiðr 196, 271. 

Plauti Comœdiœ 246. 

Plönnies : Hermann. 

Poelgeest: Dirck. 

pœnitentiæ competentes 332, 

477. 
Pok: Henrik. 
pontificatus 697. 
porcio ecclesiæ 18, 23, 105, 

112, 270, 357, 364, 438, 476, 

491, 494, 548, 830. 

portener 153. 
portugalös 435. 
posi 184. 

postillur 190-2, 466-7, 562, 596, 
618; postillur danskar 652, 
850; postilla islenzk 129. 

postular 534. — postuleg sið- 
vcnja 469, 

Potgeter: Evert. 
Pothúrst : Jóhannes. 
pottar 356, 516, 623-4, 628, 657, 
853-5. 

Prag 245. 



predikan, predikanir 467, 540, 
596, 690, 786. 

prelátar 126, 217, 302, 316, 321, 
408, 692, 747, 808. 

prestar, prestmenn, prestleg 
stétt, preststétt, prestlegt em- 
bœtti (sbr. kennimennjr 
klerkar) 5, 126, 136, 186, 193, 
217, 230, 267-8, 301, 313-16, 
321, 325, 348, 402, 408, 411, 
469, 540-1, 596-8, 601, 685-6, 
689-90, 694, 718-19, 747, 774, 
776, 786, 794, 808, 820, 867, 
869, 877. — kaup pr. 436-7. 

— kvonfang pr. 379-81, 557. 

— læring til prcsts 450. — 
tekjur pr. 168-72, sbr. renta. 

— uppeldi pr. 168-72. — 
prestakall (loforð) 219 (sbr. 
og staðr og veiting) . — 
prestaskáli 624, 855. — 
prestastefna, prestamót, 
prestastefnubréf 91, 96, 126, 
129, 134-8, 217, 220, 230, 245, 
268, 275, 301-2, 313-16, 333, 
408, 419-20, 433, 467, 472-3, 
492, 556-7, 559, 603, 643, 671, 
673, 684, 713-14, 728, 745, 
775, 791. — prestatíðir 757. 

— prestheiðr 313. — • prests- 
fjórðungr 474. — prestsctr 
510. — prestskyld 356, 5ö9, 
600. 

Presthólar á Melrakkasléttu465, 

610. — Prestsbakki í Hrúta- 

firði 220, 721. 
prima-lestrabók 852. — prim- 

signingar 756-7. 
privilegium 72, 74, 76, 93, 385. 

395. 

processionalar 851. 

prófastar, prófastsdœmi, pró- 
fastsvald 126, 133, 185, 219, 
230, 281-4, 296, 299-300, 302, 
449, 500, 522, 525, 579, 599, 
606, 669, 684, 720, 747, 786. 



REGISTR 



963 



prosstorium (sic) 850. 
proventa 92. 

Proverbium (sic) Salomonis 

618, 653. 
Prussen 11. 
Pryn: Hermann, 
psaltari, ijsalterium 105, 152, 

191-2. 195, 547, 699, 850, 

852-3. 
psálmasöngr 685-6. 
Púðr (sbr. krud) 622, 651, 854. 
pulveres pro dentibus 152. 
Pund (sbr. sterlingspund) 26. 

— pundarar 519, 624, 855. — 
pundarasteinn 627. — pund- 
ketill 358. 

pungr 133, 198, 614, 616, 628. 

l'á 636. 

i'áðskona 664. — ráðsmaðr 
(starf, bréf) 284, 295-6, 450, 
455, 629, 639, 667, 791, 808, 
850. — ráðsmannslopt 624. 

— ráðsmannsskenima 624. — 
ráðsmannsstofa 855. — ráð- 
sveinn: Gunnar. 

Raf Duns, kaupm. 134, 274. — 
Haf: Jón, 

i*aff (rafabelti?) 100. 

Rafn Brandsson, hn. eldri íd. 
1483) 214. — Brandsson, Im. 
yngri (d. 1528) 44, 94-5, 784. 
^ Guðmundsson (syðra, d. 
fyrir 1545) 419. — Rafnsson : 
Brandr, ísleifr. — Rafnsstað- 
i Kræklingahlið 704-5. 

í^agnheiðarstaðir i Flóa 450. 

l^agnheiðr Björnsdóttir (prests 
á Melstað, Jónss.) 252-3, 726. 
" — Jónsdóttii', byskupsekkja í 
i Gröf (d. 1719) 156, 732. 

Hagnhildr Bjarnadóttir i ögri 
(ekkja Björns Guðnasonar) 
113, 143, 349, 365, 491. — 
biirkona í Skálholti 217. — 
Einarsdóttir (ekkja Jóns 



Þórðarsonar á Hvanneyri) 
124, 292-4, 722. — Jónsdótt- 
ir (k. síra Þorleifs Björns- 
sonar á Reykhólum) 193-4. 

— Þorsteinsdóttir (k. ólafs 
Árnasonar, 1545) 414-15. 

Raknadalr í Patreksfirði 326-7. 
rakstrhnifar 274. 
rán, ránskapr 26, 34, 47, 64-5, 
98, 294, 391. — ránbaugr 304. 
randadúkr 624. 

Randskonskow, sjá Hrafnkels- 
staðir. 

HangárvelHr 114, 481-2, 542, 

630. — Rangárþing 218, 

438-9. 
rangr átrúnaðr 728-9. 
Rantzau : Hans, Henrik, Jespcr, 

Melchior. 
Ráreyri i Siglufirði 862, 874, 

878. 

Rauðá i Bárðardal 877, 880. — 
Rauðalœkr í Holtum 683. — 
Rauðasandr i Barðastrandar- 
sýslu 145, 208, 316-18, 326-7, 
472, 478-9, 595, 664, 797. — - 
Rauðatindsgil, örn. i Breið- 
dal 16. — Rauðavað, örn. 1 
Leirársveit 32-3. — Rauðs- 
dalr á Barðaströnd 206-7. 

rautt vin 155. 

recess 814. — Hansaráðs (sbr- 
Hanserecessc) 25, 30-1, 43, 
46, 54, 72-7, 83, 93. 

Reene: Margvard. 

Reff: Hans. 

reflar 625. — refilsaumr 852. 

— refilsaumstjöld 853. — 
refiltjöld 621, 652. 

reformation 148. 

refsing 294, 304, 672. 

refskinn 100, 363. — Refsteins- 
staðir í Viðidal 544, 733-4. — 
Refsstaðir i Langadal 115. 

registr, registrum 106, 343, 548, 
698, 844, 850. 

61* 



D64 



REGISTR 



reiðhattr 196. — r reiðhjálmr 

619, 653. — reiði (söðul-) 
198, 620. —. reiðskapr 133, 

620. — reiðskjóti 431. — 
reiðsokkar 197. — reiðstakkr 
133, 152, 446. 

leiðipeningar 583. — : reiðsla 
624, 855. 

reikningr, reikningsskapr (sbr. 
kirkja) 14-15, 19, 97, 105-6, 
116, 133, 145, 150, 183-4, 188- 
90, 194, 205, 207, 256,273,275, 
283, 285, 295-6, 314-15, 358- 
61, 418-19, 435, 438, 447, 449 
-50, 463, 484, 500, 510, 525, 
562, 579, 582, 584, 592, 598- 
601, 606, 611, 613, 647, 650, 
666, 720-1, 783, 795, 875, 880. 

— reikningsbrestr 682. — 
reikningskver 310. 

reimar 151-2. 

reip 135, 358, 620, 656, 853-4. 
leka, rekur 624, 854. 
rekabálkr 1. — rekall (~ rek- 
ald) 503. — rekamark 1, 503. 

— Rekavik i Aðalvik 256, 
568. 

reki (sbr. hvalreki, matreki, 
viðreki) 29-30, 186, 210, 285, 
312, 366, 438, 451, 465, 472, 
481, 484, 502-3, 526, 548, 612, 
f)93, 708, 719. 

rekjárn 621, 652. 

rekkjuvoðir, rekkjóðir 356, 853. 

religio(n) 148, 225, 380, 460, 
663, 703, 748-50. 

Reliquiæ (festum reliqularum) 
261, 264. 

Remer Digmeyer, kaupm. 843. 

Remigius 247. 

reminiscere (sunnud.) 39. 

Rendsborg 97, 203, 205, 259. 

renta 14. — r. presta 474, 601, 
690. 

Reppe (í Hamborg 1483) 36. 
resigneran, sjá uppgjöf. 



réttarbót 64-5, 214, 518, 632, 
634, 672, 803. — réttarfar 70, 
193. — Réttarholt i Blöndu- 
hlið 861. — réttarker 855. 

— réttaryrði 507. 

réttr 294, 299, 477. — réttsýni 

55, 57, 128. 
Reyðarfjörðr 16. — Reyðar- 

lœkr i Vatnsfirði 629, 639. 
reyfari 290. 

reykelsi 256, — reykelsisker 
548. 

Reykhólar i Reykhólasveit 18, 
58, 193, 334, 346, 348, 355, 
629. — Reykhólasveit 58. — 
Reykholts-Reykjadalr 870. 

Reykir i Fljótum 863, 873. — i 
Hjaltadal 859. — i MiðíJrði 
129-30, 726. — i ólafsfirði 
862. — Reykir. Fjörðr 700 
(misr.) = ReykjarfjÖrðr á 
Ströndum. — • í Reykjahverfi 
344-5, 400, 873. — á Reykja- 
strönd 305-6. ~ á Skeiöuni 
(neðri) 371-3, 470, 504, 562-3. 

— i Tungusveit 57, 824. — i 
ölfusi 278. — Reykjadalr 1 
Þingeyjarþingi 115-16, 261- 

3, 346^ 537-9, 553, 666-7, 710- 
11, 773. — Reykjaheiði í 
Þingeyjarþingi 5, — Reykja- 
hlið við Mývatn 5, 262, 553- 

4, 668. — Reykjahverfi i 
Þingeyjarþingi 344-5, 400. — ■ 
Reykjamannahagi í Hvömm- 
um 345, 399-400. — Reykja- 
nes i Barðastrandarsýslu 18, 
629, — Reykjarfjörðr á 
Ströndum 18, 20, 209-10, 700. 

— Reykjarhóll i Fljótum 863, 
874, 878, — i Fljótum (ann- 
ar) 863. — Reykjaströnd i 
Hegranesþingi 305-6, 396-7, 
872. — Reykjavik i Bjarnar- 
firði 705. 

Reyneken: Jóhann. 



REGISTR 



965 



Reynines 545, 593. — Reyni- 
staðr (-staðai'klaustr, Reyni- 
ncs, Reyninesklaustr, Staðr á 
Reyninesi) 377-8, 466, 516, 
545, 593, 779, 785, 870. — 
Reynivcaiir i Kjós 708-9. 

riðsverð (ryðsverð?) 274. 

Rif á Snœfellsnesi 98, 368-9. 

rifting 9. 

Riga á Liflímdi 44. 

Rikarðr, liertogi 1 Gloucestcr 
(1477) 26-7. 

riki 13, 35. — rikismarskálkr 
396. — rikisráð ( rikisins 
ráð) 2-3, 31, 37, 88, 350, 372, 
380-1, 568. — ríkisskjalasafn 
IDana (hdr. þaðan notuð) 64, 
67, 82, 96, 100, 106-7, 111, 
113, 118, 155, 204, 259, 265, 
295, 297, 322, 369, 377-9, 382, 
386, 390, 392, 396, 423, 435, 
488, 505-6, 530, 535, 578, 593, 
611, 643, 662, 680, 696, 735, 
760, 764, 767, 780, 787, 800, 
825-6, 831. — • rikisskjalasafn 
Englendinga 26, 98. — ríkis- 
stjórn 4. 

Tiklingr (recling) 100. 

Hnsgyllini 189, 616. — rinskt 
vín 152-3. 

Rip i Hegranesi 515, 861. 

Hst 628, 853. 

Robert Campan i Hull 49. — 
Legge, enskr skipstjóri 107, 
110. — Michelsen i Hull 49. 
— Vete, Englendingr 98. 

Hóðugrund i Blönduhlíð 704-5, 
874, 878. — Róðuhóll i Slétta- 
hlið 863. — róðukross 531. 

Roetgerszon : Hermann. 

rógr 122, 563. 

fióm, Róma, Rómakirkja 237, 
460, 640, 672, 695, 697-8, 728, 
755, 790. — Rómaskattar 625, 
720-1. — Rómverjar, bréf 
Páls til R. 531. — rómversk 



lög 745. — rómverskir bysk- 

upar 534. 
Ropp, G. W. von (útg. Hanse- 

recesse) 11, 25. 
rósaflugél 852. 
Rosenkrantz: Niels. 
rosenobel 435, 488. 
Rosmhvalanes (Rosmalanes, 

Rosthvalanes) i Kjalarnes- 

þingi 133, 402, 571. 
roskering, rotscher 86-7, 100, 

sbr. fiskr (stokkfiskr). 
Rostock 30-1, 46, 154. — Ro- 

stockeröl (Rostocksöl) 153, 

190. 

Rugia (:= Vindland) 230. 

rúmstokkar 740. 

Runa i Fiskabjargi 550. 

Runólfr Einarsson i Hafrafells- 
tungu (1727) 667. — Hös- 
kuldsson, ,bóndi* (á Leirá) 
(1482) 32-3. — óiafssoit 
(Eyjaf. 1543-5) 213, 303, 404. 

— Pálsson (eystra 1390) 4. 

— Þórðarson (syðra 1704) 
716. — Runólfsson: Filippus, 
Hallsteinn, Hildibrandr. 

rupl 13-14. 
ryðsverð(?) 274. 
lygissogen 196. 
rykkilin 850. 
rykti 404. 

Rögnuson: Þorstcinn, 

Rögnvaldr, pr. á SkinnastÖðum 
(ca. 1520) 552. — Kráksson 
(Eyjafirði 1543-5) 213, 303, 
404, — RÖgnvaldsson : Tumi. 

rökfrœði (nám i skólum) 247. 

röng tiund (sbr. tiund) 64. 

Rördam, Holger Fr. 230. 

Sacramenti 380., — sacrarium 
357. — sacrarium-handklæði 
852. — sacrarium-munnlaug 
850. 

safnaðarmenn 237. 



966 



IIEGISTR 



sagir, sög 617, 655. 854. 

sakamaðr (sakanienn, sekir 
menn) 202, 227, 360, 391. — 
sakaráberi 70, 405. — sakar- 
gift 786, 810-11, 813. — sak- 
ferli, sakeyrir (sbr. sekt) 
119-20, 207, 254-6, 287-8, 290, 
420, 428-9, 453, 493, 560. 565, 
578-9, 842. — saklaus maðr 
637. 

sál (ílát) 854. 

sál : sálnanna áhyggja (sbr. 
cura animarum) 469. — sálu- 
hjálp, sálarinnar hjálp 5, 532, 
541, 597, 756, 820. — sálu- 
hjáipari 757. — sálumessa 6. 

saladagr 8. 

Salamon (Skagf. 1546) 517. — 
[Einarsson?] syÖra (1542) 
134. Sbr. Salómon. 

Salbjörg (nyröra 1550) 871. 

Salómon Ouðmundsson, pr. 
syðra (1548-50) 645, 669, 782. 
— Jónsson, pr, að Mosfelli 
(d. 1060) 225. — konungr: 
Salonionis Proverbium (þ. e. 
Proverbia) 247, 618, 653. — 
Salómonsson : Einar, Jakob. 

salt 273, 426. — saltaðar húíSir 
100. — saltfiskr 80, 147. — 
saltker, saltsker, saltsier 614, 
626, 655, 681. 853. — Saltvík 
á Tjörnesi 865, 877. 

sambúð 335-6. samdrykkja 
200, 43t. — samkunda 431. — 
samlag heilagra manna 6. — 
samncvti við kristna menn 
746. — samningr, sami 54, 
121, 216, 258, 631. 642. 646, 
650. 

Sámsstaðir á Hvitársíðu 331, 
731. 

Sandá 1 Svarfaðardal 867, 875, 
— Sander Jonssen (i 
Björgvin 1529) 100. — Sand- 
ey á Breiða'firði 629. 639. — j 



SandfcII i örœfum 364. — 
Sandgerði á Miðnesi 716-17. 
— Sandhólar á Tjörnesi 864, 
875. — Sandnes á Selströnd 
56. — Sandsendi fyrir Hraun- 
löndum 29-30.— Sands- 
hreppr (= Rauðasandshr.) 
10, 19. — Sandsson: Mikel. 
sár, sáir 624. 

sáradúkr 197, 445, 448. — sára- 
dúkstreyja 445. — sársaukar 
518. 

sátt, sáttarunileitanir 249, 268, 
367, 433. — sáttmáli 2. 

Sauðá i Borgarsveit (Sæmund- 
arhlið) 466. 515. — Sauðafell 
í Dölum 669, 799, 803-5, 808, 
852, 871. — Sauðanes á Upsa- 
strönd 868. — sauðfé 95. — 
sauðir 65, 147, 228, 310, 315. 
357-9, 404, 450, 516-17, 584-9, 
591, 623, 628, 681, 720, 724, 
742, 772, 793, 853, 855, 857, 
877; sauðarkrof 681; sauðar- 
mörsiðr 853; sauðaþjófnaðr 
404. — Sauðlauksdalr á 
Rauðasandi 327, 472-4. 

saumr 621, 652. 

Saurar á Skagaströnd 868. 875. 
879. — Sauravatn, örn. á 
Mýrum 103. — Saurbœr i 
Döluni 79, 89, 104. 206, 484, 
486, 496-7, 547, 595-6, 720; 
S au rbœj a r f j a r a ( -f j ö r u r ) 89, 
97, 548. — á Efribyggð 
i Skagafirði 337-8. — í 
Eyjafirði 209. — á Hval- 
fjarðarströnd 432-4, 577. — 
i Kolbeinsdal 858. — á 
Rauðasandi, sjá Bœr. — í 
Siglufirði 862. ~ í Vatnsdal 
554-5. — saurblöð 614. — 
saurdúkr 851; silfrneraðr s. 
851. 

Scháfer. D. 30-1. 36, 39, 43-4, 
46, 51, 54, 70-2, 74, 83-5, 87. 



REGTSTR 



967 



Schmidt: Lytken. 
Schneidewinth: Adam. 
Scholastica virgo (dagr) 46, 

693, 695, 754. 
Schomaker: Hans. 
Schulte: Luder, 
•Schuthar: Hermann. 
Schöning: Jóhann. 
^ccrctum, secret 46, 116, 170, 

175, 264, 330, 416, 503, sbr, , 

innsigli. 
scdes apostolica 15. 
«egldúkr 621, 652. 
sekkir 621, 853. 
sekt 86, 92, 127, 215, 218, 289, 

293, 426-7, 457, 505, 507, 519, 

578, 633-4, 671, 742, 807. 
sekvenziur, sekvenzíubók 547- 

8, 851, 854. 
sel 4, 124, 128. — selför 4, 396 

-7, — selstaða 4, 124, 418, 

722. 

Selá á Skaga 862. — i Vopna- 
firði 159. — Sclandt (i Hol- 
landi) 41. — Selárbakki á 
Árskógsströnd 734-5. — Sel- 
árdalr i ArnarfirSi 219, 440, 
494-5, 743-4. — SeljahliÖ i 
Eyjafirði 873. — Seljaland í 
AlptafirSl vestr 23. — Scl- 
landsalin 150-1. — Selnes á 
Skaga 861. — Selskcr við 
Barðaströnd 317. — Sel- 
strönd á Ströndum 18, 56-7. 
- — Seltjarnarnes i Kjalarncs- 
þingi 449, 527. — Selvoga- 
iiumar í Dýrafirði 025, 635 
712-13. — Selvogr í Arnes- 
bingi 114, 146-7, 288-90, 368, 
472, 558, 569-70, 592, 771-3, 
779-80. 

Semblow: Clas. 

Semingsson : ólafr, 

sendibréf 619, 736, 741; heimu- 
leg s. 271, sbr. bréf. 

september (mán.) 495. 



serkr 310, 357, 851. 
scrmonar, sermonsbœkr 467, 

540-1, 596, 618, 652, 850. 
sessa 618-19, 621, 651, 653-4, 

851-2. — sessuver 625. 
Sesselja, sjá Gecilia, 
séttareiör 405, 673. 
sexagesima (sunnud.) 611. — 

sexæringr 489-90, 854. 
Seyðarfjörör (Seyðisfjörðr) i 

Múlaþingi 717-18, — vestra 

(Seyðursfj.) 23. 
Seyla í Skagafirði 44, 741. 
Shele: Nicholai. 
sía, síur 681. 
síða, síður 623. 
Síða i Refasveit 868, 875, 879. 

— Síðumúli á Hvítársiðu 869, 
«75. 

sifflett (sbr. cyflett) 197. 
sifkona 670. 

Sigfús (Fúsi, Vigfús) Brú- 
mannsson (Magnússon, brú- 
manns) 300-1, 354, 583, 716. 

— Guðmundsson, pr. nyrðra 
(1549) 686.~Jónsson (Þing- 
eyjarþ. 1625) 610. — Þor- 
láksson, yngri, lrm< á Núpu- 
felli (1704) 346. — Sigfús- 
son: Magnús. 

sigillum 520, 747, sbr. innsigli. 

sigling 37, 224-5, sbr. verzlun. 

Siglunes i Siglufirði 862. 

Sigmundr Eyjólfsson, bp. (d. 
1536) 326. — Guðmundsson, 
pr. á Skinnastöðum (d. fyrir 
1544) 340, 551-2. — Gunn- 
arsson frá Lokinhömrum 
(1545-50) 443-5, 513, 633-4, 
636-7, 713, 770-1. — Pálsson 
(Grimsnes, 1545) 415. — Sig- 
mundardóttir : Bergljót. — 
Sigmundsson: Arni, Jón, 
Sveinn, Þórarinn. 

signet (sbr. innsigli) 120, 123, 
129 149, 164, 167- 169. 17C. 



968 



REGISTR 



176-7, 180-3, 206, 221, 249, 
259, 287, 375, 377, 380, 661, 
686, 702, 743, 743, 769, 800; 
arfborið signet 514. — sign- 
ctshringr 133, 189. 

Sigríðr Andrésdóttir (k. Helga 
Gíslasonar) 316-17, 326-7, 
642. — Björnsdóttir, Guðna- 
s. 354, 568, 665. — Einars- 
dóttir frá Espihóli (Bryn- 
jólfss.) 260-t. 553-4, 667-8. — 
Halldórsdóttir (áb. Tyrfings- 
sonar) 89. — Jónsdóttir, 
Stiirlus. (1550) 823. -— Mag- 
núsdóttir, Björnss. (k. Tmna 
Þorgrimssonar) 824-5. 
Sigurðardóttir : Halldóra, Helga, 
Ingihjörg, V.ilborg, Þuríðr. 

Sigurðr Árnason, pr. að Skorra- 
stöðum (d. 1669) 3. — 
Árnason, pr. að Krossi i 
Landeyjum (d. 1754) 401. — 
Ásbjarnarson (Grímsnes, 
1545) 415. — Bjarnason (frá 
Klofa, Torfas.) 417.— Björns- 
son (Borgarf. 1542) 124. — 
Björnsson, Im. (d. 1723) 725. 
— : Brandsson (Húnv. 1525) 
95. — Brynjólfsson í Selvog- 
um (1548) 636. — Böðvars- 
.von (Dal. 1543) 207. — Daða- 
son (Dal. 1546) 546. — Egiis- 
.son (Grimsnes, 1545) 415. — • 
Einarsson (nyrðra, á 16. öld) 
502. — Einarsson, pr. i Saur- 
bœ i Eyjafirði (d. 1640) 264. 
— Eyjólfsson (Borgarf. 1550» 
806. — Geirmundarson á 
Hvoli í SaurbGc (fyrir 1500^ 
58. — Guðnason i Tungufelii 
7-8. — - Jónsson, officialis og 
pr. að Grcnjaðarstöðum 
(1542-50) 153, 1.55-7, 178, 195, 
330, 344-5, 399-401, 461, 553, 
.557, 607-8, 658, 696, 698-0, 
710-11, 758, 848, 873, 876-8; 



Sigurðarregistr 775, 848. — 
Jónsson (Svarfd. 1543) 268. 

— Jónsson, pr. að Presthói- 
um (d. 1661) 610. — Mag- 
nússon (eystra 1704) 643. — 
Narfason i Fagradal (1506- 
27) 60, 89, 97. — Nikulásson, 
pr. í Húnvþ. (1545-50) 397, 
547, 707, 730-1, 777, 785. — 
Oddsson, Irm. í Búðardal 
(1506-48) 59-60, 89, 112, 141 
-2, 144, 206, 211, 221, 266, 
286, 322, 356, 556, 676. — 
Ormsson i Bœ á Rauðasandi 
(1547-8) 594, 665. — Pálma- 
son á Brciðabólstað (ca. 
1700) 563, 674, 720, 737. — 
SigurðvSson (Kjós, d. fyrir 
1549) 709. ~ Sigurðsson 
(eldri) landþingsskrifari og 
sm. i Saurbœ á Kjalarnesi (d. 
1745) 206, 482-3, 630. — 
Sturluson (Eyjaf. 1544) 336. 

— Þorleifsson frá Glaumbœ, 
Árnas. (1488) 44. — Þor- 
móðsson (Dal. 1546) 482. — 
Þorsteinsson (Múlaþ.) 1492) 
50-1. — Þorsteinsson, pr. sið- 
ast i Grimsey (Eyjaf. 1547) 
537-8. — Sigurðsson: Ari, 
Auðun, Bogi, Brandr, Bryn- 
jólfr, Böðvar, Einar, Gísli, 
Guðlaugr, Hólmfastr, ísleifr, 
Jón, Kolbeinn, Magnús, Narfi, 
Oddr, ólafr, Páll, Pétr, Sig- 
urði', Tómas, Þorgeir, Þor- 
gils, Þorkell, Þorsteinn. 

Sigvaldadóttir: Halldóra. 

Sigvarðr Halldórsson, áb. í 
Þykkvabœ (1542-50) 138, 176 
-7, 186, 281, 450, 643-4, 680 
-1, 728, 757. — Þéttmarsson, 
bp. 1 Skálholti (1238-68) lö- 

Sigvatr Guðmundsson (vestra 
1543) 202-3. — Sigvatsson: 
Jón. 



REGISTR 



969 



Sigtrúðr Narfadóttir (k. Jóns 
Arngrimssonar i Einholti) 
607. 

síki 57, 577. — sikisspottr 577. 

silfr 126, j.;í4, 184, 190, 194, 
198, 305, 366, 426, 508, 594, 
599, 614, 626-7, 647, 772, 
777, 780, 785, 850-1, 853-4, 
brennt s. 256. — silfranipli 
620. ^ silfrheit 614, 622, 627. 
654. — silfrdiskar 620. — 
silfrfat 196. — siifrfesti 
149, 401. — silfrflaska 
154. — silfrforkr 199. — 
silfrhnappar 614. — silfr- 
hömplar 850. — silfrkaleikr 
719. — silfrkanna 189, 199, 
569. — silfrkórónur 850. — 
silfrkross 189. 615. — silfr- 
lindi 189-90, 402, 615, 022, 
628, 849. — siiírnál 615, 627. 

— silfrpijia 615, — silfrsalts- 
ker 620. — silfrskál 365, 613, 
615, 619, 622, 659. — silfr- 
skeiS 197, 594. — silfrspírur 
619. — silfrspónn 155, 198- 
9, 363, 614-15. — silfrsprotar 
615. — silfrstaup 613-14, 622. 
853. — silfrtala 615, 627. 

silki 151-2, 852. — silkiboröi 
446. — silkiglit 651. — silki- 
Ijald 621, 625, 651. 

sihingr 551. 

'^hneon (Nýja testam.) 598. — 
Simeonsson (Símíonsson) 
Gisli, Þórarinn. 

Simon Gottkens, kaupm. 230. — 
Jónsson, pr. i Skálholti, sið- 
ar í Kálfholti (1542-9) 133, 
226-7, 248, 295, 305, 321, 328, 
341, 343, 371, 373, 401, 429, 
433-4, 436, 457, 470, 478, 480 
-1, 489-00, 492, 495, 526, 562, 
714. — Vrodelond, kaupm. 
27 Simonarmessa 194, 801. 

— Símonarmessa og Júdasar 



67, 265, 503. — Simonarson : 
ólafr, Sæmundr, Þorsteinn, 
Sjáland (Selandia, Seelandt, 
Sehelandt) 153, 163-4, 230-1, 
384, 392, 394, 458, 702-3, 
774-5. 

Sjávarhorg (shr. Borg) i Skaga- 

firöi 880, 
sjálfdœmi 335-6. 
sjóföt 448. 

Sjónarhóll, örn. i Leirársveit 
32. — sjónhending 32, 103, 
415, 577. 

sjöund 439, 724. 

skaflaskeifur 621, 652. 

Skafti Loptsson, pr, að Setbergi 
(1571-1624) 104. 

skaftpönnur 616, 623, 654. 

Skagafjarðarsýsla 815, 819. — 
Skagafjörðr 5, 10, 23, 56, 82, 
96, 115, 128-9, 250, 252, 312- 
13, 337-8, 398, 412-13, 466, 
468, 486, 518, 673, 704-5, 726, 
741, 775-6, 779, 785, 824, 878. 
— Skagaströnd 330, 413, 508 
-9, 776, 880. — Skagi i Dýra- 
firði 559-60. — Skagi nyrðra 
312, 412, 785, 861-2, 870. 

skák 207. — skák, sjá heinskák, 
tannskák. 

skál, skálir 195, 311, 357, 516, 
619, 624, 626-7, 681, 853, 855. 

Skálá i Sléttahhð 872. — Skála- 
nes í Vopnafirði 6-7. — 
Skálavik við Isafjarðardjúp 
144. 

Skáldalœkr i Svarfaðardal (sbr. 
Skjaldalœkr) 873. — Skálds- 
staðír í Eyjafirði 465. 

Skálholt í Byskupstungum 
( -byskupsdœmi , dóniki rkja , 
kirkja, staðr, stóll) 4, 6, 8, 
13-15, 29, 34, 86, 91-3, 118- 
22, 126, 133-6, 138, 141, 145, 
149, 158, 163, 165-72, 174, 
176-7, 185-6, 200, 202, 206, 



f^EGISTR 



217, 219, 224-8, 249, 256-7, 
259-60, 267. 270, 273, 279-80, 
284-8, 294-6, 299-303, 305, 307, 
314, 316, 320-2, 325-8,332,335, 
340-4, 347, 349, 361-3, 368, 
371-3, 382, 401-2, 408, 411, 
417-21, 427-34, 436-7, 441-3, 
449, 455-6, 462-3, 466-73, 475- 
8, 480-1, 484-5, 490-2, 494-7, 
499-502, 504-5, 509-12, 520, 
522, 527, 527, 529, 531-2, 536, 
540-4, 548, 550, 557-61, 564, 
568-9, 578, 580, 582, 584, 597, 
600, 602, 611, 613, 626, 640, 
643-7, 650-1, 663, 669-71, 673, 
680-1. 684-6, 689-90, 694, 702- 
4, 713-16, 719-21, 728-9, 738, 
743-5, 750, 781-3, 788-92, 794, 
797, 802, 808-11, 813, 815, 821, 
830.— Skálholtsvik á Strönd- 
'tim (sbr. Vík) 721. 
^káli 740. 

skálkr 294, 812. • 

Skammbeinsstaðir (umboð) i 
Holtuni 586, 590-1. 

skápr 619, 628, 653-4, 657, 854. 

skarð 577. — Skarð á Landi 
821-2. — i Langadal (Gcita- 
skarö) 56-7, 162-3, 311-12, 
358. — i Gönguskörðmn 396- 
7. — á Skarðsströnd 14, 17, 
19, 211, 213, 229, 297-8, 481- 
4, 497. — Skarðsá i Vopna- 
firði 159. — Skarðsdalr i 
Siglufirði 862. — Skavð- 
strönd í Dölum 14, 19, 213, 
■229, 298, 482-4, 497. 

Ska r f ssta ð i r í H va m ni s s v c i t 
673, 685. 

^karjárn 357. — skarklofi 153. 

skata 304. 

Skatastaðir í Austrdal 860. 

skattr 289-90, 506, 515, 811, 815, 
819-20. — skattbóndi 474. — 
skattgjafir 2. — skatthald 
288, 290. — skattland (frei 



schatzlandt) 386. — skatt- 

vaðmál 738. 
Skefilsstaðir á Skaga 515. 
Skeggbjarnarlœkr i Leirársveit 

32-3. 

Skegghallssýsla 576-7. 

Skeggi Oddsson (Borgarf., 16. 
öld) 33. — Skeggjabrekka í 
ólafsfirði 862. — Skeggja- 
son : Bjarni, Oddr, Styrbjörn. 

skeið 189-90, 626-7. — Skeið- 
[in] i Árnesþingi 371, 373, 
451, 470, 504, 563, 585, 589, 
591. — Skeið Iijá Þorláks- 
höfn (Vikarsskeið) 447, 472, 
481, 526.— Skeiðará í Skafta- 
fellsl)ingi 282, 299-300. 

skeifur 135, 448, 519, 624, sbr. 
skaflaskeifur. 

skemma 616. 

skeni m d i r ( -áv erki , -1 cmstr ) 

635-6, 638. 
sker 316-17, 505. — skcrboð 

622, 652, 657, 854. — sker- 

diskar 853. 
skerðingar 623, 628, 657. — 

Skerðingsstaðir i Reykhóla- 

sveit 18. 
Skiðason : Guðmundr, — Skiða- 

staðir i Tungusveit 824. 
skildingr, dubblaðr 195, sbr. 

Lýbikuskildingr. 
skildir 622, 027. — skjaldar- 

brot 622. 
skileyrir 811. — skilgetin börn 

209, 486. — skilnaðarsök 271. 
Skilmannahreppr i Borgarfirði 

800. 
skinka 190. 

skinn 100, 151, 190, 277, 521, 
620, 623, 853. — Skinnalón á 
Melrakkasléttu 465, 872. — 
Skinnastaðir iöxarfirði 551-2. 
— Skinnastaðasel i öxarfirði 
551. — Skinnþúfa i Hólmi 
860. — skinnbekkr 620. — 



flEGISTR 



skinnbrœkr 623. — skinn- 
glófar 853. — skinnkoddi 
620, 656. — skinnstakkr 623. 

íikjaldalœkr x Svarfaðardal 336 
-7, sbr. Skáldalœkr.— Skjald- 
vik i Krœklingahlið 330. 

Skjallandifoss á Barðaströnd 
119. 

í.kip 2, 21, 23-4, 26, 45. 49, 100, 
150, 190, 218, 272, 301, 303- 
4, 323-4, 368-9, 390, 423, 426 
-7, 462, 527, 540, 560, 592, 635 
-6, 638, 781,795, 888, 843, 847, 
854. — skípagjald 389. — 
skipahald 382. — skipatoUr, 
skiptollar 426, 815. — skip- 
hrotsmenn 426. — skipgerð 
218. — skipherrapípur 627. 
— skipkelill 854, skipleig- 
ur 468. — skippund 100. — 
skipsáróðr 294, 807. — skips- 
fólk 149-50, 839. ~ skips- 
kokkr 149. — skipstaöa 418, 
472, 550- — Sbr. cnnfrenir 
íikkeri, Anna, Anthony, árar, 
áttæringr, bátr, Brijnara- 
Samson, dugga, farmaskip, 
fiskibátr, herskip, Jakob, 
litle Petre, Magdalcna, Mich- 
ael, Pétr, rá, segldúkr, sexær- 
ingr, Stakkr, teinæringr, 
tólfæringr, Tómas. 

■skipti (á búi) 187-8..— skipta- 
bréf 44, 58, 311-12, 416-17, 
725. — skiptitiund 213-14. 

^ikirnarmunnlaug 310. 

-skjal, skjöl 16-17, 33, 582. — 

skjalasafn, sjá Danzig, Lý- 
bika. 

skógar, skógarþartr, skógar- 
teigr, skógarhögg 16, 33, 308, 
316-17, 577, 629, 639, 719. ~ 
Skógar i Reykjahverfi 344-5, 
872. _ Skógskáli („Schog- 
skali" mun vera misr. fvrir 
ísóJfsskáli) 368. 



skólar 175-9, 230, 245-8, 750. — 
skólameistarar 176. 

skór 196, 198, 274, 277, 445, 616, 
618, 622, 624, 651. — skóhorn 
153. — skóleistar 150. — skó- 
saumr 134. — skótöskur 620. 

skor 740. — Skor[r]adah' í 
Borgarfirði 33, 124, 290. — 
SkorrastatSir í Norðfirði 3. — 
Skor [r] avik á Fellsströnd 
580. 

skot 808. — Skotar (skozkir) 
15, 99. — Skotland 101. 

skraddari 151-2, 199. — skradd- 
arasveinn 151-2, 199, 

Skrapatunga á Skagaströnd 
868. 

skroið 3, 25, 210, 275, 425, 437, 
442-3, 448, 518, 569. 579, 592, 
623, 772, 780-1, 854, 857. 

Skrevenhaven (hjá JJamborg) 
195- 

Skriða, Skriðuklaustr 159, 176- 
7, 186, 602. — i Reykjadal 
822. ~ Skriðdalr i Múla- 
l)ingi 539. — Skriðufell i 
Eystrahreppi 361. — Skriðu- 
gerði, öx'n. i Ljósavatnsskarði 
329.— Skriðuhverfi i Reykja- 
dal 823. — Skriðuland i 
líolbeinsdal 858. 

skriffæri 614, 618. — skrifkist- 
iU 618. — skrifstokkr 618. — 
skrift (nám í skólum) 246. 

skrin 850. — skringerð 6. 

skriptir 227, 313-14, 344, 429- 
31, 499, 671-2, 729, 783. 

skrúði 356, 553, 627, 850. — 
skrúðakista 105. — skrúðhús 
225, 341, 438, 480, 850. — 
skrúðklœði 431. 

skrúfur 150, 197. — skrúfuhani 
197. 

skræður 311. 

Skröfhistaðir i Svarfaðardai 
867. 



972 



REGISTR 



Skúfsstaðir (Skúps-) i Hjalta- 

dal 853, 859. 
Skuggabjörg i Deildardal 858. 
Skúlason: Bjarni, Grimr, Guð- 

mundr, Hjörleifr, Jón, Þor- 

lákr. 

skuldir, skuldaskipti 174, 224, 
798-9. 

Skuldske : Anneke. 

Skúli Guðmundsson, Irm. i 
Húnvþ. (1542-7) 144, 163, 
311, 330, 487, 546-7, 574. — 
Loptsson (ríka, Guttormss.) 
19, 22-3. — Tómasson, Irm. 
i Rangárþ. (1543) 218. — 
l>órðarson (Dal. 1504) 546. 

— Þorláksson. pr. á Gren- 
jaðarstöðum, d. 1704 (hdr. 
frá honum notuð) 262, 303, 
335, 337, 508, 537-8, 551-3, 
556, 609, 667, 698, 706, 743, 
750-1, 791, 794, 82L 

skurðgoð 531, 533. 
skurðr 545. 

skurn 613, 622, 627, 853. 
Skutulsfjörðr 774. 
skyldurekstr 117. — skyldutið- 
ir 134. 

skyr 294, 358, 855. — skyrbúr 
855. 

skyrta 155, 190, 196, 198, 615, 
637. 

skœði 135. — skœðahús 623. — 

skœðatolh- 474. 
skæri 850. — Skæringsson: 

ólafr. 

Skörð i Reykjahverfi 872. — 

Skörðugil á Langholti 861. 
Sköruvik á Langanesi 493-4, 
Slafar (= Vindr) 171. 
slapar 303. 

slátr 9, 281. — slátrnaut 281. 

— slátrskemma 628. 
sláttr 359, 519. 

sleif 628, 853. 

Sleitistaðir i Kolbeinsdal 858. 



~ Sleitunaust i Seyðarfirði 
719. 

Slésvik 35, 102, 167-8, 171-2, 
174-5, 177, 180, 204, 370, 379, 
383, 392, 610, 689, 694, 749, 
752. 

Sléttahlíð i Hegranesþingi 863. 

— Sléttanes i Dýrafirði 635. 
Sléttardalr í Húnavatnsþingi 

23. — Sléttur i Fljótum 863- 
Slóðholt, örn. á Mýrum 103. 
sloppar 851. 
slotskemma 854. 
smábjöllur 851. — • smáhundar 

412. — smájarðir 526, 726. 

— smákaleikar 852. ■ — ■ smá- 
kerald 358, 657, 855. — smá- 
klukkur 851. — smákram 275. 

— smaltunna 198. — smá- 
mynt 426. — ■ smáskálir 853. 

— smástaup 853. — smáti- 
undir 474. - — smávaðmál 621. 

— smávoðir 269, 363. 
smiðr 309, 410. — smiðakaup 

133. — Smiðjuskógr i Bárð- 
ardal 330. — Smiðjuvað, örn. 
i Grafningi 415. 
Smith: Jofrey. 

smjör 9, 190, 210, 216, 228, 258, 
275, 294, 358, 378, 447, 450, 
468, 482, 506, 518-19, 521, 
543, 555, 562, 579, 592, 605, 
620, 624, 628, 647, 656, 681, 
723, 772, 793, 849, 854-7, 876- 
7. — smjörjárn 855. — smjör- 
kista 620, 656. — smjörklefi 
628. — smjörpundari 627. — 
smjörstampr 217. — smjör- 
tunna 855. 

Smydt: Ludolf. 

Smyterlouwe (úr Svíariki) 88. 

sniðlar 624. 

Snjólfr Rafnsson, ,bóndi' und- 
ir Asi i Fellum 327-8. 
Snjólfsson: Eirikr. 

Snóksdalr i Miðdölum 326-7, 



REGISTR 



973 



332, 440, 497, 499-501, 549-50, 
563, 567, 669, 674, 684. 686, 
688, 736, 750, 777-8, 799-801, 
818. 

Snorrason: Eínar, Guðmundr. 

— Snorrastaðir í Hnappa- 
dalssýslu 223, 334. 

Snorri (i Árnesþ. 1543) 268. 

— Ásgrimsson (Húnv. 1542) 
125. — Grirasson (Eyjaf. 
1549) 734. — Gunnlaugs- 
son (vestra 1501) 57, — 
Helgason (vestra 1516) 67. 

— Hjálmsson, pr. i Skál- 
liolti og officialis, siðar 
i Holti undir EyjafjöUiim 
137, 149, 151, 153-4, 174, 189, 
195, 199, 248, 257, 259, 273, 
275, 306-7, 328, 402-3, 419, 
421, 433-4, 436, 473, 489-90, 
492, 495, 559, 598, 600, 646, 
714, 790-1. — Jónsson, pr. 
að Miklaholti, siðar að Görð- 
um á Akranesi 285-6, 433-4, 
544, 646, 714, 809. — Jóns- 
son, pr. í Eyjafirði (1594) 
733. — Jónsson, pr. að 
Helgafelli (d. 1756) 122, 341. 

Snæbjörn Halldórsson á Keld- 
um (1543-5) 218, 259-60, 436. 

— Snæbjarnarson : Björn, 
Gísli, Markús, Torfi. — Snæ- 
fellsjökull 369. — Snæfells- 
jökulssýsla 506. — Snæfells- 
nes 267, 514. — Snæfjalla- 
strönd 230. — Snæfjöll á 
Snæfjallaströnd 230. 

snœri 274, — snœrishenkr 621. 

— Snœringsstaðir i Svina- 
dal 868. 

«oðhús 855. 

sókn 679, 711. — sóknari 340. 
679. — sóknarmenn, -fólk 3, 
690. — sóknarmenn sýslu- 
manna 214. 

Sóíheimar i Svinadal 869, 875, 



879. — i Sæmundarhlið 398, 
726. — Sólmundr Erlingsson, 
Gislas. (1547) 1547) 594-5. 

— Solveig Bjarnadóttir (An- 
dréss.) 521. — Björnsdóttir 
(hins ríka) 144, 211-12, 346, 
351. — Hallsdóttir (siðari k. 
Þorleifs Grímssonar áMöðru- 
völlum) 694. — Jónsdóttir 
(frá Svalbarði, Magnúss.) 
679. — Rafnsdóttir, abbadís 
að Reynistað (1545-7) 435, 
545-6. — Sólvik (i Dan- 
mörku) 106-7. 

Sórey á Sjálandi 141. 
sótdrift 613, 623, 654. 
sótt 462. 

Spákonufell á Skagaströnd 
868, 875, 879. — spámenn 
755. 

Spangenberg,Jóhannes 246,882. 
Speculum regale 618. 
spégautr (uppnefni) 457. 
spegiU 150. 
spenill 150. 
spennur 190, 361, 
sperlar 854. 
spil 152. 

spillvirkinn á krossinum 758. 

spirur 626, 853. 

Spjaldhagi 1 Eyjafirðí 338-9, 

7ÖÖ. 
spjót 619. 

spónn, spœnir 152, 184, 311, 
357-8, 516, 624, 681, 855, 

sprang 613, 625, 654, 852. 

Sprengisandr 361, 364, 441, 

sproti 445, 628. 

staatsarkiv, sjá Danzig. 

Staðarbakki i Miðfirði 160, 406, 
649, 730-1. — Staðarfell 
(Fell) á Fellsströnd 208-9, 
211, 458, 475-6, 580, 769-70. 

— Staðarhóll i Siglufirði 862. 

— i Saurbœ 79, 90, 104, 484^ 
8, 496-9, 547-8, 564, 572, 604. 



974 



REGISTR 



— Staðarsveit í Hegranes- 
þingi 779. — á Snæfellsnesi 
285-6. — Staðastaðr, sjá 
Staðr. 

staðr (sbr. bcneficium) 9Í-3, 
282, 311, 544, 582, 603, 740, 
810. — staöarbót 286, 366. 

— staðarbú 315, 584, 587-9, 
591-2, — staðareign 135. — 
staðarkotungr 278. — stað- 
arprestr 126, 217, 303, 362. 

— staðarsmiðr 216. — stað- 
arveiting (sbr. veiting) 282-3. 

Staðr í Hrútafirði 549, 708. — 
i Kinn 122-3.- Sjá Reynistaðr. 

— í Steingrimsfirði 165, 185, 
604. — í Súgandafirði 739. 

— á ölduhrygg 29-30, 269, 
285-6. 334, 360. 

Stafafell i Lóni 608. — Staf- 
holt i Stafholtstungum 360, 
527, 699-700. — Stafholtstung- 
ur í Borgarfirði 220. 

Síafn i Deildardal 336-7, 858, 
874, 879. — i Reykjadal 261. 

— í Svartárdal 358. 
slafrófskver 245-6. 
Stakkadalr i Aðalvik 568. 
stakkr 151-2, 195, 198, 623, 853. 

— stakksermar 151. — 
stakkslinappar 614-15, 627. 
Stakkr (skip) 147, 149-50. 

Stál (= Stálfjall) milli Rauða- 
sands og Barðastrandar 474. 

— í Seyðarfirði austr 719. 

— stálbogar 619, 653. — 
Stálgarðr (Steelyard, Stol- 
houith) í Englandi 368-9, — 
stálhúfur 619, 653. — stál- 
kista 849. 

stampr 155* 

Staphorst (útg. : Hist. eccl. 

Hamburg.) 63. 
stapi 103. — Stapi (= Arnar- 

stapi) í Breiðavík 164, 265. 

297-8, 322, 599. 



staplefisshe (sbr. fiskr) 27. 
Starkaðr Valtýsson (Þingeyj- 

arþ. 1547) 538. 
Sfarmýri i Álptafirði 793. 
stateres Anglicani 401. 
staup 198, 619-20, 624, 626-7. 

853. — staupkanna 154, 
sledermönt 489. 
Steðji á Þchimörk 573, 
Steenfeldt: Hans. 
Stefán (minister i^auperum i 

Jórsölmn) 237. — lyfsali i 

Kaupmannahöfn 151-3, 189. 

— Einarsson (á Vatnsleysu 
i Fnjóskadal?) (1543-7) 266- 
7, 538-9. — Guðmundsson, 
verzlunarstjóri i Djúpavogi 
6. — ■ Hallkelsson, pr. syðra 
(1542-9) 137, 372-4, 446, 714, 
791, 809. — Jónsson, bp. í 
Skálholti (d. 1518) 10, 92, 
347-9, 473-5. 560, 602. — 
Jónsson (Eyjaf. ca. 1500) 55. 

— Loptsson, Ormss. (d. 
1497) 486-7. — ólafsson 
(syðra 1544-50) 331, 576, 772. 

— ólafsson, pr. i Vallanesi 
(d. 1688) 168. — Þórarins- 
son (vestra 1460) 19. — Stef- 
ánsson : Björn, Guðbrandr, 
Jón, Oddr, ólafr, Þórarinn. 

stefna, stefnubréf 95, 301, 470, 
485, 502, 669-72, 674, 741. — 
stefnufall 127, 212, 293, 470. 

steikiteinn 628, 657. 

Steiná i Svartárdal 872. 

Stcinar undir Eyjafjöllum 581. 

Steindór Finnsson á ökrum (d. 
1579) 798, 801. — Helgason, 
sm. á Hofstöðum (d. 1766) 
223, 334. — Jónsson (nyrðra 
1543) 209. 

Steindyr i Svarfaðardal 336-7. 

Steingrimr Bessason, pr.nyrðra 
(1546) 465. — Böðvarsson á 
Egilsstöðum (d. 1540) 254> 



REGISTR 



975 



408-9. — fsleifsson, Irni. i 
BerufirSi (d. fyrir 1550) 
793. — Jónsson (Fnjóskadal, 
1544-50) 291, 823. — Stein- 
grimsfjörðr 18, 56, 165, 201, 
489-90, 604. — Steingrims- 
son : Koðrán, 

Steinkirkja i Fnjóskadal 865. 

Stcinmóðsson : Jöi'undr. 

steinn 57. — steinklappa 652. 

— steintjald 852, sbr. tjald, 
Síeinn á Reykjaströnd 872. 
Steinn Eiriksson (Húnv. 1545) 

405. — Magnússon (Borgarf., 
16. öld) 33. — ólafsson (pr. 
nyrðra eða vestra) 569. — 
Steinsson (Eyjaf. 1545) 404. 

— Þorgilsson (Gislason) 
(flúnv. 1548) 678-80, 820. — 
Þorkelsson (vestra 1704) 
583. — Steinnes i Þingi 754. 

— Steinnýjarstaðir á Skaga- 
strönd 872. 

Sleinólfr Árnason (eystra 1390) 
4. — Steinólfsson : Ari. 

Steinsholt i Leirársveit 32. 
— : Steinsson: Bárðr, Einar, 
Eyjólfr, Haraldr, Jón, Steinn. 

— Steinsstaðir i öxnadal 866. 
Steinunn Eiriksdóttir (k. Þor- 

leifs Im. Pálssonar) 481-4. — 
Gunnarsdóttir i Ásgarði 
(Jónss.) 486-7. — Jónsdóttir 
frá Svalbarði, Magnúss. 252 
-3, 486, 488, 726. — ólafsdótt- 
ir (k. Örnólfs Jónssonar) 
739. 

Steinþórsson : Þórarinn, 
stekkr 412. — stekkjargrindr 

624. 
Stene; Lutkyn. 
&terling (-pund) 25, 49. 
Sterneberch, kaupm. (1468) 22. 
stéttarker 853. 
stigar 854. 

Stígr Baggi (i Björgvin) 224. — 



Höskuldsson, Irni. i Skagaf. 
(1543-6) 250. 487. — Jóns- 
son (Eyjaf. 1543-5) 213-15, 
303-4, 404. — Stigsson: Otti, 
Páll. 

stigvél 196-7, 277. 

stikur: gylltar st. 851; islenzk- 
ar st. 519. 

stikkhnifr 198. 

stillisveiði 7. 

stingr (áverki) 254, 808. 

síjórnarmenn (lands) 812. 

stóðhrossabeit 4. 

stofa 013. — stofutjöld 853. 

stokkar 311, 020, 622, 653, 656, 
851, 853-4. — stokkaker 621, 
855. — stokkfiskr 27, 73. — 
stokkhróf 657. — Stokkseyri 
419, 511 ; Stokkseyrarfjara 
419. 

slóll. stólar 311, 548, 618, 620, 
653_4. _ stólklæði 623. 

StoUe: Vincensz. 

stólur 850. 

Síóraborg í Víðidal 120-1. — 
Stóradalr í Eyjafirði=Djúpa- 
dalr. — i Blönduhlið 860, 
874, 878. — stórahús (á Eyr- 
arbakka) 275. — stóraplága 
5. — Stóraskógr í Breiða- 
fjarðardölum 308. — stóra- 
stofa 260, 305. — stórbrota- 
menn 819. — stórfiskr 275. 

— stói'kanna 617. — stórker 
358. _ stórkeröld 516, 681, 
855. — stórmæli 444, 671, 
776. — Stormaren, Stormeren 
35, 102, 167-8, 171-2, 174-5, 
177, 180, 204, 376, 379, 383, 
392,610,689, 694, 749,752.— 
stórspensl 361. — stórtré 366. 

— stórviðir 484. — stórvirki 
444. 

síotter, engelske st. 489. 
strákar 818. — Strákagil i Leir- 
ársveit 32. 



976 



REGISTR 



Stralsund í Þýzkalandi 46, 75-7. 
strand 107. — Strandasýsla 229. 

— strandatint 655. 
Strandir = Strandasýsla 201, 

209-10. 
Straub; Jóhann. 
Straumfjörðr á Mýrum 147. 
Slraumr (Streme, Streymme) í 

Hraunum suðr 49-50, 85. 
Strendr (sbr. Strandir) = 

Strandasýsla 699-700. 
stríðsfólk 202. 

strigi 274, 622, 624, 651. — 
strigadúkr G81. — striga- 
sekkr 621. — strigatjald 652. 

Strjúgr í Langadal 115. 

strokkr 357, 516, 624, 657, 681, 
855. 

strykkjukönnur 617, 655. — 

strykkjutint 655. 
jströnd 577. — Strönd við Mý- 

vatn 668, 873^). — í Selvogi 

113-14, 146-7, 472, 569-70, 

771-3, 779-80. 
^túdentar 680. — studium (her- 

hergi 1 Skálholti) 622. 
stuldr 404. 

slundaglas (stundar-) 614, 655. 

— stundarstefna 499. 
Sturla Einarsson, pr., ráðsm. á 

Hólum (1548-50) 669, 686, 
774, 850, 879. — Eyjólfsson 
(frá Hjalla) í Laugardal 
(1558) 143. — Jónsson (vest- 
ra 1533) 111. — Jónsson 
(syðra 1546) 504. — Þórð- 
arson, sm. á SauðafeIIi(1524) 
89. — Sturluson : Böðvar, 
Jón, Ormr, Sigurðr, 
-Styr Þorvaldsson á Reykjum i 
Byskupstungum, á lífi 1729 
(hdr. frá honum notuð) 142, 



I ) Gæti verið á fyrra staðnum 
•Oeiteyjarströnd, en á síðara Sveins- 
■strönd. 



I 202, 257-9, 330, 340, 432, 
453, 539, 549, 556, 569, 573, 
625, 710, 725, 732, 777. — 
Styrbjarnarson : óiafr. — 
Styrbjörn Skeggjason (vestra 
1544) 298. — Styrkársson: 
Hallr. 

stöng 637. 

stöpull 851. 

subtil 852. 

Súðavik við ísafjarðardjúp 22- 

3, 269, 493, 774. 
Sudersee, sjá Zudersee. 
Suðr-Múlaþing 3. 
Súgandafjörðr 739. 
Sulpitius (de civiltate morum) 

246. 

sumargjafir (-gáfur) '401. — 
sumar-Iesgrallari 851. — • 
Sumarliðadóttir : Kristin. — 
Sumarliðason : Bjarni, Eirikr, 
— Sumarliði Eiríksson ( d. 
1491) 55. _ Halldórsson 

(vestra 1516) 68-9. — Lopts- 
son (hins ríka) 349. 
Summaria veteris testamenti 
196. 

sumrungar 516. 

sund = Eyrarsund 147. — 
sundflói (= Eystrasalt austr 
og suðr af Eyrarsundi) 154. 

Sunnifa (k. Hannesar Kruko) 
349. 

Sunnlendingafjórðungr 34. — 
sunnudaíí'' (sontag, söndag, 
sbr. dominica, drottinsdagr) 
7, 33-4, 39, 43, 102, 151, 154, 
157, 163, 166-7, 169-70, 173, 
194, 200, 223-4, 257, 305, 309, 
327, 336, 377, 379, 413, 416, 
478, 482-3, 506-7. 543, 545, 
569, 593, 612, 626, 664, 667-8, 
688, 719, 734-5, 822, 830. — 
sunnudagatextar 850. 

supplicazía 2, 794. 

Svaðastaðir i Viðvikrsveit 859. 



REGISTR 



977 



Svalbarð á SvalbaríSsströnd 822 
-3. — Svalbarðsströnd i Þing- 
eyjarþíngi 573. 

Svangakot i Skorradal 33. 

svardagar 431. 

Swaren: Nicolaus de. 

Svarfaðardalr i Vaðlaþingi 268, 

336- 7, 406, 432, 732, 877. — 
Svarfhóll i Álptafirði vestr 
23. — i Laxárdal 102, 265-6. 

Svartá i Skagafirði 57, 128. — 
svartadauði 4. — Svartagil i 
Kerlingarfirði 629, 639. — i 
Skorradal (örn.) 33. — 
Svartalœkr, Örn. á Barða- 
strönd 316-17. — Svartárdalr 
í Húnavatnsþingi 159-60, 

337- 8. — Svartliamar i Álpta- 
firði vestr 23. — Svartr 
Árnason, pr. i Eyjafirði (1546 
-9) 485, 557, 732. — Bjarna- 
son (vestra 1542-3) 131, 200. 

— Jónsson (vestra 1533) 111. 

— Svartskinna (— Steph. 27, 
i AM.) 260, 329, 337, 725, 810, 
821. — Svartsson: Þórðr, 
Þorleifr. 

Sveci (Sviar) 49. — Svecia 

(sbr. Svíariki) 788. 
sveifarjárn 657. 
sveinar 608. — sveinaskáli 620, 

624, 656. — sveinaskemnia 

855. — sveinastofa 617. 
Sveinbjörnsson : Guðmundr, 

Þórðr. 

Sveinn Eiriksson (syðra 1544) 
342. — Finnbogason^) , pr. 
nyrðra (1532-6) 106, 115. — 
Finnbogason') (fær umboð 
Þingeyraklaustrs 1545) 378. 

— Finnbogason'), pr. syðra 
(1545) 407. ~ Hemingsson 
(Múlaþ. 1686) 16-17. — Jóns- 
son (vestra 1542) 131. — 



í) Þetta gíBti verið einn maðr. 



Jónsson (nyrðra, d. fyrir 
1546) 507. — Jónsson frá 
Sæbóli (1548-9) 631, 723. — 
ólafsson (vestra 1548) 638, 

— Pétrsson, bp. 1 Skálholti 
(d. 1476) 10. — Sigmunds- 
son (nyrðra 1547) 580. — 
Þorbjarnarson, pr. vestra 
(1542-58) 137, 143. — Þor- 
leifsson (nyrðra 1544) 335- 
6. — Þorvaldsson (Þingeyj- 
arþ. 1550) 773. — Sveinsson; 
Ari, Brandr, Brynjólfr, Eyj- 
ólfr, Halldór, Illugi, Jón, 
Ólafr, Tómas, Þorfinnr, Þór- 
ir, Þorkell, Ögraundr. — 
Sveinsstaðir i Þingi 678; 
Sveinsstaðafundr 325. — 
Sveinungason : Jón, ■ — Svein- 
ungi Þorbjörnsson (norskr, 
1441) 10. — Sveinungsvik 
á Langanesi 870, 872. 

sveit, sveitir 325, 806-7. 
sverð 853. — sverðhnifar 615, 
Svertingsstaðir i Kaupangssveit 
261. 

Svevia (= Schwaben, Svafa- 

land) 245. 
Sviaríki, Svil)jóð, Sweden 11, 

22, 35, 85, 88, 292. 
Sviðningr í Kolbeinsdal 858. 
Svinadalr i Borgarfirði 576-7. 

— i Húnavatnsþingi 209. — 
Svinafell i örœfum 481-2. — 
Svinárnes á Látraströnd 866, . 
874, 878. — Svinavatn á Ás- 

um 94-5, 678-9. 

syden-atlask 446. 

Syðridalr (= Litlidalr) i Eyja- 
firði 732-3. — Syðriey á 
Skagaströnd 508-9, 776, 871, 
876, 880. — Syðrivellir i 
Miðfirði 731. — Syðsti- 
hvammr á Vatnsnesi 731. 

sylgja 627. 

Symonsson: Marck. 

62 



978 



REGISTR 



syndir 786. — syndalausn 5. 
synodus 3. 

sýruker 623. — sýruklefi 623. 

sýsla, sýslupartr 2, 404, 411, 
605, 738. — sýslumenn (sbr. 
kongs umboðsmaíSr) 2, 214, 
218, 405, 422-3, 427, 444, 631, 
692, 807. 

síe 151, 616, 620, 623. — sæ- 
kragi 153, 189. — sæstakkr 
277, 620, 623. — sætreyja 
445, 616. 

Sæból i Aðalvik 300-1, 583. — 

á Ingjaldssandi 526. 
Sæfinnr Jónsson (syðra 1544) 

290. 

Sæla i Svarfaðardal 867, 874, 
879. — sæluvika 729. 

Sæmundardóttir: Guðrún, Her- 
dis, — Særaundarhlið i 
Hegranesþingi 358, 398, 412, 
466, 594, 681, 785. — Sæ- 
mundr Arnason, pr. syðra 
(1525) 91. — Björgólfsson 
(syðra 1482) 34. — Eiriks- 
son, Irm. i Ási i Holtum 113, 
414, 419, 780. — Hrólfsson, 
pr. í Stœrra-Árskógi (d. 1738) 
337, 463, 824. — Magnússon 
á Hóli i Bolungarvik (ca. 
1700) 144, 221. — munkr i 
Þykkvabœ 187. — Símonar- 
son, sm. (1542-50) 128, 250, 
398, 870(?). — Vigfússon, 
djákn syðra (1544) 341. — 
Sæmundsson: Jón, Vigfús. 

sængr, sængrklæði (sbr. klœði) 
311, 356, 358, 366, 516, 548, 
614, 016, 619-20, 624-5, 653-4, 
656, 681, 740, 854-5.— sængr- 
jungfrú (jonfrú) 614, 654. — 
sængrkostnaðr 117. — sængr- 
lega 118. — sængrtjald 614, 
620, 654, 656. 

sœrir dagar 290. 



Sæunnarstaðir á Skagaströnd 

868, 875, 879. 
Sævarland i Laxárdal 862. 
söðull (sbr. látúnssöðull) 198, 

621, 656. — söðlavirki 657. 

— söðultaska 196. 

Söfren (Severin, Sewrin) Nor- 

by 86-7, 100-1. 
Sölvadalr i Eyjafirði 509. — 

sölvafjara 33. — Sölvason: 

Jón. — Sölvi Guðmundsson 

(Eyjaf. 1545) 404. 
söngbók 112, 286, 547. — söng- 

hús 3-4. — söngnám (i skól- 

um) 246. 
Sörlastaðir í Seyðarfirði austr 

718. 

Tabor (fjallið) 757. 
tabula af alabastri 548. 
taðfall 740. 

takmark (umdœma) 219, 267, 
282, 449, 474. 

Tálknafjörðr 18, 142, 421, 479, 
495. — Tálkni (milli Tálkna- 
fjarðar og Patreksfjarðar) 
474. 

tangi 400. 

tannet 195, 197. 

tannbagall 850. — tannkambr 
614, 616, 850. — tannkúpa 
199. — tannskák 613, 654. — 
tannskeiðir 614, — tann- 
spœnir 628. — tannstaup 
153. 

tapar, taprar 619, 653. 

Teigr i Fljótshlið 34. — í Ós- 

landshlið 858. 
teinœringr 368. 

Teitr Björnssou á Holtastöðum 
(1546-9) 484-8, 726. — Gunn- 
laugsson, Ira. hinn riki í 
Bjarnanesi (1417) 7. — 

— Magnússon, pr. nyrðra 
1532-47) 106, 537, 557, 
711, 775-6. — Magnússon. 



REGISTR 



979 



(nyröra 1544-50) 338., 704- 
5, 823. — Pétrsson, pr. í 
Skálholti 576, 578, 793-4. — 
Þorleifsson, Im. frá Glaum- 
bœ (d. 1540) 44-5, 60-1, 81, 
139-40, 279-80, 319, 325, 374 ^ 
-5, 776, 784, 791-2. — Teits- 
dóttir: Kristín, — Teitsson: 
Eyjólfr, Páll. Þórðr. 
Telchten: Arndt de. 
Temmann: Hans. 
Terentii Comœdiæ 246. 
testamentum, testamentumbréf, 
testamentisbréf (sbr. arfr) 
145, 211, 402-3, 419, 594, 725 
-7, 810. — testamentisbœkr 
618, sbr. Nýja testam, 
Theodorus de Mopsvestia 
(griskr kirkjufaðir, d. 428 
etSa 429) 244. 
Thomas, sjá Tómas. 
Thomlinson : Jakob. 
Thorkelin : Grimr. — thorsdag, 
torsdag (sbr. fimmtudagr) 
10, 535, 611, 663, 769. — 
Thorsteinsson : Árni. 
Thott (handritasafn i bókhlöðu 
konungs i Kaupmannahöfn) 
661. 

Tiburtius et Valerianus (messu- 

dagr) 773. 
Tiðaás, örn. i Leirársveit 32. 
Tiglabók (= Lbs. 6 foL) 422. 
tilgjöf 59, 166, 194, 257, 650, 

668, 706-7. 
timbrhús 526.— timbrbilur625. 

— timbrmaíSr 149. — timbr- 
stofa 512, 529, 613, 650, 653 
-4, 853. — timbrstofulopt 
654. _ timbröxi 657, 853. 

Timotheus martyr (festum) 16. 

— bréf Páls postula til T. 
232, 247, 372. 

tin 655. — tinbikar 616. — tin- 
diskar 616. ~ tinflöskur 614, 
654. — tinföt 133, 356, 358, 



616, 623, 628, 657, 853-4, — 
tinkönnur 853. — tinskál 616, 
654. — tinstaup 616, 654. 
Tindar á Skarðströnd 286. — 

— i Svinadal 871. 
tint 516, 614, 618, 624, 656. 
tisdag (sbr. þriðjudagr) 841. 
titlingar (fiskr) 147, 152. — 

Titlingastaöir i ViÖidal 733 

-4. 

Titus: bréf Páls postula til T. 

232, 247, 372. 
tiund 64, 91-2, 206, 214-15, 230, 
269, 275, 359, 436, 474, 500, 
519, 525, 548-9, 598, 602, 720, 
786, 815, 865-8, 876-7 (sbr. 
byskupstiund, röng tiund). 

— tiundardagr 516. — tiund- 
argerð 213-15. — tiundar- 

gjöf 140, 707. 
tjald, tjöld 619, 623, 653, 852; 
silkisaumaS t. 401; steint t. 
613, 653. — tjaldtré 620. 
tjara 622, 652, 853-4. — tjöru- 

ketill 621. 
Tjarnir i Eyjafirði 465. — í 

Sléttahlið 864. 
tjörn 329, 537. — Tjörn i Aðal- 
dal 865. — á Vatnsnesi 438. 
Tjörnes i Þingeyjarþingi 542, 

668, 698, 875. 
Tjörvason: Magnús. 
Tode: Hans. 

Tófaskáli á Fiskabjargi 550. — 
Tófugil, örn. á Barðaströnd 
316-17. 
tól 616. 

tólfæringr 368, 854, 
tólg, talig 100. 

tollar 107, 117, 368-70, 412. 422 
-3, 426-7, 474, 488-9, 515, 530, 
548, 559-60, 698, 786, 837. — 
tollahald 300. — tollver 301. 

560. 

Tómas (skip) 98. — Arason 
(vestra 1548) 631. — Dalton 

62* 



980 



REGISTR 



(í Hull) 49. — Dei, kaupm. 
í Vestmannaeyjum 275. — 
Eiríksson, pr. og ráðsm, á 
Hólum, siðast áb, að Munka- 
þverá (1542-50) 132, 157. 
310, 313, 320, 330, 437, 469, 
557, 774, 776. — Jónsson (d. 
fyrir 1516) 68. — Jónsson, 
pr. að Núpufelli (d. 1546) 
166, 262, 465, 509. — Jóns- 
son (nyrðra 1544) 310. — 
Lumley, riddari 26-7. — 
Oddsson frá Hvoli (1506-47) 
59-60, 90, 595. — Sigurðsson 
(vestra 1520) 79. — Sveins- 
son (Eyjaf. 1704) 34G. — 
Tómasson (Skagaf. 1521) 81. 
— turnari (Turner), kaupm. 
i Vestaannaeyjum 134. — 
van Wickeden, borgarstjóri i 
Lýbiku 94. — Þorsteinsson, 
pr. að Mælifelli (1575) 57. — 
Tómasdóttir: Guðrún. — 
Tómasmessa 267-8, 848. — 
Tómasson: Björn, Brúmaðr, 
Gottskálk, Guðmundr, Hall- 
dór, Jón, Oddr, ólafr, Páll. 
Skúli, Tómas. 
touarius 851. 

lópt, tóptir 124. — Tópt i Flóa 
511. 

Tor: Jakob, Jams. 

Torfadóttir: Cecilia, Guðný, 
[ngibjörg, Katrin, Kristin. 
Torfalœkr á Asum 544. — 
Torfamór á Selströnd 56, 58. 
4-- Torfason: Bjarni, Eirikr, 
Jón, Þorsteinn. — Torfastað- 
ir i Byskupstungum 225, 512. 
~ i Vopnafirði 6-8. — Torf- 
garðr á Langholti 861. — 
Torfliolt, örn. i Bárðardal 329 
-30. 

TorfiBrandsson(fráLeirá,1550) 
806. — Jónsson, pr. i Saur- 
bœ í Eyjafirði (1542-8) 129, 



166, 262, 557, 573, 641-2, 667, 
882. — Jónsson, pr. i Gaul- 
verjabœ (d. 1689) 743, 804, 
820. — Jónsson i Flatey 
(1712) 376, 452, 629, 639. — 
Snæbjarnarson, pr. aðKirkju- 
bóli (d. 1668) 798. — Þor^ 
steinsson, Irm. eystra (1546- 
50) 454, 780. — Þorsteinsson, 
Finnbogas. (1548) 668. 

torfkrókar 516, 854. — torfljár 
516. — torfskurðr 7. 

Torfufeli i Eyjafírði 465. — 
Torfustaðir i Miðfirði 159-60. 

Torkelsson, Christiern (Mor- 
sing), Dr. 152, 154. 

Torrentini Grammatica 246-7. 

touwen (tog = kaðlar) 86-7. 

traðaskemma (eystri og vestri) 
624, 657. 

trane {= lýsi) 27. 

transcriptum, transkriptarbréf 
6, 8-9, 17, 30, 56-7, 105, 131. 
156, 165, 265, 287, 295, 310, 
321, 325, 334, 408, 453-5, 469, 
542, 611, 664, 727, 733. — 
transfiguratio Christi 757. 

Traustholt i Flóa 579. 

Trawendaell : Cordt. 

tré 2, 5, 481, 526. — tréföt 356, 
358, 516, 628, 657, 853-4. — 
trékambr 850. — trékanna 
619, 653. — trékúpa 614, 654. 
— tréskál 617, 655, 853. 

Trékyllingará á Selströnd 56, 
58. — Trékyllisvik á Strönd- 
um 707-8. 

trektir 617, 655, 854. 

treyja 151, 196-8, 448, 623. 

trinitatisdagr 7, 128, 327, 412, 
559, 562, 793. 

Trisey, Trésey á Breiðafirði 
89, 548. 

trog 311, 358, 516, 619-20, 624. 

653, 656-7, 855. 
Trondsson: Kristófer. 



REGISTR 



981 



trúnaðareiðr 290-1. 
tryglar 628, 657. 
tuflur (tauplur) 194, 197, 616- 
17. 

Tumas, sjá Tómas. 
Tumabrekka i óslandshlið 874, 
878. 

Tumi Guðmundsson, pr. syðra 
(1542) 137. — Rögnvaldsson 
(öxarf., fyrir 1547) 552. — 
Þorgrímsson (Skagaf,, 1550) 
824-5. — Sbr. og Tómas. 

Tunder 106. 

Tundersen : Lutken. 

lún 820. — túngarSr 330. — 
Túngarðr á Fellsströnd 778. 

Tunga á Hvalfjarðarströnd(?) 
292-4. — i Fáskrúðsfirði 15- 
16. — í Fljóti á Ströndum 
568. — 1 Grafningi 414-15. 

— (sjá Hrossatunga) 34. 
— ■ Tunga i Steingrimsfirði 
(= Tröllatunga) 56, 185, 489 
-90. — i Stíflu 864, 872-3, 
880. — i Tálknafirði 18, 20.— 
á Tjörnesi 872. — Tunguá 
i Grafningi 415. — Tungu- 
fell í Svarfaðardal 867, 875-6, 
879. — Tungusveit í Skaga- 
firði 56-7, 128, 824. 

Tungur, sjá Byskupstungur. 

lunnur 30, 147, 425, 617, 623, 
655, 854. — tunnubor 617, 
655. — tunnuhanar 617, 655, 
854. _ tunnuketill 656. 

turnari; Tómas. 

^veggja missera björg 430. — 

— *"VGggja postula messa um 
vor (sbr. og Philippus et 
Jacobus) 338, 463, 544, 689. 

tvibakað brauð, tweback 87, 
147. 

tvinni 446. 

Tydeman: Hans. 

tygi 216-17, 647, 853-4, Sjá arm- 

jarn, atgeir, brevet, byssa, 



daggarðr, fallbyssur, gladél, 
gladius, hakar, hakabyssur, 
hálfhakar, handbyssur, hatt- 
ar, hengi, járnhattar, kopar- 
byssa, korðahnífr, kragi, lag- 
vopn, langhnifr, lenzur,lunti, 
panzarar, panzarahanzkar, 
panzaraskyrtur, púðr, spjól, 
stálbogar, stálhúfur, stikk- 
hnifr, sverð, sverðhnífart 
tapar, vopn. 
tylftardómr 67, 111, 144, 200, 
221, 254, 303, 313, 323, 338. 
370, 472, 484, 486, 574, 630, 
665, 669, 678, 706, 727, 781, 
791, 800. — tylftareiðr 251, 

255, 507, 671. 
Tynen: Hans. 

týrannar, týrannaskapr 813, 

817, 819. 
Tyredal í Noregi 10. 
Tyrfingr Halldórsson (1531) 

104-5. — Tyrfingsson: HaU^ 

dór, Þorvarðr. 
Tyrkr (Törk) 847. 
töðufaðmr 294. — töðutimar 

294. 
töfrar 490-1. 
töng 618, 653. 
tönn (rostungs) 851. 

tífagil í Langadal 115. 

Úlfljótsvatn i Grafningi 415. 

Úlfr (Hansson), skipstjóri 695- 
6, 698, 849. — úlfsson: Ein- 
ar. — úlfsstaðir i Blönduhlið 
860. 

ulldúkr 516, 625, 854. — ull- 
skyrta 448. — ulltjöld 625. 

umboð 59, 68, 81, 127, 139, 144, 
200-1, 215, 277, 283, 285, 296, 
299-300, 315, 501. 587, 591-2, 
601, 666, 682, sbr. konungr 
(umboð). — umboðsmaðr 13, 
65, 68-70, 127, 145, 183. 227. 

256, 272, 300-1, 319. 367, 373. 



982 



REGISTR 



381, 468, 471, 505, 509, 512, 
527, 544, 560, 581-2, 598, 604, 
673, 679, 685, 742, 772, 783, 
. 796, 808, sbr. konungr (um- 
boðsmaðr). — umdœmi 214- 
15, 715. — umferð (ómaga) 
201. — ummerki 159, 329, 
399, sbr. landamerki, — um- 
reið 360, 714, sbr. visitazia. 
— umsjónarmaðr (klaustrs) 
734. 

Una Finnbogadóttir (Eyjaf. 

1544) 306. — Unastaðir i 

Kolbeinsdal 858. 
undanfœri 251, 523. 
undecem milia virginum(dagr) 

165. 

Undirfell i Vatnsdal 771-2. — 
undirhosur 196. — Undir- 
veggr 1 Kelduhverfi 864, 874, 
878. 

universitas, universitet (há- 

. skóli, högc skolle, höje skole 
i Kaupmannahöfn) 148, 164, 
459, 680-1, 703. 

Unnarhóll í Siglufirði 874. 

uppgerðarkeröld 311, 357, 624, 
681. — uppgjafapipur 617. — 
uppgjöf ábótadœmis 753-4, 
774. — jarðar 160, 472, 527, 
594, 743. — staðar 281, 446, 
495, 544. — upphlaup 36. — 
upphosur 196, 401. — upplag 
121, 228, 345, 454, 481-2, 667. 

. — uppstigningardagr 123-5, 
306-7, 465-7, 635, 642-3, 710; 
sbr, ascensio, himmelfarts- 
dag. — Uppsalir i Blönduhlíð 
«60. — i Miðfirði 730. — i 
Svíaríki (bókasafn háskólans 
þar, hdr. þaðan notuð) 86-7, 
292. 

ÍJps, örn, i Vopnafirði 159. — 
Upsir á Upsaströnd 732. 

Urðir i Svarfaðardal 857, 867 
"8, 870. 



úrskurðarbréf 33, 298, 316, 649, 

721, 829. 
utanstefning 3. — útbúaráðs- 

menn 284, 850. — úteyjar 66. 

— útheysfaðmr 294. — út- 
hýsingarmál 339. — útidyr 
740. — útigangsmenn 5. — 
útjarðir 312, 754, — útlagi 
633. — Út-Landeyjar (sbr. 
Landeyjar) i Rangárþingi 
272, — útlausn 682. — út- 
legð 575, 632-3, 660, 671, 673, 
691-2, 715, 748-9, 791, 811; 
ú. af f jórðungi 215. — út- 
legðarverk 111, 430, 634, 792. 

— útlendr varningr 423 (sbr. 
varningr) , — útlendr her 
(sbr. her, striðsfólk) 811. — 
útlægr maðr 64, 218, 405, 431, 

— Útmannasveit i Múlaþingi 
471, 643. — útrif 505. — Út- 
skálar (Owteskall) i Garöi 49 
-50, 402, 571. — útverk á 
Skeiðum 624. 

utensilia 542, 

Utreeht í Hollandi 23, 41, 

uxahúðir 855. 

Vað i Skriðuhverfi 822-3, 873. 

— Vaðall á Barðaströnd 206- 
7. _ Vaðkot í öxarfirði 864, 

— Vaðlaheiði (Vöðlu-) 5. — 
Vaðlaþing (Vöðlu-) 213, 303, 
338-9, 403-4, 507, 706, 873, 
875. 

vaðmál 7, 100, 112, 133, 147, 
149, 188, 206, 216, 230, 256, 
274-5, 295, 412, 448, 450, 483. 
499, 512, 517, 521, 536, 543, 
562, 592, 624-5, 647, 649, 651, 
772, 793, 819-20. — vaðmála- 
stúka 657. 

vaðr 135, 359, 623. — vaðar- 
henkr 621, 652. 

Vaglir 1 Blönduhlið 860, 874-6i 
878. 



REGISTR 



983 



YSign 150. 

Valadalr á Efribyggð í Skaga- 

firði 312, 358-9, 519. — á 

Tjörnesi 870, 872. 
"Valdimar Ásmundsson, ritstjóri 

(d. 1902) 102. 
valdsmaðr, valdsmenn (sbr. 

konungsumboíSsmaðr, sýslu- 
. maðr) 2, 215, 324, 405, 487- 

8, 707. — valdsmannaset- 

ning 714. 
Valentínusson: Guðmundr. 
Valerianus, sjá Tiburtius. 
ValgerSr, nunna i Kirkjubœ 

187. 

Valkendorf: Eiríkr. 

Vallalaug í Skagafirði 2^0. — 
Vallanes á VöIIum 328, 339- 
40, 453-4, 797. — vaHar- 

• garðr 545.— vallarklárar 624. 
— Vallhólmr i Skagafirði 413. 

— Vallholt syðra í Hólmi 23, 
860; V. ytra 413, 860, 874, 

, 879. 

Valþjófsstaðir i Núpasveit 872. 

— Valtýsson : Gvitari, Stark- 
aðr. 

vanhöld 58^, 588, 592. 
want 196. 

Var (misritun), sjá Bœr í Hrúta- 
firði, 

AVarminnen (= Warnemúnde) 
154. 

varningr 445. — varnings- 
klæði 275, 447-8, 518, 622, 
651. — varningsléreft 622. — 
varningsmjöl 518. 

varreka 516. 

vatn 577; v. og brauð 431. — 
vatnsfótr 16. — vatnshand- 
klæði 516, 615, 620. — vatns- 
horn 358. — vatnskarl 310, 
614, 618-19, 623, 653, 655, 
853, 855. — vatnskarls-munn- 
laug 850. — vatnsþurka 656. 

Vatn á Höfðaströnd 23. — í 



Tungusveit 860, 874, 879. — 
eð ytra i Tungusveit 23. — 
Vatnahjalli (vegr) 441. — 
Vatnahverfi i Refasveit 115, 

— Vatnsdalr i Húnavatns- 
þingi 95, 116, 125, 130, 146, 
160-1, 312, 410, 545, 555, 579, 
678, 708, 727-8, 730, 733, 754, 
771-2, 777, 779. — i Sands- 
hreppi 10. — Vatnsdalsá í 
Húnavatnsþingi 409-10. — 
Vatnsendi 1 Eyjafirði 465.— í 
Ljósavatnsskarði 873. — i 
Skorradal 124, 722. — Vatns- 
fjörðr við Breiðafjörð 629. 
639. — í ísafirði 14, 67-8, 70, 
153, 165, 201-2, 219, 300-1, 
321, 347-8, 351, 420, 448-9, 454 
-5, 489-90, 497; Vatnsfjarðar- 
mál 346-56. — Vatnshlíð und- 
ir Vatnsskarði 776, 876. ~ 
Vatnshorn í Línakradal 872. 

— Vatnskot i Hegranesi 
861. — Vatnsleysa í Bysk- 
upstungum 295, 512, 536-7. 

— i Fnjóskadal 266-7. — í 
Viðvikrsveit 859. — Vatns- 
nes i Húnavatnsþingi 409-10, 
437-8, 707-8, 731. — Vatns- 
skarð i Skagafirði 876. 

Vattarnes í Reyðarfirði 15-16. 

vax 256, 357. 

veð 798; sbr. lögveð, pantr. 

Veer, Veere, Fæer í Hollandi 23 
-4, 100-1. 

vegabréf (sbr. pass) 523, 568. 
vegandi 679-80, sbr. vig. 
veiði 32. — veiðivötn 159. 
Veigastaðir á Svalbarðsströnd 
432. 

Veisa í Fnjóskadal 866, 874, 
879. 

veiting, veitingarbréf klaustra, 
léna 377-8, 505-6; prestakalla 
(sbr. staðr) 364, 420, 448-9, 



984 



REGISTR 



464, 494, 582, 604, 811, 830; 

sýslu 462, 506; sbr. byskup. 
Welisme : Jóhannes. 
vellen 198. 

Vellir i Hólmi (Vallir) 23, 861, 
874, 878. — i Múlaþingi 318, 
454, 539. — á Vatnsnesi 872. 

velvitstreyja 623. 

Vémundarstaðir i ólafsfirði 
862. 

Wendesche stáde (civitates 
Wandalicæ) 39. 46, 74-6, 78; 

sbr. Vindland, Vindr. 
vendir 607. 

ver 543, 742, 872. — verkostr 
855. — vertíð 344. — vervist 
719. 

ver (sbr. koddaver) 196. 

Ver = Álptaver 281, 450, 643-4. 

veraldleg valdstjórn 533. 

Vergilii opera 247. 

verjur 620, 656. 

Vermundr Pálsson, pr. vestra 
(1478) 30. 

vemdarbréf 179, 182-3, 610, 
689, 693-4. 

Vernharðr Bjarnason (Arnesþ. 
1542) 127. 

verzlun (sbr. kaupmenn) 11, 
20-1, 23, 25-6, 31, 35-7, 40, 
42, 44-6, 49. 51-2, 54, 61, 63, 
66, 70-5, 77, 80, 83-8, 90, 93, 
96-9, 107, 180-1, 218, 220-1, 
323-4, 368-9, 382-96, 422-8, 
529, 661-2, 735, 759-69, 780 
-1, 825-6, 831-48. — verzlun- 
arforréttindi 88, sbr. privile- 
gium. — verzlunarleiga 385, 
389, 394. — verzlunarsam- 
keppni 39. 

Weser i Þýzkalandi 76, 

Wester-Enipse i Þýzkalandi 97. 

Vestfirðingafjórðungr 18, 217. 
— Vestfirðingar (= Vestfirð- 
ingaskrá) 348. — Vestfirðir 
2, 23, 89, 269, 279-80, 449, 



489, 492, 497-8, 567, 635. — 
Vestmannaeyjar (Vespenö) 
133, 147, 185, 218-19, 274-5, 
344, 368, 370, 399. 401, 
407-8, 436-7, 443, 447-8, 
462, 464,. 488-9. 497, 529-30. 

— Westminster (Westmon- 
asterium) á Englandi 11-12, 
26, 29. — Vestrhóp i Húna- 
vatnsþingi 130. — • Vestrhóps- 
hólar 308-9. — vestrfaraléreft 
622. — Vestridalr i Vopna- 
firði 7. 

Vete: Robert. 

vetlingar 624, 

vetrarlega, vetrseta 180-1, 384- 
5, '387, 394, 422. 424, 661-2, 
735, 764. 767, 780-1, 827, 834 
-5; 838, 841, 845. — vetrar- 
lesgrallari 851. — Vetrliða- 
staðir i Fnjóskadal 442, 666. 

— vetrnætr 576. — vetrungr 
.S56. 

Vetus testamentum 191-2. 

VVhitwell, P. J. 26, 98, 
Wickeden: Tómas. 
Víðar i Reykjadal 115, 873. 
Viðey, Viðe>jarklaustr 164-5, 

.175-7, 170, 187, 202-4. 278, 

368. 

Viðidalr i Húnavatnsþingi 60, 
121, 125, 214, 544, 576, 733-4, 
875, 879. — fremri i Leirár- 
sveit 32. — Víðidalsá i Viði- 
dal 59-60. — Viðidalstunga i 
Viðidal 545. — Viðimýri i 
Skagafirði 726. — Viðines i 
Hjalladal 859. — Viðivellir i 
Blönduhlið 95-6. 129, 313, 
486. 

vidimus 294. 309, 343, 546. 
viðlög 212. 

viðr 30, 153. 364, 373, 699. — 
viðartaka 372. — viðarteipir 
7. — viðreki 7, 503, 719. — 



REGISTR 



985 



— Viðvik i Skagafiröi 856, 
859. 

viðrnefni: bakki: Jón. — blóti: 
Jón Arason. — danr: Jón 
Björnsson, Jón Magnússon. 

— grani: Jón. — íslendingr: 
Jón Jónsson. — Ijótr: Jón. 

— miðlungr; Jón. — murti; 
Jón. 

Vigdísarstaðir á Vatnsnesi 869. 
Vigfús Erlendsson, Irm. og 

hirðstjóri á Hliðarenda (d. 

1521) 157-8, 349. — Jóhanns- 

son, heyrari i Skálholti, pr. 

i Kaldaðarnesi (d. 1762) 436. 

— Jónsson, pr. i Hitardal (d. 
1776) 353, 696. — Vigfús 
Magnús brúraanns son, 
Sjá Sigfús Brúmannsson. — 
Sæmundsson (Rangárþ. 1545 
-8) 407, 630. — Þorsteins- 
son, siðar sm. i Reykjahlið 
(1545-8) 400, 471, 668. — 

— Vigfúsdóttir : Guðrún, 
Margrét. — Vigfússon : Helgi, 
Páll, Sæmundr. 

vigilia, sjá dagr. — vigiliur 

168-9, 172-3. 
víg 111, 113, 452, 637. sbr. 

mannslag. — viglýsing 114, 

679. — vigsbœtr 50-1, 114. — 

vigsmál 114, 678. 
vígsluaskr 624, 855. — vígslu- 

bréf prests 468, 520 (sbr. 

byskup). — vigsludúkr 851. 

— vigslugerð 728. — vigslur 
756, 782. 

vigt 422-3, 425, 508, 627-8, 853. 

— vigtpundari 548, 

vik 415. ~ Vik = Reykjavík 
855, 857, 872. — i Sæmund- 
arhlið 312, 358, 412, 466, 468, 
516, 545-6, 594, 681, 779, 785. 

— Vikr á Skaga 312. 785, 870, 
876. _ Vikrkot i Blönduhlið 
878. ~ Vikrreki (þ. e. Skál- 



holtsvikr) á Ströndum 366^ 

484. — Víkrskáli i Seyðar^ 

firði austr 719. 
Vilborg Sigurðardóttir (k, Þor- 

steins Arviðssonar) 335. 

Vilborgarstaðir i Vestmanna- 

eyjum 218. . 
Vilhjálmr Jónsson (Borgarf* 

1482) 33. — Jónsson (Eyjaf. 

1548) 641-2. — Vilhjálms- 

son: Jón, ólafr. 
Vilkin bp.; máldagabók 4, 611. 
Villingadalr (tveir) í Eyjafirði 

465. — á Ingjaldssandi 567. 

— Villinganes i Tungusveit 

872. — villudónir, villulær-^ 

dómr 172, 532. — villumenn 

727-8, 812, 818. 
Vilmundarstaðir i Reykholtsdal 

779, 785, 870, 775, 880. 
vin (vinpipur, víntunnur) 153»^ 

155, 189, 274, 281, 447-8, 617, 

624, 655 ; sbr. claret, rautt 

vín, rinskt vin. — vinkjall* 

ari 195, i Skálholti 617, 655. 
Vincensz StoUe, kaupm. (1468> 

22. 

Vindheimar á Þelamörk 306. — 
Vindland 37, 42, 45. — Vindr 
(Wenden) 35, 102, 167-8, 171 
-2, 174-5, 177, 179-81, 204. 
376, 379, 381, 383, 392, 610, 
689, 694, 749, 752. 

Vingaard: Hans. 

vinna 504. — vinnumaðr 412.. 

virðing, virðingarbréf 722, 725. 

visch, sjá fiskr, 

visitazia, visitatio, visiteran^ 
visiteranarbréf, visitaziubréf 
10, 29, 230, 233, 267, 279, 361 
-3, 699, 728. — visitaziubók, 
sjá Brynjólfr Sveinsson, Gisli 
Oddsson, Jón Árnason, Þórðr 
Þorláksson. 

Wismar á Þýzkalandi 31, 36,- 
45-6, 154. 



986 



REGISTR 



vissuboð 70. 

vist 292, 543. — tveggja raiss- 
era v. 574. — vistfastar kon- 
ur 117. — vistfastir þre- 

. menningar 201. 

vitafé 807. 

vitni 68, 117, 289, 293, 297, 301, 
370, 486, 560, 580, 632, 672, 
679, 709, 724, 797. — vitnis- 
burðr, vitnisburðarbréf 9, 17, 
19-20, 32, 34, 55-8, 81, 121, 
124, 131, 149, 164-5, 203, 220, 
222-4, 229, 249, 268, 297, 299, 
308-9, 315, 322, 326, 332, 334, 
336, 355-6, 409, 412, 417-18, 
433, 443, 445, 466, 478-9, 482 
-4, 490, 494, 501, 513, 526, 
536, 545-6, 549-52, 567, 572, 
583, 607, 609-10, 625-6, 629, 
639, 642-3, 664, 668, 673, 710, 
712-13, 719-20, 729, 747, 770, 
773-6, 784, 797, 821-2. 

Vitusmessa 547. 

vixberti 191. 

vocabularium 191. 

vog, vogarskál 135,548,623,657. 

Vogar = Leirárvogar í Borgar- 
firði 33. — við Mývatn 668. 
— Vogutunga í Leirársvcit 
32. 

Wolraar: Jóhannes. 

vopn 431, 607, 635, 638, 647, 

854. — Vopnafjörðr (Vokna-) 

6-7, 159, 493-4. 
vor frú 5, sbr. Maria. 
Worm, Christian 414. 
Vrodelond : Simon. 
wurst 190. 
Wylre: Jóhann. 
vængir 851-2. 
vörzlugarðr 545. 
vötnunarnótt 5. 

Yfirbryti, yfirbrytastarf 277, 
382. — yfirgangr 18, 64, 84, 
674. 



yrabruvika, imbruvika 296, 331, 
373, 501, 668. 

Ytri-Brekkur, sjá Brekkur. — 
Ytrey á Skagaströnd 330, 776, 
871, 876. — Ytrihreppr 
(= Hrunamanna) i Árnes- 
þingi 268. — Yztakot i Land- 
eyjum 419, — : Yztiraór í 
Fljótura 872. 

Z.ion 460. 

Zudersee (Sudersee, suderses- 
schen, þ. e. kaupmenn) 44, 
62. 

Þambárvellir i Bitru 366. 

þegn 114, 214, 292, 575, 687, 
701, 781, 815, 820. — þegn- 
gildi 633, 679. — þegnskylda 
2-3, 214. 

Þeistareykir á Reykjaheiði 870. 

Þernuvik i ögrsveit 113. 

Þéttmarsson : Sigvarðr. 

Þidam 133. 

þil 620. — þilja 740. 

þing 289, 297-8, 404, 804-5, = 
alþingi 411, 424, 522, = 
prestakall 474 (sbr. þinga- 
prestr); þriggja hreppa þ. 
67, 253, 255, 631, 674, 678. — 
þingaprestar 126, 217, 303, 
362, 464, 474, 797, — þiug- 
bók 213. — Þingeyjarþing 
291, 873, 875. — Þingeyrar, 
Þingeyraklaustr 5, 95-6, 313, 
378, 409-10, 437-8, 485, 544-5, 
554-5. 579, 707-8, 725, 727-8, 
730, 733-4, 737-8, 753-4, 774 
-5. — Þing[h]á 474, 786. — * 
þingmenn 70, 291-2, 404. — 
þingmannadómr 291. — 
Þingnes i Borgarfirði 360, 
722, 829. — þingreið 522. — 
þingsókn 514, 670. — þing- 
staðr 95, 200, 218, 289, 293, 
311, 339, 514, 676, 678. 709, 



REGISTR 



987 



806. — þingtollr 86. — Þing- 
vöilr 111-12. 138-9, 145, 222 
-3, 319-22, 428-9, 475-6, 496, 
499, 713-14, 781-2, 785, 821. 

I>jóðólfsliagi i Holtum 113. — 
Þjóöskjalasafn 422, 440, 547, 
550-2, 631, 661, 700, 714, 723, 
798, 848. — Þjóðverjar, þýzk- 
ir, þýzkir nienn 21, 26, 192, 
220, 323-4, 387, 390, 428. 440, 
518, 674-5, 780-1, 819, 834-6, 
843; sbr. og Bremen, Danzig, 
Hamborg, Hansa, Lýbika, 
verzlun. 

þjófnaðr, þjófnaðarmál (sbr. 
stiildr) 149, 403-5, 795. — 
þjófr 64, 404. — þjófsbarn 
289. 

þjónusta (kirkju) 431. — =; 

vinna 410, 430. — þjónas'cu- 

laun 164-5, 188, 265, 297, 322, 

384, 719-20. 
Þjórsá 717-18. — Þjórsárholt í 

Eyslrahreppi 228-9. 
þófar 620. 

Þóra Bjönisdóttir (frá ögri, 
Guðnas.) i Þernuvik 113. — 
Jónsdóttir, Jónss. (Skagaf. 
1547) 593-4). 

Þórálfsson* Þorkell. 

Þórarinn Henriksson (Hornaf. 
1547) 608. — Jónsson Irm. 
(Húnv. 1525) 95. — Jónsson, 
pr. að Skorrastað(d. 1760) 3. 
— • Sigmundsson(Eyjaf. 1550) 

- 732, 773. — Simeonsson 

(Rangárþ. 1536) 113-14. - 
Stefánsson á Loptsstöðum 
(1546) 504-5. — Steinþórs- 
son i Bólstaðarhlíð 313. ~ 
Þorsteinsson, pr. eVvStra 
(1550) 793. — Þórarinsáshól- 
nr, örn. á Mýrum 103. — 
Þórarinsson: Filippus, Hálf- 
dan, Jón, Markús, Stefán. 
Þorbergr Bessason, sm. (1543- 



51) 262, 706-7, 776. — Þor- 
Eteinsson, stúdent og skáld 
(1704) 777. — Þorbergsson: 
Isleifr. 

Þorbjargarstaðir á Skaga 861. 
Þorbjarnarson : Bjarni, Fúsi, 

Jón, Kjartan, Sveinn, Svein- 

ungi. 

Þorbjörg Magnúsdóttir (k. Vig- 
fúsar sm. Þorsteinssonar) 
471. — Þorleifsdóttir (k. 
Orms Im. Sturlusonar) 208-9, 
258, 580, 778. 

ÞorbjÖrn Þorgrimsson, pr. i 
Árskógi (1542-9) 129, 734. 

Þórdis Gísladóttir (k. Ara 
Andréssonar) 223, 797. — 
Jónsdóttir (k. Guðmundar 
ívarssonar) 434. 

ÞórSardóttir: Guðrún. — Þórð- 
arhöfði i Skagafirði 858. — 
Þórðarson : Ásgrimr, Björn, 
Brynjólfr, Einar, Eiríkr, Er- 
lingr, Eysteinn, Gísli, Guð- 
mundr, Jón, Magnús, Oddr, 
Pétr, Runólfr, Skúli, Sturla, 
Þórðr, Þorkell, Þorsteinn. 

Þórðr á Þorljótsstöðum (1546) 
517. — Árnason, pr. syðra 
(1548) 645. — Ásgrimsson 
(nyrðra 1543) 193. — As- 
mundsson (vestra 1520) 79. 
— Egilsson (Skarðströnd, 
1704) 229, 475. — Einarsson. 
pr. í Hitardal (d. ca. 1530) 
682. — Einarsson (Árnesþ. 
1542) 127. — Einarsson 
(Húnv. 1544) 338, — Einars- 
son (Skagaf. 1544) 359. — 
Gislason, pr. i Odda (1542- 
6) 137, 226-7, 415, 522. — 
Guðmundsson (Snæf. 1478) 
29. — Guðmundsson, pr. 
(Borgarf. 1513) 33. — Guð- 
mundsson, Im. (d. 1609) 120, 
806. — Guðmundsson (Rang- 



988 



REGISTR 



árþ. 1544) 342. — Halldórs- 
son, pr. (Hnappadalss. 1549) 
729. — Hannesson frá Snóks- 
dal (1708) 555, 686. — Jóns- 
son (nyrÖra, fyrir 1433) 9- 
10. — Jónsson, Irm. i Árnesþ. 
(1544-5) 318, 323, 429, 456, 
592. — Jónsson, pr. i Hitar- 
dal, d. 1670 (ættartölubók 
hans) 14-15, 44, 58,89-90,102, 
113, 595, 691, 751. — Jónsson, 
pr. á Staðastað (d. 1720) 483, 
524. — Ketilsson (vestra 
1544) 298. — Kolbeinsson 
(Fljótshlið, 1482) 34. — Mar- 
teinsson, Einarss., pr. (1550) 
787, 790, 871. — Oddsson 
(Dal., 1547) 563, 565-6. — 
ólafsson, pr, i Árnesþ. (1544) 
316, 371. — ólafsson, pr. á 
Staðarhóli og Stað i Stein- 
grimsfirði (1546-50) 473, 485, 
487, 498, 547-8, 559, 600, 604, 
782. — Pálsson, pr. i Hraun- 
gerði (1546-50) 456-7. 511, 
521 579, 596, 714, 791, 809. — 
Pétrsson (ábóta, Pálss.) 
(1544-7) 337, 553-4. — Svarts- 
son (vestra 1543) 208. — 
Sveinbjörnsson, justitiarius 
(d. 1856) 1-2. — Teitsson 
(syðra 1547) 606. — Þórðar- 
son, pr. (Rangárþ. 1544) 307. 

— Þórðarson, pr. i Hvamrai, 
d. 1738 (ættartölubók með 
hendi hans) 59, 90, 308, 595. 

— Þórðarson i Háfi (d. 1747) 
300. 309, 315, 318, 321, 401, 
436, 484,487,546,572.669,684, 
699. — Þorláksson, bp. i Skál- 
holti, d. 1697 (visitaziubók 
hans) 97, 112, 629. — Þor- 
leifsson, klaustrhaldari i 
Kirkjubœ (ca. 1720) 413. — 
Þorsteinsson (Rangárþ. 1536) 



113. — Þorsteinsson (Eyjaf^ 

1543) 258. 
Þóreyjarnúpr i Viðidal 544-5^ 

869, 879-80. 
Þorfinnr Sveinsson, pr. i Vestr* 

hópshólum (1542-54) 161, 

252, 309, 405, 544, 728. 
Þorgautr ólafsson, ráðsm. und- 

ir Núpi i Dýrafirði (d. fyr* 

ir 1545) 67, 418. — Þorgauts- 

son: Jón, ólafr. 
Þorgeir (i ólafsfirði 1550) 857. 

— Jónsson (vestra 1548-9) 
625-6, 665, 712-13, 723. — 
Pétrsson (Þingeyjarþ. 1568) 
727, — Sigurðsson (Eyjaf. 
ca. 1500) 55. — Þorgeirsson; 
Bjarni, Guðmundr, Jón. 

Þorgerðr ólafsdóttir (siðari k» 
Ara Guðmundssonar á Reyk- 
hólum) 19. 

Þorgils Eyvindsson (Rangárþ. 
1545) 416. — Jónsson = 
Gisli Jónsson á Ánastöðum, 

— Jónsson, pr. nyrðra (1545> 
406-7. — Sigurðsson, pn 
nyrðra (1545) 129, 437.- Sig- 
urðsson, konrektor i Skál- 
holti (d. 1753) 262, 308, 483, 
508. — Þorleifsson (pr. £ 
Noregi 1441) 10. — Þorgils- 
son: Einar, Helgi, Steinn. 

Þorgrimr Arngrimsson (Húnv, 
1536) 116. — Guðmundsson 
á Álfgeirsvöllum (1543-50) 
250. 824. — Illugason (Rang- 
árþ. 1545) 416. — Oddsson 
(nyrðra 1544-50) 345, 776. — 
Þorleifsson (Eyjaf. 1542-9) 
166, 345, 706. — Þorgrims- 
dóttir: Þuriðr. — Þorgrims- 
son : Erlendr, Tumi, Þor- 
björn, Þorsteinn. 

Þór [h] addason : Jón. 

Þórir Sveinsson, Irm. í Árnesþ* 



. .L r 



II . ^ , I 



REGISTR 



989 



(1543-50) 253, 255, 289, 569- 
70, 576, 683, 708, 780, 842. 

— Þórisson: Þorlákr. — Þór- 
isstaðir i Kaupangssveit 336- 
7, 432, 873. — i ólafsfirði 
862, 874, 879. — i ölfusi 472, 
479-80, 580. — Þórisvogr i 
Seyöarfirði 719. 

I>orkell, próf. i Borgarf. (fyrir 

1545) 434. — Eyjólfsson 
(vestra 1533-43) 111, 298. — 
Guðmundsson, pr. syðra 
(1543-6) 268, 371, 373, 470, 
510. — Jónsson (nyrðra 
1417) 9. — ólafsson, pr. 
nyrðra (1547-8) 557, 608, 
658. — Sigurðsson (nyrðra 

1546) 466. — Sveinsson 
(nyrðra 1542) 501. — Þór- 
álfsson, pr. nyrðra (1542) 129. 

— Þórðarson (eystral686) 16- 
17.— Þorleifsson^Eyjólfssonar 
<frá Haga) 298-9. — Þorkels- 
hóll (-hváll) í Viðidal 214, 
575-6, 872. — Þorkelsson: 
Andrés, Ari,Guðniundr,Helgi, 
Jón, Loptr, Nikulás, Oddr, 
Steinn. 

I>orIákr Arngrimsson (syðra 
1545) 429-31. — Einarsson, 
sm. undir Núpi (1542-9) 143. 
260, 305, 364-6, 462-3, 60Ö, 
631, 647, 650, 665, 694-5, 723. 

Finnbogason (nyrðra 
1543-5) 213, 404. — Hall- 
^rímsson, siðast pr. á Mel- 
stað 437, 544-5, 579, 725. 727 
-8. — . Indriðason i Vest- 
mannaeyjum (1543) 218-19. 
Jónsson (Húnv. 1542-5) 160 
"1, 210, 405. — Markússon 
^ÍS Sjávarborg (d. 1736) 799 
-800, 810. — Skúlason, bp. á 
Hólum 122. — Þórhallason, 
bp. hinn helgi (d. 1193): 
í^orláksbolli 626 ; Þorláks- 



kúpa 620; Þorláksmessa 
(hvor tveggja) 226-8, 342, 
344, 361, 364, 430, 478, 562-3, 
699, 719, 721; Þorlákssaga 
850; Þorlákstint 617, 655. ~ 
Þórisson (nyrðra 1547) 574. 

— Þorlákshöfn í Arnesþingi 
275, 368, 479-80, 592. — Þor- 
láksson: Bessi, Finnr, Gisli, 
Guðbrandr, Guðmundr,Gunn- 
ar, Jón, Markús, Narfi, Oddr, 
ólafr, Sigfús Skúli, Þórðr. 

Þorlaug Einarsdóttir (1667)578. 

Þorleifr Alexandsson (eystra 
1546) 454. — Arason, rek- 
tor i Skálholti, pr. á Breiða- 
bólstað (d, 1727) 262. 308, 
483, 508. — Árnason i Vatns- 
firði (d. 1433) 14. — Árna- 
son i Glaumbœ (1469-88) 22- 
3, 44.— Árnason, pr. að Kálfa- 
felli (d. 1713) 699. — Arn- 
bjarnarson (Borgarf, 1547) 
576. — Björnsson, hirðstjóri 
(d. 1486) 346-8, 351, 353, 
355-6, 629. — Björnsson 
(Þorleifss.), pr, síðast að 
Reykhólum (1542-7) 185, 
193-4, 489-91, 520, 603. — • 
Einarsson, Irm. og sm. á Hof- 
stöðum (1542-50) 144, 211, 
221, 323, 334, 800, 802, 820. 

— Eiriksson pr. og officialis 
á Breiðabólstað í FljótshliÖ 
(1525-50) 91, 138, 307, 402, 
419, 436, 473, 645, 782. — 
Eiriksson, pr. á Melum (1579) 
740. — Eyjólfsson, mókolls 
(1533-44) 111, 298-9. ~ 
Gamlason (vestra 1544) 
355. — Grimsson á Möðru- 
völlum (d. 1558) 67-70 
165-6, 291-2, 465, 667, 694, 
716-17, 823. — Guðmunds- 
son i Þykkvaskógi (d. fyrir 
1544) 308. — Jónsson, pr. 



990 



REGISTR 



(1478) 30. — Magnússon, sni. 
á Hlíðarenda (d. 1652) 141, 
438. — munkr í ViÖey 187. 

— Ormsson, Irm. í Þórsnesþ. 
(1478) 30. — Pálsson, Im. 
að Skarði (d. 1560) 89, 131, 
138-45, 210-13, 221-2, 297, 
315, 321-4, 354, 423, 481-3, 
496-9, 514, 555, 564-6, 677. — 
smiðr i Skálholti (d. 1542) 
135. — Svartsson á Reyk- 
hólum (d. 1379) 58. — 
Þóroddsson (syðra 1543 ) 
202, 226-7. — örnólfs- 
son, Irm. á Eyri í Seyðisf. 
(1516) 67. — Þorleifsdóttir: 
Þorbjörg, Þuriðr. — Þorleifs- 
son: Arni, Bjarni, Björn, Kin- 
ar, Grimr, Guðmundr, Jón, 
Magnús, ólafr, Pétr, Sigurðr, 
Sveinn, Teitr, Þórðr, Þor- 
gils, Þorgrimr, Þorkell, Þor- 
steinn. 

Þorleiksstaðir i Blönduhlið 
469. 

Þorljótsstaðir i Vestrdal 517, 
860, 874, 878. 

Þormóðr Arason, Irm. og sm. 
i Húnavatnsþ. (1543-50) 265, 
311, 409-10, 487, 546, 785, 
880. — Þormóðsson: Guð- 
mundr, Guðni, Jón, Sigurðr. 

— Þormóðsstaðir i Sölva- 
dal 508-9. 

Þóroddsson: Oddr, Þorleifr. 

— Þóroddsstaðir á Sval- 
barðsströnd 573, 823. 

Þórólfr Eyjólfsson (Jónss. frá 
Hjalla) 581. — Þórólfsson: 
Einar. 

Þórsdagr 10. 

Þorskafjarðarþing 131, 444, 
630-1. 

Þórsnesþing 377, 514, 800-1, 
Þorsteinn Arngrimsson (eystra 
1545-8) 409, 643, — Arviðs- 



son (syðra 1544) 335. — 
Bjarnason (Rangárþ. 1549> 
711. — Einarsson (nyrðra 
1544-7) 338, 539. — Erlends- 
son (Jónssonar, Hallss.) 402. 

— Eyjólfsson, Im. (1393) 
157. — Finnbogason, sm. í 
Reykjahlið (1542-50) 159, 
262-3, 667-8, 797. — Gamla> 
son (Þingeyjarþ. 1544) 344- 
5. — Grimsson (vestra 1547) 
549-50. — Grimsson (Árnesþ. 
1543) 268. — Guðmundsson 
(tveir brœðr i Skagaf. 1547) 
593-4. — Gunnason, skáld, 
pr. á Hólum og viðar (1544- 
50) 313, 485, 544, 546. 684, 
686, 697, 728, 825. — Hálf- 
danarson (nyrðra 1545) 442. 

— Halldórsson í Skarfanesi 
(1786) 102-4. — Hallsson, 
pr. nyrðra (1550) 823. — 
Jónsson (eystra 1457) 16. — 
Jónsson, pr. í Steingrímsf. 
(1542) 165.— Jónsson(nyrð- 
ra 1542-7) 157, 547. — Jóns- 
son, Sturlus. (nyrðra 1550) 
776, 823. — Jónsson (eða 
Rögnuson) (Árnesþ. 1544) 
288-91. — Jónsson (nyrðra 
1592) 264. — Ketilsson 
(vestra 1542-58) 143, 165. — 
munkr i Skriðuklaustri 186. 

— Oddsson (vestra 1550) 
801. — Oddsson, pr. i Skarðs- 
þingum (1644) 473, 475. — 
Rögnuson, sjá Jónsson. — 
Sigurðsson (Húnv. 1542) 
161. — Sigurðsson (Eyjaf. 
1543) 213. — Simonarson, 
Irm. i Leyningi (1544-50) 
303, 404, 487, 706, 732, 870. 

— Torfason (frá Klofa), Irm. 
og sm. i Hjörsey 142, 144, 
416-17. — Þórðarson (Eyjaf. 
1543-50) 213, 303, 404, 857. 



REGISTR 



— Þórðarson, Irm. eystra 
(1543) 255. — Þórðarson 
(frá Hvoli) 811, 816. — Þor- 
grínisson, pr. nyrðra (1546- 
50) 485, 669, 777, 824-5. — 
Þorleifsson, sm. (d. 1705) 
141. — Þorvaldsson (eystra 
1544^50) 340-1, 688, 796. — 
Þorsteinsdóttir : Guðlaug, 
Guðriðr, Ragnhildr, Þrúðr. 

— Þorsteinsson : Benedikt, 
Bessi, Einar, Eirikr, Filip- 
pus, Grimr, Hákon, Hallgrimr, 
Hannes, Jón, Narfi, Nikulás, 
Oddgeir, Ormr, Sigurðr, Tó- 
mas, Torfi, Vigfús, Þórarinn, 
Þorbergr, Þórðr. — Þor- 
steinsstaðir i Tungusveit359, 
517, 519. 

Þórunn (Skagaf. 1546) 517. — 
i Skálholti (1543) 216-17. — 
Daðadóttir frá Snóksdal 526. 

— Þórunn Einarsdóttir frá 
Hofstöðum (Þórólfss.) 682- 
3. — Jónsdóttir (byskups, 
Aras.) á Grund 658, 706-7, 
732-3. 

Þorvaldr (Skagaf. 1546) 517. 
— • Einarsson (vestra 1550) 
801. — Gellisson (Áfnesl). 
1545) 446. — ólafsson (Rang- 
árþ, 1545) 439. — Þorvalds- 
dalr i EyjafirSi 873. — Þor- 
valdsdóttir: ólöf. — Þor- 
valdsson: Björn, Einar,Grett- 
ir, Krúkr, Ljótr, Styr, Sveinn, 
Þorsteinn. — Þorvaldsstað- 
ir í Skriðdal 539. 

Þorvarðr Björnsson (Þingeyj- 
arþ. 1547) 542. — Einarsson, 
prests, Snorras, (d. 1545) 
269-70, 458-9, 525. — Eiríks- 
son (Rangárþ. 1641) 630. 
Erlendsson, Im. (d. 1513) 
570-1. — Magnússon, pr. í 
Sauðlauksdal (d. 1752) 475. 



— Tyrfingsson (eystra 1390) 
4, — Þorvarðsdóttir: Guð- 
riðr, Margrét. — Þorvarðs- 
son: Ari, Erlendr, Guðmundr, 
Jón. 

Þrándarholt i Eystrahreppi 717 
18. — Þrándheimr (= Niö- 
arós) 91, 155-6, 415-16, 854. 

þremenningr 325. — þremenn- 
ingsmein 356. 

þrettándi (dagr jóla, sbr. og 
epiphania) 200, 285, 371, 532, 
734. 

þriðjudagr 91, 116-17, 127, 151,. 
154, 161, 197, 200, 202, 207, 
225, 249-50, 257, 262, 291, 
293, 307, 319, 322, 328, 337, 
382, 398, 407, 409, 411, 421. 
423, 429, 453-4, 489-90, 510, 
522, 559, 561, 567, 581, 629, 
729, 731-2. 

þriðjungagóz (-peningar) 125, 
162, 823. 

Þrihyrningr (stœrri og minni), 
Þrihyrningsháls i Rangár- 

þingi 630. 
Þrúðardalr í Kollafirði 18. — 

Þrúðr Þorsteinsdóttir (Þor- 

leifss.), byskupsfrú á Hólum 

(d. 1738) 140-1. 
þrúgun 251. 

þrætuland 399-400. — Þrætu- 
tungur, örn. i Breiðdal 16. 

Þúfa i ölfusi 146. — Þúfur i 
óslandshlið 858. 

Þumlaskáli á Höfðaströnd 858. 

þunnakviðr 254. 

þurfamaðr 215, 474. — þurfa- 
mannastjórn 237. 

Þuriðr Arngrimsdóttir (Húnv. 
1542) 161-2. — Einarsdóttir 
(Miðf. 1545) 405-6. — Niku- 
lásdóttir (k. Jóns Oddssonar 
1 Garðshorni) 407. — Sigurð- 
ardóttír, prests á Grenjaðar- 
stöðum 658-9. — Þorgrims- 



992 



REGISTR 



dóttir (k. Finnboga Einars- 
sonar) 415-16. — Þorleifs- 
dóttir (k. Árna Pétrssonar i 
Djúpadal) 165-6. 

Þveit 1 Noregi 10. 

Þverá i Blönduhlið 860. — i 
Laxárdal 263. — i Reykja- 
hverfi 344-5, 872. — i Slétta- 
hlið 863. — i Svarfaðardal 
867, 875, 879. — i Vestrhópi 
(syðri og ytri) 130, 872. — 
i öxarfirSi 551-2, 609. — 
Þverárhlið i Borgarfirði 730. 

— Þverárþing 124, 292-3, 806. 

— Þverdalr i Aðalvik 300 
-1. — i Saurbœ 548. — Þver- 
lœkr i Holtum 417. — þver- 
sög 617, 655. 

þýfð 404. 

Þykkvabœr, Þykkvabœjar- 

klaustr 138, 176-7, 186, 281, 

450, 728. 
Þyrisvellir (Þyrils-) i Stein- 

grimsfiröi 229. 
þyrsklingr 303, 425. 
Þýzkaland 838. — þýzkir, sjá 

Þjóðverjar. 

Æðasker á Breiðafirði 59-60. 

^r 294, 357-9, 517, 585, 681, 
864-5, 870, sbr. ásauðr. — ær- 
gildi (sbr. ágildi) 450. — ær- 
klippingar 854. 

Æsa (Asa) Jónsdóttir (k. Sig- 
urðar Sigurðssonar) 708-9. — 
Æsuengi hjá Grimastöðum 
124, 722. — Æsustaðir (Æsi-) 
i Langadal 872. 

Ættartala 201. — ættartölubók, 
sjá Þórðr Jónsson, pr. i Hit- 
ardal, sbr. og Jón Erlends- 
son, pr. i Villingaholti, Jón 
ólafsson, pr. á Larabavatni, 
og Hannes Þorsteinsson. — 
-ættleiðing (-arbréf), ættleið- 



ingr 102, 252-3, 298-9, 593-4, 
658. 

Öfugskelda á Kjalarnesi 717. 

öfundarbót 304. 

ögmundardóttir : Margrét.- ög- 
mundr Ásmundsson(Fnjóska- 
dal, 1544) 291. — Grimsson 
(Eyjaf. ca. 1500) 55. — Jóns- 
son (Þingeyjarþ. 1544) 291 
-2. — Pálsson, bp. (d. 1541) 
82, 86, 89-91, 93, 97, 107, 112, 
118-19, 139-41, 157-8, 174, 184, 
212, 221-2, 226, 265-6, 278, 
287-8, 297-8, 301, 319-20, 322, 
340, 373-5, 429, 446, 476, 
499, 510, 549, 561, 568-9, 664 
-5, 670, 677, 682-3, 696, 721, 
774, 791-2, 809. — Sveinsson 
(vestra 1531) 104. — ög- 
mundsson: Hallr, ólafr. 

ögr i ísafirði 113, 141, 491-2, 
497. 

öl 150, 153, 199, sbr. bjór, Hara- 
borgarbjór, Rostockeröl. — 
ölberi 617, 655. — ölpening- 
ar 151-2. 

ölduhryggr á Snæfellsnesi 29- 
30, 269, 334, 360. 

öhnandt: Lauritz. 

ölfus i Árnesþingi 146, 278, 
472, 479-80, 580, 586, 590-1, 
597, 740. — ölfusá 481, 526. 

ölmusa 6. — ölrausumenn 726. 

ölvatnsholt i Flóa 455. 

öndverðaeyri (öndverðareyri) 
i Eyrarsveit 79-80. — önd- 
verðanes undir Jökli 514. 

öngull 135, 624. 

önnulikneski, -stúka, sjá Anna. 

önundarfjörðr 18, 448, 631, 665, 
739. 

öreigaskuldir 855-6. 
örekrog á Sjálandi 34-5. 
örkurasl 633. 
örnefni 57. 



Örnólfr, vertíðarmaðr á Eyrar- 
bakka 272. — Jónsson (vest- 
ra 1543) 193. — Kolbeinsson 
(Steingrf. 1543) 193. — örn- 
ólfsson : Þorleifr, 

örœfi i Skaftafellsþingi 364, 
481-2, 

öskuóSinsdagr 592. — öskutrog 
855. 

öxar 275, 618, 621, 624, 628, 
652, 853. — öxarbrot 618. 

öxará i Bárðardal 330, 877, 
880. — á Þingvelli 206, 330. 



— öxarárey i Skjálfanda- 
fljóti 329. — öxarárþing 1, 
64, 138-42, 144, 221, 281, 316 
-19, 323, 326-7, 372, 421-3. 
638, 648-9, 679, 687, 716, 783 
.4, 800. — öxarfjöríSr 551-2, 
609. 

Öxnafellsbók (= IBfél., þ. e. 
ÍB. 309, 8vo.) 253-4, 288, 422, 
806, 829. — öxnakelda hin 
stóra í Breiðavík 30. 

öxl 636. 

özurarson: Björn. 




[ 

I 
I 



1 

J 




■i 

i 



